પ્રકાશકીયમ્‌ 

અક્ષરાધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનારાયણ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાનનો 
આ પૃથ્વી પર જે હેતુ માટે પાદુભાવિ થયો તે હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે તેમની 
આજ્ઞા અનુસાર સંપ્રદાયના અનેક વિદ્ઘાન સંતોએ સંસ્કૃત કે પાકૃતભાષામાં 
સત્સંગિજીવન તથા ભક્તચિંતામણી આદિક અનેક સત્શાસ્રોની રચના કરી 
ભગવાન શ્રીહરિના સિદ્ધાંત મૂજબ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ પણ તેવા ગ્રંથીથી જ 
થાય, બીજાથી ન થાય, તે ગઢડા મધ્ય પ્રકરણના અઠ્ઠાવનમા વચનામૃતમાં 
શ્રીહરિ સંતો પ્રત્યે કહે છે કે સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ઘણાક કાળ સુધી શે ઉપાયે કરીને 
રહે છે ? સંતોના ઉત્તર પછી સ્વયં પોતાનો અભિપ્રાય જણાવતાં શ્રીહરિ કહે 
છે કે, એ સંપ્રદાયના ઇષ્ટદેવ હોય તેનો જે હેતુ માટે પૃથ્વીને વિષે જન્મ થયો 
હોય અને જન્મ ધરીને તેણે જે જે ચરિત્રો કર્યા હોય અને જે જે આચરણ કર્યા 
હોય તે આચરણને વિષે ધર્મ પણ સહેજે આવી જાય, અને તે ઇષ્ટદેવનો 
મહિમા પણ આવી જાય. માટે પોતાના ઇષ્ટદેવનાં જે જન્મથી કરીને દેહ 
મૂકવા પર્યતનાં ચરિત્ર તેનું જે શાસ્ર, તેણે કરીને જ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય છે. 
તે શાસ્ત્ર સંસ્કૃતમાં હોય અથવા ભાષામાં હોય પણ તેજ ગ્રંથ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ 
કરે, પણ તે વિના બીજો ગ્રંથ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ન કરે. 

ઉપરોક્ત શ્રીહરિના વચનો મુજબ આ સત્સંગિજીવન શાસ્રની રચના 
શતાનંદ સ્વામીએ કરી છે. લીલાચરિત્રોની સાથે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને 
ભક્તિનું તેમાં સ્પષ્ટ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. જે સંપ્રદાયના મૂળભૂત 
પાયારૂપ છે. ગ્રંથની રચના કરીને શતાનંદ સ્વામીએ ભગવાન શ્રીહરિને 
સંભળાવ્યો ત્યારે ગ્રંથની પ્રશંસા કરતાં ભગવાન શ્રીહરિ બોલ્યા કે, 
“રમણીયમિદં શાસ્ં, સર્વશાસ્રશિરોમણિઃ”' આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર અતિશય 
રમણીય છે અને વેદ - શાસ્ત્ર - પુરાણ - ઈતિહાસ આદિ સત્શાસ્રોના સારરૂપ 
અને સર્વ શાસ્રના શિરોમણિરૂપ છે. 

આ ભુજ મંદિર શ્રીનરનારાયણદેવ પીઠસ્થાન તરફથી શરુથી જ વર્ષો 
થયાં સત્સંગ સાહિત્યનું બહોળા પ્રમાણમાં પ્રકાશન થતું રહ્યું છે. ભુજ મંદિર 
તરફથી સરળ ગુજરાતી ભાષાંતરવાળું સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર છપાય તેવી 


હરિભક્તો તરફથી ઘણા સમયથી ખૂબજ લાગણી અને માગણી રહેતી હતી. 
તેથી સર્વે વડિલ સંતોએ વિચાર કર્યો કે ““શ્રીનરનારાયણદેવ નૂતન મંદિર 
મહોત્સવ” ના ઉપલક્ષ્યમાં આ કાર્ય કરવું. ત્યારપછી આપણા ભુજ મંદિરના 
વિદ્ધાન શાસ્રી વિજ્ઞાનસ્વરૂપદાસજી સ્વામીને સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર કરવાનું 
કામ સોપાયું. તે દક્ષિણ ભારતના મહાપંડિત કે. કસ્તુરી રંગાચાર્યજી પાસેથી 
ખૂબજ સારો અભ્યાસ કરી વેદાંતચાર્યની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. તેમજ મૈસુર 
યુનિવર્સિટીમાં એમ. એ. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. તેમણે ખુબજ મહેનત 
કરી આ મહાકાર્યને પૂર્ણ કરી આપ્યું છે, ને સૌનો રાજીપો મેળવ્યો છે. તેમને 
ભગવાન શ્રીહરિ વધુને વધુ બુદ્ધિબળ આપે એવી ભગવાનના શ્રીચરણોમાં 
પ્રાર્થના. 

આ સત્સંગિજીવન શાસ્રના પુસ્તકના રૂપના પ્રકાશનમાં સંસ્કૃત મૂળ 
શ્લોકો સાથે મૂક્યા હોવાથી વિદ્દ્જનોને પણ પુરશ્ચરણ કરવું કે પાઠ કરવો, 
તેમાં ખુબજ ઉપયોગી થશે. વળી સમય સમયના ફોટાઓ જે ઉપલબ્ધ થયા 
છે. તે વચ્ચે વચ્ચે મૂક્યા છે. તેથી પુસ્તકની શોભામાં અને વિષય સમજમાં 
ખૂબજ વધારો કરે છે. તેથી સૌને વધુ આનંદપ્રદ થઇ રહેશે, એવી લાગણી 
થાય છે. 

આ ગ્રંથનું ટાઇપ સેટીંગ પ્રુફ શોધવું વગેરે કાર્યમાં આપણા વિદ્દાન 
સંતોનો સહકાર સાંપળ્યો છે. તો તેમને પણ પરમાત્મા આવીને આવી સેવા 
કરવાનો ઉત્સાહ તથા હિંમત આપે એવી શ્રીહરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના. 

આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથ વિદ્દાનોથી લઈ સામાન્‍્યમાં સામાન્ય જનોને 
પણ ખૂબજ ઉપયોગી થશે. અને સૌને આવકાર્ય થશે એવી અપેક્ષા સાથે, 
એજ. 

લિ. મહંત પુરાણી ધર્મનંદનદાસજી સ્વામીના 
શુભાશિષ સહ જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. 


ભર[1મડા 
શ્રવારા મઝલ યસ્ય, કીર્ટના યસ્ય મઝલમ્‌। 
સ્મરાઝાં મઝલં યસ્ય, સ દરિર્મઝલં કિયાત્‌॥ 

અખિલ વિશ્વ મંગલકારી મૂર્તિ, સર્વાવતારી સર્વોપરી, 
અક્ષરધામાધિપતિ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાને આ જગતના 
સર્વે જીવોનું મંગળ કરવા પોતાના દિવ્ય અક્ષરધામ થકી અહેતુકી કૃપા કરીને 
આ પૃથ્વીપર પોતાનું અવતરણ કર્યું, પચંમ પ્રકરણના અડસઠમાં અધ્યાયમાં 
સ્વયં ભગવાન શ્રીહરિ બોલે છે. 
સર્વે શળુત મો ભસ્છા? ! સત્યમેવ વત્તો મમ । યૂયં ગાનીય માં નૂનમીશ્વરં માનુષાજૃતિપ્‌ ॥૨૭॥ 
ચરહ્થમવતાસેયં મનુષ્યેષુ મયા ધૃત; | જાર્ય જત તત્લજ્લં, નાવશિષ છિ જિસ્ન ॥ ર૮॥ 
(શ્તોજ. ર૭-૨૮) 

હે સંતો - ભક્તો ! તમે સર્વે અમારું વચન સાંભળો , જે વચન બિલકુલ 
સત્ય છે. અમે સ્વેચ્છાએ મનુષ્યાકુતિધારીને આ પૃથ્વી પર પધારેલા સાક્ષાત્‌ 
પરમેશ્વર છીએ. જે જે કાર્યો કરવા આ મનુષ્ય યોનિમાં અવતાર ધારણ કર્યો 
હતો, તે સર્વે કાર્ય પૂર્ણ થયાં છે. તેથી હવે અમે પાછા અમારા અક્ષરધામમાં 
જાશું. પરમાત્મા આ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કરે છે. ત્યારે તેમને તેમના 
એકાંતિક ભક્તોનું સાનિધ્ય બહુ પ્યારું લાગે છે. ભક્તોની સાથે હરવું - 
ફરવું, ખાવું - પીવું ને ભક્તોના મનોરથો પૂર્ણ કરવા તેમજ ભવિષ્યમાં 
થનારા મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને માટે પોતાના લીલારસનો વિસ્તાર કરવો. તેમાં 
જ તેમનું તાન હોય છે. કારણ કે તેમણે વિસ્તારેલા લીલારસની અનંતકાળ 
સુધી જીવાત્માઓના આત્મચૈતન્યમાં નૂતન ચેતનાઓ પ્રગટતી અને પાંગરતી 
રહે છે ને દેહના અંતે જીવનું બહુ જ રૂડું થાય છે. 

શરુઆતમાં ત્રીજા વચનામૃતમાં સ્વયં ભગવાન શ્રીહરિ આવા જ 
પ્રકારની પરાવાણી ઉચ્ચારે છે કે, ભગવાને જે જે અવતારે કરીને જે જે 
સ્થાનકને વિષે જે જે લીલા કરી હોય તે સંભારી રાખજો. તે શા સારું જે જો 
કદાપિ દેહ મુક્યા સમે ભગવાનની મૂર્તિ ભુલી જવાય તો પણ ભગવાને જે જે 
સ્થાનકને વિષે જે જે લીલા કરી હોય તે સાંભરી આવે તો તેના યોગે કરીને 
ભગવાનની મૂર્તિ પણ સાંભરી આવે, અને તે જીવ મોટી પદવીને પામે, અને 


તેનું ઘણું રૂડું થાય, આ અવતાર સર્વજીવ હિતાવહ ને સર્વોપરી છે. પૂર્વે ઘણા 
અવતારો થયા છે. જેમ તીર ફેકનારો ધનુધરી જેટલું દૂર અને જેવું નાનું મોટું 
લક્ષ્ય વીંધવા તેટલા પ્રમાણમાં બળપ્રયોગ કરી તીર ફૈકે છે અને લક્ષ્ય સિદ્ધ કરે 
છે. તેમ અક્ષરધામાધિપતિ પુરુષોત્તમનારાયણે આ પૃથ્વી પર જ્યારે જ્યારે 
જે જે કાર્યને સિદ્ધ કરવાની જરૂર પડી, ત્યારે ત્યારે તે કાર્યો સિદ્ધ કરવા 
વરાહાદિક અવતારો દ્વારા તેટલું તેટલું સામર્થ્ય અને તેટલી તેટલી કળાઓ 
પ્રગટ કરીને તે તે કાર્યો સિદ્ધ કર્યા. પરંતુ આ વારે તો સ્વયં સંપૂર્ણ સામર્થી 
વાપરીને સંપૂર્ણ કળાઓ પ્રગટ કરી છે. તે આ સત્સંગિજીવન શાસ્રના વિષય 
- વિષયીના નિરૂપણથી સમજાય છે. 

મૈત્રેય ત્કષિનો અવતાર એવા (ગ્રંથકાર સ્વયંના લખવા મૂજબ) 
ત્રિકાળજ્ઞાની શતાનંદ સ્વામીએ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિનાં લક્ષણોને 
સર્વાંગ પ્રગટ કરતાં ભગવાન શ્રીહરિનાં લીલાચરિત્રોથી સભર આ 
સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રની રચના કહી છે. જનકપુરીમાં જન્મેલા વિષ્ણુદત્ત વિપ્રના 
પુત્ર શતાનંદ સ્વામી હિમાલયની યાત્રા દરમ્યાન બદરીનારાયણતીને વિષે 
ભગવાન શ્રીનારાયણની આરાધના કરી તેમને પ્રસન્ન કર્યા, ને પોતાની વિધા 
સાર્થક કરવાનું વરદાન માગ્યું. ત્યારે ભગવાન શ્રીનારાયણે કહ્યું કે અત્યારે 
મનુષ્યના સ્વરૂપમાં વિચરતા અમને પશ્ચિમ ભારતના ગુજરાત પ્રદેશમાં સોધીને 
મળો. ત્યાં તમારો સંકલ્પ સિદ્ધ થશે. અને પછીથી સ્વામી ગુર્જરપ્રાંતમાં આવ્યા. 
ડભાણને વિષે અનંત જનસમુદાયની વચ્ચે વિરાજતા ભગવાન શ્રીહરિને 
મળ્યા. ભાવ સમાધિ થઇ, વરદાનથી ત્રિકાળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું પોતાના 
પૂર્વરૂપની ખબર પડી ભગવાન શ્રીહરિની આજ્ઞાથી ગઢપુર આવી આ અઠ્તીય 
સર્વશાસ્રોના સારરૂપ સર્વ શાસ્્ર શિરોમણી સત્સંગિજીવન શાસ્્રની રચના 
કરી. આ શાસ્નનું સાર્થક નામ “સત્સંગિજીવન” રાખવામાં આવ્યું છે. કારણ 
કે તે સત્સંગિઓના જીવનરૂપ છે. પંચમ પ્રકરણમાં સ્વામી લખે છે કે 
સત્ત તમીશં મુવિ સૌશ્રિતા યે, સત્યમિનસ્તે વાથિતા દિ તેષામ્‌ । 
ભવત્યાહે ગીવનમેવ યસ્માત્‌ , તત્સર્વથા સેવ્યમિહં સહ તૈ? ॥ (અ. ૭૦, શ્તોજ, ૪ર) 

સદાય સત્ય સ્વરૂપ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રીહરિના આશ્રિત જનોને 
સત્સંગી શબ્દથી કહેલા છે. તેઓને માટે આ શાસ્ત્ર છે તે જીવનરૂપ છે. તેથી 


તેઓએ સદાય તેમનું સેવન કરવું. જેમ માછલાનું જીવન જળ છે, તેમ 
સત્સંગીઓનું જીવન આ શાસ્ત્ર છે. તેથી એકાગ્ર મનથી તેમનું શ્રવણ કરી 
સત્સંગીઓએ જીવન જીવવું. સત્સંગીઓના જીવન માટે આ ગ્રંથ અમૃત સ્વરૂપ 
છે. મુક્તાનંદ સ્વામીકૃત માહાત્મ્યના પહેલા અધ્યાયમાં ખુદ શતાનંદ સ્વામી 
બોલે છે કે :- 
ગત્યાવ્રેળ ચૈ: પીત, સત્લસિગીવનામૃતમ્‌ । જાલવ્યાતમણાત્રાસમુવતતાસ્તે યાસ્તિ તત્પટમ્‌ (૪) 

જે મનુષ્ય અતિ આદરપૂર્વક આ સત્સંગિજીવનરૂપી અમૃતનું પાન કરે 
છે. તેઓ કાળરૂપી મોટા સર્પના ત્રાસથી છૂટી ભગવાનના ધામને પામે છે. 
અરે........ આખા ગ્રંથ શ્રવણની વાત ક્યાં કરવી ? આ ગ્રંથના માત્ર એક 
અંશને સાંભળે તો પણ તેમની અસદ્ગતિ થતી નથી ને બહુ મોટું ફળ પ્રાપ્ત 
થાય છે. તે પણ માહાત્મ્યના બીજા અધ્યાયમાં શતાનંદ સ્વામી બોલે છે કે 
મુછુર્ત વા ત્્ધ વા ક્ષળં વાસ્ય શુમાં જથામ્‌। વે શ્રુળવસ્તિ તર ભવ્ત્યા, ન તેષામાસ્તિ રુર્મતિ? ॥ 
યત્જસં સર્વયસેષુ સર્વવનિષુ યત્કસમ્‌ । ભવ્ત્યાસ્ય શ્રવળેનેવ તત્યસ વિન્ત્તે તરડ ॥ 
(૨૨-૨૨) 

એક મુહૂર્ત અથવા અર્ધું મુહૂર્ત અથવા એક ક્ષણવાર પણ માણસ જો 
ભક્તિભાવ પૂર્વક આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રની કથા સાંભળે તો તેની કોઇ કાળે 
અસદ્ગતિ થતી નથી. એટલું જ નહિ. સર્વપ્રકારના યજ્ઞો કરવાથી જે ફળની 
પ્રાપ્તિ થાય છે. તથા સર્વપ્રિકારનાં દાનો કરવાથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તે 
સમગ્ર ફળ સ્નેહપૂર્વક આ ગ્રંથની કથા સાંભળવા માત્રથી જ મનુષ્યને પ્રાપ્ત 
થાય છે. પરંતુ પ્રથમ કથામાં રૂચિ ઉત્પન્ન થવા પૂર્વનાં પૂણ્ય જોઇએ. તે પ્રથમ 
પ્રકરણના બીજા અધ્યાયમાં સ્વામી લખે છે કે 
સ્ન્માંતસ્સદશ્ઞોવ્થો યેષાં સ્થાત્મૂળ્યસસ્રય; । જથાયાઃ શ્રવળે બુદ્ધિસ્તેષામેવ છરેર્ભવેત્‌ ॥૮॥ 

જે મનુષ્યોનાં હજારો જન્મનાં પુણ્ય ઉદય થયાં હોય તેનેજ ભગવાન 
શ્રીહરિની કથા સાંભળવામાં રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જેને રુચિ ઉત્પશ્ન 
થાય તેનામાંજ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ આદિ ગુણો ઉતરે છે. અને 
જેનામાં આ ગુણો હોય તેને જ પરમાત્માનું પ્રગટ દર્શન થાય છે. સૂર્ય જેમ 
અંધકારને દૂર કરે. તેમ આ શાસ્રૂપી સૂર્ય જીવના અજ્ઞાનરૃપ અંધકારને દૂર 
કરી હૃદયમાં પ્રકાશ કરે છે. 


સ્વધામ ગમન વખતે ભગવાન શ્રીહરિ સંતો અને ભક્તો પ્રત્યે એમ 
બોલ્યા કે :- 
જો ગનિષ્યમાળાનાં શતાનન્રેન રેરિનામ્‌ । ૩ટત્ય જારિ્તો પ્રન્થ: સમાઘપ્રાય: છવ સઃ ॥ 
સ. પ્ર. ૫. મ. ૬૮ શ્તોજ. ૨૬ 

કળિયુગને વિષે ભવિષ્યમાં થનારા મનુષ્યોના સંસાર સાગરમાંથી 
ઉદ્ધાર કરવા માટે અમે શતાનંદ મુનિ પાસે સત્સંગિજીવન નામના ગ્રંથની 
રચના કરાવી છે. અને તે ગ્રંથ (દોઢ વર્ષ થયું) ઘણું કરીને સમાપ્ત થવા આવ્યો 
છે. હવે માત્ર અમારી અંતધાનિ લીલા બાકી છે. અહીં ભગવાન શ્રીહરિનું 
એમ કહેવું છે કે અમે અંતધનિ થશું પછીથી આ ગ્રંથ સ્વરૂપે જ સર્વને ઉદ્ધાર 
કરશુ. અથતિ આ ગ્રંથ ભગવાન શ્રીહરિનું વાજમય સ્વરૂપ છે. મુક્તાનંદ 
સ્વામી માહાત્મ્યમાં લખે છે કે પહેલું પ્રકરણ ભગવાન શ્રીહરિનું મુખ છે. 
બીજું પ્રકરણ હૃદય છે. ત્રીજું પ્રકરણ ઉદર છે, ચોથું પ્રકરણ જાનું (ઢીંચણ) છે 
અને પાંચમું પ્રકરણ ભગવાન શ્રીહરિના ચરણ છે. 

આ સત્સંગિજીવન શાસ્રની રચના કરવાનો પ્રારંભ શતાનંદ સ્વામીએ 
સંવત્‌ ૧૮૮૫ નાં માગસર સુદ ચંપા છઠ્ઠના દિવસથી કર્યો, જેમ જેમ એક 
એક પ્રકરણની રચના પૂર્ણ થતી ગઇ તેમ તેમ સ્વયં શતાનંદ સ્વામી ભગવાન 
શ્રીહરિને સમીપે અક્ષર ઓરડીમાં બેસી શુકમુનિના સાનિધ્યમાં એક એક 
અક્ષરની સ્પષ્ટતા સાથે સંભળાવતા ગયા. અને તેથી જ શુકાનંદ સ્વામીએ 
“હેતુ” નામની ટીકામાં તેમના સમગ્ર ભાવો વિસ્તારથી પ્રગટ કર્યા. આ 
બાબત પંચમ પ્રકરણમાં સ્વામી સ્વયં લખે છે કે 
ણવો ત્તપ્રજરળં જૃત્વા સંપૂર્ખમીશ્વરમ્‌ | તમેવ શ્રાવવામાસ સિગવાસ સ્થિત મુસિ$ ॥ 
(ઝ.૬૭ શ્તો. ૨૮) 

સંપ્રદાયના આવા સર્વોત્તમગ્રંથની રચના ભગવાન શ્રીહરિની આજ્ઞા 
મુજબ જ થઇ છે અને એક એક અક્ષર તેમની નજર હેઠળથી પસાર થયો છે. 
માત્ર અંતર્ધાન લીલા બાકી રહી હતી. ભગવાન શ્રીહરિના હાદસમા આ 
શાસ્રના ૩૧૯ (ત્રણસો ઓગણિસ) અધ્યાયો છે, અને અનુષ્ટુપ છંદની 
સંખ્યાથી ગણવામાં આવે તો શ્લોકોની સંખ્યા ૧૭૬૨૪૭ (સત્તરહજાર છસો 
સત્તાવીશ) થાય છે. અને સદ્ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ માહાત્મ્યમાં આ 


જ સંખ્યા લખી છે. સૌ પ્રથમ સંપ્રદાયમાં વડતાલ સંસ્થાનથી આ ગ્રંથ પ્રતના 
રૂપમાં છપાયો છે. ને સત્સંગમાં ખુબજ પ્રસિદ્ધિને પામેલ છે. વડતાલના 
સદ્ગુરુ હરિજીવનદાસજી સ્વામી દ્વારા કૃત ગુજરાતી અનુવાદ સાથે પાંચ 
ભાગના પુસ્તકોના રૂપમાં પણ તે છપાયેલ છે. જે સત્સંગમાં ખૂબજ પ્રચલિત 
છે. છતાં સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર થાય તે આજની પેઢીને વધુ અનુકુળ થાય 
તેમ હોઇ ભુજ મંદિરના સદ્ગુરુ મહંત સ્વામીશ્રી પુરાણી ધર્મનંદનદાસજી 
સ્વામી અને વડિલ સંતોએ “શ્રીનરનારાયણદેવ નૂતન મંદિર મહોત્સવ” ના 
ઉપલક્ષ્યમાં સરળ ગુજરાતી ભાષાંતરવાળા સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રને બહાર 
પાળવાની ઇચ્છા કરી. 

એ સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર કરવાની સેવાનો ભાગ્યશાળી આશીર્વાદ 
સાથે મને બનાવ્યો. હું પણ શ્રીજીમહારાજના ચરણોમાં નમસ્કાર કરી, મહંત 
સ્વામીની તથા પૂજ્ય ગુરુજી તેમજ અન્ય વડીલ સંતોની આજ્ઞા અને આશીર્વાદ 
લઇને આ અગાધ કાર્ય કરવાનો આરંભ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. 

આ ગ્રન્થમાં સંતોનો અભિપ્રાય એવો કે શુકાનંદસ્વામીના “હેતુ” 
નામની ટીકાનો આધાર રાખીએ. તો બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતી 
અનુવાદસાથે અર્થ-અનુવાદ અને ભાવ તેમજ ઉપયોગી વધુ અર્થ માહિતી 
શુકસ્વામીની ટીકા આધારીતજ ગ્રહણ કરી છે. 

છેલ્લે વાચકમિત્રોમાં સંપ્રદાયના નાના મોટા વિદ્વાનોને મારી નમ્ર 
વિનંતી છે કે ગુજરાતી ભાષાંતરમાં અર્થ-અન્વય, વાક્ય રચના આદિકમાં જે 
કંઇ ભૂલ જણાય તેની તત્કાળ લખાણમાં ભુજ મંદિરે જાણ કરવી. જેથી બીજી 
આવૃત્તિમાં તેનો યોગ્ય સુધારો કરી શકાય. 

અંતે શ્રીજીમહારાજ તથા સંતો, ભક્તોના આશીર્વાદની આકંક્ષામાં 
શ્રીહરિની મૂર્તિનું સુખ અખંડ મળતું રહે એજ અભ્યર્થના સાથે સૌને જય 
શ્રીસ્વામિનારાયણ. 

લી. સત્સંગ સેવક 
શાસ્ત્રી વિજ્ઞાનસ્વરૂપદાસના 
જયશ્રી સ્વામિનારાયણ . 


સત્સંગિજીવનબ માહાત્મ્ય 


વિષયાનુક્રમણિકા 
અધ્યાય - ૧ ર૧ 
શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીહરિનું પ્રથમ ધ્યાનાત્મક મંગલાચરણ કરે છે. 
માહાત્મ્ય ગ્રંથ રચવાનો હેતુ, અભૂતપૂર્વ સભાનું આયોજન, ગ્રંથકર્તા શતાનંદ 
સ્વામીનુંઆગમન, આચાર્યશ્રીઓની કથા શ્રવણની ઇચ્છા, હેમંતસિંહરાજાના 
પ્રશ્ન સાથે આ ભવ્ય ગ્રંથ માહાત્મ્યનું સવિસ્તર વણન, ગ્રંથ મહિમા, 
સત્સંગિજીવન એટલે મહાનોકા, સત્સંગિજીવન એટલે અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને 
દૂર કરનાર ઝળહળતો સૂર્ય, આ ગ્રંથની કથાના અધિકારી, કથા શ્રવણનું 
ફળ, કથા શ્રવણનો સમય, વક્તાનાં લક્ષણો, આ ગ્રંથના શ્રોતાઓનાં લક્ષણ, 
શ્રોતાઓનું કર્તવ્ય અને વક્તાને આપવાનું દાન. 


અથ્યાય - ૨ ૩૨ 
સત્સંગિજીવન એક જ્ઞાનદીપ, કથા શ્રવણનો વિધિ, નમસ્કાર સાથે વક્તા 
માટે બોલાતા વિનય વાક્યો, સંપ્રદાયની સભામાં બેસવાની મયાંદા, વક્તા 
સર્વનો ગુરુ છે, કથા કોની આગળ ન કહેવી ?, કથા કઈ જગ્યાએ ન કરવી?, 

તો કઈ જગ્યાએ કથા કરવી ?, કથા સાંભળવાની રીત શું છે ?, કથા શ્રવણના 
નિયમોનો ભંગ કરનારની શું ગતિ થાય છે ?, વક્તાની સાર સંભાળ. 


અધ્યાય -૩ ૩૮ 
અગ્નિના રૂપમાં કથા, સાચો પંડિત, કથા પ્રારંભનો યોગ્ય સમય, શ્રોતાજનોને 
નિમંત્રણ પત્રિકા મોકલવી, મંડપ અને વ્યાસાસન રચનાની રીત, શાસ્ત્ર 
સ્વરૂપ ભગવાનનો ધ્યાન મંત્ર, રૂપ માધુરી. 


અશ્યાય - ૪ ૪૮ 
કથા વિરામના નિયમો, પ્રથમ પ્રકરણ, બીજા પ્રકરણમાં, ત્રીજા પ્રકરણમાં, 
ચોથાપ્રકરણમાં, પાંચમાં પ્રકરણમ, વક્તાને માટે પરાશ પ્રતિગ્રહનો નિષેધ, 
વક્તા માટે સાવધાન, શ્રોતાઓ માટે સાવધાની, મુખ્ય શ્રોતા માટે થોડું વિશેષ, 

કથા દરમ્યાન આહારના નિયમો, વક્તા માટેના દાનનો વિધિ. 


મહાત્મ્યાનુક્રમણિકા ૯ 


અશ્યાય-પ પ૪ 
સપ્તાહ પારાયણમાં પ્રતિદિન વાંચવાના અધ્યાયા, નવાહ પારાયણનો વાંચન 

ક્રમ, પક્ષ પારાયણનો વાચન ક્રમ, માસ પારાયણનો વાચન ક્રમ, બે માસની 
પારાયણનો વાચન ક્રમ. 


અધ્યાય - ૬ પલ 
પુરશ્વરણ કરવાના સ્થળો, એક પુરશ્ચરણની નિયત સંખ્યા અને સમયાવધિ, 
પુરશ્ચરણ કર્તા માટે સાવધાની, પુરશ્વરણ કરાવનાર યજમાન માટે 
સાવધાની, પુરશ્ચરણની સાથે સાથે વિધિ :- 

પુરશ્ચરણ દરમ્યાન બ્રહ્મચયંવ્રતની આવશ્યકતા, પ્રાસંગિક અન્ય 
પુરશ્વરણોની સમજ, શિક્ષાપત્રીનું પુરશ્વરણ, અષ્ટાક્ષરમંત્રનું પુરશ્ષરણ, 
સર્વમંગલ સ્તોત્રનુંપુરશ્વષરણ, જનમંગલ સ્તોત્રનુંપુરશ્વરણ, વિષ્ણુસહક્નનામ 
સ્તોત્રનું પુરશ્વરણ, નારાયણ કવચનું પુરશ્વરણ, મારુતિમંત્ર પુરશ્ચવરણ, 
વાસુદેવમહાત્મ્ય પુરશ્ચવરણ. 


અધ્યાય -છ ક્૪ 
ગ્રંથદાનનો વિધિ અને સમય, સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રની ઓળખ, ગ્રંથદાનનો 
પૂજાવિધિ, દાન સ્વીકારનાર વિપ્રની પૂજા, દાનના ત્રણ સંકલ્પ મંત્રો, આ 
ગ્રંથના દાનનુંફળ. 


અથ્યાય - ૮ ગગ 
સભામાં સર્જાયેલા અદ્ભૂત આશ્ચર્ય સાથેની સિદ્ધ બ્રાહ્મણની કહાની, સાક્ષાત્‌ 
દેખાતા શ્રીહરિ કેવા છે ? 


અથ્યાય - ૯ ૭૨ 
પુણ્યમતિ વિપ્રનું એતિહાસિક અદ્ભુત વૃત્તાંત, વિપ્રે પ્રત્યક્ષ અનુભવેલાં 
દુઃખોનું વર્ણન, સદ્ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી છેલ્લે વંદનાત્મક ધ્યાન કરે છે, 
સંતોનીપ્રાર્થના 


સત્સંગિ જીવન પ્રથમ પ્રકરણ 


વિષય પાના નં. 


અથ્યાય - ૧ ૮૧ 
મંગલાચરણ, દિવ્ય મૂર્તિ. 

દિવ્યમૂર્તિ એજ આ પ્રત્યક્ષ મંગળમૂર્તિ, ગણપતિ વંદના, ગ્રંથ ગૌરવ, 
વક્તા સુત્રતમુનિનું જીવન ચરિત્ર, વક્તાશ્રીની સાથે શ્રોતા પ્રતાપરસિહનું 
મિલન, સુતવ્રતમુનિ અને પ્રતાપસિંહ રાજાનો સંવાદ. 


અદ્યાય- ૨ ૯૧ 
વક્તાનું મંગલાચરણ, ગુરુવંદના, રાજાના પ્રશ્નો, શતાનંદ સ્વામીનું 
જીવન વૃતાંત, નારાયણ ભગવાનનું દિવ્ય દર્શન. 


અથ્યાય - ૩ ૯૭ 
શતાનંદ વિપ્રની સ્તુતિ, શતાનંદવિપ્રનું શ્રીહરિ સાથે પ્રથમ મિલન. 


અથ્યાય -૪ ૧૦૫ 
સુત્રતમુનિ કથાનો પ્રારંભ કરતાં પ્રથમ શ્રીહરિનું સ્મરણ કરે છે, હિમાલય 
વર્ણન, બદરિકાશ્રમનું વર્ણન, મુનિઓની જીવનચર્યા, બદરીવિશાલાનું 
વર્ણન. 


અથ્યાય - પ ૧૧૮ 
બદરિકાશ્રમમાં ત્કષિઓનું આગમન, મહિમા સાથે પ્રથમ ગંગાસ્નાન, 
સંત અને સત્સંગનો મહિમા. 


અથ્યાય- ૬ ૧૨૫ 
શ્રીનારાયણ ભગવાનનું બદરીતળે આગમન, શ્રીનારાયણ ભગાવનનું 
મુનિઓએ કરેલું પૂજન. 


વિષયાનુકરમણિકા ૧૧ 


અથ્યાય - છ ૧૨૯ 
મરિચ્યાદિક મુનિઓ સ્તુતિ કરે છે. 


અથ્યાય - ૮ ૧૩૪ 
ત્રષિઓએ કરેલું ભગવાનની આગળ અધમંનું નિવેદન, સ્વાગત 
પ્રશ્નો, સર્વોત્તમ અભયદાન, ભરતખંડની દુદશાનું વર્ણન, માતાપિતા 
ધર્મ-ભક્તિનું આગમન. 


અથ્યાય - «૯ ૧૩૮ 
દુવાસામુનિનું આગમન અને આપેલા શાપનું વર્ણન, દુર્વાસામુનિએ 
કરેલો અનુગ્રહ. 


અથ્યાય - ૧૦ ૧૪૫ 
ભારતભૂમિમાં હજારો અસુરોનો જન્મ અને આસુરી પ્રવૃતિ માટે 
સ્વીકારેલી જુદી જુદી ભૂમિકાઓ. 


અથ્યાય - ૧૧ ૧૫૦ 
ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવીનું પૃથ્વીપર પ્રાગટ્ય. 


અથ્યાય - ૧૨ ૧૫૬ 
ભક્તિદેવીનું નામકરણ અને સદ્ગુણોનું વર્ણન, ધર્મ-ભક્તિનો વિવાહ, 
પતિતવ્રતા-ધર્મનો પ્રભાવ, પુત્ર ધર્મદેવને શિખામણ . 


અદ્યાય - ૧૩ ૧૬૩ 
ધર્મ-ભક્તિની જીવનચર્યા, રામપ્રતાપજીનો જન્મ, અસુરોએ કરેલો 
ઉપદ્રવ, અસુરોના ત્રાસથી બચવા અયોધ્યા ગમન. કાશીપુરી ગમન, 
પ્રયાગમાં રામાનંદસ્વામીની સાથે ધર્મદિવનું મિલન. 


અથ્યાય - ૧૪ ૧૬૭ 
ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર, રામશમાંનું 
આત્માનંદમુનિ સાથે મિલન, સાકારબ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનાર ગુરુની 

શોધ, શ્રી રામાનુજાચાર્યથકી દીક્ષાગ્રહણ અને આચાયપદનો સ્વીકાર. 


૧૨ વિષયાનુક્રમણિકા 


અદ્યાય - ૧૫ ૧૭૫ 
દુર્વાસામુનિના શાપના પ્રભાવે રામાનંદ સ્વામીએ ભોગવેલું અપાર 

દુઃખ, વૃંદાવનમાં આગમન અને શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષદર્શન, સ્વને 
ઉધ્ધવસ્વરૂપનું જ્ઞાન અને ઉધ્ધવસંપ્રદાયની સ્થાપના, ઉધ્ધવસંપ્રદાયનું 
આગવું લક્ષણ. 


અથ્યાય - ૧૬ ૧૮૦ 
ધમદિવે રામાનંદ સ્વામીને ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા અને મંત્રદીક્ષા ગ્રહણ 

કરી, ગુરુએ ઉપદેશેલો ભાગવતધર્મ, રામાનંદ સ્વામીએ ધર્મદેવને 

દીક્ષા આપવાનો આપેલો અધિકાર. 


અથ્યાય - ૧છ ૧૮૭ 
ધર્મદેવને અસહ્ય આસુરી પીડાનો ઉપદ્રવ, પતિ પ્રત્યે ભક્તિદેવીનાં 
વિનયવચનો, પત્ની પ્રત્યે ધર્મદેવનાં ધીરજનાં વચનો, દુઃખનો અંત 

નહીં દેખાતાં ભક્તિદેવીનું કરુણ રુદન, ધર્મદેવે કરેલી સોળ 
શ્લોકાત્મક હનુમાનજીની પ્રાર્થના, ધર્મદેવકૃત સત્સંગ પ્રસિદ્ધ 
નીતિપ્રવીણસ્તોત્ર, હનુમાનજીનું પ્રત્યક્ષ દર્શન, ધર્મ ભક્તિનું 
વૃંદાવનતીર્થ તરફ પ્રયાણ. 


અધ્યાય - ૧૮ ૧૯૯ 
ધર્મદેવ અને મરીચ્યાદિ મુનિઓનું વૃંદાવનમાં મિલન, શ્રી કૃષ્ણના 
પ્રત્યક્ષદર્શન માટે જપાત્મક વિષ્ણુયાગનો પ્રારંભ, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું 
સાક્ષાત્‌ દર્શન. 


અદ્યાય - ૧૮ ૨૦૪ 
મરીચ્યાદિ મુનિઓની સાથે ધર્મદેવે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ, 
ભક્તિદેવીએ કરેલી શ્રીકૃષ્ણભગવાનની સ્તુતિ, પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાનું 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આપેલું વરદાન, જપાત્મક વિષ્ણુયાગનું ફળ. 


અથ્યાય - ૨૦ ૨૧૨ 
અસુરોના ભયે ભગવાનના વરદાનને ગુપ્ત રાખવાનો નિર્ણય કરી 


વિષયાનુકમણિકા ૧૩ 


ઘર તરફ પ્રયાણ, આસુરી અશ્વસ્થામાનો ધર્મ-ભક્તિને શાપ, 
ગણપતિવ્રતની પ્રતિજ્ઞા, હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય, હનુમાનજીના 
ચિરંજીવીપણાનું કારણ, ગર્ભાધાન સંસ્કાર. 


અદ્યાય - ૨૧ ૨૨૩ 
અસુરોએ શક્તિ મેળવવા વિંધ્યાવાસિની દેવીનું કરેલું પૂજન ઉલટું 
પડ્યું ને વિનાશનો શાપ મળ્યો, દેવીના શાપનીવારણ માટેની મંત્રણા. 


અથ્યાય - ૨૨ ૨૨૭ 
સભંગા ભક્તિદેવીની શોભાનું વર્ણન અને શ્રીઘનશ્યામ મહારાજનો 
પાદુર્ભાવ, ભક્તિદેવીના ઉદરમાંથી મહાતેજરૂપે થયેલું ભગવાનનું 
પ્રાગટ્ય, દેવતાઓએ કરેલી તેજોમય પરમાત્માની સ્તુતિ, મહાતેજના 

મધ્યે વિરાજિત પરમાત્માનું દર્શન, દેવતાઓએ કરેલી પ્રત્યક્ષ 
પરમાત્માની સ્તુતિ, ધર્મદેવે કરેલી પ્રગટ પરમાત્માની સ્તુતિ, ધર્મ- 
ભક્તિને ભગવાને પૂર્વઘટનાનું તાજું કરાવેલું સ્મરણ, ભગવાન થયા 
બાળકરૂપ, શ્રીહરિની જન્મકુંડલી, જન્મોત્સવની ઉજવણી, જાતકર્મ 
સંસ્કાર. 


અધ્યાય - ૨૩ ર૪ટ્ટ 
હનુમાનજી દ્વારા કૃત્યાઓ થકી બાલપ્રભુ શ્રીહરિનું રક્ષણ, રક્ષણાર્થે 


કુળદેવનું આગમન, હનુમાનજી દ્વારા કૃત્યાઓને મેથીપાક, ઉપરોક્ત 
બાળલીલાનું ફળ કથન. 


અથ્યાય - ૨૪ રપપ 
બાલશ્રીહરિના શાસ્ત્રીય સંસ્કારોનું વર્ણન, પારણિયાનો સંસ્કાર, 
પયઃપાન સંસ્કાર, નામકરણ સંસ્કાર, શ્રીહરિના સદ્ગુણોનું વર્ણન. 


અથ્યાય - ૨પ ૨૪૧ 
શ્રીહરિના સંસ્કારોની કથા, ભૂમિ-ઉપવેસન સંસ્કાર, કર્ણવેધ સંસ્કાર, 
અશ્પ્રાશન સંસ્કાર, વૃત્તિપરીક્ષા, રામપ્રતાપભાઈનો વિવાહ, 
ઘનશ્યામના પ્રથમ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી, ચૌલકર્મ સંસ્કાર. 


૧૪ વિષયાનુક્રમણિકા 


અથ્યાય - ૨૯ ૨૬૭ 
શ્રીહરિએ મહા અસુરગુરુ કાલિદત્તનો મોક્ષ કર્યો, ધર્મ-ભક્તિ આદિ 
ગામવાસીઓએ આરંભેલી બાળકોની શોધ, બાર માતાઓ માટે 

બાર સ્વરૂપે શ્રીહરિ. 


અથ્યાય - ૨છ ૨૭૮ 
ધર્મ પરિવારનું પુણ્યક્ષેત્રમાં નિવાસાર્થે છપૈયાથી અયોધ્યાપુર ગમન, 
મુક્તિપ્રદ અયોધ્યાનગરીનું વર્ણન, પિતાનું અનુકરણ કરતા શ્રીહરિ, 
બાળશ્રીહરિનું મહાપંડિત જેવું વર્તન. 


અથ્યાય - ૨૮ ૨૮૫ 
શ્રીઘનશ્યામ પ્રભુનો વિદ્યારંભ, ઈચ્છારામભાઈનો જન્મ, શ્રીહરિનો 

દૈનિક ક્રમ અને શ્રીરામચંદ્ર ભગવાનની પૂજા, શ્રીરામચંદ્ર સ્તુતિ- 
અષ્ટક. 


અથ્યાય - ૨ ૨૯૨ 
શરણે આવેલા પુરુષોને આચાર્યપદે રહેલા ધર્મદેવે કૃષ્ણમંત્રની દીક્ષા 
આપી, ધમદેવની સમાજસુધારક પ્રવૃતિ, સ્રીઓના આચાર્યપદે 
ભક્તિદેવીની વરણી. 


અથ્યાય - ૩૦ ૨૯૬ 
શ્રીહરિનો યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર, પિતા ધમંદેવે પુત્ર શ્રીહરિને કરેલ 
બ્રહ્મચારીના ધર્મનો ઉપદેશ, ગાયત્રીમંત્રનો ઉપદેશ, પિતાનાં ઉપદેશ 
વચનો. 


અથ્યાય - ૩૧ ૩૦૫ 
શ્રીહરિએ કેરલો અવતાર પ્રયોજનનો વિચાર અને માત્ર વેદાધ્યયનના 
મિષથી ઘરમાં નિવાસ, સત્શાસ્રના સારરૂપ ગુટકાની રચના, 
દંભીઅસુરોનો કરેલો પરાભવ, ભક્તિમાતાએ સ્વીકારેલી અંતિમ 
તાવની બિમારી, શ્રીહરિએ માતાને આપેલું સ્વ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન. 


વિષયાનુકમણિકા ૧૫ 


અથ્યાય - ૩૨ ૩૧૨ 
મા પ્રેમવતીના પ્રશ્નથી શ્રીહરિગીતાનો પ્રારંભ, આત્યંતિક મોક્ષનું 
સાધન શરણાગતિ, પરમાત્માને શરણે જવાની રીત અને તેનું ફળ, 
વિસ્તારપૂર્વક જાણવા માપ્રમવતીનો પુનઃ પ્રશ્ન, શરણું લેવા યોગ્ય 
સત્પુરૂષોનાં લક્ષણો . 


અદ્યાય ૩૩ ૩૧૯ 
ભક્તિના અંગભૂત ધર્મનું નિરૂપણ, ચારેવર્ણના સાધારણ અને 
વિશેષધર્મો, ચારેવર્ણની આજીવિકાનાં સાધન, બ્રહ્મચર્યાશ્રમના 
સાધારણધર્મો, ગૃહસ્થાશ્રમના સાધારણધર્મો, સ્થાવરસૃષ્ટિમાં પીપળો 
અને જંગમમાં સાચો ભગવદ્‌ભક્ત સર્વશ્રેઠ, પુનઃ ગૃસ્થાશ્રમના 
સાધારણધમંનું વર્ણન, ધનાઢ્ય ગૃહસ્થના વિશેષધર્મ, સધવા-વિધવા 
નારીઓના સાધારણધર્મો, વાનપ્રસ્થાશ્રમના સાધારણધર્મો, 
સંન્યાસાશ્રમના સાધારણધર્મો, વેરાગ્યવાન માટે કળિયુગી વ્યવસ્થા. 


અથ્યાય ૩૪ ૩૩૦ 
ભક્તિના અંગભૂત જ્ઞાનનું નિરૂપણ, આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાનનિરૂપણ, 
પરમાત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાનનિરૂપણ, બ્રહ્માંડોનો ઉત્પત્તિ ક્રમ શ્રી 
વૈરાટપુરુષની ઉત્પત્તિ, સર્વના નિયંતા સમ્રાટ એક પરમાત્મા છે. 


અથ્યાય - ૩પ ૩૩૮ 
ભક્તિના અંગભૂત વૈરાગ્યનું નિરૂપણ, વૈરાગ્ય-ઉત્પત્તિનાં કારણો, 
પાપનું મૂળ સગા-સંબંધીમાં આસક્તિ, પાપકર્મોનું ફળ યમયાતના, 
મુખ્ય નર્કના કુંડોનાં નામ, જેવું પાપ તેવું નરક, પુનઃ પુનઃ ભવભટકણ . 


અથ્યાય - ૩૬ ૩૪૫ 
નવ સાધન ભક્તિ અને દશમી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું વિવેચન, શ્રવણ 
ભક્તિ, કીર્તન ભક્તિ, સ્મરણ ભક્તિ, પાદસેવન ભક્તિ, અર્ચન 
ભક્તિ, પૂજામાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ભેદ, વંદન ભક્તિ, દાસ્ય 
ભક્તિ, સખા ભક્તિ, આત્મનિવેદન ભક્તિ, સકામ ભક્તો, નિષ્કામ 


૧૬ વિષયાનુક્રમણિકા 


ભક્તો, દશમી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ, એકાંતિક ભક્તની રીત જગતથી 
ન્યારી, હરિંગીતાના શ્રવણપછી મા ભક્તિનો નિર્ણય. 


અથ્યાય - ૩છ ૩૫૯ 


ભક્તિમાતાએ શ્રીહરિની સ્તુતિ કરી, ભગવાન શ્રીહરિની 
મનુષ્યરૂપની માધુરી, મા ભક્તિને આત્મસ્વરૂપનું દર્શન, શ્રીહરિની 
દિવ્યરૂપ માધુરી, ભક્તિમાતાએ કરેલી શ્રીહરિની સ્તુતિ, મા ભક્તિનો 
દેહત્યાગ અને દિવ્યગતિ. 


અધ્યાય - ૩૮ ૩દ્દ 


પિતા ધર્મદેવને શ્રીહરિએ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું, ધમદેવે 
સ્વીકારી અંતિમ તાવની બિમારી, શ્રીહરિની ધર્મદેવે કરેલી સ્તુતિ 
સહ પ્રાર્થના. 


અથ્યાય - ૩૯ ૩૭૧ 


ધર્મદેવે બશ્ને પુત્રોને વારસામાં જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, ધમદિવે કર્યું 
શ્રીહરિવિષેનું ભવિષ્યકથન , ધર્મદેવની ભાગવતકથાશ્રવણની અંતિમ 
ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ. 


અદ્યાય - ૪૦ ૩૭૬ 


શ્રીહરિના અનુગ્રહથી ધ્મદેવની દુર્વાસામુનિના શાપ થકી મુક્તિ, 
રામપ્રતાપજીદ્રારા ધર્મદેવની વિધિપૂર્વકની ઉત્તરક્રિયા. 


અથ્યાય - ૪૧ ૩૮૨ 


રામપ્રતાપજીએ કરેલી ધર્મદેવની ઓરધ્વદેહિક ક્રિયા. 


અથ્યાય - ૪૨ ૩૮૫ 


ગૃહત્યાગ કરવાની ઇચ્છાથી શ્રીહરિએ કરેલ ગણપતિનું સ્તવન, 
ગણપતિ-અષ્ટક, શ્રીહરિનું ઘરથકી મહાભિનિષ્ક્રમણ, વનવિહારી 
નીલકંઠનું અલૌકિકદર્શન, સરયુમાં તણાતા વર્ણી, કુળદેવ હનુમાનજીનું 
આગમન, ધનુષમાંથી છૂટતા બાણ જેવી વર્ણીની તીવ્ર ગતિ, પ્રથમ 


વિષયાનુકરમણિકા ૧૭ 


ગોકુલાષ્ટમીની અંધારી રાત. 


અથ્યાય - ૪૩ ૩૯૫ 
વટવૃક્ષવાસી કાળભૈરવાદિ ભૂતાવળને હનુમાનજીએ ચખાડ્યો 
મેથીપાક, હનુમાનજીની સેવાથી અતિપ્રસશ્ન શ્રીહરિ, વર્ણીનું 
શ્યામગિરિથી શ્વેતગિરિપર આગમન, વર્ણીને મૂર્તિમાન હિમાલયે 
દેખાડ્યો માર્ગ, પ્રસિદ્ધ પુલહાશ્રમમાં પ્રેમવતીપુત્રનું પવિત્રપાદાપણ , 


અદ્યાય - ૪૪ ૪૦૧ 
પુલહાશ્રમમાં શ્રીહરિએ તપશ્ચર્યા કરી સૂર્યનારાયણને પ્રસશ્ન કર્યા, 
વર્ણીએ એકપગે ઊભા રહી કરેલું તીવ્રતપ, શ્રીહરિના તીવ્રતપથી 
દુઃખી થયલાં ભક્તહૃદયો, ભુવનભાસ્કરનું પ્રત્યક્ષ દર્શન, 
શ્રીનીલકંઠવર્ણીકૃત સૂર્યદેવ સ્તુતિ, સૂર્યદેવપાસેથી વર્ણીએ માગેલાં 
વરદાની વચનો, સૂર્યદેવની વિજ્ઞાનવાણી. 


અથ્યાય - ૪પ ૪૦૭ 
શ્રીહરિના વિયોગથી અયોધ્યામાં સંબંધીજનોએ કરેલો વિલાપ, વણીનિં 
મુક્તનાથથી દક્ષિણદિશા તરફ પ્રયાણ, માયારાણીના બુટોલનગરમાં 
વર્ણીનું આગમન, ગોપાળયોગીસાથે વર્ણીનું મિલન, વર્ણ એ સાધ્યો 
અષ્ટાંગયોગ, ગોપાળયોગીદ્વારા કરાવી ગાયોની રક્ષા, ગોપાળયોગીને 
સ્વ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપીને સિધ્ધગતિ આપી, વર્ણીએ કર્યા 
આદિવરાહતીર્થમાં દર્શન. 


અથ્યાય - ૪૬ ૪૧૬ 
ગોપાલદાસની રક્ષા કરી, સિદ્ધોનું અભિમાન ઉતાર્યું અને તેલંગદેશી 
વિપ્રને સુખી કર્યો, સીરપુરશહેરમાં વર્ણીનું આગમન, સિધ્ધોનો દંભ 

ઉઘાડો પાડવા વર્ણએ કરી ઈચ્છા, વર્ણના સેવક ગોપાળદાસ સિધ્ધોની 
ઈષ્યાનો ભોગ બન્યા, વર્ણીરાજે કરેલી ગોપાળદાસની રક્ષા, 
તેલંગદેશના વિપ્રની કરેલી રક્ષા. 


૧૮ વિષયાનુક્રમણિકા 


અથ્યાય - ૪છ ૪૨૨ 
કામાક્ષીદેવીનાં મંદિર સમીપે મહાતાંત્રિક પિબેકનો ગર્વ ઉતાર્યો, 
કુસંગનો પ્રબળ પ્રભાવ, અંતે પિબેક શ્રીહરિને શરણે. 


અથ્યાય - ૪૮ ૪૩૦ 
નવલખા પર્વત ઉપર નવલાખ યોગીઓને નવલાખરૂપે દર્શન, 
વડવાકુંડતીર્થમાં આગમન, ગંયાસાગરે કપિલાશ્રમમાં પધરામણી , 
જગતન્ઞાથપુરીમાં શ્રીહરિનું આગમન, અસુરોનું મૂળ ઉખેડવા વર્ણીએ 

કરેલો સંકલ્પ, દેવીજીવોને બચાવી લેવા વર્ણનો પ્રયાસ, અસુરોમાં 

પડી પરસ્પર ફૂટ, મંડાયું ઘમાસણયુધ્ધ , અત્યાચારીઓનો બૂરો અંત, 
અશ્વત્થામાનો શાપ રહ્યો અકબંધ. 


અથ્યાય - ૪૮ ૪૪૧ 
નીલકંઠવર્ણી દક્ષિણ ભારતની યાત્રાએ, પથ્થરના વરસાદમાં પણ 
વર્ણનો અદ્ભૂત બચાવ, સત્રધર્મરાજા શ્રીહરિને શરણે, વર્ણરાજનું 
વેકટાદ્રિ, શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી, અને શ્રીરંગક્ષેત્રમાં આગમન, 
સેતુબંધ રામેશ્વરમાં પધરામણી, સુંદરરાજતીર્થથી ભૂતપુરી તરફ 
પ્રયાણ, પાર્વતીજીએ કર્યો સાથવો અર્પણ , પરિચયની સાથે શિવજીએ 
આપ્યાં દિવ્યદર્શન, શિવસ્તુતિ, જગદંબાસ્તુતિ, ઉમા-મહેશ્વરે કરેલી 
શ્રીહરિની સ્તુતિ. 


અધ્યાય - ૫૦ ૪પપ 
શ્રીનીલકંઠવર્ણી ભૂતપુરી, કન્યાકુમારી, જનાદન, આદિકેશવ અને 
સાક્ષીગોપાલ તીર્થના દર્શને પધાર્યા, કિષ્કિન્ધાથી પંઢરપુરતીર્થમાં 
આગમન, વર્ણીરાજનો ગુજરાતપ્રાંતમાં પ્રવેશઈ, તીર્થપ્રવાસી 
વર્ણીરાજની સ્થિતિ અને રીતિનું વર્ણન, લોજની વાવપર અવતારીનું 
આગમન. 


અદ્યાય - ૫૧ 
લોજની વાવ ઉપર સુખાનંદ સ્વામી સાથે મેળાપ, મુક્તાનંદસ્વામી ૪૬૦ 


વિષયાનુકમણિકા ૧૯ 


સાથે મેળાપ, આશ્ચર્યકારીમૂર્તિ વર્ણીરાજ, વર્ણીરાજે પૂછ્યા પાંચ પ્રશ્નો , 
જીવનું સ્વરૂપ, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, માયાનું સ્વરૂપ, બ્રહ્મનુંસ્વરૂપ, પરબ્રહ્મનું 
સ્વરૂપ. 


અથ્યાય - પર ૪૬૭ 
મુક્તાનંદ સ્વામી અને વર્ણરાજનો સંવાદ, શ્રીરામાનંદસ્વામીનો 
મહિમા, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું આપેલું ગુરુપદ, શ્રીવર્ણીરાજનો 
સત્સંગમાંજ રોકાઈ જવાનો દઢ ઠરાવ, મુક્ષુક્ષુઓને સત્સંગમાં રહેવાની 
શિખવાડેલી રીત, પરમેશ્વરના રૂપમાં શ્રીહરિનું સંતોને દર્શન, 
અંતર્યમીપણાનું અને યોગકળાનું પ્રકટન. 


અથ્યાય - પ૩ ૪૦૪ 
નુ હ € “ઝે ર પિ 

ગુરુ રામાનંદ સ્વામીનાં દર્શન માટે અધીરા થયેલા શ્રીહરિ, મુક્તાનંદ 

સ્વામીનો પત્ર. 


અધ્યાય - પ૪ ૪૮૧ 
નીલકંઠ વર્ણીએ ભુજ રામાનંદ સ્વામી ઉપર લખેલો પત્ર. 


અથ્યાય - પપ ૪૯૦ 
પત્રોવાંચી ગદ્ગદ્‌ થયેલા શ્રીરામાનંદસ્વામીએ મુક્તાનંદસ્વામી તથા 
નીલકંઠવર્ણી ઉપર પત્ર લખી મોકલ્યો, શ્રી રામાનંદ સ્વામીનો પત્ર. 


અદ્યાય - પદ ૪૯૯ 
રામાનંદ સ્વામી કચ્છ-ભુજથી નીકળી પીપલાણા ગામે પધાર્યા. 
શ્રીરામાનંદ સ્વામી અને શ્રીનીલકંઠવર્ણીનો પ્રથમ મેળાપ, પૃથ્વીના 
ઈતિહાસનું પ્રથમ અદ્ભૂત દશ્ય. 


અથ્યાય - પછ ૫૦૪ 
રામાનંદસ્વામીએ નીલકંઠવર્ણીને પરિચય પૂછયો, શ્રીરામાનંદ સ્વામીને 
જ ગુરુપણે સ્વીકારવાનો વર્ણનો નિર્ણય, બાલયોગીના દર્શને ઉમટ્યો 
ભક્તસમુદાય, રામાનંદસ્વામીએ વર્ણીરાજની સમીપની સેવામાં કરેલી 
તિયુક્તિ, વર્ણરાજને શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષ દર્શન, વર્ણીરાજની મહાદીક્ષા 


૨૦ વિષયાનુક્રમણિકા 


પ્રદાનની ગુરુપાસે પ્રાર્થના. 


અથ્યાય - પ૮ ૫૧૧ 
શ્રીહરિની મહાદીક્ષાનો વિધિ, વર્ણીરાજને અર્થે સહિત મહામંત્રનો 
ઉપદેશ, શ્રીવર્ણીરાજનું સાર્થક દિક્ષાનામકરણ , ગુરુએ આપ્યું શ્રીકૃષ્ણ 
દર્શનનું વરદાન. 


અઘદ્યાય - ૫૯ ૫૧૮ 
શ્રીહરિનું રામાનંદસ્વામી સાથે સોરઠ પ્રાંતમાં વિચરણ, શ્રીહરિને 
ધર્મધુરા સોંપવાની રામાનંદસ્વામીએ કરેલી ઈચ્છા, જેતપુરમાં 
આનગમતન, શ્રીહરિના સદ્ગુણોનું વર્ણન, ધર્મધુરા સ્વીકારવાની શ્રીહરિએ 
દશવિલી અનિચ્છા, શ્રીહરિને સમજાવવા રામાનંદસ્વામીનો પ્રયત્ન, 
શ્રીહરિએ કર્યો ગુરુના વચનનો સ્વીકાર, શ્રીહરિએ માગેલાં વરદાનો, 

ગુરુને આપ્યું સ્વસ્વરૂપનું સત્યજ્ઞાન. 


અથ્યાય - ૬૦ ૫૩૧ 
ફણેણી ગામમાં શ્રીરામાનંદસ્વામીની અંતર્ધાન લીલા. 


ર૧ 


॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ॥ 


સુર શ્રીમુત્છાનન્ટ્સ્વામિવિરત્તિતમ્‌ 
। શ્રીમત્‌ સત્યમિગીવનમાદાત્મ્ય ।॥ 
ઝધ્યાય - ૨ 
ગુણે મુછ મખેનિગાક્ષસ્પરે ર્વ્યાજૃતિ: સાવર થો મસ્ટ પ્રજ્ટીવમૂવ ત્યયા ધર્માગ્ગનત્રેયસે । 
ગ્રત્રોન્મૂલચિતું ત્વધર્મમવિતું સાધૂશ્ર ધર્મ શુમં ધ્યાયે તં ઇર્મીશ્વરેશ્વસ્મઈ સદન સર્વલ ।૨॥ 
સોડજાસ્યસ્છતાનન્ટ્મુસિના અનમુસયે । સત્સસ્ટિઓીવનમન્થં તં ₹રિં સમિ ધર્મગમ્‌ ॥ર॥ 


સદ્ગુરુ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામીવિરચિત 
શ્રીમત્સત્સંગિજીવનમાહાત્મ્યનું 
સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર 
અધ્યાય-૧ 

સદ્ગુરુ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીહરિનું પ્રથમ ઘ્યાનાત્મક 
મંગલાચરણ કરે છે :- 

સદ્બુદ્ધિને આપનારા શ્રીહરિનું હું સદાય ધ્યાન કરું છું. આ શ્રીહરિ 
ઇશ્વરોના પણ ઈશ્વર છે. પોતાના અક્ષરધામમાં દિવ્ય સ્વરૂપને ધારણ કરી અખંડ 
વિરાજે છે. મુક્તોના મંડળો આદરપૂર્વક જેમનું સદાય સેવન કરે છે. એજ ભગવાન 
દયાએ કરીને આ પૃથ્વી પર અધર્મને નિર્મૂળ કરવા, સાધુ અને શુભ ધર્મનું સંરક્ષણ 
કરવા તેમજ મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરવા ધર્મદેવથકી ભક્તિદેવીને ત્યાં પ્રગટ થયા છે.* 

જેણે ભાવિ મુમુક્ષુજનોના મોક્ષ માટે શતાનંદમુનિ પાસે સત્સંગિજીવન 
નામે ગ્રંથની રચના કરાવી છે એવા ધર્મનંદન શ્રીહરિને હું નમસ્કાર કરું છું. ૨ 


રર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


સત્લસ્તિગીવનપન્થમાણાત્મ્યં તસ્ય તુછયે । જુ વે વેજ ન્સ? 1ના મુર 1નન્સેડટમારરત્‌ ॥રૂ॥ 
શ્રીમદુર્મપુરે ટમે મૂપતેસ્ત્તમસ્ય ત્ત । ₹મળીયેડતિવિસ્તીખે શ્રીમોપીનાથમસ્ટ્રિ 11૪1 
શ્રીમન્ધરિતિસેધાનલીલાનન્તસ્મેજલ 1 ગાચીત્જતિષુત્તિન્માસ્યું યાતેષુ મદતી સભા ।॥૫॥। 
તત્રાયોધ્યાપ્રસાવા યો ર્ઘુવીરબલિધ સુધી? | આત્વાર્ય: સાધવસ્તસ્થુર્મન્મુર્રાઃ સર્વશશ્ચ થે ।૬॥ 
મુજુ સ્તનન્ટ્મુછયા વે નેછિજા વ્રહત્તારિળ: । મયારામાવ્યશથ્રાન્યે મરિન ઇર્સિંશ્રિત? ॥૭॥ 
રૃતિ સ્થિતાં સમાં ત્રૃત્વા શતાનન્સે મછામુસિડ । ઈરિધ્યાનજુ તેજાપ્રમનાસ્તત્રામમન્મુયા 1૮ 
તં ર્ષ્ટ્વોત્થાય સભ્યાસ્તે ત્વાયાન્તં સસસને । મુદ્વેપવેશયામાસુર્વેટ્શાસ્ત્રવિશાર્લમ્‌ ॥૨॥ 
તતઃ પ્રોત્તતુરારાર્યો ત સરેરસયા મુને ! સત્લસ્િગીવનપન્થો મૌક્ષહેતુસ્ત્વયા જૂત# 1૨૦1 
તં વયં શ્રોતુમિસ્છાયો ભવતઃ પુસ્‍્મેધસઃ | થલ્ત્ર ગન્મસાપ્યં જથાનાં શ્રવળાદ્ધરે: 1૨૨ 


માહાત્મ્ય ગ્રંથ રચવાનો હેતુ :- આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથનું માહાત્મ્ય 
ભગવાન શ્રીહરિ અને તેમના એકાંતિક ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે મુક્તાનંદ નામે હું 
આદરથી રચું છું. * 

અભૂતપૂર્વ સભાનું આયોજન :- શ્રીહરિના નિવાસના કારણે 
અપૂર્વ શોભાસંપન્ન-ગઢપુરમાં ઉત્તમરાજાના દરબારમાં શ્રીગોપીનાથજી 
મહારાજના અતિશય વિશાળ, રમણીય મંદિરમાં શ્રીહરિના અંતધાંન થયા બાદ 
કેટલાક મહિનાઓ પછી એક સમયે મોટી સભાનું આયોન થયું. ૪-૫ 

તે સભામાં આચાર્યને શોભાવે તેવા સદ્બુદ્ધિમાન શ્રીઅયોધ્યાપ્રસાદજી 
મહારાજ અને શ્રીરઘુવીરજી મહારાજ, તેમજ હું (મુક્તાનંદ) આદિ સર્વે સંતો, 
મુકુન્દાનંદ આદિ સર્વે બ્રહ્મચારીઓ અને મયારામ આદિ શ્રીહરિના આશ્રિત 
ગુહસ્થ ભક્તો યથા યોગ્ય સ્થાને બેઠા હતા. “* 

ગ્રંથકર્તા શતાનંદ સ્વામીનું આગમન :- શ્રીહરિના ધ્યાનમાં 
મનને એકાગ્ર કરનાર મહામુનિ શતાનંદ સ્વામી “અપૂર્વ મહાસભાનું આયોજન 
થયું છે, એમ જાણી હપંપૂર્વક ત્યાં આવ્યા. વેદાદિ સત્શાસ્્રમાં પ્રવીણ શતાનંદ 
સ્વામીને આવતા જોઈ સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે ઊભા થયા અને તેમને સુંદર આસન 
પર હર્ષથી બેસાડ્યા. ૯ 

આચાર્યશ્રીઓની કથા શ્રવણની ઇચ્છા :- ત્યારપછી 
આચાર્યશ્રીઓ તેમના પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે હે મુનિ ! તમોએ શ્રીહરિની આજ્ઞાથી 
મોક્ષને આપનાર “સત્સંગિજીવન' નામના ગ્રંથની રચના કરી છે.મહામેધાવી 


અ. ૧ માહાત્મ્યમ્‌ ષ્ઝ 


રુત્થં તદ્ત્તનં શ્રુત્વા શતાનન્ર પ્રદષિત: । શ્રાવયામાસ તં પ્રીત્યા સ તાનિજાત્રવેતસ$ 11૨૨ 
નુપતેસ્તમસ્થેવ રુર્મે સંશોષિતે વરે | મળ્યપે શુશ્રુગુડ પુળ્યાં તત્જથાં તે તણાનનાત્‌ 1૨૨ 
તત્લમાકો ત્ર ગાતાયામેજર સહિ સ્થિતમ્‌ । સેમન્તસિંદસ્તં રાગા પપ્રસ્છેજાસ્તિવસે છરે: ॥૨%॥ 
સત્લસ્ીવનારયસ્ય ત્વત્યૃતસ્ય મછામુને ! । પ્રન્થવર્યસ્ય માછાત્ન્યં મણાં શુશ્રષવે વટ 1૨૫ 
ઝધિજાર શ્રુતો તસ્યજ્સ્ય વા તત્ર જિ ખસમ્‌ । રહેશે તત જૌહ્શે જાલે જાર્ય તસ્છુવળં મુને !૨૬॥ 
વેટ્શોડસ્ય બવેદ્ત્ા શ્રોતાર: સ્યુશ્ર વટ્શાઃ । તં શ્રુત્વા તત્લમાલો તત જિ રેય વહ તન્મુને ! 1૨૪ 
રૃત્થં ઝિજઞાસુના રાસ પૃછસ્તેન મછાવ્રત્‌ । પ્રસત્તસ્તનુવાતેટં શતાનન્સે મછામુનિ: 1૨૮ 
શતાનન્ર્મુનિફ્વાત્ત - 
સાધુ પૂછ ત્વયા રાગન્‌ ! સર્વપ્રાળિદ્તિવદમ્‌ | તવુત્તરમઇં જુવે ભવત્પ્રશ્નાનુસારત$ 1૨૨ 


આપના મુખેથી અમે એ ગ્રંથની કથા સાંભળવા ઇચ્છીએ છીએ. કારણકે આ 
લોકમાં મનુષ્યજન્મની સફળતા ભગવાનની કથા સાંભળવાથી જ થાય છે. ૫૦૧% 

આ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીઓનું વચન સાંભળી શતાનંદ સ્વામી અતિ હર્ષ 
પામ્યા અને એકાગ્રચિત્તવાળા તે સવેને પ્રેમથી સત્સંગિજીવન ગ્રંથની કથા 
સંભળાવી. અને તે સર્વે ભક્તજનોએ ઉત્તમરાજાના દરબારમાં સજાવેલા શ્રોષ્ઠ 
સભામંડપમાં તેમના મુખેથી આ પૃણ્યકારી કથાનું શ્રવણ કર્યું. ૧૨-૧૨ 

હેમંતસિંહરાજાના પ્રશ્ન સાથે આ ભવ્ય ગંથ માહાત્મ્યનું 
સવિસ્તર વર્ણન :- એ કથાની સમાપ્તિ બાદ એક વખત સભામાં બેઠેલા 
શતાનંદ સ્વામીને શ્રીહરિના એકાંતિક ભક્ત હેમંતસિંહ રાજાએ હાથ જોડીને પ્રશ્ન 
કર્યો. હે મહામુનિ ! આપે રચેલા ગ્રંથરાજ સત્સંગિજીવન ગ્રંથનું માહાત્મ્ય સાંભળવા 
ઇચ્છું છું. આપ મને એ માહાત્મ્યની કથા સંભળાવો. ૫7૧૫ 

હે મુનિ ! આ ગ્રંથના શ્રવણમાં કોને અધિકાર છે ? ગ્રંથને સાંભળવાનું 
ફળ શું છે ? આ ગ્રંથનું શ્રવણ કેવી જગ્યાએ બેસીને કયા સમયે કરવું જોઈએ ? હે 
મુનિ ! આ ગ્રંથની કથા કરનારા વક્તાનાં લક્ષણ કેવાં હોવાં જોઈએ ? અને 
શ્રોતાઓનાં લક્ષણ કેવાં હોવાં જોઈએ ? આ ગ્રંથની કથાનું શ્રવણ કરી વાંચનાર 
વક્તાને શું આપવું જોઈએ ? *“૧* આ પ્રમાણે જિજ્ઞાસુ હેમંતસિંહ રાજાએ મોટા 
આદરથી પૂછયું તેથી મહામુનિ શતાનંદ સ્વામી પ્રસન્ન થયા અને આ પ્રમાણે કહેવા 
લાગ્યા.“ 

શતાનંદ સ્વામી કહે છે, હે રાજન્‌ ! તમે બહુજ સારો પ્રશ્ન કર્યો છે. 


પા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૧ 


જતિહાસપુરાળાનાં વેહાનાં સાછુઃચયોમયો: | સ્મૃતીનામષિ સર્વાસાં વેલાન્તસ્ય ત્ત ભૂપતે ! ॥૨બા 
ઝસ્તિ રમાયળાવીનાં સસ્છાસ્રાળામિહ્‌ં શ્રુતમ્‌ | સારસૂપમતિત્રેછં ભવમીત્તિનિવર્તનમ્‌ ॥૨૨॥ 
સત્રાત્યસ્તિજિઃશ્રેયોહેતુરેજાન્તજામિધ: । ઞતિસ્મણતયા ધર્મો વળિતઃ પાપનાશન: ।॥૨ર॥ 
શ્રીમદ્ધસિતિસેધાનાનન્તરં સ્વિયમેવ રિ | વર્તતે તૌર્ભવામ્મોધેસ્તરળાય શરસીરિળામ્‌ ॥૨૨॥ 
રૃશબ્રહપરબ્રહમાયાગીવાત્મનામિલમ્‌ । ઞસ્ત્લેવાસાનતિમિરધ્વંસમાસ્જરસસિભમ્‌ ॥૨૪॥। 
શ્રવળેનાસ્ય શાસ્ત્રસ્ય બુધ્યતે શ્રોતૃમિર્ગને; 1 રહસ્ય સર્વશાસ્રાળાં ચાથાર્થ્યેનાતિટુમમમ્‌ ॥૨૫॥ 
ઝનુષરાદ્ધરે: શાસ્ત્ર શુભમેતત્તલાસયા | તત્લમીપતિવાસેન જૂતં ક્ષોળિપતે ! મયા ॥૨૬॥ 
"તન્મત્તો ઇસ શ્રુત્વા શ્રીમુરવેનેત્થમવ્રવીત્‌ | (મળીયમિવ્‌ં શાં સર્વશાસ્રશિસોમળિ: ॥૨૭॥ 


તમારો આ પ્રશ્ન સર્વજીવનું હિત કરનાર છે. તમારા પ્રશ્ન અનુસાર હું તમને 
ઉત્તર આપું છું. ૫૮૫૯ 

ગ્રંથ મહિમા :- હે રાજન્‌ ! આ સત્સંગિજીવન સત્શાસ્ત્ર તો ઈતિહાસ, 
પુરાણો, વેદ, સાંખ્ય, યોગ, સર્વે સ્મૃતિ રૂપે રહેલાં ધર્મશાસ્ત્રો, વેદાંત, રામાયણ 
આદિ સત્શાસ્રોના સારરૂપ સર્વોત્તમ છે, અને સંસારના ભયને નાશ કરનાર છે. 
ચ૦-૨૧ આ ગ્રંથમાં આત્યંતિક મોક્ષના હેતુરૂપ એટલે કે- સાધનરૂપ તેમજ પાપને 
બાળી નાખનાર એકાંતિક ધર્મનું અતિશય સ્પષ્ટપણે વર્ણન કરેલું છે. ૨૨ 

સત્સંગિજીવન એટલે મહાનૌોકા :- શ્રીમાન્‌ શ્રીહરિની 
અંતર્ધાનલીલા પછીના સમસ્ત શરીરધારીઓને આ સંસાર સાગર તરવા માટે આ 
ગ્રંથ નોકારૂપ છે. ૨* 

સત્સંગિજીવન એટલે અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને દ્ર કરનાર 
ઝળહળતો સૂર્ય :- ઈશ્ચર, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, માયા અને જીવોના સ્વરૂપ સંબંધી 
સમજ ન હોવારૂપ અજ્ઞાન અંધકારનો વિનાશ કરવામાં આ ગ્રંથ સૂર્ય સમાન છે. 
આ શાસ્રરનું શ્રવણ કર્યા પછી શ્રોતાજનો અન્ય સર્વ શાસ્રોનું અતિશય દુર્ગમ 
રહસ્ય પણ યથાર્થ જાણી શકે છે. હે પૃથ્વીપતિ ! શ્રીહરિના અનુગ્રહથી અને તેમની 
આજ્ઞાથી તેમની સમીપે જ નિવાસ કરીને મે આ શુભ શાસ્ત્રની રચના કરી છી. ૨૨૬ 

આ ગ્રંથ માટે શ્રીમુખના વખાણ :- આ સંપૂર્ણ શાસ્ત્રનું મારા થકી 
શ્રવણ કર્યાપછી શ્રીહરિ શ્રીમુખે આ પ્રમાણે બોલ્યા કે-આ રમણીય સત્સંગિજીવન 
શાસ્ત્ર સર્વશાસ્રોમાં શિરોમણિ છે. એટલાજ માટે જન્મ-મરણરૂપ ભવરોગને 
નાશકરનારા સર્વ શાસ્ત્રોના સમૂહમાં આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રનું માહાત્મ્ય 


અ. ૧ માહાત્મ્યમ્‌ ર્ત 


તસ્માહેતસ્ય માછાત્મ્યં શ્રુતગાતવર્સીયસ: । સર્વોત્તમ ગને્સેયં ભવરોમવિનાશિનઃ ।૨૮।। 
ઉતત્પુળ્યમતં પવિત્રમમતં સદ્ધ્મશાસ્ત્રં ૫ર ધર્ષજ્ઞાનવિરમભસ્છિનિભૂતં સેવ્યં સતાં નિત્ય । 
પાપૌધપ્રશમ નૃળાં જતિમભપ્રક્ષાતને સર્વથા ગાય્યધ્વાન્તસિવારળં સુજૃતિબિ: સખ્ાપ્યતે તેતે: ર૨ 
સજ્લધર્મવિનિર્ણવમગ્ગસા સજલશાસ્રમતપ્રમવારળમ્‌ । 
સજ્લવાગ્છિતિપૂરળમુત્તમં સજ્લલોજમનઃશ્રુતિર્ઞ્ગનમ્‌ ॥ર૦॥ 
વિવિધસંશયશલ્યસનુન્ધર શ્રવળમાત્રત દ્વ જુબુત્તિ્ત્‌ । 
મહ્નવોેપમુળ્ધાસ્મિયાપટં ગયતિ શાસ્રમિટં જવિમૂષળમ્‌ ।ર૨॥ 
સદુવિધદ્રવિળેષ્વિવ શેવધિ: ૧ક્ષિતિસ્સેષ્વિવ જ૯્પતર્વર । 
સજલમોષ્તિવ જામહુથા વસ શ્રુતમળેષુ વર્ઝિમિં મતમ્‌ રર 


મનુષ્યોએ સર્વોત્તમ જાણવું. અથાંત્‌ બીજા શાસ્ત્રો થકી આ શાસ્ત્ર શ્રેષ્ઠ છે એમ 
જાણવું. આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ મોટા સુકૃતને ઉત્પન્ન કરે છે, આ શાસ્ત્ર અતિ પવિત્ર 
છે, આ શાસ્ત્ર નિર્દોષ છે. ભગવાનના એકાંતિક ધર્મનું આ શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન 
કરેલ હોવાથી આ શ્રેષ્ઠ ધર્મશાસ્ત્ર છે, આ શાસ્ત્ર ધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને ભક્તિથી 
ભરપૂર છે. આ શાસ્ત્ર સત્પુરુષોએ નિરંતર સેવવા યોગ્ય છે. મનુષ્યોના પાપના 
સમૂહને શમાવનારું છે. કળિયુગના મેલને ધોનારું છે, સ્વપ્રકારની જડતારૂપ 
અંધકારને નિવારનારું છે, આ શાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ પુણ્યશાળી આત્માઓનેજ થાય છે, 
પરંતુ બીજાને નહિ. ૨9૨૯ 

આ શાસ્ત્ર સમગ્ર ધર્મનો યથાર્થ નિર્ણય આપે છે. સમગ્ર શાસ્રોના મતરૂપી 
ભ્રમને દૂર કરે છે. સમગ્ર જનોના ઈચ્છિત શ્રેષ્ઠ મનોરથોને પૂણ કરે છે, આ શાસ્ત્ર 
સાંભળનાર સર્વજનોના કાન અને મન બજ્ઞેને આનંદ ઉપજાવે છે, માટે અતિ 
ઉત્તમ છે. આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ અનેક પ્રકારના સંશયરૂપી શલ્યોને અંતરમાંથી 
બહાર કાઢી નાખે છે. આ શાસ્ત્રની કથા સાંભળવા માત્રથી કુબુદ્ધિ હરાઈ જાય છે. 
કામ, ક્રોધાદિ અંતઃશત્રુઓના ભયને હરનારું આ શાસ્ત્ર ક્રાંતદર્શી કવિજનોના 
આભૂષણરૂપ છે, માટે જ આ પૃથ્વીપર આ શાસ્ત્ર સર્વોત્કર્ષરૂપે વર્તે છે. જેમ બહુ 
પ્રકારના દ્રવ્યોમાં નિધિ ઉત્તમ છે, વૃક્ષોના સમૂહમાં કલ્પતરુ ઉત્તમ છે અને સમસ્ત 
ગાયોમાં કામધેનુ ઉત્તમ છે, તેવી જ રીતે સર્વ શાસ્ત્રોમાં આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર 
ઉત્તમ માનેલું છે. *૦-૨ 


૨૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


શ્રવળવર્ળનતાપનતિવારળં ઇસ્ત્િસ્ત્રિયુધાર્સસમ્મૃતમ્‌। 
ઈરિપલમ્યુઝમસ્િરતિપ્રટૂં ત્વિટ્મિસાસ્તિ રિ ભાગવતપ્રિયમ્‌ ॥૨ર॥ 
વિધિમવાહ્સુરેશ્વરવાગ્છ્તં શ્રુતમિહં જતિટ્ષળભેત્નમ્‌ । 
ઝસુમૃતામિઇ પુળ્યવિવર્ધન ભવતિ સંસૃતિસેમરસાયનમ્‌ ॥ર૪॥ 
ઝતિજરાલજૃતાન્તમહોરમપ્રચુર્ટ્ઇગનામૃતસત્તિભમ્‌ । 
સ્મરહ્વાનલશાસ્તિષનોપમં દરિપતેપનતાવધિસેદળી ॥ર૫॥ 
ગ્રન્થસ્યાથ મુવે તુમ્યં શ્રવળેડ્સ્યાધિવજાસ્ળિમ્‌ । શુત્રૃષવેડનુરત્તય શખશ્નેવામ્રનેતસા ॥ર૬॥ 
પુંસાં તવ્યનૃરેઇાનાં યોષિતાં ત્ર મદીતલે । ગધિજા શ્રુતાવસ્ય પ્રન્થસ્થાસ્તિ ક્ષમાપતે ! ॥રૂ૭ા 
ઝાશ્રમાળાં ત્ત વર્ળાનાં ત્તતુર્ળામધિજસ્તિ । શ્રવળેડસ્યાસ્તિ તત્જાર્ય સરવેસ્તેરાટ્રેળ તત્‌ ॥૨૮॥ 
શાન્રસ્યાથ તુવે તુમ્યં શ્રવળેનાસ્તિ યત્કલમ્‌ । સાલસ શ્રવળીયસ્થ પાવનસ્યાય્થ ભૂપતે ! ॥૨૨॥ 


આ શાસ્ર શ્રીહરિના ચરિત્રરૂપી અમૃતરસથી ભરપૂર હોવાથી તેનું શ્રવણ 
અને વણંન કરવા માત્રથી ત્રિવિધતાપને દૂર કરનારું છે. શ્રીહરિના ચરણારવિદમાં 
પરમ ભક્તિનેઆપનારું છે. તેથી જ આ લોકમાં ભગવત ભક્તોને અતિશય પ્રિય છે.** 

આ શાસ્ત્રની બ્રહ્મા, ભવ આદિ દેવતાઓ પણ ઇચ્છા રાખે છે અને 
સાંભળવા માત્રથી શ્રોતાઓના દૂષણને ભેદી નાખે છે. તેમજ પ્રાણધારી સમસ્ત 
જીવોના પુણ્યને વૃદ્ધિ પમાડે છે, તેથીજ સંસૃતિરૂપ રોગનું ઔષધરૂપ છે. અતિશય 
ભયંકર કાળરૂપી મહાસર્પથી અત્યંત વારંવાર દંશ પામેલા જનોને આ શાસ્ત્ર 
અમૃત સમાન છે. કામરૂપી દાવાનળને શાંત પમાડવામાં મેઘ સમાન છે. તેમજ 
ભગવાન શ્રીહરિના સ્થાન સુધી ઉપર પહોચવામાં નિસરણી રૂપ છે. *7-૩૫ 

હે રાજન્‌ ! હવે તમને આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથને સાંભળવાનો કોને 
અધિકાર છે, તેની વાત કરું છું, તમે આ ગ્રંથને સાંભળવામાં અનુરાગી છો, તેથી 
એકાગ્રચિત્તથી શ્રવણ કરો. ** 

આ ગ્રંથની કથાના અધિકારી :- હે ભૂમિપતિ ! આ ધરતી પર 
મનુષ્ય શરીરને પામેલાં સમસ્ત નરનારીઓ આ ગ્રંથનું શ્રવણ કરવાનાં અધિકારી 
છે. હે રાજન્‌ !ચારે આશ્રમ અને ચારે વણનાં મનુષ્યો આ ગ્રંથનું શ્રવણ કરવાનાં 
અધિકારી છે. તેથી સર્વેજનોએ આદરપૂર્વક આ ગ્રંથનું શ્રવણ કરવું. હે ભૂપતિ ! 
આદરપૂર્વક સાંભળવા યોગ્ય પાવનકારી આ શાસ્ત્રને સાંભળવાથી જે ફળ મળે 
છે તે હવે તમને કહું છું. *?-૯ 


અ. ૧ માહાત્મ્યમ્‌ ૨૭ 


ચજ્ઞાનાં સર્વજનાનાં સર્વતીર્થપ્તવસ્થ યત્‌ | જતમસ્તિ ત્ તત્લર્વમેતસ્છુત્યાડડપ્યતે ગને: ॥૪ના 
ઝસ્થ શ્રવળમાત્રેળ પ્રસન્ન શ્રીઇરિભુશમ્‌ । શ્રોતૃળાં પૂર્યત્યેવ સર્વાનાશું મનોરથાન્‌ ॥૪૨॥ 
ઝન$ જર્તું તપોડટ્બ્રં ત શવનોતિ જતો યુમે | ૪ ત્તિયસાંથ રનાનિ ઇર્તિષળહેતવે ॥૪૨॥ 
તસ્માહેતગ્ગને; શ્રવ્યં શ્રદ્ધ વિતતક્ષળે: । શ્રીછરિ શ્રવળેનાસ્ય પ્રીચતેડતિતસં સૂપ ! ॥૪ર્‌॥ 
ઝત્યાવ્સેળ ચૈ; પૌતં સત્યસ્િગીવનામૃતમ્‌ । જાલવ્યાનમસાત્રાસમુત્તાસ્તે થાસ્તિ તત્વટ્મ્‌ 1091 
સેવૈરષિ સુધાપાનૈ્યુંમાનાં હિ સદજ્ઞતઃ 1 પશ્ચાટ્લિ જાસમીત્યા મસ્ેમ્ય: પ્રાક્ુમિષ્યતે 19૫ 

રેવરુર્લભમષિ ક્ષિતો નૃળાં શ્રીદરે: જરુળયેવ ભૂપતે ! । 

હતવસ્તિ સુભમં તતો નૃબિઃ પીચતાં ત્ત તર્હિં થથેપ્સિત્‌ ।0૬॥ 
શ્રવ્યમાલ્ર્યુતેવતેતસા માનવૈર્ટિમતોડ સતિ જિસ્ન । 
સેવ રુર્લભતરં ત્ત યદ્શાત્યગ્યતે ત્વિટ્મશેષસિજ્ધિટમ્‌ ॥૪૭॥ 


કથા શ્રવણનું ફળ :- સર્વ યજ્ઞો, સર્વ પ્રકારનાં દાનો તેમજ સર્વ 
ગંગાદિ તીર્થો કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે સર્વફળ આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રના 
સાંભળવા માત્રથી મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થાય છે. *૦ 

આ શાસ્ત્રના સાંભળવા માત્રથી શ્રીહરિ અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે અને 
સાંભળનારા મનુષ્યોના સર્વ મનોરથ તત્કાળ પૂર્ણ કરી આપે છે. આ કળિયુગમાં 
કોઈ પણ માનવ મહાતપ કરવા સમર્થ નથી. તેમજ એક ભગવાનને જ રાજી 
કરવાની ઇચ્છા રાખી કોઈ દાન કે યજ્ઞ કરવા પણ સમથ નથી. માટે હે રાજન્‌ ! 
ડાહ્યા મનુષ્યોએ આ શાસ્નનું શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરવું જોઈએ. કારણ કે આનાં 
શ્રવણ માત્રથી શ્રીહરિ અતિશય રાજી થાય છે. અને જે મનુષ્યો અતિશય 
આદરપૂર્વક આ સત્સંગિજીવનનું કથારૂપ અમૃતપાન કરે છે તેઓ કાળરૂપી 
અજગરના મહાત્રાસથી મૂકાઈ ને ભગવાનના ધામને પામે છે. અમૃતપાન કરનારા 
દેવતાઓ પણ એક હજાર યુગ પરિમિત આયુષ્ય પામ્યા પછી પણ કાળની થપાટનો 
ભય લાગવાથી ભગવદ્‌ ભક્તો પાસેથી આ કથામૃતનું પાન કરવા ઈચ્છે છે. હે 
ભૂપતે ! સ્વર્ગમાં દેવતાઓને પણ દુર્લભ આ કથારૂપી અમૃત પૃથ્વી પરના મનુષ્યોને 
શ્રીહરિની કૃપાથી સુલભ બને છે. માટે હે મનુષ્યો ! આ કથામૃતનું પાન તૃપ્તિ ન 
થાય તેટલું કર્યે રાખજો. આ ગ્રંથના સેવનથી ન મળે એવું દુર્લભ કાંઈ પણ નથી કે 
જેનો લાભ લેવા માનવ આ શાસ્ત્રનો ત્યાગ કરે. કારણ કે આ શાસ્ત્ર સમગ્ર ફળની 
સિદ્ધિને આપનારું છે. માટે મનુષ્યોએ એકાગ્રમનથી આદપૂર્વક આ ગ્રંથનું સેવન 


૨૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


વિવિધપાતજઞગાલવિનાશને ગતિ યસ્ય ભવેટિઈ વાગ્છિતમ્‌ । 
સપહિ તેન મુનિવ્રતશીસિતં શ્રુતમિહં શ્રવળીયમઘાપઇમ્‌ ।૪૮॥ 
સજૃવપિ શ્રુતમત્ર ન ચેરિટૂં નરવપુર્વરરતસમં ત્વ તૈઃ । 
ઝસુતમં જિત નપ ૩પોગ્સિતં સુર્વરેરપિ યન્મનસેપ્તિતમ્‌ ॥૪૨॥ 
શિવજરશ્રુતસુશ્રવળાહ્તે પશુસમ: વ્મથિતો મનુગો બુધેઃ । 
સિગરિતિથબિસત્ર તતો ગનેડ શ્રવળમસ્ય વિધેયમનાજુસમ્‌ ॥૫૦॥ 
નહિ ગદાસ્તનુગાથ પરિત્છિણા ગનમવત્તિ વપુર્મ(ળક્ષળે । 
પ્રસુરરાગ્યમિદાસ્વરિલસમ્પલે ભવતિ રક્ષજમેતહફમીઇલમ્‌ ॥૫૨॥ 
ગ્રન્થસ્યાથ મદાવુદ્ધે ! શ્રવળસ્થ યથોહ્તિમ્‌ । તુભ્યં શ્રદ્ધાવતે સ્થાનં વજામ્યવરિતઃ શળુ ॥૫૨॥ 
સસ્ત્િ શ્રીમતિ જુષ્ળમસ્ટ્રિ સિગાતવે માગિતતિક સતમે । 
શુત્રો વિતાનાટ્વિરાગિતેડષિ વા વિધેયમસ્ય શ્રવળં મછાલરાત્‌ ॥૫ર॥ 


કરવું. આ જગતમાં વિવિધ પ્રકારના પાપોની જાળને નાશ કરવાની જેને ઈચ્છા 
હોય તેમણે મહામુનિઓના સમૂહોએ સેવન કરેલા તેમજ સાંભળવા માત્રથી પાપને 
હરનારા આ ગ્રંથનું તત્કાળ શ્રવણ કરવું. “પ4 

જે મનુષ્યોએ આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રનું એકવાર પણ શ્રવણ કર્યું નથી, 
તેઓએ માનવશરીરરૂપ પોતાના હાથમાં આવેલ એક શ્રેષ્ઠ રત્નને તેનું મૂલ્ય ન 
સમજવાથી જેમ રત્નનું મૂલ્ય નહિ જાણનારા જનો હાથમાં આવેલા દુર્લભ રત્નને 
કૂવામાં ફેંકી દે છે, તેમ આ શરીરને વ્યર્થ ગુમાવે છે. કારણ કે આ શરીરને દેવતાઓ 
પણ પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના મનથી ઇચ્છા કરે છે. મંગળકારી તેમજ સારી રીતે 
સાંભળવા યોગ્ય આ શાસ્ત્રના શ્રવણ વિનાના માનવને જ્ઞાની પુરુષોએ પશુ સમાન 
કહ્યો છે, માટે અહિં જ પોતાનું હિત સાધવા ઈચ્છતા મનુષ્યોએ શાંત મનથી આ 
ગ્રંથનું શ્રવણ કરવું. ઘર, પુત્રો, સાધન સામગ્રી, સમગ્ર રાજ્ય અને સર્વ સંપત્તિ 
વગેરે પદાર્થો જ્યારે શરીરનું મૃત્યુ પ્રા થાય છે ત્યારે તેમાનું કંઇ પણ મનુષ્યનું 
રક્ષણ કરવા સમર્થ થતાં નથી. પરંતુ આ શાસ્ત્ર જો શ્રવણ કર્યું હોય તો તેનું રક્ષણ 
કરે છે. અને ઈચ્છિત સુખ આપે છે. '“ 

માટે હેબુદ્ધિમાન્‌ રાજા ! આ પ્રમાણે મે તમને આ ગ્રંથના શ્રવણનું માહાત્મ્ય 
કહ્યું. તેને ધ્યાનમાં લો. તેવી જ રીતે હવે શ્રદ્ધાવાન તમને તેના શ્રવણનું સ્થાન 
એટલે કે ક્યાં બેસીને કથાનું શ્રવણ કરવું ? તે કહું છું. તે સાવધાન થઇને સાંભળો. ૫૨ 


અ. ૧ માહાત્મ્યમ્‌ સહ 


તુમ્યમેતન્છુતેઃ જાલં યથાશાસ્્રં વદામ્યહમ્‌ । ઇરિમસ્છ વરિણાય સ્તિમધાયાત્તિબુભુત્તવે ॥૫૪।। 
શાસ્રમેતત્તવા શ્રવ્યં ગનૈરત્યાટ્સરિટિ । તત્રાપ્યનનુજૂલત્વે ત્તાતુર્માસ્યે ત્વવશ્યત$ ॥૫૫॥ 
શવેટ્નનુવૂસત્વં ત્વાતુર્માસ્યે શ્રુતૌ યા | તવાવશ્યં તમોમાસે શ્રવ્યમેતખ્ગનેર્નુપ ! ।૫૬॥ 
તત્રાપ્યનનુજૂલત્તે મધો માસે તુ સર્વથા | માર્મશીર્ષેડથવા માસે જાર્ય તત્છુબળં શુભમ્‌ ॥૫૭॥ 
મલમાસે તથાડવશ્યં જાર્ય તન્મનુમેસ્ઈિ । યતોડસ્ત્યર્વિતમાસાનાં વસેડયં ₹રિહેવત: ॥૫૮॥ 
પતદ્દ્દરબ્રુવે તુમ્યં તક્ષ્માળ્યથથ મદીપતે ! | યસ્યાનનોવ્તા વાળી શ્રોતૃસંયૃુતિમોત્રની ॥૫૨॥ 
સર્સં સુસ્વર ધીર તત્તદ્વાવસમસ્વિતમ્‌ | સ્મણક્ષરવિભેટં ત્ત સોત્લાઈ નાતિવિસ્તૃતમ્‌ 1૬ના 
શાન્ત તત વાત્રવેણસ્તુ શ્રદ્ધાલુ્ટ્હનિશ્રવ । સખ્લયાધ્યયનવાન્‌ મન્થાર્થ જૃત્જશો વિલ્ન્‌ 1૬૨ 
'સિતેસ્દ્રિયઃ સુશીલશ્ર હરાપ્રહવિવગિતઃ । યથાર્થવાલીવા”મી ત્ત શ્રોતુલોધનનૈપુળ: 11૬૨ 


કથા શ્રવણનું સ્થળ :- સરિતાના તટમાં, શોભાયમાન શ્રીકૃષ્ણ 
મંદિરમા; વાળી-લીપીને પવિત્ર કરેલા પોતાના ભવનમાં, તેમજ તેજ રીતે પવિત્ર 
ઉલ્લોચ વગેરેથી અલંકૃત કરેલા ઉત્તમ ખુલ્લા સ્થળમાં ખૂબ આદરપૂર્વક આ 
ગ્રંથનું શ્રવણ કરવું. "* 

હે રાજન્‌ ! હવે આ ગ્રંથના શ્રવણનો સમય તમને શાસ્ત્રને અનુસારે કહું 
છું. કારણ કે તમે અતિ જિજ્ઞાસુ, સ્નેહી તેમજ શ્રેષ્ઠ હરિભક્ત છો. '* 

કથા શ્રવણનો સમય :- આ પૃથ્વીપર આ શાસ્ત્ર અતિશય 
આદરપૂર્વક નિરંતર સાંભળવું, પ્રતિદિન અનુકૂળતા ન હોય તેમણે ચાતુર્માસમાં 
તો અવશ્ય સાંભળવું. હે રાજન્‌ ! જ્યારે ચાતુર્માસમાં શ્રવણની અનુકુળતા ન હોય 
ત્યારે શ્રાવણમાસમાં તો મનુષ્યોએ અવશ્ય સાંભળવું. અને જ્યારે શ્રાવણમાસમાં 
પણ જો અનુકૂળતા ન હોય તો ચૈત્ર માસમાં સર્વથા શ્રવણ કરવું, તે જ શુભ છે. 
અથવા મનુષ્યોએ અધિક માસમાં તો અવશ્યપણે આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું જ. 
કારણ કે આ માસના દેવતા સ્વયં શ્રીહરિ છે. તેથી આ માસ સર્વ માસોમાં ઉત્તમ 
માસ છે. ““ 

હે મહીપતિ ! જે વક્તાના મુખમાંથી નીકળેલી વાણી શ્રોતાઓને 
સંસારમાંથી મુક્ત કરનારી છે એ વક્તાનાં લક્ષણ હવે તમને કહું છું. "૯ 

વક્તાનાં લક્ષણો :- જેની વાણી સાંભળવા માત્રથી શ્રોતાઓને કથામાં 
રસ ઉત્પન્ઞ થતો હોય, જે મધુર સ્વરે ધીર ગંભીરપણે વાંચનાર હોય, તે તે સ્થળમાં 
પ્રતિપાદન કરાતા અર્થની સાથે ભક્તિભાવ યુક્ત હોય, સ્પષ્ટ અક્ષરના ઉચ્ચારણથી 


૩૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


ચ્સ્છાતામસન્તુછડ જર્ળો નિરસજૃતિ: 1 મૃટુસ્વમાવઃ શાત્તશ્ર ભમવદ્ધસિસંયુતઃ ૬ર 
સોજાપવાલ્રદિતઃ પ્રતિષ્રહપસટટુમુ્રઃ 1 ગિતજામો ગિતત્સોધો ગિતલોમશ્ર સિ: સ્તૃઇડ 1૬% 
મૈત્રો ધીર: સાધુવૃત્તિનિર્ટમ્મોડજિસ્નસ્તથા । ગાત્યા વિપ્રશ્ચોપજારી વાત્તવેડસ્ય પ્રજવિતઃ ॥૬ણ॥ 
છ્િગાતિરન્યો થઃ પ્રાક્ો હીક્ષાં ભાગવતી સ તુ | અણજતવ્રહત્રયાટ્યો સિર્લોભશ્નેદ્હેત્જથામ્‌ 1૬૬ 
ગથાસ્યથ શાન્રવર્યસ્ય શ્રોતુળાં તક્ષળાન્યદમ્‌ । જથયામિ મછીપાલ ! તુભ્યં તાસિ વુમુત્લવે 1૬૭ 


શ્રદ્ધાભસ્છિસમાયુસ્છા નાન્યજાર્યેષુ તાલસાઃ । વામ્યતાઃ શુત્રયોડવ્યપ્ાઃ શ્રોતાર પુળ્યમામિન: 18૮॥ 
“લિનવેનાસ્વિતા રન્તા મત્લરેળ વિવગિતા: | સ્વધર્મસ્થા ભવતિ ત્રેમવૃદ્ધીપ્તસવો ગૃપ ! 1૬૨ 
સમાઘાવસ્થ શાસ્ત્રસ્ય યત્જર્તવ્યં મહીપતે ! | વવત્રે ત્ત રેય ચત્તતે જથયામ્થથ તત્ટુળું 1૭૦ 


બોલનાર હોય, ઉત્સાહી હોય, અતિ વિસ્તારપૂર્વક વાંચનાર ન હોય, શાંત રીતે 
વાંચનાર હોય, શ્રદ્ધાવાન હોય, દેઢ નિશ્ચયવાન હોય, ગુરુપરંપરાગત વિદ્યાભ્યાસ 
કરેલો હોય, ગ્રંથના સમગ્ર અર્થને જાણનાર હોય, જિતેન્દ્રિય હોય, સુશીલ હોય, 
દુરાગ્રહ રહિત હોય, યથાર્થ કહેનાર હોય, વાચાળ હોય, શ્રોતાઓને બોધ આપવામાં 
નિપુણ હોય, ઈશ્વર ઇચ્છાએ જે કાંઈ મળે તેનાથી સંતુષ્ટ હોય, દયાવાન હોય, 
નિરહંકારી હોય, મૃદુલ સ્વભાવ વાળો હોય, શાંત હોય, ભગવદ્‌ભક્તિ સંપન્ઞ 
હોય, લોકાપવાદથી રહિત હોય, પ્રતિગ્રહથી વિમુખ હોય, અર્થાત્‌ કેવળ દાનના 
સ્વીકારથી જીવન નહિ જીવનાર હોય, કામને જીત્યો હોય, ક્રોધ ઉપર વિજય 
મેળવ્યો હોય, લોભને જીત્યો હોય, નિઃસ્પૃહી હોય, સર્વ સાથે મૈત્રી રાખનાર 
હોય, ધીરજવાન હોય, સાધુવૃત્તિથી સંપન્ન હોય, નિઇભી હોય, અકિંચન હોય, 
અર્થાત્‌ ધનના ગર્વથી રહિત હોય, જાતિએ વિપ્ર હોય અને ઉપકારી હોય આવા 
પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત હોય, તેને જ આ ગ્રંથનો વક્તા સ્વીકારેલ છે. ૦૬૫ 

બ્રાહ્મણ સિવાયના બીજા પણ જે દ્વિજાતિ ક્ષત્રિય ને વેશ્ય જે ભાગવતી 
દીક્ષાને પામ્યા હોય, અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનારા હોય, તેમજ લોભે રહિત 
હોય, તેઓ પણ આ ગ્રંથની કથા કહેવાના અધિકારી છે. “* 

હે મહિપાલ ! હવે આ સર્વોત્તમ શાસ્ત્રના શ્રોતાઓનાં લક્ષણો તમને કહું 
છું. કારણ કે તમે એ જાણવાની જિજ્ઞાસાવાળા છો. ** 

આ ગ્રંથના શ્રોતાઓનાં લક્ષણો :- જે શ્રોતા શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી 
યુક્ત હોય, અન્ય કામો કરવાની લાલસા રાખીને કથામાં બેઠા ન હોય, વાણીને 
નિયમમાં રાખી હોય, પવિત્ર હોય, સાવધાન હોય, પુણ્યમાં ભાગ રાખનાર હોય, 


અ. ૧ માહાત્મ્યમ્‌ ઝત 


સમાલાવસ્ય રાત્તસ્ન જતવ્યં પૂઝનં મહત । રતન વેઇતવસ્ં ત રેય સ્તન શસ્તિતિ: 1૭૨ 

વવ્ત્ે રૈયાનિ વાસાંસિ નતતાનિ વિવિધાનિ ત્ત । ભૂષળાનિ સ્વશવ્ત્યા ત્ત તતઃ સ્વ્ળાટ્લિક્ષિણા ॥૭૨ 

વ્ઞં પાત્રં ધન થાન મૂષળં ત્ર પજ્નિ વા | સિઞશવ્ત્યનુસારેળ લ્યુઃ શ્રોતૃગઝનાઃ પૂથજ્‌ ।૭ર 
પ્શ્નોત્તરસિરૂપળનામા ત્રથમોડથ્યાય: ।।૨॥। 


વિનયસંપજ્ઞ હોય, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરતા હોય, મત્સર રહિત હોય, સ્વધર્મમાં રહેલા 
હોય, પરમાત્મામાંપ્રેમ વધે તેવી ઈચ્છા ધરાવતા હોય, આવા પ્રકારના શ્રોતાઓ આ 
ગ્રંથની કથાશ્રવણના અધિકારી કહેલા છે. ૬4ઘ૯ 

હે મહીપતિ ! હવે આ શાસ્ત્રના શ્રવણની સમાપ્તિમાં જે કરવા યોગ્ય કાર્ય 
હોય તે તથા વક્તાને આપવા યોગ્ય દાન શું છે ? તે તમને હું કહું છું. તેને તમે 
સાંભળો. ૨૦ 

શ્રોતાઓનું કર્તવ્ય અને વક્તાને આપવાનું દાન :- આ 
ગ્રંથના શ્રવણની સમાપ્તિમાં ગ્રંથની મહાપૂજા કરવી, ગ્રંથને બાંધવા માટે રમણીય 
વસ્ત્ર અને શક્તિને અનુસારે સુવર્ણ આપવું. વક્તાને અનેકવિધ નૂતન વસ્ત્રો તેમજ 
આભૂષણો આપવાં. ત્યારબાદ પોતાની શક્તિને અનુસારે સુવર્ણ વગેરેની દક્ષિણા 
આપવી. અન્ય શ્રોતાજનોએ પણ અલગ અલગ પોતાની શક્તિને અનુસાર વસ્ત્ર, 
પાત્ર, ધન, વાહન, આભૂષણ અને તેર પદોનું દાન કરવું. 9૧-9૩ 

આ પ્રમાણે મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદરૂપે 
ગ્રંથના માહાત્મ્યનું પ્રશ્નોત્તરરૂપો નિરૂપણ કર્યું, એ નામે પ્રથમો 
અધ્યાય પૂર્ણ થયો. ॥ ૧ ।। 


ગ્ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.ર 


ઝાઘધ્યાય - ૨ 
શ્રુત્વેલ્થં તટ્તવશ્ચત્રં નાતિતૃતમના નૃપ$ । સુધાયમાનં ગિસાસુસ્તં પપ્રસ્છ પુનર્ષુશા 1૨11 
રોવાત્ત- 


સુમુત્સામ્યસ્થ શાસ્રસ્ય ત્વત્તઃ શ્રુતિવિધિ મુને ! । વિધિજ્ઞ ! ત્વં મદાવુદ્ધે ! વસ્છુમર્દસિ મેડઝ્નસા ॥૨ 
રુત્થં પૂછ્ડ સ મુનિરાટ્‌ તેન સંજ્ઞા વુમુત્લતા । ગ્રવીત્સુપ્રસત્સ્ત પ્રશ્રયપ્રળયાસ્વિતમ્‌ ॥ર।॥ 


શતાનન્ટ્મુનિસ્વાત્ત- 
ત્તતુર્ળામષિ વર્ળાનાં તથેવાશ્રમિળામષિ । જ થિતોડસ્ત્યધિજાસેડસ્ય શ્રવળે નુપસત્તમ ! ॥1॥ 
₹ષ સાધારળ: પન્થાઃ સાક્ષાત્સર્વાર્થસિદ્રિજ । મદામુસિગસેઃ પ્રોત્તો હેવેરષિ સુષૂગિત: ॥૫॥ 
સ્વફ્પવોધો ન દરેડ જથાયાઃ શ્રવળં વિના । ભવેન્નુળાં વિના તં ત્ર જથં સ્થાત્યંસૃતિક્ષય: ।૬॥ 


અધ્યાય - ર 


શતાનંદ મુનિનું આશ્ચર્યકારી તેમજ અમૃત સમાન ઉપરોક્ત વચન 
સાંભળીને પણ હેમંતર્સિંહરાજાના મનને તૃપ્તિ થઈ નહી, તેથી સ્વામીના અર્થ વિશેષ 
વધુ વચનો સાંભળવાની ઇચ્છાથી ફરી પ્રેમપૂર્વક રાજા પૂછવા લાગ્યા. ૧ 

હેમતસિંહ રાજા કહે છે :- હે મુનિ ! આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રનો 
શ્રવણવિધિ એટલે કે કેવી રીતે આ શાસ્ત્ર સાંભળવું જોઈએ. તે તમારા થકી જાણવા 
ઇચ્છું છું. તમે એ વિધિને જાણો છો. માટે હે મહાબુદ્ધિમાન ! તમે મને યથાર્થ વિધિ 
સંભળાવો. ૨ 

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રશ્રવણનો વિધિ જાણવા ઈચ્છતા રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો. તે 
સાંભળી મુનિરાજ બહુ જ પ્રસન્ન થયા ને વિનયી તેમજ પ્રેમી રાજા પ્રત્યે કહેવા 
લાગ્યા. 

શતાનંદ મુનિ કહે છે :- હે શ્રેષ્ઠ રાજન્‌ ! આ ગ્રંથને સાંભળવામાં 
ચારે વર્ણ અને ચારે આશ્રમના લોકોને અધિકાર છે. આ વાત પૂર્વે મેં તમને કહી 
છે. ગ્રંથશ્રવણનો આ માર્ગ સર્વને માટે સાધારણ માર્ગ છે. કારણ કે ભગવદ્ચરિત્રોનું 
શ્રવણ જ સકલ પુરુષાથને સાક્ષાત્‌ સિદ્ધ કરી આપે છે. દેવતાઓએ પણ આ 
માર્ગની સારી પેઠે પ્રશંસા કરી છે. તેમજ મોટા મોટા મુનિજનોએ પણ આ માર્ગનો 
અદ્ભૂત મહિમા વણવ્યો છે. ભગવાનની કથાના શ્રવણ વિના શ્રીહરિના સ્વરૂપનું 
જ્ઞાન જ થતું નથી. જ્ઞાન વિના મનુષ્યોને સંસારનો ક્ષય કેવી રીતે થઈ શકે? “* 


અ.ર માહાત્મ્યમ્‌ ઝર 


ઝસ્તાનતિમિરન્ધાનાં તીપોડયં સાનસિદ્િજ 1 ઈરેડ થાયા શ્રવળમૌષધં મવસેમિળામ્‌ ॥૭॥ 
સર્વથેવાત્મનઃ શ્રેયો યેડમિવાગ્છસ્તિ રેહિનઃ । તે શુળ્વન્તુ સહા ભવત્યા જથામેતસ્ય શૉમનાન્‌॥૮॥ 
ઝશસ્ત્ો યઃ સવ શ્રોતું જથાં ભળવતઃ સ તુ | મુદ્ત વાષિ શળયાત્તિયતાત્માં ટ્નિ રિતે 1૨ 
ચસ્તુ પ્રતિહ્નિ ત્રોતુમશસ્છડ સોડ પિ માનવ; । પુળ્યમાસેષુ શુળુયાત્પુળ્યાસું ત્ત તિથિષ્વષિ 1૨૦॥ 
મુદ્ત વા તધ વા ક્ષળં વાડસ્ય શુમાં જથામ્‌। વે શળ્વસ્તિ નશ ભવત્યા ન તેષામસ્તિ રુર્મતિઃ ।૨૨ 
સત્યં સર્વયસેષુ સર્વવાનેષુ યત્કલમ્‌ | મવત્યાસ્ય શ્રવળેનેવ તત્યર્સ વિન્સ્તે ન₹$ 1૨૨ 
વિતાસ્ય શ્રવળં રગન: પશુસમો તડ | તસ્માણ્વશ્યં તત્જાર્ય વિધિના સ્વદ્તિથમિ; ॥૨ર્‌॥ 
ઝાનુજૂલ્યં ન તેત્તિત્યં તલવશ્યં પુમાસૃપ ! । પ્તસ્થ શ્રવળં જુર્યાસ્વાતુમાસ્યે ત્ત પર્વસુ ।૨૪॥ 
જૂતાણિજડ સમાદ્‌ય વત્ારં શાસ્રજોવિટ્મ્‌ | સમ્માવ્યાસનલનેન તમસ્જયત્તિમાર્સત્‌ ॥૨૫॥ 


સત્સંગિજીવન એક જ્ઞાનદીપ :- માટે શ્રીહરિની કથાનું શ્રવણ જ 
એક અજ્ઞાનના અંધકારથી અંધ બનેલા જીવાત્માઓને જ્ઞાનસિદ્ધિ આપનાર દિપક 
છે. તેમજ જન્મમરણરૂપ સંસારરોગથી ઘેરાયેલા જનોને માટે ઓષધ સમાન છે. 
જે જનો સર્વપ્રકારે પોતાનું શ્રેય ઈચ્છતા હોય તેણે ભક્તિભાવપૂર્વક આ મંગળકારી 
ભગવાનની કથા સાંભળવી જોઈએ. જે મનુષ્ય સદાને માટે કથા સાંભળવા અસમર્થ 
હોય તેમણે સાવધાન મનથી પ્રતિદિન એક મુહૂર્ત (દોઢ કલાક) પર્યત કથા 
સાંભળવી. જે મનુષ્ય પ્રતિદિન એક મુહૂર્ત કથા સાંભળવા પણ સમર્થ ન હોય 
તેમણે શ્રાવણ આદિ પવિત્ર માસમાં કે એકાદશી આદિ પવિત્ર તિથિને વિષે કથા 
શ્રવણનું નિયમ રાખવું જોઈએ. કારણ કે જે મનુષ્યો મુહૂર્ત કે અર્ધમુહૂર્ત કે ક્ષણવાર 
માત્રપણ આ પવિત્ર કથાનું ભક્તિભાવપૂર્વક શ્રવણ કરે છે. તેઓની ક્યારેય પણ 
દુર્ગતિ થતી નથી. સર્વે પ્રકારના યશોમાં અને સર્વ પ્રકારના દાનોમાં જે ફળ મળે 
છે, તે ફળ માત્ર ભક્તિભાવપૂર્વક આ હરિકથા સાંભળવાથી જ મનુષ્યને પ્રાપ્ત 
થાય છે. હે રાજન્‌ ! આ હરિકથાના શ્રવણ વિના મનુષ્ય પશુ સમાન મનાયેલ છે. 
એટલા માટે પોતાનું હિત ઈચ્છતા મનુષ્યે વિધિપૂર્વક આ કથાનું અવશ્ય શ્રવણ 
કરવું. હે રાજન્‌ ! મનુષ્યોને નિરંતર અનુકૂળતા જો ન હોય તો આ ગ્રંથનું 
ચાતુર્માસમાં કે પૂ્ણિમા આદિ પર્વના દિવસોમાં અવશ્ય શ્રવણ કરવું. ?૧* 

કથા શ્રવણનો વિધિ :- પ્રભાતમાં જાગ્રત થઈ, પૂજા પાઠ આદિ 
નિત્યવિધિ સમાપ્ત કરી પરવાર્યાપછી શાસ્ત્રમાં કુશળ વક્તાને આમંત્રણ આપવાનું 
તેમજ યોગ્ય આસન આપી તેની સંભાવના કરીને તેમને નમસ્કાર કરવા. ત્યાર 


ગ્૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.ર 


ઝત્વાસને પુસ્તજ ત્ત સંસ્થાપ્યેવ તતોડવરે । વ્યાસાસનેડતિમૂટુલે વસ્છારમુપવેશયેત્‌ 1૨૬1 
સત્વૂગ્ય પુસ્તજં ત્વાલે તતો વસ્છારમર્તયેત્‌ | તતન્ટ્તેનાક્ષતેડ પોખ્પેટારયોધૂપરીપજડ 1૨૭॥ 
સેવેઇજતામ્યૂનલકિળામિશ્ર ભરત? 1 સમ્વૂગ્યાસતિજ જૃત્વા તમસ્જુવીત સાર્‌ 1૨૮॥ 
તમ$ સુત્રતફ્પાય વેટ્શાસ્રાર્થવ્મેવિટ ! । ઈર્યેવ્મસ્તિજમસ્છાય તુભ્યં તગ્સાનલયિને 1૨૨॥ 
મત્ત્રેળાનિન વસ્છારં નમસ્જૃત્ય તતો નૃપ ! । શ્રોતૃસ્વિપ્રાન્સતશ્રાર્ચેન્મુક્યઃ શ્રોતા થથોત્તિતમ્‌ ॥ર૦॥ા 
ઝાસનાલ્વરે વત્ુજ્પવિશ્યાસને તતઃ 1 પ્તત્યંશુળુયુઃ સર્વે તત્વા તં સ્વસ્થમાનસાઃ ॥૨૨॥ 
ઝપવેશ્યં ત્રાહ્નળાનાં પૃછતસ્તત્ર વાઇુગેઃ 1 તેષાં તત પૃષઠતો વૈશ્યેસ્તેષાં શુટ્વશ્ર સંસરિ ॥૨ર॥ 
ચે ત્તર સટટુરગાતીયાઃ શૂદ્રાળાં પૃષતસ્તુ તૈ: | મર્યાટ્યેવોપવિશ્ય શ્રોતવ્યા ભમવત્યથા: ॥રર્‌॥ 
સાનવૃદ્ધાસ્તપોવૃજ્ા બ્રહ્મનિણાથ થે દ્િગાઃ 1 ૩પવેશ્યાઃ શ્રોતુબિસ્તે સર્વેષામપ્રતો તરે: ॥૨%૪॥ 


પછી ગ્રંથને ઊંચા આસન પર પધરાવી, તેનાથી થોડા નીચેના ભાગમાં સુખપૂર્વક 
બેસી શકાય તેવા અતિ કોમળ વ્યાસાસન પર વક્તાને બેસાડવા. પ્રથમ પુસ્તકની 
પૂજા કરીને ચંદન, ચોખા, પુષ્પના હાર આદિ વડે વક્તાનું પૂજન કરવું. 
ભક્તિભાવપૂર્વક ધૂપ, દીપ, નૈવેધ, ફલ, તાંબૂલ અને દક્ષિણા આપી વક્તાનું 
પૂજન કરી, આરતી ઉતારી, આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરવા. ૫% 

નમસ્કાર સાથે વક્તા માટે બોલાતાં વિનય વાક્યો :- હે 
સુત્રત સ્વરૂપી વક્તા મહોદયશ્રી ! આપને નમસ્કાર. હે વેદાદિ શાસ્ત્રના અર્થમાં 
પ્રવીણ ! હે હરિના એકાંતિક ભક્ત ! તમેજ હે ભગવદ્‌ સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપનારા 
! આપશ્રીને નમસ્કાર. *૯ 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણેના મંત્રથી એટલે કે વિનયવાક્યો બોલવા પૂર્વક 
વક્તાને નમસ્કાર કરીને મુખ્ય શ્રોતાએ અન્ય શ્રોતાઓની, વિપ્રોની અને સંતપુરુષોની 
યથાયોગ્ય પૂજા કરવી. ત્યારબાદ વક્તાને નમસ્કાર કરી વક્તાના આસનથી નીચા 
આસને બેસી સ્વસ્થ મનથી કથાનું શ્રવણ કરવું. ૨૦૨૧ 

સંપ્રદાયની સભામાં બેસવાની મર્યાદા :- સભામાં બ્રાહ્મણોએ 
આગળ બેસવું. તેમની પાછળ ક્ષત્રિયોએ બેસવું, તેમની પાછળ વેશ્યોએ બેસવું 
અને તેમની પાછળ શૂદ્રોએ બેસવું. અને જે સંકરજાતિના મનુષ્યો હોય તેમણે 
શૂદ્રોની પાછળ બેસવું. આ પ્રમાણેની મર્યાદામાં બેસીને ભગવાનની કથા સાંભળવી. 
જ્ઞાનવૃદ્ધ, તપોવૃદ્ધ તેમજ બ્રહ્મનિષ્ઠ જે દ્વિજો હોય તેમને શ્રોતાઓએ સર્વની આગળ 
બેસાડવા. ૨૨૨૪ 


અ.ર માહાત્મ્યમ્‌ ૩ 


ધનુ્માત્રાન્તરે પુશ્મ્યઃ સ્્રી્િશ્રાપિ મહીપતે ! | મર્યા્યેવોપવેશ્યં તત્ર શ્રોતું છરે: જથા? ॥ર૫॥ 
પત્ર પુષ્તં જં વાપિ સૈપ્યજ તાત્રઢજ્યુજમ્‌ | સિવેણ વા ધાન્ચમૂષિ વવ્તે તુ શુળુયાત્જથામ્‌ ॥૨૬॥ 
તાો યુવાથવા વૃદ્ધો રર્દ્રિ રુર્વત્તોડપિ વા । ગસ્ય વસ્છા સહા વન્સ: પૂગ્યશ્ર સુજૃતાથમિ; ॥૨૭ 
ત પ્રાજૃતમતિઃ જાર્યા વરુ્યેતસ્ય જ હિત્િત્‌ । યસ્ય વવત્રોત્તા વાળી જામધેનુ? શર્સીરિળામ્‌ ॥૨૮॥ 
મુરવઃ સસ્તિ તોજ્સ્ય ગન્મતો મુળતશ્ચ થે । તેષામપિ ત્ત સર્વેષાં વસતતસ્ત પસે 3; ॥૨૨॥ 
ભવજોેટિસદક્ષેષુ મત્વા મૃત્વાવસીવ્તે । યો ર્હતિ ઈર્સાનં વમેડન્યસ્તસ્માત્પસે ૫૪% ॥ર૦ા 
સે ધુર્તા યે ત્ત છુર્ુત્તા વૅ ત્તાન્ચવિગિમીષવ: । તેષાં જુટિતવૃત્તીનામન્રે નૈવ વહેત્જથામ્‌ ॥ર૨॥ 
ત છુર્ગનસમાજર્ળે ન શૂદ્રશ્ચાપહજુલે 1 રહેશે ત સૂતસવ્ને વહેત્યુળ્યજથાં સુધી: ॥રર॥ 


હે મહીપતિ ! સ્રીઓએ પણ પુરુષોથી ધનુષ્ય-પરિમિત ચાર હાથ દૂરના 
પ્રદેશમાં મયાદા અનુસાર ભગવદ્‌કથા સાંભળવા સભામાં બેસવું. સરવે 
શ્રોતાજનોએ વક્તાને પ્રીતિપૂર્વક કાંઇક અર્પણ કરીને કથા સાંભળવી. શક્તિ મુજબ 
રૂપામુદ્રા, તામ્રમુદ્રા કે પૈસા અર્પણ કરવા. તે શક્ય ન હોય તો પત્ર, પુષ્પ, ફળ 
અથવા ધાન્યની મુઠી અર્પણ કરી કથાનું શ્રવણ કરવું. આ ગ્રંથનો વક્તા બાળક, 
યુવાન, વૃદ્ધ, દરિદ્ર કે દુર્બળ હોય છતાં પુણ્યનું સંપાદન કરવા ઈચ્છતા શ્રોતાજનોને 
માટે સદાય વંદનીય તેમજ પૂજનીય છે. વક્તાને વિષે સામાન્ય વ્યક્તિનો ભાવ 
ક્યારેય પરઠવો નહિ. કારણ કે તેમના મુખમાંથી નીકળતી ભગવદ્‌કથાની વાણી 
દેહધારી જીવોને માટે કામધેનુ સમાન છે. ૨-૨૮ 

વક્તા સર્વનો ગુરુ છે :- આ લોકમાં કેટલાક જન્મથી ગુરુઓ છે, 
કેટલાક ગુણથી ગુરુઓ છે, પણ એ સર્વેપ્રકારના ગુરુઓનો પણ ગુરુ આ ગ્રંથનો 
વક્તા છે. કારણ કે આ સંસારચક્રમાં અનંત કોટી યોનીઓમાં જન્મી જન્મી અસહ્ય 
પીડાને ભોગવનારા મનુષ્યોને જે વક્તા શ્રીહરિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપીને પીડા 
હરે છે તેનાથી શ્રેષ્ઠ બીજો ગુરુ કોણ હોઈ શકે ?. ૨૯-૨૦ 

કથા કોની આગળ ન કહેવી ? :- જે ધૂર્ત હોય દુરાચારી હોય 
તેમજ અન્યને જીતીને તેઓને દબાવવા ઇચ્છતા હોય, એવા પ્રકારની કુટિલવૃત્તિ 
ધરાવનારા મનુષ્યોની આગળ આ કથા કહેવી જ નહિ.*5 

કથા કઇ જગ્યાએ ન કરવી ? :- દુર્જનોથી વ્યાપ્ત પ્રદેશમાં, 
તામસી શૂદ્રો (એટલે કે શિકારીઓ) તેમજ વાઘ આદિ હિંસક પશુઓથી વ્યાપ્ત 
પ્રદેશમાં તેમજ ધુતભવનમાં આ પવિત્ર ભગવદ્‌ કથા કરવી નહિ. 2૨ 


૩૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.ર 


સવ્પામે સદ્દિસવમેળે સક્ષેત્રે રેવતાલયે 1 નહીતટે શુવૌ મેહે જથા વાત્ાશનાતયે ॥રર॥ 
સે ત્વત્રેતટ્સમ્પૂગ્ય મન્ધાયૌર્નમનેન વા । શુળ્વન્ત્યનાલ્સબત્રિદ્રા? સ્યુર્નસસ્તુ તે ॥ર૪॥ 
સોષ્નીષેર્ન જથા શ્રવ્યા પૂનતામ્વૂતભક્ષળમ્‌ । શ્રોતૃમિર્નેવ જ્તવ્યં ત તમાતાટ્સિવનમ્‌ ॥રૂ૫॥ 
તુજ્ટાસને તોપવેશ્યં તત્ત વત્ત્સમાસને । પ્રોઢપાહેનોપવેશ્યં નૈવ વીરાસનેન ત્ત ॥ર૬॥ 
વસ્રવેષિતિપાલેશ્ર તોપવેશ્યં તથા છત્તિત્‌ | ન શયાનૈ; જથા શ્રવ્યા ૈસિજાપરમન્તર ॥રૂ૭ા 
સ્રીળાં મુજ્રાનિ પશ્યત્તો યે શળવસ્તિ જથાં છરે; । જામિનસ્તે તુ પુશ્ષા ભવસ્તિ પ્રમશૂજર: ।ર૮॥ 
જ થાયાં વર્તમાનાયામન્યા વાત્તો વવસ્તિ વે । તે મરહમા; પ્રગાયન્તે તથા વાલ્હુસમદ: ॥ર૨॥ 
૧થાયાં ત્રૂયમાળાયાં વિષ્નં જુર્વસ્તિ યે શા: । પિશાત્ત્વં પ્રપદત્તે તે નૂનં નૃપસત્તમઃ 1૪૦ના 


તો કઇ જગ્યાએ કથા કરવી ? :- જળ, વૃક્ષ અને ધાન્ય આદિથી 
સુખી સંપજન્ઞ ગામ હોય, સત્પુરુષોનું નિવાસ સ્થાન હોય, પવિત્ર તીર્થભૂમિ હોય, 
વિષ્ણુ આદિ દેવતાઓનું મંદિર હોય, નદીનો પવિત્ર કિનારો હોય, લીપી ગૂંપીને 
પવિત્ર કરેલ પોતાનું ઘર હોય તેમજ બ્રહ્મભોજન થતું હોય તેવી પાકશાળાનું સ્થાન 
હોય ત્યાં આ કથાનું વાચન કરવું. :* 

જે મનુષ્યો આ ગ્રંથનું ચંદનાદિ પૂજાના પદાર્થો વડે પૂજન કર્યા વિના અને 
નમસ્કાર કર્યા વિના પણ અનાદરથી કથા સાંભળે છે તે દરિદ્ર થાય છે. ૩૪ 

કથા સાંભળવાની રીત શું છે ? :- શ્રોતાઓએ મસ્તક પર પાઘડી 
બાંધી રાખી કથા સાંભળવી નહીં, પાની-સોપારી ચાવતાં ચાવતાં પણ કથા ન 
સાંભળવી. અને કથામાં તમાકુ આદિનું સેવન પણ ન કરવું. વક્તાના આસનથી 
ઊંચા આસને ન બેસવું. વક્તાના સમાન આસને પણ ન બેસવું. કથામાં પગ 
ઉપર પગ ચઢાવીને ન બેસવું. વીરાસનમાં ન બેસવું. વસ્્રથી ઢીંચણ બાંધીને 
પણ કથામાં ક્યારેય ન બેસવું અને શરીરમાં રોગાદિ આપત્તિ વિના સૂતા સૂતા 
કથા ન સાંભળવી. ૨539 

કથા શ્રવણના નિયમોનો ભંગ કરનારની શું ગતિ થાય છે ?:- 
જેપુરુષો સ્રીઓનાં મુખ જોતાં જોતાં આ હરિકથાનું શ્રવણ કરે છે તે કામી પુરુષો 
મરીને ગામનાં ભૂંડ થાય છે. કથા ચાલતી હોય ત્યારે વચ્ચે અન્યની સાથે ગ્રામ્યવાર્તા 
કરે છે તેમજ કથાની વચ્ચે વચ્ચે વાદવિવાદ કરવાનો દુરાગ્રહ રાખે છે, તેઓ 
મરીને ગદભ થાય છે. હે શ્રેષ્ઠ ભૂપતિ ! કથાનો પ્રસંગ ચાલતો હોય ત્યારે જે શઠ 
પુરુષો વચ્ચે વિઘ્ન કરે છે તેઓ મરીને પિશાચ યોનિને પામે છે. જેઓ વક્તા 


અ.ર માહાત્મ્યમ્‌ ૩૭ 


સિન્લસ્તિ યેડસ્થ વત્છારં જથાં વા પાપનાશિનીમ્‌। તે તુ ગન્મશતં મર્ત્યાઃ શુનજાઃ સમ્મવસ્તિ દિ 1૪૨ 
તસ્માત્લવિનયં રાગન્સાવ્રં ત્ત રરેડ ૧ થા । શ્રોતવ્યા સિયમેનેવ યથા વત્જુ સુછાં તથા ॥૪૨॥ 
તેલેન માત્ર સમમર્ય સ્તાપનીયોડસ્ય વાત્તજ$ | ઞત્તેડ સુમૂછેઃ સરસર્ભોગનીયસ્તથાન્વટમ્‌ ॥૪ર॥ 
રેય તસ્મૈ તત પૂવાજ્િ પ્રત્યટં સ્વરશુદ્ધયે | સશવજરં તુ મોક્ષીરં માસિતં ઘથિતં તથા 19% 
મૂળે પૂણે પ્રજરળે ત્રતાદિષુ ત્ર પર્વસુ | વિશિણપૂગા જર્તવ્યા રૈયા શવત્યા ત્ર રક્ષિળા 1૪૫ 
હતત્જથાસમાલૌ તુ જર્તવ્યં પૂગનં મદત | યથાશવત્યગ્વિલેેયા શ્રોતમિટેમર્ણક્ષળા 19૬1 
સેષ્યં વા તાત્રમુદ્રાં વા વસ્ત્ર વાનાં ત વાઇનમ્‌ | જાઈ રર્દ્રિગપિ મટ તસ્મે ર્યાત્લ્વશસ્તિતિ ॥9૭॥ 
ઝાસેપ્ય વાઇન રય વસ્રાલટારપૂગિતમ્‌ | મીતવાસર્નચેયુસ્તં શ્રોતાસ્સ્તટૃરં તત: 1૪૮1 
રતિ સામાન્યતઃ પ્રોસ્છડ શ્રવળસ્ય વિધિર્મયા । સત્લસિગીવનાસ્સ્ય શાસ્રસ્ચેતસ્ન ભૂપતે ! ॥0૨॥ 


તેમજ પાપમોચની કથાની નિંદા કરે છે તેઓ સો જન્મ સુધી નક્કી કુતરાની યોનિને 
પામે છે. તેટલા માટે હે રાજન્‌ ! વક્તાને જે રીતે સુખ થાય તેમ વર્તીને આદરપૂર્વક 
વિનય સાથે નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને કથાનું શ્રવણ કરવું. *૮7૨ 

વક્તાની સાર સંભાળ :- આ સત્સંગિજીવનની કથાના વક્તાને 
શરીરે તેલમદન કરી સ્નાન કરાવવું, તેમજ પ્રતિદિન સુમધુર અને સરસ અન્ઞ 
વડે ભોજન કરાવવું. દરરોજ સવારના ભાગમાં વક્તાના સ્વરની શુદ્ધિને માટે 
વસ્ત્રથી ગાળીને ઉકાળેલું સાકર મિશ્રિત ગાયનું દૂધ વક્તાને અર્પણ કરવું. આ 
ગ્રંથના એક એક પ્રકરણની સમાપ્તિમાં, એકાદશી આદિ વ્રતના દિવસોમાં અને 
પૂર્ણિમા આદિ પર્વના દિવસોમાં વક્તાનું વિશેષ પૂજન કરી શક્તિને અનુસારે 
દક્ષિણા આપવી. 27૫ 

આ કથાની સમાપ્તિમાં દરેક શ્રોતાજનોએ વક્તાની મોટી પૂજા કરવી. 
શક્તિને અનુસારે વક્તાને સુવર્ણની દક્ષિણા રૂપામુદ્રા, તામ્રમુદ્રા, વસ્ત્ર, અજ્ઞ અને 
વહાન અપણ કરવું. તેમ જ દરિદ્રોએ યથાશક્તિ કાષ્ઠ અથવા મૃતિકા આપી ધન્ય 
થવું. ૪૬-૪૭ 

વસ્્ર અલંકારોથી પૂજન કરાયેલા વક્તાને રમણીય વાહનમાં બેસાડી 
ગીત વાજિત્રના મધુર ધ્વનિની સાથે વાજતે ગાજતે શ્રોતાજનોએ તેમને ઘર સુધી 
વળાવવા જવું. *“ 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રના શ્રવણનો વિધિ મે 
સામાન્યપણે કહ્યો છે. જે મનુષ્યો આ કહેલા વિધિ મુજબ આ સત્સંગિજીવન 


૩૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


વિધિનાનેન શળયુર્ષે તુ શાસ્રમિહં ગના: | સંપૂર્ણ સ્ચાત્ઝસં તેષાં મયા પ્રોસ્છું ન સંશય; ।૫૦॥ 
ઝાલે વિધિમિમં શ્રુત્વા ત્વેતસ્ય શ્રવળં તત । જ્તવ્યં વિધિનાનેન તતઃ સિ્ધ્યતિ વાગ્છિતમ્‌ ।૫૨ 
શ્રવળવિધિસિસ્પળે દ્વિતીયોડઘ્યાય: ।૨॥ 


ઝધઘ્યાય - રૂ 


શતાનન્ટ્મુનિસ્વાત્ત- 
ઝથ શાસ્તરસ્ય પૈતસ્ય શ્રવળસ્ય વિધિ સુવે । વિશેષતો મવાન્‌ ₹ગન્‌ ! શ્રોતુમર્ટતિ સરસ્‌ ॥૨॥ 
સુજસ્તિ સર્વપાપાનિ ત્વેતસ્ય શ્રવળક્ષળે । ઞસ્માજ પ્રતયં સઘ ૧થેયં છા ! જરિષ્યતિ ॥૨॥ 
ગ્ાર્દ્ર શુષ્ક સઘ સ્થૂતં વાફ્મન:જાયસમમવમ્‌ । શ્રવળં પ્રવ્રેત્વાપ પાવ: સમિધો યથા ॥ર્‌॥ 


શાસ્રનુંશ્રવણ કરશે, તેઓ મેં કહેલા સમગ્ર ફળને નિશ્ચે પામશે, તેમાં કોઈ જાતનો 
સંશય નથી. પ્રથમ આ વિધિને સાંભળ્યા પછી જ કથાનું શ્રવણ કરવું, આ વિધિ 
મુજબ કથા સાંભળવાથી તેઓની સમસ્ત ઈચ્છાઓ પૂણ થાય છે. ૮૫૧ 

આ પ્રમાણે મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદ 
રૂપે કથાના શ્રવણ વિધિનું નિરૂપણ કર્યું એ નામે બીજો અધ્યાય 
પૂર્ણ થયો. ॥ ૨ ॥ 

અધ્યાય - ૩ 

શતાનંદમુનિ કહે છે હે રાજન્‌! તમે યોગ્ય પાત્ર શ્રોતા છો. તેથી તમને આ 
સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રના શ્રવણનો વિધિ વિશેષપણે કહું છું, તેનું આદર પૂર્વક તમે 
શ્રવણ કરો. * 

અગ્નિના રૂપમાં કથા :- કથાશ્રવણના સમયે સર્વ પ્રકારના પાપો 
રૂદન કરવા લાગે છે કે અરે..રે ! !! આ કથા તો આપણો હમણાંજ પ્રલય કરી 
નાખશે. જેમ અગ્નિ લીલાં, સૂકાં તેમજ નાના, મોટાં સર્વે કાષ્ઠને બાળી નાખે છે, 
તેમ આ કથારૂપ અગ્નિ મન, વાણી અને શરીરથી ઉદ્ભવેલાં સમગ્ર પાપોને 
ભસ્મસાત્‌ કરી નાખે છે. આ ભારત દેશમાં કથાશ્રવણ કર્યા વિનાના મનુષ્યોનો 
જન્મ દેવસભામાં દેવતાઓએ નિષ્ફળ કહ્યો છે. આ શાસ્ત્રની કથા સાંભળ્યા વિના 


અ. ૩ માહાત્મ્યમ્‌ ૩૯ 


ઝસ્તિન્તૈ ભાત્તે વર્ષે સૂસિમિ્ટ્વસંતટ્‌ | ઞજથાશ્રાવિનાં પુંસાં સિષ્કસ ગન્મ જોતિતમ્‌ ॥0॥ 
5 મોળો રક્ષિતેન સુપુછેન વતીયસા | ઞધ્રવેળ શસરેળ ત્વેતસ્છાસ્રજથાં વિના ।૫॥ 
ઝસ્થિસ્તમ્મં સ્ઞાયુવદ્ધં માંચશશોળિતલેપિતમ્‌ । ત્તર્માવનદ્ધં હુર્મન્ધં પાત્રં મૂત્રપુસીષયો: 11૬॥ 
સરશોજવિપાજાર્ત સેમાળાં મસ્ર્રિ ૫રમ્‌ | યુષ્પૂરં તત જૃતષ્તં તત સહોષં ક્ષળમંનુરમ્‌ ॥૭॥ 
જૂમિવિટ્મસ્મસંાન્ત શરીરમિતિ વખિતમ્‌ । તેન સંસાધયેદ્વીમાન્લ્વજાર્ય યઃ સ પખ્ડિત? ॥૮॥ 
ચત્ાતઃ સંસ્કૃત ત્તાત્તં સાયં તત્તુ વિનશ્યતિ | તવીયરસસમ્યુછે જાવે જા તામ સિત્યતા ॥૨॥ 
તુછુલા ફવ તોયેષુ મશવજા ફવ ખઅત્તુષુ | ગાયન્તે મરળાયેવ જથાશ્રવળવતિગઞા? 1૨ના 


માસેખૂસુષુ યત્ર સ્થાત્લ્વસ્થતા સ્વસ્ય ત્તેતસઃ । તસ્મિન્‌ શ્રવ્યમિટ્‌ં શાસ્ત્ર પાપસટૂસિવારજમ્‌ 1૨૨॥ 
સઘાહિનાસ્ય શ્રવળે પ્રાર્મેટ્‌ દ્વિતીયાતિથૅ: । નવાહેનાપિ શ્રવળેડપ્યેવમેવ સમાત્તર્ત્‌ ॥૨ર૨॥। 
પક્ષેળ શ્રવળેડખ્યેવં માસેનાપ્યેવમેવ હિ | ત્રલ્તુના શ્રવળે ત્વસ્ય તૃતીયાતઃ સમાર્મેત્‌ ।૨ર૨॥ 


માત્ર મોહથી રક્ષણ કરાયેલા, સારી રીત પુષ્ટિ પામેલા, બળવાન તેમજ નાશવંત 
શરીરનું શું પ્રયોજન છે ? ચ 

સાચો પંડિત :- હાડકાંના માળાવાળું, સ્નાયુથી બંધાયેલું, માંસ અને 
લોહીથી લેપાયેલું, ચામડાંથી મઢેલું, દુર્ગંધથી ભરેલું, મળમૂત્રના પાત્રરૂપ, જરા 
અને શોકના પરિપાકથી દુઃખદેનારું, રોગનું મુખ્ય ઘર, ક્યારેય ન પૂરી શકાતું 
અથાત્‌ સદાય ભૂખથી પીડા આપતું અને તેથી જ કૃતઘ્ની, દોષોથી ભરેલું, ક્ષણભંગુર, 
મૃત્યુ પછી કીડા, વિષ્ટા, કે રાખ બની જતું આ શરીર છે. આવાં નાશવંત શરીરથી 
જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પોતાનું મોક્ષકાર્ય સિધ્ધ કરે છે તે જ સાચો પંડિત છે. ““ 

જેમ સવારના સમયે રાંધેલું અજ્ઞ સાંજ પડતાં જ વિકૃતિ પામી નાશ પામે 
છે, તેમ તે જ અજ્ઞના રસથી સારી રીતે પુષ્ટ થયેલા અનિત્ય શરીરમાં નિત્યતા 
ક્યાંથી હોય ? પાણીમાં જેમ પરપોટા અને જંતુઓમાં જેમ મચ્છર મરવા ખાતર 
જ જન્મે છે, તેમ ભગવદ્‌કથા-શ્રવણ વિનાના મનુષ્યો કેવળ મરવા ખાતર જ 
જન્મ્યા છે, એમ જાણવું. “૦ 

કથા પ્રારંભનો યોગ્ય સમય :- પૂર્વે બતાવેલા અષાઢ આદિ 
પવિત્ર મહિનાઓની મધ્યે જે મહિનામાં પોતાનું ચિત્ત સ્વસ્થતા અનુભવે તે મહિનામાં 
પાપના સમૂહોને નાશ કરનાર આ સત્સંગિજીવન-શાસ્ત્રની કથા સાંભળવી. '* સપ્તાહ, 
નવાહ, પક્ષની, મહિનાની આ કથાશ્રવણનો પ્રારંભ કરવાનો હોય તો સુદ (૨) 
બીજ તિથિએ જ કથાનો પ્રારંભ કરવો, અને બે માસ પર્યતની કથાનો પ્રારંભ 


૪૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


ઝાઘા તતુર્થ્યઇમી ત્ત તથા વર્ગ્યા ત્તતુર્વશી । ગસ્ચારમમે શુભાઃ પ્રૉસ્ઠાસ્તિથયોડપ્યત્વરિતા નૃપ ! 1૨૪ 
ગશ્વિની રેવતી ઇસ્તઃ પુષ્યો મૃમપુનર્વસૂ । ગનુરાધાભિગિત્સ્વાતી સેદિળી ત્રવળત્રયમ્‌ ॥૨૫॥। 
ત્રટક્ષાળ્યેતાસિ પુળ્યાનિ મ્રાણ્ધળ્યત્રોરિતાસિ વૈ | તસ્માર્સ્ય સમારમ$ જર્તવ્યસ્તેષુ ભૂપતે ! 1૨૬1 
રેશાન્તરસ્તિગાન્‌ સાતીનાહ્‌વેસ્વ સુહઝ્ગનાન્‌ | વેષાં તસ્છુવળે શ્રદ્ધા તાશ્રરમહિનાત્પુર ॥૨૭॥ 
રેશે રેશે વિર્સ્છા વે વૈષ્ળવા «્મ્મવગિતાઃ । પત્ર તેજ્યોડપિ સંતેર્યમાનતાસ્તાશ્ર માનયેત્‌ ॥1૨૮॥ 
ઝર્વાજ પસાદતો થતાવસનાહીનિ મેતવેત્‌ | વિશાલા વસુધા યત્ર જુર્યાત્ત્ર જથાસ્થતમ્‌ ॥।૨૨॥ 
જુવીત મળ્યપં તત્ર શુત્ો સ્થાને મન પ્રિયમ્‌ । ₹મ્માસ્તમ્મેશ્ર સટ્ટેડ પલે પુષ્ષેશ્ શોમનમ્‌ ॥૨૦॥ 
તત્રોપવેશસ્થાનાનિ ્રીળાં પુંસાં થથોત્રિતમ્‌ | વ્યાયાસનં ત્ત સિર સ્ત્રવેસ્તતુરે નર ॥૨૨॥ 
શ્રોતૃળામાસનાયુસ્વં મૃહુલાસ્તર્ળાસ્વિતમ્‌ । પાર્શ્ચિજાહ્સિમાયુઃઈ (મળીયં વિશેષતઃ ॥૨ર્‌॥ 


ક 


કરવો હોય તો તૃતીયા તિથિએ પ્રારંભ કરવો. *૨-3 

હે રાજન્‌ ! આ ગ્રંથની કથાનો પ્રારંભ કરવામાં પડવો, ચોથ, આઠમ 
અને ચૌદશ આટલી તિથિઓ ન લેવી. આ સિવાયની અન્ય સર્વે તિથિઓ કથા 
પ્રારંભ માટે શુભ કહેલી છે. અશ્વિની, રેવતી, હસ્ત, પુષ્ય, મૃગશીર્ષ, પુનર્વસુ, 
અનુરાધા, અભિજીત, સ્વાતી, રોહિણી, શ્રવણ, ધનિષ્ઠા અને શતભીષા આ નક્ષત્રો 
શુભ હોવાથી કથાપ્રારંભમાં ગ્રહણ કરવાનાં કહ્યાં છે. માટે તેમાં કથાનો પ્રારંભ 
કરવો. **૬ 

શ્રોતાજનોને નિમંત્રણ પત્રિકા મોકલવી :- દેશાંતરમાંથી બંધુજનો, 
જ્ઞાતિજનો, મિત્રો તેમજ કથા શ્રવણમાં જેઓને શ્રદ્ધા હોય તેઓને પ્રારંભના 
દિવસથી પહેલાં જ બોલાવી લેવા. દેશ-વિદેશમાં જે વિરક્ત અને દંભ રહિતના 
વૈષ્ણવો હોય તેમને પણ પત્રિકા લખી બોલાવવા અને તેઓ આવે ત્યારે યથાયોગ્ય 
સન્માન કરવું. કથાના પ્રારંભથી પાંચ દિવસ પહેલાંથી જ આસન આદિ ઉપકરણો 
પ્રયત્નપૂર્વક ભેળાં કરી રાખવાં અને જ્યાં ઘણા બધા જનો સુખેથી બેસી શકે એવી 
વિશાળ ભૂમિ હોય ત્યાં કથા સ્થળ રાખવું. ૫૧૯ 

મંડપ અને વ્યાસાસન રચનાની રીત :- એ પવિત્ર સ્થળે મનને 
ગમે તેવો કેળના સ્તંભો, પુષ્પો, ફળો, તેમજ શ્રોષ્ઠ વસ્ત્રોથી સજાવેલો મંડપ બનાવવો. 
ચતુર મનુષ્યે એ રમણીય મંડપમાં સ્ત્રી, પુરુષોને બેસવાનાં સ્થાનો તેમજ સુંદર 
વ્યાસાસનની યથાયોગ્ય રચના કરવી. તે વ્યાસાસન શ્રોતાઓના આસનથી ઊંચું 
બનાવવું, તેના પર ગાદલું બિછાવી તેના પર કોમળ ઓછાડ પાથરવો અને પડખે 


અ. ૩ માહાત્મ્યમ્‌ ક 


તવલાસનાત્પૃથાવુત્વે મૃહુલે ત્તાસનોત્તમે । સુવન્ધનં સત્જ્લજ પુસ્તજ સસ્તિધાસ્વેતૂ ॥૨ર॥ 
સૂર્વોનકષળેયુત્તો પ્રન્થસ્યાસ્ય તુ વાત્ત૧$ । પ્રત્યટં સ્વાહિજ જુર્યાુષસ્યુત્થાય ભૂપતે ! ॥૨%૪॥ 
તતઃ શ્રોતૃમિરાઇત: સ જથામળ્યપં ત્રગેત્‌ । પ્રક્ષાહ્ય પાળિપાવસ્યં જુર્યાલત્રમનત્રયમ્‌ ॥ર૫॥ 
ધૌતશ્વેતાન્બ(ધર$ સટુરું ફટ્યે સ્મરન્‌ । વિષ્રાન્સાધૂતમસ્જૃત્ય સત્લસ્ટિગીવને નમેત્‌ 1૨૬ 
તત: સ્વપૂગ્યનુવહિરસયા વિનયાસ્વિત: | ૩૯ટમુળ: પ્રાટ્મુર્રો વા વ્યાસાસનમુપાવિશેત્‌ ॥૨૭॥ 
તત "છ્તસ્યાધિરેવમેતસ્છાસ્રાજૃતિ ઇરિમ્‌ | મતે સમર્ષયેરેતેમુર્યઃ શ્રોતા જૂતાણિજ ॥ર૮॥ 
પ્રથમાર્પસ્માન્તપસ્પ્રજરળાસિ તુ | ગાસ્ચહતુન્ટ્ગાન્વર્ષ્રસૂપાળ્યસતનિ યસ્ય વૈ ॥૨૨॥ 
પ્રોસ્્ાનિ સસ્તિ ટ્વ્યાનિ શ્રીઇરિ જર્ળામ્યુધિમ્‌ । તં ભસછિધર્મતનયં દ્યે સ્િન્તસયામ્યટમ્‌ ॥રૂના 
સિસાશ્રતગનાનન્ટં મુસિવાળસિષેવિતમ્‌ | ગતિરમ્યનરાજારં તારળ્યે વયસિ સ્થિતમ્‌ ॥૨૨॥ 


ઓઠીંગણ મૂકવાં. આ રીતે વ્યાસાસનથી થોડા ઊંચા બાજોઠપર બિછાવેલા કોમળ 
તેમજ ઉત્તમ આસન પર સુંદર પાટિયાવાળું અને કસુંબલ સુંદર વસ્તરથી બંધાયેલું 
કથાનું પુસ્તક પધરાવવું. પૂર્વે કહેલા શુભ લક્ષણોથી યુક્ત આ કથાના વક્તાએ 
પ્રતિદિન પ્રભાતમાં જાગ્રત થઈ સ્નાન સંધ્યા આદિ નિત્ય વિધિથી પરવારી 
શ્રોતાજનોના બોલાવવાથી કથા મંડપમાં આવવું, ત્યારબાદ હાથ, પગ અને મુખ 
પ્રક્ષાલન કરી ત્રણ વખત આચમન કરવું. ૨૦-૨૫ 

ધોયેલાં શ્વેત વસ્ત્રધારી એ વક્તાએ પ્રથમ હૃદયમાં પોતાના સદ્ગુરુનું 
સ્મરણ કરી સભામાં બેઠેલા વિપ્ર તથા સાધુને નમસ્કાર કરી સત્સંગિજીવન ગ્રંથને 
વંદન કરવા. ત્યારબાદ પોતાના ગુરુ આદિની આજ્ઞાથી વિનયયુક્ત થઇ ઉત્તર 
મુખે અથવા પૂર્વમુખે વ્યાસાસને બેસવું. ત્યારબાદ સવારનો પૂજા આદિ નિત્યવિધિ 
કરી પરવારીને આવેલા મુખ્ય શ્રોતાએ આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથના અધિદેવતા 
સર્વેશ્વર તેમજ શાસ્ત્રસ્વરૂપે બિરાજતા ભગવાન શ્રીહરિનું ધ્યાન કરી આ મંત્રોથી 
પૂજન કરવું. ૨૬૨૮ 

શાસ્ત્રસ્વરૂપ ભગવાનનો ધ્યાન મંત્ર :- એકથી પાંચ પ્રકરણો 
અનુક્રમે આ શાસ્ત્રરૂપી પરમાત્માના દિવ્ય મુખ, હૃદય, ઉદર, જાનુ અને ચરણ 
કહ્યા છે એવા કરૂણાનિધિ ભક્તિનંદન શ્રીહરિનું હું હૃદયમાં ધ્યાન ધરુ છું. ૨૯-૫૦ 

રૂપ માધુરી :- પોતાના આશ્રિત જનોને આનંદ ઉપજાવતા, સંતો 
તેમજ બ્રહ્મચારીઓથી સેવાયેલા અતિ રમણીય મનુષ્યાકૃતિમાં શોભતા, તરુણ 
અવસ્થામાં રહેલા, પોતાના રૂપને અનુરૂપ દિવ્ય અવયવોને ધારણ કરતા, નવીન 


કર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


સૂપાનુસ્પાવયવં નવપવવ્લેક્ષળમ્‌ । ગઞતીવ ર્શનીયં ત્ત શાન્ત વ્મેમલભાષળમ્‌ ॥રર॥ 
નૂલરસુરવિન્સભદસ્તાડ્પ્રિતનશોમતમ્‌ | ત્રસત્તુટ્ાર્ખનળત્તન્દ્રાવતિવિસગિતમ્‌ ॥રર્‌॥ 
મિતસ્મિતસ્જરતુસ્યલ્ન્તમુત્છાવસિપ્રભમ્‌ । પ્રલમ્વપીવરસ્મુઞ વિશાલટહ્યસ્થતમ્‌ ॥ર૪॥ 
સુથુતુસ્ુલનાટ તત સુજાપોનાસ્ળાધરમ્‌ । ₹ધતં જૈસરે પુખ્ડ્ે માલે જુજુમત્વન્દ્રજમ્‌ ॥ર૫॥ 
ઘનશ્યામ ત્ત તુતતીમાસિવાં ર ક્િળે જરે | ર્ધતં ત્ત દિતીયેન રહત પાળિનાડભયમ્‌ ॥ર૬॥ 
સિદ્રતં તુલસીવજષસૂક્મમાલાદ્યં મલે | શુદ્રં યસ્ઞોપવીતં ત્ર વામસ્જન્ધે સુશોભનમ્‌ ॥ર૭॥ 
વાસઃ શુદ્ર મૂહુ ૫પરિહ્ધત ટ્ઢજસ્છજમ્‌ | વસાનમુત્તસ્પટં સસપક્ષસિતં તથા ॥ર૮॥ 
સૂક્ષ્તં સિતં તત પટજં વધ્ત્તં શીષ્નિ મગ્ુસમ્‌ । ઝ્ત્લવે ભસુસખ્ીત્યે સધન ભૂર્મિષળમ્‌ ॥૨૨॥ 
તાનાવિધે; પુષ્તદારેશ્રન્સ્નેનાત્તિતં સિ: 1 સમ્વત્રિ: શેષે ર્ય મન્ર્સ્તિતમનોઇરમ્‌ ॥0૦॥ 
તારામળ્ડતમધ્યસ્થં પૂર્ળત્ત્દ્રમિવોહ્તિમ્‌ | મરુમળ્ડતમધ્યસ્થં સર્વતોજ્નમસ્કૃતમ્‌ ॥0૨॥ 


કમળના પત્ર સમાન વિશાળ નેત્ર કંમળથી શોભતા, અતિશય દર્શનીય, શાંત, 
સ્મિત સાથે મધુર ભાષણ કરતા, નવીન લાલ કમળની સમાન હાથ તેમજ ચરણનાં 
તળાંથી શોભતા, ચળકતા અને કાંઈક ઉપડતા લાલ રંગના નખરૂપી ચંદ્રની પંક્તિથી 
વિરાજમાન, મંદ મંદ હાસ્યથી ચળકતા તેમજ સરખી દાંત પંક્તિથી યુક્ત, જાનુ 
પર્યત લાંબી તેમજ ભરાવદાર બજ્ઞે ભૂજાઓથી શોભતા, વિશાળ વક્ષસ્થળવાળા, 
ઉપડતા વિશાળ લલાટથી શોભતા, સુંદર ગાલ અને અધરોષ્ઠથી શોભતા, ભાલમાં 
કેસરથી કરેલા ઊર્ધ્વપુંડ્‌ તિલકના મધ્યે કુંકુમનો ચાંદલો ધારી રહેલા, મેઘની 
સમાન શ્યામ સુંદર રૂપવાળા, જમણા હાથમાં તુલસીની માળાને ધારી રહેલા, 
ડાબા હાથથી અભયદાન આપતા, કંઠમાં તુલસીના કાષ્ઠની સૂક્ષ્મ બેવડી કંઠીને 
ધારી રહેલા, ડાબા ખભા ઉપર શ્વેત સુશોભિત યજ્ઞોપવિતને ધારી રહેલા, શ્વેત, 
સૂક્ષ્મ અને કોમળ વસ્ત્રનો કેડમાં દઢ કછોટો બાંધી રહેલા, હંસની પાંખ સમાન 
ધોળું ને કોમળ ઉત્તરીય વસ્ત્રને ધારી રહેલા, અતિ કોમળ ને શ્વેત પટકાને મસ્તક 
પર ધારી રહેલા, ભક્તોની પ્રાર્થનાથી તેમના મનને રાજી કરવા ઉત્સવના દિવસોમાં 
દિવ્ય વિવિધ આભૂષણો ધારણ કરનારા, ભક્તો દ્વારા અનેકવિધ પુષ્પના હાર 
અને ચંદનથી પૂજા કરાયેલા, લાંબા લટકતા તોરાઓથી અલંકૃત તેમજ મંદ મંદ 
હાસ્યથી મનોહર મુખકમળથી શોભતા, તારામંડળના મધ્યે ઉદય પામેલા 
પૂર્ણિમાના ચંદ્રમાની પેઠે ભક્તજનોના મંડળ મધ્યે શોભી રહેલા, સર્વ લોકથી 
નમસ્કાર કરાયેલા, દિવ્ય હાથનાં લટકાંથી ભક્તોના મનને આકર્ષણ કરતા તેમજ 


અ. ૩ માહાત્મ્યમ્‌ પ 


રૃહ્યાતિ દરન ત્ર સિગાનાં જર્વેણયા 1 જરેળામૃતયા રૃષ્ન્યા વીક્ષમાળં ત્ત ત્તિન્તથે ॥૪૨॥ 
રતિ શ્રીસત્લસ્રિગીવનાજૃતવે શ્રીહરિજૃષ્ળપરમાત્મને તમો ધ્યાયામિ । 
ઝાવાઇનમ્‌ જલિવમષનાશાય પ્રાઢુર્મૂતં જૃપાભસત્‌ । સત્લસ્િગીવનાજારં ઇર્માવાઇયામ્યદમ્‌ ॥૪ર્‌ 


ઝાસનપ્‌- 

છરે ! સિહ્ાસનમિહ્‌ં સ્વર્ખરસવિતિમિતમ્‌ । તવ પ્રીતિજરં હસ ગદાળ જૂપયા પ્રભો ! 1090 
પાદામ્‌- 

ઝનન્યમાવાશ્રયિળાં સંગાસર્ણવતારજ ! | પાચં ગહાળ તેવેશ ! શ્રીઈરે ! જૃપયા મયિ ॥૪૫। 
ઝર્ઘ્યત્‌- 

નાનાવતાસ્વરિતે: સાધુસટટુટનાશન ! શ્રીદરે ! ત્વં ગુછાળાર્થ્ય મન્ધાઘણઝુસંયુતમ્‌ 10૬ 

ઝાત્તમનીયમ્‌- 
શ્રીટુમપૂર્ઞનાનન્ટ્‌ ! તૃપાસુ(મલપટ ! સ્વભરુજુમુહેન્લે ! ત્વં મૂહાળાત્તરમનીયજમ્‌ 19૭ 


કરૃણામય અમૃત ભરેલી દિવ્ય દષ્ટિથી ભક્તજનોને નિહાળી રહેલા તે ભગવાન 
શ્રીહરિનું હું ચિંતવન કરું છું. આ પ્રમાણે બોલીને “ધ્યાયામિ” હું ધ્યાન કરું છું. 
એમ છેલ્લે બોલવું. અથવા “ઈતિ શ્રી સત્સંગિજી- વનાકૃતયે શ્રીહરિકૃષ્ણ-પરમાત્મને 
નમઃ” અથાત્‌ શ્રી સત્સંગિજીવન સ્વરૂપી શ્રીહરિકૃષ્ણ પરમાત્માને નમસ્કાર. 
આ પ્રમાણે છેલ્લે ઉચ્ચારણ કરવું. *75 

આવાહન મંત્ર :- આ પૃથ્વીમાં અપાર કરૂણા કરી કળિયુગના મળ 
નિવારવા પ્રગટ થયેલા આ સત્સંગિજીવન-શાસ્રસ્વરૂપી શ્રીહરિને હું આહવાહન 
કરું છું. ** 

આસન મંત્ર :- હે હરિ ! સુવર્ણ નિર્મિત રત્નજડિત તેમજ તમને પ્રીતિ 
ઉપજાનારું આ સિંહાસન હું અપણ કરું છું. હે પ્રભુ ! કૃપા કરીને આનો સ્વીકાર 
કરો. ** 

પાધમંત્ર :- હે દેવેશ ! અનન્યભાવથી આપનું ભજન કરનાર 
ભક્તજનોને સંસાર-સાગરમાંથી આપ તારનારા છો. એવા હે હરિ ! મારી ઉપર 
કુપા કરી આ પાધ (ચરણ-પ્રક્ષાલન જળ)નો સ્વીકાર કરો. *' 

અર્ઘ્ય મંત્ર :- હે અનેક પ્રકારના ચરિત્રોથી સાધુઓના સંકટનો નાશ 
કરતા ! હે શ્રીહરિ ! તમે ચંદન આદિ અષ્ટાંગ દ્રવ્યયુક્ત આ અર્ઘ્ય (હસ્ત-પ્રક્ષાલન 
જળ)નો અંગીકાર કરો. *% 


૪૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


સ્નાનમ્‌- 
ઝસ્છોલન્મત્તમ્નાવાર્ગલતમડારતે ! દરે ! તત્પાનીયપ્રશંસાજૃત્લાનીયં પ્રતિગૃજાતાન્‌ 1૪૮ 
તસ્્રમ્‌- 
પીતામ્વરમિટં જૃષ્ળ ! નવીન સ્વવર્ળજમ્‌ | તવૈવ પરિધાનાર્દ મૂહ્યતાં ધર્મનન્ટ્ન ! 10૨॥ 
ચજ્ઞોપવીતમ્‌- 
સાયિત્રીપ્રસ્થિસયુત્છ સ્વર્ળતન્તુબિસિમિતમ્‌ | મૂદ્યતાં રેવહેવેશ ! ત્રહ્સૂત્રમિટં શુભમ્‌ ॥1૫૦ 
ઝાભૂષળાનિ- 
ઝાભૂષળાનિ ર્વ્યાનિ જુળ્ડતાવીનિ સત્પતે ! મૂહાળ જૃપયા જૃષ્ળ ! સ્તાનીમાતિ ભસ્છિતિદ ॥૫૨॥ 
ત્તન્ટ્નપ્‌- 
ઘનસાર્રસોષેતં જૃજુમેન સુશોભતમ્‌ | ગદાળ ત્તન્ટનં હ્વ્યેં ભસિધર્માત્તગ ! પ્રભો ! ॥૫૨ 


પુષ્પાનિ 
તાનાસુમસ્ધિપુષ્તાળાં છારાપીછો તથેવ ત્ત | તુતસીવનમાલાં ત્ત શ્રીજૃષ્ળ ! સ્વીજુરુ પ્રમો ! ।૫ર 


આચમન મંત્ર :-હે શ્રીદુર્ગપુર નિવાસી જનોને આનંદ ઉપજાવતા ! હે 
અસુર રાજાઓના મદને હરનારા ! હે પોતાના ભક્તજનરૂપ કુમુદને વિકસાવવામાં 
ચંદ્રમા સમાન ! તમો મુખે આચમનીનો સ્વીકાર કરો. ”* 

સ્નાન મંત્ર :- હે ઉન્મત્ત ગંગાના સ્વચ્છ જળમાં પોતાના પરમહંસોની 
સાથે જળકીડા કરવામાંપ્રીતિવાળા ! હે હરિ ! ઉન્મત્તગંગાના નીરની આપ પ્રશંસા 
કરો છો. તેથી સ્નાન માટે મેં અર્પણ કરેલ આ જળને અંગીકાર કરો. *“ 

વરપ્રદાન મંત્ર :- હે કૃષ્ણ ! હે ધર્મનંદન ! તમને જ પહેરવા લાયક 
નવીન તેમજ સુવર્ણના સમાન વણંવાળું આ પીતાંબર તમે ધારણ કરો. ““ 

યજ્ઞોપવિત મંત્ર :- હે દેવોના દેવ ! સાવિત્રી-ગ્રંથીએ યુક્ત તેમજ 
સુવર્ણના તંતુથી નિર્મિત આ શુભ બ્રહ્મસૂત્ર તમે ગ્રહણ કરો. ૫૦ 

આભૂષણપ્રદાન મંત્ર :- હે સંતોની સ્વામી ! હે કૃષ્ણ ! કુંડળ વગેરે 
દિવ્ય આભૂષણો મે ભક્તિભાવપૂર્વક અર્પણ કર્યા છે. તેનો કુપા કરી તમે અંગીકાર 
કરો. પ૧ 

ચંદન અર્પણ મંત્ર :- હે ભક્તિધર્મના નંદન ! હે પ્રભુ ! કપૂર રસથી 
મિશ્રિત કુંકુમથી સુશોભિત તેમજ દિવ્ય આ ચંદનનો અંગીકાર કરો. ૫૨ 

પુષ્પપ્રદાન મંત્ર :- હે શ્રીકૃષ્ણ ! હે પ્રભુ ! અનેક પ્રકારના સુગંધીમાન 
પુષ્પોના હાર, તોરા તેમજ તુલસીની વનમાળાનો આપ સ્વીકાર કરો. “* 


અ. ૩ માહાત્મ્યમ્‌ કર 


સુમન્યતેલમ્‌- 
દાદ ડા બયા. 


સત કાદા 
ર્‌ીપ:- 
સ્વયંપ્રવાશમાનેશ ! નૈજમાસ્જરમાસ્વર ! મૂછાળ જૂપયા તીપમન્ધજારસિવારજમ્‌ ॥૦૬ 


સેવેદામ્‌- 
તાનાપઘ્યમત્નેવેસં સ્ત: ષટબિર્મનોટરમ્‌ | વિશ્વંભર ! મુરાળેર્‌ં પ્રીત્યા મે વર્તો બવ ૫૪ 


સઘ્વેપાનીયમ્‌- 
પવિત્રં સિમ તોયમુશીરેતાર્વાસિતમ્‌ । ગીવનં સર્વગીવાનાં પાનાર્થ મૂદ્યતાં ₹રે ! 1૫૮ 
પુનસત્તમનીયમ્‌- 
સિ્મતં માટ્ઠમુલ્જ સુપવિત્રં સુવાસિતમ્‌ । પુનરત્તમનીયં ત્ત ગણતાં ભસછિનન્લ્ન ! 11૫૨ 
સુગંધીતૈલપ્રદાન મંત્ર :- હે ભગવન્‌ ! સુગંધીમાન અનેક પ્રકારના 
પદાર્થોથી અધિવાસિત તેમજ સમગ્ર લોકોએ ઈચ્છવા યોગ્ય મે ભક્તિભાવથી 
અપણ કરેલા મનોહર આ વિષ્ણુતેલનો સ્વીકાર કરો. "* 
ધૃપપ્રદાન મંત્ર :- હે દંષ્ટિમાત્રથી કૃત્યાઓના ગણને ભગાડનાર ! 
તેમજ બાલક્ીડા વિનોદમાત્રથી કાલિદત્ત અસુરનો સંહાર કરનાર ! તમે ધૂપ 
અંગીકાર કરો. પ 
દીપપ્રદાન મંત્ર :- હે સ્વયંપ્રકાશ ! હે પ્રમાણોના ઈશ ! (પ્રત્યક્ષ 
પ્રમાણ, શબ્દ પ્રમાણ અને અનુમાન પ્રમાણના માલિક) હે અનેક ભાસ્કર સમાન 
પ્રકાશમાન ! અંધકારને નિવારનારા આ દીપનો કૃપા કરી સ્વીકાર કરો. ““ 
નૈવેધ અર્પણ મંત્ર :- હે વિશ્વંભર ! છ પ્રકારના રસોએ સહિત 
મનોહર તેમ જ અનેકવિધ પકવાનોનું નૈવેદ્ય પ્રીતિથી હું અપણ કરું છું. તેનો તમે 
સ્વીકાર કરો અને મને વરદાન આપો.” 
ભોજન મધ્યે જલપાન પ્રદાન મંત્ર :- હે હરિ ! એલચી તેમજ 
વીંરણના વાળા આદિ સુગંધીમાન શીતળ પદાર્થોથી અધિવાસિત સર્વજીવોનું 
જીવનરૂપ આ પવિત્ર નિર્મળ જળ, પાન કરવા માટે આપ એનો અંગીકાર કરો. પ“ 
ફરી આચમનીય પ્રદાન મંત્ર :- હે ભક્તિનંદન ! અત્યંત પવિત્ર, 
અતિ નિર્મળ તેમજ સુગંધી દ્રવ્યોથી સુવાસિત આ ગંગાજળ ફરી આચમન માટે 


૪૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


તામ્વૂતમ્‌- 

તામ્યૂન પૂમસંયુસુ સવડેતાવિમિશ્રિતમ્‌ | ગાતીપતાર્સિયુસ્ટ શ્રીજૃષ્ળ ! પ્રતિમુણાતામ્‌ં 1૬૦ 
પતમ્‌- 

ર્વ્યં જતાનાં સર્વેષાં સર્વરેવપ્રિયટૂરમ્‌ | નાતિજેરીષલમિવ્‌ં મૃછ્યતાં ધર્મધૂર્ધર ! 1૬૬૨ 
ર્ક્ષિળા- 

ચથાશસિ મયા વત્તા; સ્વર્ળફ્પ્યાર્મિટ્રિજાઃ | વૃત્તાલયપુરાવાસ ! રક્ષિળાં ગણાતાં ત્વયા 1૬૨ 


તીરાઞયામિ રેવેશ ! નમસ્તે ! ગ્યોતિષાં પતે ! | ગારાત્િજ મયા સ્ત પહાળ મુતિવણમ ! ॥૬ર 
પ્રટ્ક્ષિળાં- 
નમસ્તે રેવરેવેશ ! વરામયજર ! પ્રભો ! | ત્વત્પ્રલક્િળયા જૃષ્ળ ! સર્વેવપ્રલક્ષિળા 1૬૪ 
ન૫₹8૨ર:- 

ઝદ્ધારળાય સર્વેષાં પ્રાઢુર્ૂતં ધરાતલે 1 સત્સસ્િગીવનાજારં ત્વાં ઈરિ પ્રળમામ્વદમ્‌ ॥૬૫ 
અંગીકાર કરો. પ૯ 

તાંબૂલ સમર્પણ મંત્ર :- હે શ્રીકૃષ્ણ ! લવિંગ, એલાયચી, જામફળ 
તેમજ સોપારીએ સહિત બનાવેલું આ પાનબીડું અંગીકાર કરો. “૦ 

ફલ અર્પણ મંત્ર :- હે ધમંધુરંધર ! સર્વે ફળોમાં શ્રેષ્ઠ તેમજ સર્વે 
દેવતાઓને પ્રિય એવા આ નાળિયેરના ફળનો સ્વીકાર કરો. 5 

દક્ષિણા પ્રદાન મંત્ર :- હે વડતાલપુરવાસી ! મેં યથાશક્તિ સમર્પણ 
કરેલ રૂપાની મુદ્રા તેમજ સુવર્ણની મુદ્રા આપ દક્ષિણારૂપે સ્વીકાર કરો. ૬5 

નીરાજન પ્રદાન મંત્ર :- હે દેવેશ ! હે જ્યોતિષિઓના પતિ ! હે 
મુનિવલ્લભ ! મારા આપશ્રીને નમસ્કાર. હું તમારી આરતી ઉતારું છું, મે અર્પણ 
કરેલ આરતીનો સ્વીકાર કરો. “2 

પ્રદક્ષિણા મંત્ર :- હે વરદાન અને અભયદાન આપનારા ! દેવોના 
દેવ ! હે પ્રભુ ! આપશ્રીને નમસ્કાર કરું છું. હે કૃષ્ણ ! તમને પ્રદક્ષિણા કરવાથી 
સર્વે દેવતાઓને પ્રદક્ષિણા થઈ જાય છે. ૬” 

નમસ્કાર મંત્ર :- આ પૃથ્વી પર સર્વ જીવોના ઉદ્ધાર માટે પ્રગટેલા 
અને સત્સંગિજીવન શાસ્રસ્વરૂપે વિરાજેલા શ્રીહરિ તમને હું પ્રણામ કરું છું. ૬5 

પ્રાર્થના મંત્ર :- અનાદિકાળથી સંચિત મારાં પોતાનાં કર્મના પરિપાકથી 


અ. ૩ માહાત્મ્યમ્‌ કછ 


સિગજમવિષાજેન વાવ્યો પતિતોડ્સ્મ્યટમ્‌ । તં મામુદ્ધર હેવેશ ! જૂપયા ! જરુળાનિધે ! 1૬૬ 
સત્લસ્િવનાએસ્ત્વં પ્રત્યક્ષ: પુરુષોત્તતઃ । મચિ ત્તસ્છ(ળાયાતે જૂપાં જુર ગમત્પતે ! 1૬૪ 
સમ્પૂગાય શ્રીદર્રિ ત્વિત્થં સત્ત સિગીવનાત્મ૧મ્‌ | વત્છાર પૂગયેદ્ધવત્યા મન્ધપુષ્પસ્મારિમિ; 1૬૮ 
તવીનવસ્રામરળેર્ટત્વા સમ્તૂગ્ય જકિળામ્‌ । તતઃ પૂર્વોમન્તરેળ નત્વા તં પ્રાર્થયેત્પુમાન્‌ ।૬૨ 
સુત્રતાજાર ! વોધજ્ત ! સર્વશાસ્રવિશારટ ! પ્તત્જથાપ્રજાશેન મલજ્ઞાનં વિનાશય 11૭૦ 
સખ્્ાર્થ્ય તદ્વા-જમિત્થમન્યાન્‌ શ્રોતૃશ્ર વિષ્રાન્સ યથાર્ઈમર્ષેત્‌ । 
શ્રોતા સ્વજોયેનિયમેરવેત: શુખોતુ ભૂપાતજ ! શાસ્રમેતત્‌ ॥૭૨ 


કૃતિ શ્રીસત્લડ્્ગીવનમાદાત્પ્યે શતાનન્ર્ટેમન્તસિદ્સંવારે તસ્છુવળવિજ્ઞેષ વિષ્યુત્ત્તે 
તત્પૂઝાવિધિસિસ્પળનામા તૃતીયોડધ્યાય: ।ર્‌॥ 


હું આ ભવસાગરમાં ડુબેલો છું. હે દેવેશ ! હે કરૂણાનિધિ ! કૃપા કરીને મારો ઉદ્ધાર 
કરો. હે જગતપતિ ! અત્યારે આપ સત્સંગિજીવન-શાસ્ત્રસ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ 
સદા અહીં વિરાજો છો. તમારે શરણે આવેલા મારા ઉપર કૃપા કરો. ૬“ 

આ પ્રમાણે સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર સ્વરૂપે વિરાજતા શ્રીહરિનું પૂજન કરી 
ત્યારબાદ ચંદન અને પુષ્પમાળાથી પ્રીતિપૂર્વક વક્તાનું પૂજન કરવું. નવીન વસ્ત્ર 
અને આભૂષણોથી પૂજન કરી, દક્ષિણા આપી પૂ્વોક્ત મંત્રથી નમસ્કાર કરી 
પ્રાર્થના કરવી. હે સુવ્રતમુનિ સ્વરૂપ ! હે બોધને જાણનારા ! હે સર્વ શાસ્ત્ર 
વિશારદ ! આ સત્સંગિજીવનની કથાના પ્રકાશથી મારા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો 
વિનાશ કરો. ૬૮-9૦ 

હે પૃથ્વીપાલક ! રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે તે વક્તાની પૂજા કરી પ્રાર્થના કરીને 
મુખ્ય શ્રોતાએ અન્ય શ્રોતા વિપ્રોની પૂજા કરવી. અને ત્યારબાદ સર્વે શ્રોતાજનોએ 
પોતાના કહેલા નિયમમાં રહી આ સત્સંગિજીવનશાસ્તનું શ્રવણ કરવું.?' 

ઇતિ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદરૂપે 
તે શાસનનો વિશેષ શ્રવણવિધિ કહ્યો અને તેની પૂજાવિધિનું નિરૂપણ 
કર્યું એ નામે ત્રીજો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. । ૩ ।॥। 


૪૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


૪/૪7 - ૪ 

શતાનન્ટ્મુનિસ્વાત્ત- 
શ્રોત્રાથ પૂગિતો વત્છા જુર્યાન્નફુનમાટિત: | મુલ વહેત્લલાનન્તેત્યાટિશ્સોવત્રયં નૃપ ! ॥શ॥ 
સ્વામિનારયળૉ નીતજળ્ો તારાયળો ઇર । ઈરિજૃષ્નશ્ સઇગાનન્ર જૃષ્નોસ્તુ મે છિ ॥૨॥ 
તતો વૈરામ્યવેમેતિ શ્તોજદ્યમુહીર્યેત્‌ | સ વત્છા પુસ્તક તત્વા તતઃ પયે ત્વિમે પહેત્‌ ॥ર॥ 
શ્રૂયતાં ેવહેવેશ! સ્વામિનારયળ ! પ્રમો ! ત્તવહીયેનાવધાનેન જથચિષ્યે શુભા: જ થાઃ ॥%॥ 
નત્વા શ્રીસહઞાનન્ટ્સ્વામિનં ભસિધર્મગમ્‌ । તછાળીં ત્ર શતાનન્રં તતો ગયમુહીર્થેત્‌ ॥૫॥ 
રૃતિ પદ પહિત્વૈવ વાત્તયૅત્ત જ થાં વુધઃ | સાધૂસ્તિપ્રાસ્વિસોવચૈવ જૂુર્યાટર્થ ન યોષિત$ ॥૬॥ 
સપમાસિર્યસ્ય યસ્ચાત્તે નાધ્યાયસ્યાથ સમમતા$ । ત તત્ર તત્ર વિરમેટ્ધ્યાયાંસ્તાન્વલામ્યદમ્‌ ॥૭॥ 


અધ્યાય - ૪ 

મંગલાયરણ શ્લોકોનો ક્રમ :- શતાનંદમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! 
શ્રોતાથી પૂજાએલા વક્તાએ પ્રથમ મંગલાચરણ કરવું. મંગલાચરણમાં અતિ હર્ષની 
સાથે (પ્રથમ પ્રકરણના પ્રથમ અધ્યાયમાં રહેલ) “સદાનન્દામ્ભોધિઃ'' એ આદિ 
ત્રણ શ્લોક બોલવા. ' 

ત્યારબાદ “સ્વામિનારાયણો નીલકંઠ'' એ શ્લોકથી વક્તાએ 
શ્રીસ્વામિનારાયણ, નીલકંઠ, નારાયણ, હરિ, હરિકૃષ્ણ, સહજાનંદ અને શ્રીકૃષ્ણ 
આદિ નામોનું સ્મરણ કરી, મારા હૃદયમાં તમો સદા વિરાજો. એમ પ્રાર્થના કરવી. 
અને પછી વક્તાએ “વેરાગ્ય વેગ” એ બે શ્લોક (પ્રથમ પ્રકરણના બીજા 
અધ્યાયમાં રહેલા) બોલી, પુસ્તકને નમસ્કાર કરી, આ બે પધનો (શ્લોકનો) 
પાઠ કરવો. ૨-3 

બે શ્લોકો :- હે દેવદેવેશ ! હે સ્વામિનારાયણ ! હે પ્રભુ ! તમારા 
સ્વરૂપમાં મનને એકાગ્ર કરી હું આ શુભ કથાનું ગાન કરીશ, તેનું તમે શ્રવણ કરો. 
શ્રી ભક્તિધમંના પુત્ર શ્રીસહજાનંદ સ્વામીને તેમની દિવ્ય ઉપદેશરૂપ વાણીને 
અને તેના દિવ્યચરિત્રોના પ્રવક્તા શતાનંદ સ્વામીને નમસ્કાર કરી ત્યારબાદ 
વક્તાએ અને શ્રોતાએ સામૂહિક જયઘોષ કરવો." 

આપ્રમાણે પદ્યોનુંપઠન કરીને જ બુદ્ધિમાન વક્તાએ કથાનું વાચન કરવું. 
તેના અર્થનું વિવેચન સભામાં બેઠેલા સાધુ અને વિપ્રોને જ જોઇને કરે પણ સ્ત્રીઓને 
જોઇને કે ઉદ્દેશીને ન કરે. “ 


અ.૪ માહાત્મ્યમ્‌ હે 


તત્ર પ્રજરળે ત્વાઘ્ે દ્વિતીય; પ્રથમસ્તથા | તુતીયોડઝલશ; પછે સિષિદ્ધા વિરતાવિમે ॥૮॥ 
ઝવતિશસ્ત્રયસ્રિશઃ પચ્નતિશત્તમસ્તથા । ગણતિશો મતાશ્ચેતે સિષિદ્ધા વિસ્તાવિદ 11૨1 
હવતેનતત્વારિશિશ્ર તત્વારિશત્તમસ્તથા । દ્વિતત્વારિશ રત્યેતે સિષિજ્ઞા વિસ્તો મતા: 1૨ના 
ઝધ્યાયઃ સઘપસાશસ્તિપસાશત્તમસ્તથા । ઞધ્યાયૌ વિરતાવેતો દ્વાવપ્યત્ર સિષેધિતો 1૨૨1 
જદ્તીયે ત્ત પ્રજરળે પ્રથનો તવમસ્તથા । ષછો સિષેધિતાશ્રેતે વિસતો સમ્મતા નૃપ ! ॥૨૨॥ 
ઉવાલ્શસ્તથાધ્યાયઃ પોટશશ્ ત્રયોટ્શ: । ત્રયોવિશશ્રતુવિશો ત મતા વિસ્તાવિમે 1૨૨ ॥ 
ઝણતિશત્તમઃ પસ્તત્વારિશત્તમસ્તથા । 1િશત્તમસ્તથાધ્યાયો સિષિદજ્ના વિસ્તાવિમે 1૨૪1 
તુતીયે ત્ત પ્રજ્ર્ળે નવમો ર્શમસ્તથા । વિસ્તો ષોડશ સઘલ્શશ્રેતે ન સમ્મતા? 1૨૪ 
હવનેનાવશતિતમસ્રયોવિશો ત સમમત$ | "જ નિશત્તમોડધ્યાયો દ્વાત્રિશો વિર્તાવિમે 1૨૬ 
ત્તત્વારિશસ્રયસ્ત્રિશો દ્વિતરત્વારિશ રફીરિતા: 1 ત્રિતત્વારિશ ર્ત્યેતે સિષિદ્ધા વિરતાવિદ ।૨૭॥ 
પટ્તત્વારિશજ: સઘતત્વારિશત્તમસ્તથા । દિપસાશત્તમશ્રેતે વિસ્તો તાહિ સમ્મતા$ 1૨૮॥ 
ગધ્યાશ્રાણપચ્રાશો દ્રિષષ્તિમ ર્તા? 1 ત્રિષષ્ઠતિમ ર્ત્વેતે સિષિદ્ધા વિસ્તો નૃપ ! 1૨૨1 
ગાઇ: પ્રજરળે તુર્યે પસ્રમો તવમોડછમ$ | દ્વાવિશો ર્શમો નિષિદ્ધા વિરતાવિમે 1૨ના 


ક્થાવિરામના નિયમો :- જે જે અધ્યાયને અંતે કથા સમાપ્તિ સંમત 
ન હોય તે તે અધ્યાયોએ કથા વિરામ કરવો નહિ. તે અધ્યાયો હું તમને કહું છું. * 

પ્રથમ પ્રકરણ :- પ્રથમ પ્રકરણમાં પહેલો, બીજો, ત્રીજો, છઠ્ઠો, 
અઢારમો, એડકત્રીસમો તેત્રીસમો, પાંત્રીસમો, અડત્રીસમો, ઓગણસાલીસમો, 
ચાલીસમો, બેતાલીસમો, ત્રેપનમો અને સત્તાવનમો આ અધ્યાયો કંથાવિરામમાં 
નિપેધ માન્યા છે. “૧ 

બીજા પ્રકરણમાં :- પહેલો, છઠ્ઠો, નવમો, અગિયારમો, સોડમો, 
ત્રેવીસમો, ચોવીસમો, ત્રીસમો, આડત્રીસમો અને પીસ્તાલીસમો આ અધ્યાયયો 
કથાવિરામમાં નિષેધ માન્યા છે. ૫૨૧? 

ત્રીજા પ્રકરણમાં :- નવમો, દશમો, સોડમો, સત્તરમો, ઓગણીસમો, 
ત્રેવીસમો, એકત્રીશમો, બત્રીશમો, તેત્રીશમો, ચાલીશમો, બેતાલીસમો, 
તેતાલીશમો, છેતાલીસમો, સુડતાલીસમો, બાવનમો, અઠ્ઠાવનમો, બાસઠમો અને 
ત્રેસઠમો આ અધ્યાયો કંથાવિરામમાં નિષેધ માન્યા છે. ૫2૫૯ 

ચોથા પ્રકરણમાં :- પહેલો, પાંચમો, આઠમો, નવમો, દશમો, વીશમો, 
બાવીશમો, ત્રીશમો, ચોત્રીશમો, છત્રીશમો, એકતાલીશમો, તેતાલીશમો, 
ચુમાલીશમો, છેતાલીશમો, ચોપનમો, છપ્પનમો, સતાવનમો, અઠ્ઠાવનમો, 


2 શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


ત્તુસ્રિશત્તમસ્રિશ: ષટ્તિશો વિરતાવિમે । ત્રિતત્વારિશવ્થેજતત્વારિશો ત સમમતાઃ ॥૨૨॥ 
પટ્તત્વારિશજતતુશ્રત્વારિશત્તમૌ તથા । તતુઃપસાશ ડ્ત્યેતે સિષિદ્ધા વિસ્તો મતા? ॥૨૨॥ 
પટપસ્નાશત્તમોડધ્યાય સક્પપસ્રાશ રત્યમી । ઞધ્યાયશ્રાણ્પસાશો વિરતો તછિ સમતા: ॥૨ર્‌॥ 
"્વોનષખષ્તિમવ્મે દ્રિષષ્તિમ રત્યમી । ષખષિતિમશ્ર વિસ્તાવધ્યાયાઃ પ્રતિષેધિતા$ ।૨૪॥। 
ત્તતુઃષષિતિમશ્રાથ ત્રિષષ્ઠતિમવ્ને તૃપ ! । સિસિદ્ધો વિરતાવેતાવધ્યાયો સમ્તતાવિટ ॥૨ર૫॥ 
પચ્નષષ્તિમોડધ્યાયો વિરતાવિદ ભૂપતે ! 1 ષટષષ્તિમ રત્યેતૌ પ્રતિષિદ્ધો મતાવુમો ॥૨૬॥ 
ઝઇષખષિતમોડધ્યાયો નૃપતે ! વિરતાવિટ | અધ્યાયઃ સકતિતમ રૃત્યુભૌ સત્તિષેધિતૌ ॥૨૭॥ 
દીય? પસ્મેડધ્યાય ૫૪? પ્રજરળે તથા | તૃતીય? સકમશ્ષેતે વિરતૌ પ્રતિષેધિતા? ॥ર૮॥ 
ત્રયોટ્શસ્તથા વિશો વિરતો વૈજાવિશજ: | પ્રતિષિદ્ધાસ્તથા ત્િશો દ્વાત્રિશ ૩ તા ર્મે ॥૨૨॥ 
ઝણત્રિશસ્તથાધ્યાય$ પસ્નત્રિશત્તમો મતાઃ | સિષિદ્ધા વિરતાવેવ દ્િતત્વારિશ ડ્ત્યમી ॥રૂ ના 
ત્રિત્રત્વારિશ છ્જોનષષિતિમ ૩હીર્તિઃ 1 સિષિદ્ધા સકપસ્નાશો વિસ્તાવિત્યમી નૃપ ! ॥રશ॥ 
પષ્િતમસ્તથાધ્યાયશ્રતુ:ષઝિતમો મતા: 1 પટ્ષષિતમ ડ્ત્યેતે વિસતૌ પ્રતિષેધિતા: ॥રર 
ઉષામત્તે ન વિરતિઃ વાર્યેતદ્ાત્રજેઃ છઈસ્િત્‌ | સિત્યેજાધ્વાયપાઢાનામપ્યેષ વિધિરિષ્યતે ॥૨ર॥ 
મુદ્ત ધરિજાં વાષિ જથાત્તે નામવોર્તનમ્‌ । જૂયાત્તરતિર્નિં વિષ્ળોસ્ત્તરેલસનાત્તતડ ।॥ર૪॥ 


ઓગણસાઠમો, સાઠમો, બાસઠમો, ત્રેસઠમો, ચોસઠમો, પાંસઠમો, છાસઠમો, 
અડસઠમો અને સીત્તેરમો આ અધ્યાયયો કથાવિરામમાં નિષેધ માન્યા છે. ૨૦-૨૦ 

પાંચમાં પ્રકરણમાં :- બીજો, ત્રીજો, છઠ્ઠો, સાતમો, તેરમો, વીશમો, 
એક્વીશમો, ત્રીશમો, બત્રીશમો, પાંત્રીસસો, આડત્રીસમો, બેતાલીસમો, 
તેતાલીસમો, સત્તાવનમો, ઓગણસાઠમો, સાઠમો, ચોસઠમો અને છાસઠમો આ 
અધ્યાયો કથાવિરામમાં નિષેધ માન્યા છે. ૨-2૨ 

આ ઉપરોક્ત અધ્યાયોના અંતે વક્તાએ ક્યારેય પણ કથાવિરામ કરવો 
નહિ. દરરોજના એક એક અધ્યાયના પાઠના નિયમમાં પણ આજ વિધિ જાણવો. 
પ્રતિદિન કથાને અંતે મુહૂર્ત પર્યત કે એક ઘટિકા (ચોવીસ મિનીટ) પર્યત હરિનામ 
સંકીર્તન કરી વક્તાએ આસનપરથી નીચે ઊતરવું. ફરી વિદ્ધાન વક્તાએ પોતાના 
પૂજ્ય ગુરુ આદિકને નમસ્કાર કરી પોતાના ઘર પ્રત્યે જવું, કથાની પૂર્ણાહૂતિ સુધી 
દરરોજ વક્તાએ આ પ્રમાણે જ વર્તવું. *2૩૫ 

વક્તાને માટે પરાજ્ઞ પ્રતિગ્રહનો નિષેધ :- પાપથી ભય પામનાર 
પંડિત વક્તાએ કથાના પ્રારંભ દિવસથી લઇને સમાપ્તિ પર્યત બીજાનું અન્ન સ્વીકારવું 
નહિં. તેમજ ભિક્ષાવૃત્તિ દ્વારા પણ પ્રતિગ્રહ ન કરવો. જો શ્રોતાઓ પર્યાપ્ત અજ્ઞ 


અ.૪ માહાત્મ્યમ્‌ ર 


પુનર્નત્વા સ્તમુર્વાવીન્‌ મસ્છેદ્દ્િસિગં પદમ | જથાસમાસિપર્યન્તં નિત્યમેવં સમાત્રેત્‌ ॥રૂપ॥ 
૧ થારમ્મહ્નાયાવત્સમાત્યન્યસ્ય નાઈરત્‌ । ગત્તં પ્રતિગૃદ વાષિ પાર્પામર; સ પખ્ડિત? ॥રૂ૬॥ 
ત ર્સુઃ સ્વસ્થ પર્યાં શ્રોતા પ્રત્યટં યહ | ઞત્તં તવા ત્વન્યવ્તં મજ્ઞીયાત્તાત્ર પત્‌ ॥ર૭ા 
સઘ્ાહે વા તવાહે વા પક્ષપારયળે તથા । પારાયળે ત્ત માસત્વોસ્તસ્યેષ વિધિર્રીસ્તિ$ ॥૨૮॥ 
તાતુભં નૈવ મુન્નીત ત જૂર્યાસ્તાતિભોઝનમ્‌ । ત સેમજૃસ્ત શાજારિ તૈતં જુ ત્ત વર્ગયેત્‌ ॥૨૨॥ 
ત્રતત્રર્યમહિસાં તત સત્યાસ્તેયે ત્ત પાસયેત્‌ | જથાવિષ્તજરં યત્તત્ઝર્મ જુર્યાત્ર વદિસ ॥૪૦ા 
સૂર્વોુનક્ષળે્યુસ્ુ: શ્રોતા પુસ્તજવાત્રજો । પૂર્વોસેન વિધાનેન સમ્નૂગ્ય શળુવાત્કથામ્‌ ॥10૨॥ 
ઝનુષ્ળીષોડપોઢપાવો ત મસ સ્થતાન્તરમ્‌ । પૂમાઘનટાશ્ર શુત્તિર્વામ્યતડ શળુયાત્ઝથામ્‌ ॥0ર॥ 
વીરાયનેનોપવિશેન્ન ત્ત પશ્યેટ્તિસ્તતઃ । વાર્તા જૂર્યાસ્તર નાન્યોન્યં તહેજષ્રમના ભવેત્‌ ॥૪ર્‌॥ 
સંશવે સતિ વત્છારં પુસ્છેસ્ત શનજેર્નમન્‌ । જરપાણસ્ત્રિપન્યં શ્રોતા જુર્વાત્ર સંસાર્‌ 1૪૪ 


આપી ન શકે એમ હોય તો પોતાના કુટુમ્બના ભરણપોષણને યોગ્ય બીજા પાસેથી 
અન્ન સ્વીકારવું, તેમાં દોષ નથી. ૬-2? 

ઉપરોક્ત આ નિયમ સપ્તાહ, નવાહ,પક્ષ, (પંદર દિવસ) માસ કે ત્રઇતુ 
(બે માસ) ની પારાયણમાં સમજવો, પણ દરરોજના એક એક અધ્યાયની 
પારાયણમાં આ નિયમ લાગુ પડતો નથી. * 

વક્તા માટે સાવધાની :- વક્તાએ વાયુ થાય એવું ભોજન ન કરવું. 
આતિ ભોજન ન કરવું. રોગ કરનાર શાક આદિકનું ભોજન ન કરવું, તેલવાળું 
અને કડવા પદાર્થોનું ભોજન ન કરવું. ૩૯ વક્તાએ બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા, સત્ય 
અને અસ્તેય (ચોરી ન કરવી) આ નિયમોનું પાલન કરવું. તેમજ કથામાં વિઘ્ન 
કરે એવી કોઈ પણ ક્રિયા વક્તાએ ન કરવી. “૦ 

શ્રોતાઓ માટે સાવધાની :- પૂર્વોક્ત લક્ષણે યુક્ત શ્રોતાઓએ 
દરરોજ પુસ્તક અને વક્તાનું પૂર્વોક્ત વિધિથી પૂજન કરી કથાનું શ્રવણ કરવું. 
માથે પાઘડી મૂકી રાખી કથા ન સાંભળવી, વચ્ચે વચ્ચે બીજી બીજી જગ્યાએ 
બેસી જઇને કથા ન સાંભળવી, સોપારી આદિક ચાવતાં ચાવતાં કથા ન સાંભળવી, 
તેમજ પવિત્રપણે વાણીને નિયમમાં રાખીને કથાનું શ્રવણ કરવું. કથામાં શ્રોતાઓએ 
વીરાસને બેસવું નહિ, ચારે બાજુ આમ તેમ જોયા કરવું નહિ. અને કથાશ્રવણ- 
સમયે અરસપરસ વાતો કરવી નહિ, પરંતુ એકાગ્ર મનથી કથા સાંભળવી. ૨ 
શ્રોતાઓએ સભામાં હાથપગ હલાવવારૂપ વ્યર્થ ચેષ્ટા કરવી નહિ, પરંતુ કથામાં 


પર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


પાલવેવ્વ્રલ્ત્રર્યાવીત્તિયમાનુત્લવાદિજે | તથા પ્રજરળસ્યાન્તે શવયા રયાત ૬ક્ષિળામ્‌ ॥૪૫॥ 
જજ સ્િત્ત્રજરળે સમાતે મોગવેર્ટ્િગાન્‌ | શસ શ્રોતા તુ પચ્ાશ્વરજાન્‌ શ્રજ્ધયા તૃપ ! 10૬॥ 
ઝશત્નેડસ્થ સમૌ તુ મોઝયેત શતાવરન્‌ તરિઇમોગનૈવિપ્રાન્‌ રકિળામિશ્ર તોષયેત્‌ ॥9૭॥ 
જથાપ્રાર્મ્મર્વિસે સમ્વૃગ્યાહે મળાધિપમ્‌ । ત્રાહ્ણળળા્વસ્યેન્મુર્ય: શ્રોતા ત્રીન્‌ ગપરેતવે 10૮॥ 
સદક્ઞપચ્જ સિત્યં સમાપ્ત્યાધ તૈનુપ ! । ઞણક્ષસે મનુર્ગપ્યો સર્પ્રીત્યે ટ્ટતવ્રતેઃ ।1૪૨॥ 
ગત્તવસ્રાળિ તેમ્યોડપિ ત્સાવન્તે ત્ર વક્ષિળામ્‌ । શ્રોતૃષ્યશ્રાપિ વિપ્રેમ્ય: શવત્યા ્સાત્ત જશિળાપ્‌ ॥૦ 
મલનૂત્રગયાર્થ ત્ત સ્વલ્પાદાર સુળાવઇઃ । ઇવિષ્યાતેનેજમસ શ્રોતા જુર્યાત્તતો નૃપ ! 1૫૨1 
૩૫વાસાઃ પ્રજ્તવ્યાઃ સક્ાહે સઘવાસરન્‌ | જતાદરમશસસ્તુ જુર્યાદ્રાપિ પય: પિવેત્‌ ॥૫૨॥ 
ઝધાત્તિર્લવળં વાન્નમેજ્મસ્ઇં ત્ર વા ત્રેત્‌ 1 સુળ્રસાધ્યં ભવેશત્ત્ઝ્તવ્યં શ્રવ્ળાથિના ॥૫ર॥ 


કાંઈ સંશય થાય તો વિનયથી બે હાથ જોડી વક્તાને પ્રશ્ન કરવો. ” શ્રોતાઓએ 
કહેલા બ્રહ્મચર્યાદિક નિયમોનું પાલન કરવું. કથામાં જન્મોત્સવ આદિના પ્રસંગે 
કે એક એક પ્રકરણ સમાપ્તિના પ્રસંગે વક્તાને શક્તિને અનુસારે દક્ષિણા આપવી. 
૪૫ તથા સમગ્રશ્રોતાઓએ એક એક પ્રકરણની સમાપ્તિમાં પચાસથી ઓછા નહિ 
એટલા બ્રાહ્મણો શ્રદ્ધાપૂર્વક જમાડવા અને અશક્ત શ્રોતાઓએ આ ગ્રંથની સંપૂર્ણ 
કથા સમાપ્તિમાં ઓછામાં ઓછા એકસોબ્રાહ્મણોને ઇષ્ટ અને મિષ્ટ તેમજ રૂચિ મુજબ 
ભોજનથી તૃપ્ત કરવા, અને યથાશક્તિ દક્ષિણા આપી તેઓને રાજી કરવા. ૬? 

મુખ્ય શ્રોતા માટે થોડું વિશેષ :- કથાના પ્રારંભના દિવસે મુખ્ય 
શ્રોતાએ પ્રથમ ગણપતિની પૂજા કરીને જપ કરવા માટે ત્રણ વિપ્રોની વરણી કરવી. 
“હે રાજન્‌ !વરણી કરાયેલા તે વિપ્રોએ દઢ વ્રતનિષ્ઠ થઈ શ્રીહરિની પ્રસશ્તતાર્થે 
દરરોજ પાંચ હજાર અષ્ટાક્ષર મંત્રના જપ કરવા. “ કથાની સમાપ્તિમાં તે જપ 
કરનારા વિપ્રોને પણ યથાશક્તિ અશ, વસ્ત્ર અને દક્ષિણા આપવી. તેમજ અન્ય 
શ્રોતા વિપ્રોને પણ યથાશક્તિ દક્ષિણા આપવી. '”હે રાજન્‌ ! શ્રોતાએ મળમૂત્ર 
ઉપરના કાબૂ માટે અલ્પાહાર કરવો, અને એ જ એના માટે સુખકારી છે. તેમ જ 
હવિષ્યાજ્નથી એકવાર જ ભોજન કરવું. "5 

કથા દરમ્યાન આહારના નિયમો :- સપ્તાહ પારાયણમાં શ્રોતાએ 
સાત દિવસ સુધી ઉપવાસ કરવા. અશક્ત હોય તેમણે ફળાહાર કરવું, અથવા 
દૂધપાન કરવું, અથવા મીઠા વિનાનું એક અન્ન ખાવું, અથવા એકવાર ભોજન 
કરવું. કથાનું શ્રવણ કરનાર શ્રોતાએ એમાંથી જે સુખપૂર્વક થઈ શકે તેનું ગ્રહણ 


અ.૪ માહાત્મ્યમ્‌ લ 


ભોગઞનં તુ વરં મન્યે જથાશ્રવળજાર જમ્‌ | તોપવાસો મતઃ શ્રેષ્ટ જથાવિષ્નજસે થ્‌ ।૫૪॥ 
સમાસિટિવસે નર્યા મછાપૂગઝા યથાધનમ્‌ । સર્વે શ્રાવજા: જૂુર્યુ્વત્જ: પૂગાં યથોસ્તિતમ્‌ ॥૫૫॥ 
નૂતવમેશેયવસ્્રાળિ જુળ્ડલે જ્ટ્જારિ ત્ત | ર્સાસ્છોતાપ્રિયો વવત્રે સ્વર્ળમુદ્રાઃ સ્વશસ્િતિ? ॥૫૬॥ 
સત્યાં તુ ધનસમ્તત્તો વિત્તશાત્યં ન જ હિત્રિત્‌ । સ જુર્વીત યથાપ્રોરજતાવાીતુરસ્ય છિ ।૫૭॥ 
ઝન્યેડષિ શરતો વ્યુર્વસ્રાતટારલકિળા: | ગઇસ્થધર્મોવચિવં રેયં થત્‌ વિશ્વ વા ।૦૮॥ 
સ્વર્ળમાષો સેષ્યવ્તે વા ર્શષિળોસ્છા સ્વશસ્છિતઃ । શ્રોતૃળામલ્યવિત્તાનાં વવત્રે રેયા પથજ્‌ પૂથજ ।૫૨ 
ધેનું પ્રયતતો ર્યાત્તતો વવત્રે પયસ્વિનીમ્‌ । રશાશેનો મત્સ્ય છોમં જુર્યાત્તતઃ પરમ્‌ 1૬ના 
દ્રવ્વળ પાયસાગ્યેન તતો વ્યાહતિમિર્ન( । તિલતવ્રીસિદ્રિવ્યહોમં જુરવીત ત્ર યથાવિધિ ।૬૨શ॥ 
છોમાનુજૂલ્યં ન સ્યાત્ત્વેત્તત્તિષ્ઝ્યધનં પુમાન્‌ | ર્યાત્તિનાપિ સપ્ૂર્ળ પતં સ્ચાત્તત્ર સંશયઃ 1૬ર॥ 


કરવું. "૨૨ કથાશ્રવણમાં ઉપકારક થાય તેવું મીઠા (નમક) વિનાના ભોજનનું 
નિયમ કે એકવારના ભોજનના નિયમને હું શ્રેષ્ઠ માનું છું. પરંતુ કથામાં ઉપવાસ 
જો વિઘ્ન કરનાર થાય તો તેને હું શ્રેષ્ઠ માનતો નથી. '* 

વક્તા માટેના દાનનો વિધિ :- કથા-સમાપ્તિના દિવસે મુખ્ય 
શ્રોતાએ ધનશક્તિ અનુસાર વક્તાની મોટી પૂજા કરવી, અન્ય સર્વે શ્રોતાઓએ 
પણ વક્તાની યથાયોગ્ય પૂજા કરવી. ' મુખ્ય શ્રોતાએ વક્તાને નૂતન રેશમી 
વસતો, કુંડળ, કડાં આદિક આભૂષણો અને સુવણંમુદ્રા યથાશક્તિ અર્પણ કરવાં. 
જો ધનસંપત્તિની અનુકૂળતા હોય તો તેણે વિત્તલોભ (કંજૂસાઈ) ક્યારેય ન કરવી. 
જો વિત્તલોભ કરે તો કથાશ્રવણનું સંપૂર્ણ ફળ સિદ્ધ થતું નથી. "“* અન્ય શ્રોતાએ 
પણ શક્તિ અનુસાર વસ્ત્ર, આભૂષણ અને દક્ષિણા આપવી. તેમજ ગૃહસ્થાશ્રમ 
ધર્મને ઉપયોગી જે પદાર્થ હોય તે પણ આપવું. અલ્પ શક્તિ ધરાવતા શ્રોતાઓએ 
અલગ અલગ પોતાની શક્તિ અનુસાર આપવા યોગ્ય માષ પરિમિત સુવર્ણ અથવા 
રૂપાની દક્ષિણા વક્તાને આપવી. 'પ૯ 

મુખ્ય શ્રોતાએ પ્રયત્નપૂર્વક દૂધવાળી ગાય વક્તાને દક્ષિણામાં આપવી. 
ત્યાર પછી જપ કરેલા પૂર્વોક્ત મંત્રના દશાંશથી હોમ કરવો, અને ત્યારબાદ 
શ્રોતાએ દૂધપાક ઘીના દ્રવ્યથી અને વ્યાવૃત્તિ મંત્રોથી હોમ કરવો. અને તે પછી 
વિધિ અનુસાર જવ, તલના દ્રવ્યથી હોમ કરવો. જો હોમ કરવાની અનુકૂળતા ન 
હોય તો પુરુષોએ તેના મૂલ્ય જેટલું ધન આપી દેવું. તેમ કરવાથી પણ હોમના 
ફળની સિધ્ધિ થઇ જાય છે, એમાં કાંઇ સંશય નથી. ૬૦-૬૨ 


સકે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.પ 


“વિશેષ રતિ તે પ્રોસ્ઠ) સત્લસ્િગીવનશ્રુતો । પ્રાયુસ્મેડ-ઓડષિ ત્ત વિધિ્સાતવ્યોડત્ર ત્વયા સૃષ ! ।૬ર 
રૃત્થં વિધાનેન ત્ત શાસ્રમેતત્જુળ્વત્તિ થે બૂમિપતે ! નરસ્તે। 
પસં પુસેસ્છ સજ્સં સભત્તે સ્વાભીષઠમત્રાપિ પરત્ર નૂતમ્‌ 1૬૪॥ 
વિસતિસિષેધાઘ્યાયસફ્સ્્યાસિસ્પળનામા ત્તતુર્થોડઘ્યાય: 1૪ 


૪૪ - વ 
રામોવાય- સઘાદે ત્ત તવાહે ત્ત પક્ષપારયળે તથા । માસપારથળે ત્તાપિ ત્રશ્તુપારયળે મુને! ॥૨॥ 
સે ત્વયાભિરિતિ? પૂર્વમધ્યાયા વિસ્તો મુને ! | સિષેધસ્ય વિછાયેતાન્જાર્ય પારાયળં જથમ્‌ ॥૨॥ 
તાસ: જિયન્તઃ સપિ ત્વધ્યાયાઃ પ્રત્યઈ મુને ! । પારયળે નવાદિ ત્ત પક્ષપારયળે ત્થા ॥ર॥ 
માસપાશયળે ત્તાષિ ત્રશ્તુપારાયળે તથા । વાત્તનીયાઃ જિયન્તશ્ર જિયન્તશ્ર મદામુને ! ॥%॥ 


હે રાજન્‌ ! સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રના શ્રવણવિધિમાં મે આ વિશેષ વિધિ 
કહ્યો અને પહેલાં જે વિધિ કહ્યો હતો તે પણ અહિં કથા શ્રવણમાં લેવાનો છે, એમ 
તમારે જાણવું. €૩ હે ભૂપતિ ! જે મનુષ્યો આ વિધિ પૂર્વક ભક્તિભાવની સાથે 
આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથની કથાનું શ્રવણ કરે છે, તેઓ આલોક તથા પરલોકમાં 
પોતાને ઈચ્છિત આગળ કહેવાશે એવા સમગ્ર ફળને પામશે. તેમાં સંશય નથી. “” 

ઇતિ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદરૂપે 
તે શાસનના વિશેષ શ્રવણવિધિમાં કથા વિરામના નિષેધ અધ્યાયોની 
સંખ્યાનું નિરૂપણ કર્યું એ નામે ચોથો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. ॥ ૪ ॥। 

અધ્યાય - પ 

હેમંતર્સિહ રાજા પૂછે છે, હે મુનિ ! સપ્તાહ, નવાહ, પક્ષ, માસ અને બે 
માસની પારાયણમાં દરરોજ કંથાવિરામમાં જે અધ્યાયો નિપેધના એટલે કે 
છોડવાના કહ્યા તેનો ત્યાગ કરીને પારાયણ કેવી રીતે કરવી !*-૨ હે મુનિ! સપ્તાહ 
પારાયણમાં દરરોજ કેટલા અધ્યાયો વાંચવાં ર? તેમજ નવાહ પારાયણમાં, પંદર 
દિવસની પારાયણમાં, મહિનાની પારાયણમાં, અને બે મહિનાની પારાયણમાં 
કેટ કેટલા અધ્યાયો પ્રતિદિન વાંચવા ? એ હું તમારા થકી જાણવા ઇચ્છુ છું, 


અ.પ માહાત્મ્યમ્‌ ન 


પતદ્ેરિતુમિસ્છામિ ત્વત્ત: સર્વ ચથાર્થત: | યતસ્ત્વહ્ન્યો તો વિત્તિ તતસ્ત્વં બૂદિ મે મુને ॥૫॥ 


શતાનન્ટ્મુનિસ્વાત્ત- 
સધાહેન થળ જૂયાલ્તત્પારયળં ત્તત | નરેન્દ્ર ! તુભ્યમધ્યાયનિયમં જથયામ્યદમ્‌ ॥૬ 
પ્રથમે ર્વિસેડધ્યાયા: ષટ્ત્તત્વારિશવીરિતાઃ 1 વાત્તનીયા ઢ્નિ પસતતત્વારિશવ્દ્તિતીયજે ॥૭॥ 
તુતીયેડટ્િ ત તે વાચ્યા: ષટ્તત્વારિશહીરિતા; | ઞધ્યાયાશ્ર ટ્તિ પગ્નત્ત્વારિશત્તુરીયજે ॥૮॥ 
પગ્વમે ત્ત ટ્તિ પસ્નત્રત્વારિશટુલીર્તિ$ 1 વાસા? ષછેડ જિ તાવન્ત: પારાયળવિધાચિબિ; ॥૨॥ 
સઘત્તત્વારિશહુસ્ઠા હતિ વાત્ાશ્ર સમે । પ્રોત્છ્ઠ મયેતિ સધાહેડધ્યાયાનાં વાત્તત%મ; 1૨૦ના 
જુર્વીતાસ્ય નવાહેન થલા પાશયળં તણ | ઞધ્યાયનિયમં રાઞસ્તુભ્યં શુશ્રૂષવે બવે 1૨૨1 
પટ્ત્રિશબ્રથમેડધ્યાયા હિન વાસ્ત્રા: સમીસ્તિઃ । દ્વિતીયેડણિત્ત તાવન્ત: પસ્નિશત્તતીયજે 1૨૨ 
પસત્રિશસ્તિ તુર્ે સતુકિશન્ત પરમે | પસતિશત્ત પરિત્રશક્ઠાન્તા: પછે તત સકે ।૨ર્‌॥ 
તાત્તનીયતયાડધ્યાયાઃ પસ્નત્રિશર્તિડછમે 1 નવમે ર્વિસે સકતિશહેવ સમીસ્તિાઃ 1૨૪11 
પક્ષેળ વિ«્ધીતાસ્ય યલ પારાયળં તલ 1 તિયમં વાત્તતીયાનામધ્યાયાનામઇ બ્રુવે ॥૨૫॥ 


કારણ કે તમારા સિવાય અન્ય મનુષ્ય એ જણાવવા સમર્થ નથી, માટે હે મુનિ ! 
તમેજ મને કહો. *૫ 

શતાનંદ સ્વામી કહે છે, હે નરેન્દ્ર ! જ્યારે આ ગ્રંથની સપ્તાહ પારાયણ 
કરવાની હોય ત્યારે પ્રતિદિન વાંચવાના અધ્યાયોનો નિયમ પ્રથમ તમને હું કહું છું. “ 

સપ્તાહ પારાયણમાં પ્રતિદિન વાંચવાના અધ્યાયો :- પ્રથમ 
દિવસે છેતાલીશ, બીજે દિવસે પિસ્તાલીશ, ત્રીજા દિવસે છેતાલીશ, ચોથે દિવસે 
પિસ્તાલીશ, પાંચમે દિવસે પિસ્તાલીશ, છઠ્ઠે દિવસે પિસ્તાલીશ અને સાતમે દિવસે 
સુડતાલીશ અધ્યાયોનું વાચન વક્તાએ કરવું. આ સપ્તાહ પારાયણનો વાચન ક્રમ 
છે. ૭-૧૦ 

હે રાજન્‌ ! હવે જ્યારે નવાહ પારાયણ કરવાની હોય ત્યારે વાંચવાના 
અધ્યાયોનો નિયમ સાંભળવા ઇચ્છતા તમને હું કહું છું. ૫* 

નવાહ પારાયણનો વાચન ક્રમ :- પ્રથમ દિવસે છત્રીશ, બીજા 
દિવસે છત્રીશ, ત્રીજા દિવસે પાંત્રીશ, ચોથા દિવસે પાંત્રીશ, પાંચમા દિવસે ચોત્રીશ, 
છઠ્ઠા દિવસે પાંત્રીશ, સાતમાં દિવસે છત્રીશ, આઠમા દિવસે પાંત્રીશ અને નવમાં 
દિવસે સાડત્રીશ અધ્યાયોનું વાચન વક્તાએ કરવું. ૨-૧? 

હે રાજન્‌ ! હવે જ્યારે પક્ષ પંદર દિવસની પારાયણ કરવી હોય ત્યારે 
વાંચવાના અધ્યાયોનો નિયમ હું કહું છું. ૫5 


૫૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.પ 


ણ્‌જઝવિશતિરધ્યાયા વાસ્યાઃ પ્રથમવાસરે । છ્ાવિશતિર્દિતીયેડહ્િ તૃતીયે ચૈજવિશત્િડ 1૨૬11 
તુર્યે દ્રાવિશતિઃ પ્રોસ્છાઃ પસ્મે વૈજાવશતિઃ । ષછેડ જિ વિશતિર્વાસ્ા: સમે દ્વ તત વિશતિ$ 1૨૭॥ 
ઝણમે [્વિસેડધ્યાયા દ્વાવિશતિસ્હીર્તા? | નવમે વાસરેડધ્યાયા વાત્તનીયાશ્ર વિશતિઃ 1૨૮॥ 
ર્‌શમે વિશત્િઃ પ્રોસ્છા વાસ્ાસ્ત્વેજા્શે હતિ । અધ્યાયા વિશત્િર્ધપ ! પારાયળવિધાનજૈઃ 1૨૨॥ 
દ્રાવિશત્તિ્દ્ાલ્શેડ દિ સંપ્રોસ્તાશ્ર ત્રયોટ્શે । છ્જવિશત્િરધ્યાયા વાત્તનીયાસ્તુ વાસરે ॥૨૦॥ 
ત્તતુર્શે ર્તિડધ્યાયા દ્વાવશતિસ્તીર્તા: । ત્રયોવિશતિરિવોસ્છા વાર્યા: પસ્નજશે ર્તિ ॥૨૨॥ 
વિટ્ધીતાસ્ય માસેન પારાયળમનુત્તમમ્‌ । થળ તય સુવેડધ્યાયનિયમં ત્ર થથાકમમ્‌ ॥૨ર॥ 
ઝાદોડણિચિજાલશ પ્રોસ્ઠાસ્તાવન્તશ્ દ્વિતીયજે | તૃતીયે ત્ત હ્તિડધ્યાયા વાત્તનીયાસ્તથા «શ ॥૨ર॥ 
તુર્યેડટ્યેજાલશ પ્રોત્છા વાત્તનીયાશ્ષ પસે | તાવન્તશ્ર તથા પછે વાત્તાસ્તાવન્ત ણવ હિં ॥૨૪॥ 
સઘમે દ્વાર્શ પ્રોસ્ઠા ટશ ત્તાણળમવાયરે । દ્વાટ્શૈવ દ્તિ વાસ્યા નવમે ટ્શમે ટશ ॥ર૫॥ 
"્‌જાવ્શે હ્તિડધ્યાયા વાસ્યાશ્ષેજારશ સ્મૃતઃ | દ્વાવશ દ્વાવશે પ્રોસ્છા રશ ત્તાહિ ત્રયોટશે ।૨૬॥ 
ણ્જાલ્શ હ્તિડધ્યાયા વાત્તનીયાશ્રતુર્હશે | «શ પગ્વવલશે વાત્યાસ્તાવન્તઃ ષોડશે હ્તિ ॥૨૭॥ 
રશ સવશે પ્રોત્ત વાત્ાશ્રાણદ્શે સતિ 1 ણ્ઝાલ્શેવ તાવત્તો સતિ ચૈવ્સેનવિશજે ॥ર૮॥ 
રશ વિશે સતિ વૈજાવિશજે રશ જિતા: । હ્વાવિશે ત્ત ત્રયોવિશે જ્ઞાલશ દ્ારશ સ્મૃતઃ ॥૨૨॥ 
ત્તતુવિશે «શ પ્રોસ્ઠાઃ પસ્વિશે હતિ તવ । ઞધ્યાયા વાત્તનીયાસ્તુ પારયળવિધાયિમિ; ॥ર૦॥ 
ષડ્વિશજે રશ પ્રૉસ્ઠાઃ સકવિશે ત્ત વાસરે । છ્જાલશ તતો વાસ્યા ્શાણાવશજે ર્તિ ॥૨૨॥ 


પક્ષ પારાયણનો વાચન ક્રમ :- પ્રથમ દિવસે એકવીશ, બીજા 
દિવસે બાવીશ, ત્રીજે દિવસે એકંવીશ, ચોથે દિવસે બાવીશ, પાંચમે દિવસે 
એકવીશ, છઠ્ઠે દિવસે વીશ, સાતમે દિવસે બાવીશ, આઠમે દિવસે બાવીશ, નવમે 
દિવસે વીશ, તથા દશમે દિવસે વીશ, અગિયારમે દિવસે વીશ, બારમે દિવસે 
બાવીશ, તેરમે દિવસે એકવીશ, ચૌદમે દિવસે બાવીશ અને પંદરમે દિવસે ત્રેવીશ 
અધ્યાયોનું વાચન વક્તાએ કરવું. ૫૬૨૧ 

હવે જ્યારે આ ગ્રંથની સર્વોત્તમ માસ-પારાયણ કરવાની હોય ત્યારે ક્રમને 
અનુસારે વાંચવાના અધ્યાયોનો નિયમ તમને કહું છું. ૨૨ 

માસ પારાયણનો વાચન ક્રમ :- પ્રથમ દિવસે અગિયાર, બીજે 
દિવસે અગિયાર, ત્રીજે, ચોથે પાંચમે અને છઠ્ઠે દિવસે અગિયાર અગિયાર 
અધ્યાયનું વાચન કરવું, સાતમે દિવસે બાર, આઠમે દિવસે દશ, નવમે દિવસે 
બાર, દશમે દિવસે દશ, અગિયારમે દિવસે અગિયાર, બારમે દિવસે બાર, તેરમે 
દિવસે દશ, ચૌદમે દિવસે અગિયાર, પંદરમે દિવસે સોળ, સત્તરમે દિવસે દશ, 
અઢારમે અને ઓગણીશમે દિવસે અગિયાર, વીશમે અને એકવીશમે દિવસે દશ, 


અ.પ માહાત્મ્યમ્‌ કા 


હ્વોનત્રિશજેડધ્યાયા વાસ્તાસ્ત્વેજા્શોરિતા? 1 નવૈવ ર્વિસે ત્િશે પારાયળપરાયળેઃ ॥રૂર॥ 
ત્રશ્તુના વિટ્ધીતાસ્ય યણ પારાયળં તત । તિયમં વાત્તનીયાનાપધ્યાયાનામઈ બ્રુવે ॥રૂર॥ 
ઝાઘદ્વિતીયયોઃ પસ તૃતીયે પસ્ન તુર્યજે | પસ્મે ત્ર ષડધ્યાયા વાસા: પછે ત્ત ષટ હતિ ॥૨૪॥। 
સમે ર્વિસે પન્ન ષડેવોસ્છા હ્િતિડછમે । ર્િવિસે તવમેડધ્યાયા: પસેવ ટશમે ત્ર ષટ્‌ ॥રૂણ॥ 
"વાવ્શૅડટ્રિ પસોત્છા વાસ્તાશ્ર દ્નાટ્શે તથા | ત્રયોટ્શે ષટધ્યાયા [તે પસ્ન ત્તતુર્ટશ ।ર૨૬॥ 
પસ્ન પરલ્શેડધ્યાયા વાત્ત્તાઃ ષટ્‌ ત્તાજ્ધિ ષોડશે । પસ સઘવશે પ્રોસ્છાસ્તાવન્તોડણલશે હતિ ॥ર૭॥ 
"્‌જોનવિશજે વિશે ર્વિસે ત્ત ષટીસ્તિઃ । છ્જવિશે હતિ પગ્વ પ્રોત્છા દ્વાવિશજે ત્ત ષટ્‌ ।ર૮॥ 
ત્રયોવિશે ષડેવોસ્તાશ્રતુવિશે ત્ત વાસરે । પસ વાત્યતયાડધ્યાયા ઞહિ ષટ્‌ પસ્નવિશજે ॥૨૨॥ 
પગ્ત ષફ્વિશજે પ્રોસ્છાસ્તાવન્તઃ સ્વિશજે । ગણવિશે સ્તિડધ્યાયા વાત્તાસ્તાવન્ત ફેર્તા? 11૪૦ 
હવજોનત્રિશજેડધ્યાયા વાત્તનીયા: ષટીસ્તિ: । સિશે ત્ત ટ્વિસે પસ્ન પ્રોસ્છા: પારાયળે નૃપ ! ।1૪૨॥ 
"જ તિશેડણિ પસોસ્છાઃ પસ દ્ાનિશજે તથા । ત્રયસ્િશે ષટધ્યાયાશ્રતુસ્રિશે તત પસ વૈ ।૪૨॥ 
પસ્નનિશે ત્ત પસ્નોસછાઃ પ્ત ષટ્ત્રિશજે તથા | સધતિશે ત્ત ષટ્વાત્યાઃ પસ્ાષનિશજે સહ્તિ ।૪ર્‌॥ 
ઝધ્યાયાઃ પસ વૈવેનત્તત્વારિશત્તમે રિતે । ત્તત્વારસિશત્તમે વાત્તાસ્તથા પસ પ્રજોતિતાઃ 1991 
ત્તત્વાસે હ્વિસે વૈજવત્વારિશત્તમે મતાડ । દવિવત્વારિશજે વાસ્યા: ષડધ્યાયાઃ સમીસ્તિ: ॥0૫॥ 


બાવીશમે અને ત્રેવીશમે દિવસે બાર, ચોવીશમે દિવસે દશ, પચીશમે દિવસે નવ, 
છવીશમે દિવસે દશ, સત્યાવીશમે દિવસે અગિયાર, અઠયાવીશમે દિવસે દશ, 
ઓગણીશમે દિવસે અગિયાર અને ત્રીસમે દિવસે નવ અધ્યાયોનું વાચન પારાયણ 
પરાયણ વક્તાએ કરવું. ૨2-૩૨ 

હવે હું જ્યારે બે માસની પારાયણ કરવાની હોય ત્યારે પ્રતિદિન વાંચવાના 
અધ્યાયોનો નિયમ કહું છું. 2* 

બે માસની પારાયણનો વાચન ક્રમ :- પ્રથમ, બીજા, ત્રીજા અને 
ચોથા દિવસે પાંચ પાંચ અધ્યાયો વાંચવા, પાંચમે અને છઠ્ઠે દિવસે છ, સાતમે 
દિવસે પાંચ, આઠમે દિવસે છ, નવમે દિવસે પાંચ, દશમે દિવસે છ, અગિયાર 
અને બારમે દિવસે પાંચ પાંચ, તેરમે દિવસે છ, ચૌદ અને પંદરમે દિવસે પાંચ 
પાંચ, સોળમે દિવસે છ, સત્તર અને અઢારમે દિવસે પાંચ, ઓગણીસ અને વીશમે 
દિવસે છ છ, એકવીશમે દિવસે પાંચ, બાવીશ અને ત્રેવીશમે દિવસે છ, ચોવીશમે 
દિવસે પાંચ, પચીશમે દિવસે છ, છવીશ, સત્યાવીશ અને અઠયાવીશમે દિવસે 
પાંચ પાંચ, ઓગણત્રીશમે દિવસે છ, ત્રીશ, એકત્રીશ અને બત્રીશમે દિવસે પાંચ 
પાંચ, તેત્રીશમે દિવસે છ, ચોત્રીશ, પાંત્રીશ અને છત્રીશમે દિવસે પાંચ પાંચ, 
સાડત્રીશમે દિવસે છ, આડત્રીશ, ઓગણચાલીશ અને ચાલીશમે દિવસે પાંચ પાંચ, 


પદર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.પ 


ત્રિતતત્વારિશજેડધ્યાયા: પર છ્વ દિ વાસરે । ત્તતુથત્વારિશજેડછો વાત્તનીયાઃ પ્રજોલિતા? ॥૪૬॥ 
પડેવ રિવસે પસ્નત્ત્વારિશત્તમે મતા? । ષટ્તત્વારિશજેડધ્યાયા વાચ્યા: પસ્ન સમીસ્તિ$ ॥૪૭॥ 
પસ્ાાધ્યાયા રિતે સઘતત્વારિશત્તમે મતા? | વાસ્ત્ાઃ પસ તથા ત્તાણ્ત્તત્વારિશત્તમે હતિ 1૪૮॥ 
વાત્તાસ્ત્વેવોનપચ્ાશે પસ્ાધ્યાયા સ્તિ તથા । પસાશે તત તથા વેજપસ્ાશે પસ પસ ત્ત 1૪૨॥ 
તાત્રનીયા દ્વિપસાશે ત્રિપસાશત્તમે તથા | ત્તતુઃપસ્ાશજેડધ્યાયાઃ પસ પસ ત્ત પસ ત્ર ॥૫ના 
પસ્પસ્ાશજેડધ્યાયા વાત્યાઃ પસ સમીર્તિઃ | ષટપસ્શત્તમે પસ સલપસ્નાશજે ત્ત ષટ ।૫૨॥ 
વાત્તનીયા સ્તે ત્તાખ્પસાશત્તમ ફેસ્તિઃ । ષડધ્યાયા મછીપાલ ! પારાયળપરેર્િસૈ: ॥૫૨॥ 
“્તે વત્વાર પવજોનષષિતિમ ૩હીરિતા: 1 વાત્તનીયા: જિતાધ્યાયા: પસ ષષ્િતમે રિતે ॥ણર્‌॥ 
પારયળેષુ સધ્સ્પ્રમુગ્રેપ્વિત્થમાહ્તિ: | વાત્તનીયાધ્યાયસડ્ર્યા જથિતા તે નૃપોત્તમ ! ॥૫૪॥ 
ઝધ્વાયા વિસ્તો વે તુ સિષિદ્ધ અવસાનજમ્‌ । તેષાં વિદાય સ્પા સેયા રાગસ્ત્વયા સ્છુટમ્‌ ॥૫૫ 
પક્ષપારાયળે પક્ષો સેથઃ પચ્ચ્શાદિ$ 1 માસપારાયળે માસસ્તિશત્તા ર્વિસૈસ્તથા ।૫૬॥ 
પસ્મોડથ્યાય: ॥૫॥ 


એકતાલીશમે દિવસે ચાર, બેતાલીશમે દિવસે છ, તેતાલીશમે દિવસે પાંચ, 
ચુમાલીશમે દિવસે આઠ, પીસ્તાલીશમે દિવસે છ, છેતાલીશ થી માંડી અને છપ્પન 
દિવસ સુધી પ્રત્યેક દિવસે પાંચ પાંચ અધ્યાયોનું વાચન કરવું, સત્તાવન અને 
અઠાવનમે દિવસે છ, ઓગણસાઠમે દિવસે ચાર અને સાઠમે દિવસે પાંચ અધ્યાયોનું 
વાચન વક્તાએ કરવું. *:૫૩ 

હે નૃપોત્તમ રાજા ! આ પ્રમાણે સપ્તાહ આદિક પારાયણોમાં વાંચવાના 
અધ્યાયોની સંખ્યાનો નિયમ મેં તમને કહ્યો. "* 

હે રાજન્‌ ! જે અધ્યાયો કથાના વિરામમાં નિષેધ કર્યા છે, તે અધ્યાયોમાં 
વિરામ કર્યા સિવાય આ સંખ્યાઓનું નિરૂપણ કરેલ છે એમ તમારે સ્પષ્ટ પણે 
જાણવું. “પ 

પક્ષ પારાયણમાં પંદર દિવસનો પક્ષ જાણવો અને માસ પારાયણમાં 
ત્રીશ દિવસનો માસ જાણવો, પણ તિથિઓનું ધ્યાન રાખીને પક્ષ કેમહિનો સમજવો 
કરવો નહિ. તિથિઓ વધ-ઘટ હોઇ શકે છે. પ“ 

ઇતિ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત સત્સંગિજીવન ગ્રંથના 
માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદરૂપે પારાયણની 
વિધિ નિરૂપણ કર્યું. એ નામે પાંચમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. ॥ ૫ ॥ 


અ. ૬ માહાત્મ્યમ્‌ ન 


શતાનન્ર્‌ ડવાત્તવ- 


સત્સસ્ગીવનસ્યાત્ર પુર્શ્રર્યા તુ યે તર: 1 જુર્વસ્તિ તે સમત્તે વૈ ત્તતુર્વમજલં તૃપ ! ॥૨॥ 
ર્ોવાત્ત- 


પુરશર્યાવિધિ ત્તસ્ય શ્રોતુમિસ્છાૅ્યઈં મુને ! । ત્વત્તસ્તં જૃપયા બૂછિ મણ શુશ્રૂષવેડ્નધ ! ।૨।। 


શતાનન્ર ડવત્ત- 
પૂર્વ તુમ્યં મયોત્છા થે જાલા: શુભષલપ્રવ$ | પુર્શ્ર્યાસમારમમ: જર્તવ્યસ્તેષુ ભૂપતે ! ॥ર૨। 
શુભે મુદતે વરયત્પૂર્વોસ્વસ્ટૂતક્ષળેડ | સમ્પન્નાન્ત્રાહળાન્‌ રાગન્‌ ! ષટ્‌ નવ છ્ાર્શાષિ વા ॥91॥ 


શ્રેતાસિ સિત્યધાર્યાળિ તેમ્યો વસ્રાળિ ત્તોમિજાઃ । સૈમીર્ટયાસ્વાસનાસિ ગતપાત્રાળિ જમ્વતાન્‌ ॥૫ 


શુશ્રૂષાયાં સિયુજ્નીત તેષામન્યાસ્ટ્રિગાસ્તત: 1 ૩ ટજ ત્ર પાજારિ જૂર્યુસ્સે વ્ાસુમર્ટનમ્‌ ॥૬॥ 
રેવાનયે પ્રસિદ્ધે વા પુળ્યક્ષેત્રે પુરાતને । પુરશ્ર(ળસ્યારમમઃ જર્તવ્યો દરિમસ્ત્રિ 1૭ 


અધ્યાય - ૬ 

શતાનંદ મુનિ કહે છે હે રાજન્‌ ! આ પૃથ્વી પર જે મનુષ્યો આ 
સત્સંગિજીવન શાસ્રરનું પુરશ્વરણ કરે છે તેઓ ચારે પુરુષાર્થનું ફળ પોતે ઇચ્છયા 
મુજબનું નિશ્ચે પામે છે. * 

આ સાંભળી હેમંતર્સિહ રાજા પ્રશ્ન કરે છે, હે નિર્દોષ મુનિ !આશાસ્ત્રનો 
પુરશ્ચરણ વિધિ શું છે ? હું તમારા થકી સાંભળવા ઇચ્છું છું, તો કૃપા કરી જિજ્ઞાસુ 
મને એ પુરશ્વરણ વિધિ સંભળાવો. ૨ 

ત્યારે શતાનંદમુનિ કહે છે, હે ભૂપતિ ! શુભ ફળને આપનાર જે સમયો 
પહેલાં તમને મે કહ્યા, તેમાના કોઈ પણ સમયે પુરશ્ચરણનો પ્રારંભ કરી શકાય 
છે. તેમાં પ્રથમ શુભ મુહૂર્તમાં પૂર્વે કહેલા વક્તાના લક્ષણોથી સંપજન્ઞ બાર, નવ કે 
છ બ્રાહ્મણોનું વરણ કરવું. વરણી કરાયેલા બ્રાહ્મણોને નિત્ય પહેરવામાં ઉપયોગી 
શ્વેત વસ્રો, સુવર્ણની વીટીઓ, આસનો અને જળપાત્રો તેમજ ધાબળાઓ અર્પણ 
કરવા. તે વરણી કરાયેલા બ્રાહ્મણોની સેવામાં બીજા બ્રાહ્મણોની નિયુક્તિ કરવી. 
તે વિપ્રોએ સ્નાન માટે ગરમ જળ તેયાર કરવું, સમય પ્રમાણે રસોઇમાં પકવાજ્ઞાદિ 
તેયાર કરવાં અને તેલાદિથી તેઓનું અંગ મદન કરવું. *“ 

પુરશ્વરણ કરવાના સ્થળો :- કોઈ પુણ્યક્ષેત્ર, પ્રસિદ્ધ દેવાલય, 
અથવાપુરાતન મંદિર હોય ત્યાં પુરશ્ચરણનો પ્રારંભ કરવો. અથવા યજમાનના 


૬૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૬ 


સ્થાપષિત્વા વાથ સમી શ્રીજૃષ્ળપ્રતિમાં શહે | જુર્યુઃ પારાયળં વિપ્રા થથાતિયતમન્વટમ્‌ ॥૮॥ 
ઝણાધિજ્શતેનૈવ પુરશ્રસળમીરિતમ્‌ | પાસયળાનાં નૃપતે ! સત્લસ્િગીવનસ્ય ફિ 11૨11 
સઘસિનાત્ર જ્્તવ્યં નૃપ ! પારાયળં વૃતેઃ | દ્િગેરેજેજમેવં દિ જુર્યું: સર્વાળ્યનુક્ માત્‌ 1૨૦ 
સૂર્વોસ્્ાધ્યાયપૂર્તો ત્ત જર્યેવ વિરતિશ્ર તેડ | સ્તણક્ષરં વાત્તનીયં ભાષળીયં ત જેનત્રિત્‌ ॥૨૨॥ 
ત વૃતેવ્રાહ્ખે્પ્રાહા લલિળા યસ્ય જસ્યત્તિત્‌ । ન ત્તાન્યવસ્રાદપિ વા પ્રછીતવ્નં જ્લત્તન 1૨૨॥ 
જજ સ્મિશ્ર સપાહે સમાતે સતિ રક્ષિળામ્‌ । સ્વર્ખમુદ્રત્રયં સ્યારેજેજસ્મે પૂથજ્‌ પૂથજ્‌ 1૨૨ 
સિયતાનાં સંછ્તિનાં પાટા વાડર્વ્રિના ઝપિ | છ્ઝોજૃત્યેવ ર્યાત્તા સકિળાસ્તું પૃથજ પૂથવ્‌ 1૨૪ 
સ્વળનુદ્રાત્રયં «તુમસમર્થસ્તુ પૂ₹ષ: | વર્સાત્તરર્ધ વિષ્રેમ્યસ્તરરધ વાલ્પવિત્તવાન્‌ 1૨૫ 
નિળા «લિળાં રતુમપિ શતો ત થો ભવેત્‌ | સ વિષ્રાન્‌ શ્રમવેતેવ જુર્યાહન્યત્સ્વશસ્તિતિઃ 11૨૬ 
પુરશ્રરળજર્તાથ રિતે યસ્મિન્‌ દ્વિગોત્તમાન્‌ | વૃળુયાત્તર્ને ત્તાસાવણક્ષરગપાય ત્ત 1૨૭1 


ઘેર જ વિધિ અનુસાર સુવણમયી શ્રીકૃષ્ણની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરી તેની સમીપે 
પ્રતિદિન કહેલા નિયમ અનુસાર પુરશ્ચરણ કરવું. “ 

એક પુરશ્ચરણની નિયત સંખ્યા અને સમયાવધિ :- હે નૃપતિ 
!આ સત્સંગિજીવન શાસ્રની એકસો આઠ પારાયણ કરવાથી એકપુરશ્ચરણ પૂર્ણ 
થાય છે.“ હે નૃપ ! વરણી કરાયેલા બ્રાહ્મણોએ એક સપ્તાહમાં એક એક પારાયણ 
કરવી, આ રીતે અનુક્રમથી ૧૦૮ પારાયણો કરી પુરશ્ચરણ પૂર્ણ કરવું. *” 

પુરશ્વરણ કર્તા માટે સાવધાની :- પુરશ્ચરણ કરનાર વિપ્રોએ 
પૂર્વે કહેલા નિયમો મુજબના અધ્યાયે જ વિરામ કરવો. સ્પષ્ટ અક્ષરથી વાંચવું. 
વચ્ચે કોઈની સાથે બોલવું નહિ. વરણી કરાયેલા બ્રાહ્મણોએ જેની તેની પાસેથી 
દક્ષિણા કે અન્ય વસ્ર-આભૂષણાદિક પણ ક્યારેય ગ્રહણ કરવા નહિ. ૫૨ 

પુરશ્વરણ કરાવનાર યજમાન માટે સાવધાની :- એક એક 
સપ્તાહ પૂર્ણ થાય ત્યારે એ દિવસે પ્રત્યેક પુરશ્વરણ કરનાર વિપ્રને અલગ અલગ 
ત્રણ સુવર્ણમુદ્રાની દક્ષિણા આપવી. અથવા નકકી કરેલા સંહિતા પાઠને અંતે સમગ્ર 
દક્ષિણા એક સાથે પ્રત્યેક વિપ્રને આપવી. જો વિપ્રોને ત્રણ ત્રણ સુવર્ણમુદ્રાઆપવા 
અસમર્થહોય તો યજમાને તેની અધી દક્ષિણા આપવી. તેમાં પણ અલ્પ ધનવાળાએ 
તેની અર્ધી આપવી. જો કોઈ છેલ્લી કનિષ્ઠ દક્ષિણા આપવા પણ સમર્થ ન હોય તો 
તેમણે વિપ્રોને વ્યર્થ પરિશ્રમ ન કરાવવો. પરંતુ આના સિવાય યથાશક્તિ બીજા 
સત્કર્મો કરી રાજી થવું. ૫2-૧૬ 


અ. ૬ માહાત્મ્યમ્‌ ૬૧ 


પૂર્વવદૂળુયાદ્ધિપ્રાન્‌ ગપસ્ય ત્ત ર્શાંશતઃ । હોમ જુર્યાવ્વ્રાહળાશ્ર મોગવેત્તદ્શાંશતઃ 11૨૮ 
શતો મન્થસ્ય ૈતસ્ય પુરશ્રરળજ₹$ | પન્થેનાનેન અુછ્યાત્વાયસાસયૃતાણિમિ: 1૨૨ 
પ્રતિશ્તોજ પ્રત્યુવાત્ર પ્રતીતિશ્રિ તણ સપ ! | મૃન્યાડસૌ મુદ્્યા હોમં જાર્યેત્કમત: સુધી? ॥૨૦બા 
ઝશત્તો તામમિ; સર્વમટસ્તોત્રજતિતેઃ 1 શ્રીદરેડ વર્વેન્મન્વેલેમદ્રવ્યેડ પુસેર્તિ? ॥૨૨॥ 
રોમ જ્તુમશસસ્તુ દ્વાટશૈવ વિધાપયેત્‌ । પારાયળાનિ હોમાર્થ તૈસેવ ત્રાહ્મળેર્યુત: ।૨૨॥ 
પુરશ્ર્યા(₹મહ્નાત્લમાસિર્વિસાર્વાધ | પાલનીયં બ્રણઞત્ર્ય વિષે: સયગઞમાનજે: ॥૨૨॥ 
ચથોસર તુ કલ ન સ્ચાવન્યથેત્યસ્તિ નિશ્ચય: । તસ્મિસ્તુ પાસિતે સર્વે સિધ્યન્ત્ેવ મનોરથા? ॥૨૪॥ 


પુરશ્વરણની સાથે સાથે વિધિ :- પુરશ્ચવરણ કરાવનાર યજમાને 
જે દિવસે પુરશ્ચરણને માટે બ્રાહ્મણોની વરણી કરી હોય તે જ પ્રારંભના દિવસથી 
અષાક્ષરના જપ માટે પૂર્વની જેમ જ બાર, નવ કે છ વિપ્રોની પણ વરણી કરવી. 
છેલ્લેજપના દશમાં ભાગથી હોમ કરવો, અને હોમના દશમાં ભાગથી બ્રાહ્મણોને 
જમાડવા. તેમાં શક્તિશાળી પુરશ્ચવરણ કરાવનાર યજમાને તો આ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના શ્લોકરૂપ એક એક મંત્રથી દૂધપાક, ઘી, જવ, તલ આદિ દ્રવ્યવડે મોટો 
હોમ કરવો. તથા ગ્રંથના મુખ્ય વક્તા અને મુખ્ય શ્રોતાના પ્રત્યેક સંવાદને ધ્યાનમાં 
રાખી “શતાનંદ ઉવાચ” જેમાં પ્રથમ છે અને “પ્રત્યુવાચ” જેમાં છેલ્લે છે એવા 
વાક્યરૂપ મંત્રથી હોમ કરવો. તથા અધ્યાયને અંતે આવતા પ્રત્યેક “ઈતિ શ્રી....” 
વાક્યરૂપ મંત્રથી હોમ કરવો. આ હોમ મૃગીમુદ્રાથી ગ્રહણ કરેલા અન્ઞાદિકથી 
કરવો, ૫9-૨૦ 

અને આપ્રમાણે કરવા અશક્ત યજમાને તો સર્વમંગલ સ્તોત્રમાં કહેલા 
શ્રીહરિના નામરૂપ મંત્રોથી પૂવે કહેલા હેમદ્રવ્યવડે એટલે કે દૂધપાક, ઘી, જવ, 
તલ આદિદ્રવ્યવડે હોમ કરવો. અને જે હોમ કરવામાં અશક્ત હોય તેમણે હોમના 
ફળની સિધ્ધિ માટે પુરશ્ચરણમાં વરાયેલા પ્રત્યેક બ્રાહ્મણો પાસે આ ગ્રંથની બાર 
પારાયણ અધિક કરાવી લેવી. ૨૬-૨૨ 

પુરશ્વરણ દરમ્યાન બ હાચ્યવ્રતની આવશ્યકતા :- 
પુરશ્ચરણના પ્રારંભના દિવસથી જ આરંભીને સમાપ્તિ પર્યત યજમાને અને વરણી 
પામેલા વિપ્રોએ બ્રહ્મચયંવ્રતનું પાલન કરવું. જો બ્રહ્મચર્ય વ્રતનો ભંગ થાય તો 
શાસ્ત્રમાં કહેલા ફળની સિધ્ધિ ન થાય. જો બ્રહ્મચર્ય આદિ વ્રતોનું યથાર્થ પાલન 
કરવામાં આવે તો જ સર્વ મનોરથો સિધ્ધ થાય છે. ૨5૨? 


૬ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૬ 


ઝસ્થ પ્રસન્નુતઃ શિક્ષાપત્રા ઞણક્ષરસ્ય ત્ત । સર્વમઝુલજસ્તોત્રગનમસસયોરષિ ॥૨૫॥ 
વિષ્ળોર્તામસદન્નસ્ય શ્રીનારયળવર્મળ$ । ષોડશાક્ષરમત્ત્રસ્ય ઇરિપ્રિયહન્‌મતઃ ।॥૨૬॥। 


તથા સ્જન્ર્પુરાળસ્ય શ્રીવિષ્ળ્ન્રળ્ડગામિનઃ । મન્થસ્થ શ્રીવાસુરેવમાદાત્મા્યસ્ય ભૂપતે ! ॥૨૭॥ 
પુરશ્ર્યાવિધિ તુમ્યં સમાસેન ન્ુવે નૃપ ! । ત્તતુર્વમસ્ય સિદ્ધર્ચર્થ ઇર્મિસ્છનૃળાં દુતમ્‌ ।૨૮॥ 
તત્ર પાઢસહસેળ ફિક્ષાપત્ર્યા ૩વીસ્તિા | પુરશ્ચર્યા મદીપાલ ! સર્વેઇજસવચિવા ।૨૨॥ 
તદ્‌શાશેન ગુઇયાત્ધ્રતિશ્લોજ યથાવિધિ । આઇુતીનાં શતે દ્રે વ સદસાળ્યેજાવિશતિમ્‌ ॥રન॥ા 
હોમાનુજૂલ્યામાવે તુ પાઢા સેથા ર્શાંશતડ | સર્વત્રેષ વિધિર્સેય; પુરશ્રરળજમખિ ॥રશ॥ 
શ્રીયૃષ્ળાણક્ષસમનો$ પુરશ્રસળમીસ્તિમ્‌ । ગઇસક્ષગપેનૈવ સમસ્ત તર્શાશતઃ ॥ર૨ર॥ 
પુરશ્રર્યા મવેત્સર્વમજસ્તોત્રજ્સ્ય તુ | સાશીત્યેજ્સલ્કેળ પાઢાનામિણ્તચિની ।॥રર્‌॥ 


પ્રાસંગિક અન્ય પુરશ્વરણોની સમજ :- હે ભૂપતિ ! આ 
સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રના પુરશ્ચરણના વિધિનું નિરૂપણ કર્યું ત્યારે સાથે સાથે 
અષ્ટાક્ષરમંત્રનું, શિક્ષાપત્રીનું, સર્વમંગલ સ્તોત્રનું, જનમંગલ સ્તોત્રનું, વિષ્ણુસહમ્નનું, 
શ્રીનારાયણ કવચનું, ભગવાન શ્રીહરિને પ્રિય હનુમાનજીના ષોડશાક્ષેરમંત્રનું અને 
સ્કંદપુરાણના વિષ્ણુખંડમાં રહેલા શ્રીવાસુદેવ માહાત્મ્યનું પુરશ્વરણ કેમ કરવું? 
એ વિધિપણ હરિભક્તોના હિતને અર્થે સંક્ષેપથી કહું છું. કારણ કે એ બધા જ 
પુરશ્ચરણો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષરૂપ ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થોની તત્કાળ 
સિધ્ધિ આપનારા છે. ર૨૮ 

શિક્ષાપત્રીનું પુરશ્વરણ :- હે મહીપાલ ! શિક્ષાપત્રીના એકહજાર 
પાઠ કરવાથી પુરશ્ચરણ પૂર્ણ થાય છે. અને આ પુરશ્ચરણ સર્વ વાંચ્છિત ફળને 
આપનારું બને છે. કરેલા આ પુરશ્વરણના દશમા ભાગથી શિક્ષાપત્રીના પ્રત્યેક 
શ્લોકે વિધિ અનુસાર હોમ કરવો. આમ પ્રતિ શ્લોક હોમ કરતાં કરતાં એકવીશ 
હજાર ને બસો આહુતિઓ થાય. જો હોમની અનુકૂળતા ન હોય તો પુરશ્ચવરણના 
જેટલા પાઠ કરવાના કહ્યા તેના દશમા ભાગથી વધારાના પાઠ કરવા, એમ આ 
વિધિ અન્ય સર્વ પુરશ્ચરણમાં જાણી લેવાનો ચ“ 

અષ્ટાક્ષરમંત્રનું પુરશ્વરણ :- ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અષ્ટાક્ષર મંત્રના 
પુરશ્વરણમાં આઠ લાખ મંત્રજપ કરવાના હોય છે. અને છેલ્લે તેના દશમા ભાગથી 
હોમ કરવો. અથવા દશમા ભાગથી વધુ મંત્રજપ કરવા. 25 

સર્વમંગલ સ્તોત્રનું પુરશ્વરણ :- સર્વમંગલ સ્તોત્રનું પુરશ્વરણ 


અ. ૬ માહાત્મ્યમ્‌ ૬૩ 


ઇજક્ષાધજેનાણસઇશેળ ર્શાંશતડ 1 દરેતામનાં તરુસનાં દોમ સેયો થથાવિધિ ॥ર૪॥। 
તનમછ્ઠુલજસ્ય સ્થાત્પાહાનામયુતેન તુ । પુરશ્રરળમિણાર્થલયજ નૃપસત્તમ ! ॥રૂષ। 
તુસ્ઠાનાં દરેનાત્તામેજસક્ષેળ ભૂપતે ! । છોમસ્ત્વછ્સટલેળ વિસેચસ્તદ્શાંશત: ।ર૬॥ 
વિષ્ળોર્નામસદ્સસ્ય પુરશ્રરળમીસ્તિમ્‌ । સર્વમટૂસસત્યૈવ સોમ તત્ા્મામિશ્રસ્તૂ ॥૨૭॥। 
શ્રીમદ્ધામવતોસ્ય શ્રીનારાયળવર્મળ: । સદસેળ તુ પાતાનાં પુરશ્રરનમીસ્તિમ્‌ ॥૨૮॥। 
ઇરિવિટ્ધ્યાહિત્યાયા વિરિથ્વન્તાસ્તુ તસ્ય ચે | શ્તોવા વિશતિસંછયાજાઃ સમ્યપ્રક્ષાવિધાયજા: ।રૂ૨ 
તેરેવૈજૈજયાદુત્યા પ્રત્તિશ્તોજ «્શાંશતઃ | હોમ જૂર્યાદ્રિધાનેન સદસદટ્યસંસ્યયા ।0૦॥ 
સત્લસ્ગિવનપ્રોરુસ્તોત્રાટ્દ્વાર્તિસ્ય તુ । ષોડશાક્ષસ્મત્ત્રસ્ય ભયમન્નનમાસતેડ 1૪૨1 
એકહજાર ને એંશી પાઠ કરવાથી પૂર્ણ થાય છે. પાઠ કરનારને ઈચ્છિત ફળને 
આપનારું થાય છે. આ પુરશ્ચરણમાં સર્વમંગલ સ્તોત્રમાં કહેલા શ્રીહરિનામ મંત્રોના 
દશમા ભાગે એકલાખ આઠહજાર નામમંત્રોથી વિધિ અનુસાર હોમ કરવો. અથવા 
પુરશ્વરણના દશમા ભાગે વધુ પાઠ કરવા. 22-57 

જનમંગલ સ્તોત્રનું પુરશ્ચવરણ :- હે શ્રેષ્ઠ રાજન્‌ ! જનમંગલ 
સ્તોત્રનુંપુરશ્ષરણ દશહજાર પાઠ કરવાથી પરિપૂર્ણ થાય છે. આ પુરશ્વરણ ઈચ્છિત 
ફળને આપનારું છે. અને છેલ્લે તેના દશમાં ભાગે હોમ કરવો, હે રાજન્‌ ! એ 
હોમ જનમંગલ સ્તોત્રમાં કહેલા શ્રીહરિના એકલાખ આઠ હજાર નામમંત્રની 
આહુતિથી પૂર્ણ થાય છે. 2૫-૩૬ 

વિષ્ણુસહસ્નામ સ્તોત્રનું પુરશ્વરણ :- વિષ્ણુસહસ્નામ સ્તોત્રનું 
પુરશ્ચરણ સર્વમંગલ નામના પુરશ્ચરણનીસમાન જ જાણવું, અને વિષ્ણુસહસનામ 
મંત્રથી હોમની સંખ્યા પણ તેટલીજ જાણવી, (એકલાખ આઠહજાર નામમંત્રોથી 
વિધિ અનુસાર હોમ કરવો. અથવા પુરશ્ચવરણના દશમા ભાગે વધુપાઠ કરવા.) 5? 

નારાયણ કવચનું પુરશ્ચરણ :- શ્રીમદ્‌ ભાગવતશાસ્ત્રની અંદર 
રહેલા શ્રીનારાયણ કવચનું પુરશ્વરણ એકહજાર પાઠ કરવાથી પૂર્ણ થાય છે. 
તેમાં “હરિર્વિદધ્યાત્‌'' આ શ્લોકથી આરંભીને “વિદિક્ષુ'”' એ શ્લોક પર્યતના 
વીશ શ્લોકો રક્ષાના કરનારા કહેલા છે. */-૯ 

તે વીશ શ્લોકના એકહજાર પાઠ કરતાં એક પુરશ્વરણમાં વીશ હજાર 
શ્લોકના પાઠ થયા, તેના દશમા ભાગે પ્રત્યેક બેહજાર શ્લોકમંત્રથી છેલ્લે વિધિ 
પૂર્વક હોમ કરવો. “૦ 


૬૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૭ 


ત્તતુર્લક્ષગપેનૈવ પુરશ્રરળમીસ્તિમ્‌ । મત્ત્રેળાનેન રાગેન્દ્ર! સોમં જૂર્યાદ્શાંશતઃ 1૪૨ 
શ્રીવાસુહેવમાદાત્મ્યપુર્શ્ર્યા શતેન તુ । સાર્ધેનોત્છા ત્તર પાઢાનાં છેમોડપિ તદશાંશતઃ ॥૪ર્‌॥ 
રૃતિ સડક્ષેપતઃ પ્રોસ્ઠ; પુરશ્ર્યાવિધિર્મયયા । સત્લસ્િગીવનાહિસ્તુ મુસછિમિસ્છિ જલપ્રટ્ડ ।૪%॥ 


કૃતિ શ્રીસત્તડિગીવનમાાભ્યે શતાનન્રેમનત્તસિદ્સવારે પુરક્ર્યાવિધિનિર્પળનાપા ષછેડઘ્યાય: ૬ 


ઝધ્યાય - ૪૭ 
શતાનન્ર ડવાત્ત- 
સત્યસ્નિગીવનપ્નન્થલનં જુર્વસ્તિ થે ગના: | ભમત્તે તે સુર રાગસિદામુત્ર તત વાગ્છિતિમ્‌ ॥૨॥ 


મારુતિમંત્ર પુરશ્વરણ :- હે રાજેન્દ્ર ! સત્સંગિજીવનના પ્રથમ 
પ્રકરણમાં સત્તરમા અધ્યાયમાં કહેલા મારુતિ સ્તોત્રમાંથી ઉદ્ધત કરેલા “ઈ નમો 
હંનુમતે ભયભંજનાય સુખં કુરુ ફટ્‌ સ્વાહા.” આ સોળ અક્ષરના ભયભંજન 
મારુતિના મંત્રના ચારલાખ જપ કરવાથી તેનું એક પુરશ્ચવરણ થાય છે. અને છેલ્લે 
તેના દશમા ભાગે હોમ કરવો. “૨ 

વાસુદેવમહાત્મ્ય પુરશ્ચરણ :- શ્રીવાસુદેવમાહાત્મ્યનું પુરશ્વરણ 
દોઢસો પાઠ કરવાથી પૂર્ણ થાય છે. તેમાં પણ છેલ્લે તેના દશમાં ભાગે હોમનો 
વિધિ જાણવો. (હોમ ન કરી શકાય તો પંદર પાઠ વધુ કરીને પૂર્ણ ફળ પ્રાપ્ત કરવું.) ૨ 

હે રાજન્‌ ! આપ્રમાણે સત્સંગિજીવન વગેરે સદ્ગ્રંથો અને સ્તોત્રો આદિનાં 
પુરશ્ચરણનો વિધિ મેં તમને સંક્ષેપથી કહ્યો, આ પુરશ્ચરણો મનુષ્યોને ભુક્તિ અને 
પરલોકમાં મુક્તિરૂપ ફળને આપનારા છે. ”* 

ઇતિ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદ 
રૂપે પુરશ્વરણ વિધિનું નિરૂપણ કર્યું એ નામે છઠ્ઠો અધ્યાય પૂર્ણ 
થયો. ॥ ૬ ॥ 

અધ્યાય - ૭ 

હેમંતસિહ રાજાની આ ગ્રંથ સાંભળવામાં અતિશય ઉત્સુકતા જોઇને 
અત્યંત રાજી થયેલા શતાનંદ સ્વામી કહે છે, હે રાજન્‌ ! જે મનુષ્યો આ 
સત્સંગિજીવન ગ્રંથનું દાન કરે છે, તેઓ પણ આલોક અને પરલોકમાં ઈચ્છિત 


અ. ૭ માહાત્મ્યમ્‌ ડ્પ 


ગ્રન્થસ્ચાસ્ય મુને! ત્તત્તઃ શ્રોતું શાનવિધિ ત્વદમ્‌। દસ્છામિ ત્રૂદિ મણા તં સર્વસસ્ત્વં યતોડસ્યતઃ ૨ 


શતાનન્ર્મુનિસ્વાત્ત- 
સત્યસ્િગીવનસ્થાસ્ય વિધિ જનસ્ય વસ્તિ તે । સમ્ૂર્ળ સ્થાત્કસં યેન ભુવિ તદીનજારિળામ્‌ ॥ર॥ 
મધોસ્તુ શુવ્તનવમી શુવલેજાલશિજા તથા | પૂળમા જાતિજો મુછ: જાતો લનસ્ય જોતિતઃ 10 
પૌળમાસ્યોડથવા સર્વા ળ્જા્શ્યોડત્વિતા ગિ | જાળા: સટ્ટીલિતાસ્ત્વસ્ય વ્રતોત્સવહિતાન્યષિ ॥૫ 
પુસ્તજ સેળયેવાલી સત્સસ્િગીવનસ્ય તુ | ટ્ઢપત્ર સ્વછ્વળમસમ્મિશ્રતપંસછિ ત્ત ॥૬॥ 
નવીન શોધસિત્વા તત્ૂતૈ: જતજવેઇસે: 1 સિવધ્ય સ્થાપનીયં ત્ત સક્ષળં તસ્ય તે સુવે ।૭॥ 
પસ્ન પ્રજરળાન્યેવ સત્તિ યસ્ય શતત્રયમ્‌ । ણ્જોનવિશત્યધિજમધ્યાયાઃ સસ્તિ યસ્ય ત્ત ॥૮॥ 
સઇસ્રાળિ સત્ર્શ શ્લોજાસ્તુ ષટ્શતાનિ ત્ત | ઞતુછપસંઅ્યયા સ્તવિશતિર્યસ્થ સસ્તિ દિ ॥૨॥ 


ફળને પ્રાપ્ત કરે છે. ૫ 

ત્યારે હેમંતસિંહ રાજા કહે છે, હે મુનિ ! આ ગ્રંથનો દાનવિધિ હું તમારી 
પાસેથી સાંભળવા ઇચ્છુ છું. કારણ કે તમે બધુ એ જાણો છો, માટે મને કહો. ૨ 

ત્યારે શતાનંદ સ્વામી કહે છે, હે રાજન્‌ ! જે વિધિપૂર્વક આ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથનું દાન કરવાથી સંપૂર્ણ ફળ સિધ્ધ થાય છે તે વિધિ હું તમને કહું છું. * 

ગ્રંથદાનનો વિધિ અને સમય :- ચૈત્ર સુદ નવમી, ચૈત્રસુદ એકાદશી 
અને કાર્તિકી પૂનમ, આ તિથિઓ સત્સંગિજીવન ગ્રંથના દાનમાં મુખ્ય તથા શ્રેષ્ઠ 
સમય કહેલો છે. તેમજ સર્વે પૂનમો, સર્વે એકાદશીઓ અને વ્રતોત્સવના દિવસો 
પણ આ ગ્રંથનું દાન કરવામાં શ્રેષ્ઠ મનાયેલા છે. “" સૌ પ્રથમ દાતાએ સારા 
મજબૂત કાગળો લઇને સ્પષ્ટ અક્ષરોવાળા લેખક દ્વારા છૂટી છૂટી પંક્તિઓમાં 
આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રનું લેખન કરાવવું. આ નવા લખાયેલા ગ્રંથને તેના અર્થને 
જાણનારા પંડિત પાસે સંશોધન કરાવી નવા પાટિયાથી અને ઉપર વીટવાના નવા 
વસ્ત્રથી બાંધી તેયાર કરવું. હે રાજન્‌ ! હવે હું તમને એ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રનું 
લક્ષણ કહું છું. 

સત્સંગિજીવન શાસ્રની ઓળખ :- જે આ સત્સંગિજીવન શાસનમાં 
પાંચ પ્રકરણો છે. ત્રણસો ઓગણીશ અધ્યાયો છે. અનુષ્ટુપ સંખ્યાની દષ્ટિએ ગણના 
કરતાં સત્તર હજાર છસો ને સત્તાવીસ શ્લોકો છે. અને વળી જે ગ્રંથ આદિ, મધ્ય 
અને અંતરમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને ભક્તિ પ્રધાન અનેક ઉપાખ્યાનોથી સમૃદ્ધ 


૬૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૭ 


ઝાઢ્મિધ્યાવસાનેષુ ધર્મવેસમ્યયોસ્તથા । સાનમવત્યોસ્પારયાને: સમ્મૂત થત સર્વથા 1૨૦ 
રરિતીસાજથાવ્રાતામૃતાનન્સ્તિસત્યુરપ્‌ | ઈરિજૃષ્ળપરં યટ્ટ સત્લસિગીવનં દિ તત્‌ 1૨૨1 
ત્તતુસ્કે મહાવસ્રે સૌવર્નાછટ્તામ્ગુઞે 1 સ્થાપયેટાનરિવસે સત્સસ્િગીવનેં તપ ! 1૨૨ 
પનત્રયોસ્મિતં જૂર્યાત્લોવર્ળાઇટ્તામ્યુગમ્‌ । પુમાનત્યલ્યવિત્તસ્તુ પત્ાર્ધપ્રમિતં તુ તત્‌ ॥૨૨॥ 
તતઃ પૂર્વોર્તિમત્રેર્મીતવાઘપુર:સરત્‌ । ૩૫ત્તાસેથથાસવ્યેડ પૂગ્યેત્તટ્યરધીઃ 11૨૪11 
તતઃ પ્રતિષદીતારં પૂગયેવ્વ્રાહળં ત 1 સત્યસિગીવનસ્તિમધં દરેર્ભસ્ઈં સિતેસ્દ્રિયમ્‌ 1૨૫ 
વસ્ેર્નવીનૈ: વેશેયે: સ્વર્નમુસ્ારિમૂષળા? | મન્ધપુષ્તોપારેસ્તં સમ્યૂગ્ય પ્રળમેત્પુમાન્‌ ॥૨૬॥ 
સિષીવેત્પ્રાંમુદ્રો જતા પ્છીતોલ્મુવ્રસ્તથા | સટુસ્પ્ય રધાત્ત્થો મત્ત્રાનેતાનુટ્ીર્યન્‌ 1૨૭ 
ઝનેજજોટિગન્મોત્થં જૃષ્ળમવત્યન્તરયજૃત્‌ | હુસ્તિં નાશમાયાતુ શનેનાનેન મેડ સ્વ્રિભમ્‌ 1૨૮॥ 


છે. તેમજ જે શ્રીહરિ સહજાનંદ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની દિવ્ય લીલા કથામૃતથી 
સત્પુરુષોને અને દેવતાઓને આનંદ ઉપજાવે છે, તે આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર છે. “૧૧ 

ગ્રંથદાનનો પૂજાવિધિ :- હે નૃપ ! દાન આપવાના દિવસે આ 
સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રને ચાર પાયાવાળા બાજોઠ પર બિછાવેલા મહાવસ્ત્ર ઉપર 
રચેલા આઠ પાંખડીવાળા સુવર્ણના કળશ ઉપર સ્થાપન કરવું. તે આઠ પાંખડીવાળું 
કમળ ત્રણ પળ પરિમિત સુવર્ણથી રચવું, અને અતિ ઓછા ધનવાળાએ તો એ 
કમળ અધાં પલ પરિમિત સુવર્ણથી રચવું. ત્યારબાદ ઉદાર બુધ્ધિમાન દાતાએ 
એ ગ્રંથની પૂર્વોક્ત મંત્રોથી ગીતવાજિત્રો વગડાવવા પૂર્વક ચંદનાદિ વિવિધ 
ઉપચારોથી પૂજા કરવી. *** 

દાન સ્વીકારનાર વિપ્રની પૂજા :- ત્યારબાદ દાન આપનાર 
દાતાએ જિતેન્દ્રિય સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર અને ભગવાનના ચરિત્રોમાં સ્નેહવાળા 
ભગવાનના ભક્ત એવા દાન સ્વીકારનાર બ્રાહ્મણનું નવીન રેશમી વસ્ત્રો, સુવર્ણ, 
મણિ અને મોતીના આભૂષણોથી તેમજ ચંદન પુષ્પાદિ ઉપચારોથી પૂજન કરવું, 
અને તેમને નમસ્કાર કરવા. પ૫ 

પછી દાતા પુરુષે પૂર્વાભિમુખે બેસવું અને દાન ગ્રહણ કરનાર વિપ્રે 
ઉત્તરાભિમુખે બેસવું, ને હાથમાં જળ લઈ સંકલ્પવિધિ કરાવી આગળ કહેવાતા 
મંત્રના ઉચ્ચારણની સાથે દાન કરવું. ૫* 

દાનના ત્રણ સંકલ્પ મંત્રો :- આ સત્સંગિજીવન શાસ્રના દાનથી 
મારા અનંત કોટિ જન્મના પરંપરાથી ઉદ્ભવેલાં અને કૃષ્ણભક્તિમાં અંતરાય 


અ. ૭ માહાત્મ્યમ્‌ ૬૭ 


સત્લસ્િગીવન ટ્વ્યં શાસ્રં સિમમસમ્મિતમ્‌ | ૨્હમિ વિષ્રવર્યાય શ્રીદરિસ્તેન તુષ્યતુ ।૨૨॥ 
માસ્તુ જૃષ્ળવિયોમો મે મા વિયોમોડસ્તુ તત્લતામ્‌ । જનિનાનેન સુપ્રીતો ઇરિત્તાં મહીપ્તિતમ્‌ 1૨૦ 
રૃત્યુત્વાર્ય સ તસ્ત્વા તતો રયાત રક્િળામ્‌ । શસ્ઝસ્તું શ્રદ્ધયા યુત્ો સેપ્યમુદ્રાઃ શતાવર: ॥૨૨॥ 
ઝશસરુસ્તુ થથાશસરિછિ સ્યાસ્ઝાત્યવિવગિત: | જકિળાયાશાનુસૂપં ભોગયેલ્વ્રાહ્મળાસ્તત: 1૨૨ 
સો ર્સાક્િધિસેતેન સત્યસ્િગીવન પુમાન્‌ | સ માસ્વતા વિમાનેન મોતોજ પ્રતિપયતે ॥૨ર।। 
મનોબિવાગ્ત્તિંસ્તત્ર ભોમાન્‌ પ્રાખોતિ સર્વશઃ । નાપ્રાપ્નં વિદતે જિસ્ત્તસ્ય જૃષ્ખપ્રસાવ્તઃ ॥૨૪॥ 
ગ્પુત્રડ પ્રાપ્તુયાત્પુત્રં સિર્ધનો ધનમાખુયાત્‌ । શાસ્્રસ્ચેતસ્ય રનેન વિઘાં વિધાર્થ્યવાપુયાત્‌ ॥ર૫॥ 
રૃતિ જઞનવિધિર્મયોર્તોડસ્ય નૃપતે ! શાસ્રવરસ્ય શાસ્્રટ્છ: । 
ચમિદાત્તરતાં ન જાષિ વાગ્છા ભુવિ ત્તામુત્ર ત્ત શિષ્યતે હુરાપા ॥૨૬॥ 


કરતાં સમસ્ત પાપો નાશ પામો. વેદની સમાન અને દિવ્ય એવા આ સત્સંગિજીવન 
શાસ્રનું હું આ વિપ્રવર્યને પ્રદાન કરું છું, તેનાથી શ્રીહરિ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. 
મારા આ જન્મમાં કે જન્માન્તરમાં પણ મને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો વિયોગ ન થાઓ, 
અને તેમના ચરણના આશ્રિત સત્પુરુષોનો પણ ક્યારેય વિયોગ ન થાઓ. ૨૦ 

આ પ્રમાણેના ત્રણ મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરી આ ગ્રંથનું દાન કરી દક્ષિણા 
આપવી. શક્તિશાળી દાતાએ શ્રદ્ધાથી સો રૂપામુદ્રાની દક્ષિણા આપવી, અને 
અશક્ત દાતાએ શઠપણું કર્યા વિના ઉદારતાથી યથાશક્તિ દક્ષિણા આપવી. 
ત્યારબાદ દક્ષિણાને અનુરૂપ શક્તિ મુજબ બ્રાહ્મણને ભોજન પણ કરાવવું. ૫-૨૨ 

આ ગ્રંથના દાનનું ફળ :- જે પુરુષ ઉપરોક્તવિધિ પ્રમાણે આ 
સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રનું દાન કરે છે તે પ્રકાશમાન વિમાનમાં બેસી ગોલોકધામને 
પામે છે. અને ત્યાં પરમાત્માનો અનુભવ અને પરિચરણાદિ રૂપ મનોવાંછિત 
દિવ્ય ભોગોને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી તેને અહિ કે ત્યાં કાંઇ 
અપ્રાપ્ય રહેતું નથી. આ શુભ શાસ્ત્રના દાનથી પુત્ર ન હોય તે પુત્રને પામે છે, 
નિર્ધન હોય તે ધનને પામે છે અને વિદ્યાર્થી ઈચ્છિત વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૩૨૫ 

હે નૃપતિ ! આ સર્વોત્તમ શાસ્ત્રનો દાનવિધિ શાસ્ત્રને અનુસાર મેં તમારી 
આગળ નિરૂપણ કર્યો. આ દાનવિધિનું આચરણ કરનારાઓને આલોકમાં કે 
પરલોકમાં પૂરી ન થાય એવી કોઈ ઈચ્છાઓ અધૂરી રહેતી નથી, સમગ્ર પૂર્ણ થાય 
છ. 


૬૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૮ 


સઘ્ષમોડથ્યાયઃ 1૭।। 


ઝધ્યાય - ૮ 
શતાનન્લમુનેરથ્ય વત્ત: પીયૂષસત્તિભમ્‌ । ૬તિ શ્રુત્વા મછાનન્લે વિનીતસ્તં ગમાફ સઃ ॥૨॥ 
ર્ોવાત્તવ- 
મુને ! મચિ ત્વયોલસે હ્યયાડનુપ્રઈ જૂતઃ | છ્ત્પન્થસ્ય માદાત્મ્યં સાત મેડઝ્નસ્ત્વહુસ્છિંભ: ।॥૨।। 
પ્રતિમાતીનિમસત્ત્તિતે શ્રવળાલ્સ્ય નિશ્ચિતમ્‌ । ધર્માર્થજામમોક્ષાળાં પ્રકિ: સ્થાન્મુનિસત્તમાં ॥ર॥ 
શ્રુત્વૈન ચોડભવત્તિદ્ધં પુસ્ષાર્થસ્ય સર્વશ: । ગાપત્તોડ્દ તુ તદ્ાર્તા ત્રોતુમિસ્છામ્યહું મુને ! ॥૪॥ 
સ તસ્યેત્થં મનોછારિ પ્રાળિત્રેયસ્જરં વત્તઃ 1 શ્રુત્વા તહુત્તરં પ્રીતઃ પ્રવત્દુપુપત્રજમે ॥૫॥ 


ઇતિ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદરૂપે 
આ શાસનના દાનવિધઘિનું નિરૂપણ કર્યું એ નામે સાતમો અધ્યાય 
પૂર્ણ થયો. ॥ ૭ ॥ 

અધ્યાય - ૮ 

શતાનંદ સ્વામીનું ચાર પુરુષાર્થને સિધ્ધ કરી આપે એવું અમૃતતુલ્ય 
આસ્વાદનીય આ વચન સાંભળી હેમંતસિંહરાજા મહા આનંદને પામ્યા ને તૃપ્ત 
થઈ વિનયપૂર્વક સ્વામીને કહેવા લાગ્યા. * 

હેમંતસિંહ રાજા કહે છે, હે મુનિ ! આપે મારા ઉપર દયા કરીને બહુ 
મોટો અનુગ્રહ કર્યો છે. તમે કહેલા વચનોથી આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રનું માહાત્મ્ય 
મેં યથાર્થ જાણ્યું છે. આ શાસ્ત્રના શ્રવણથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ 
ચોક્કસ થાય છે, એમ મને મારા મનમાં નક્કી થઇ ગયું છે. હે મુનિ ! આ સદ્ગ્રંથને 
સાંભળીને જેમને સર્વપુરુષાર્થની સિદ્ધિ પ્રા થઈ હોય એવા મહાનુભાવની કોઇક 
એતિહાસિક વાર્તા સાંભળવા ઇચ્છું છું. ૨* 

સભામાં સર્જાયેલા અદ્ભૂત આશ્ચર્ય સાથેની સિદ્ધ બ્રાહ્મણની 
કહાની :- સમગ્ર જીવપ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરનાર આવું મનોહર હેમંતસિંહ 
રાજાનું વચન સાંભળી શતાનંદ સ્વામી અતિ પ્રસન્ન થયા. જ્યાં રાજાના પ્રશ્નનો 


અ. ૮ માહાત્મ્યમ્‌ 5૯ 


તસ્મિન્‌ ક્ષણે મણશ્ચર્યમિત્યાસીત્તહસિ ધ્રુવમ્‌ | યલલોવયાત્વિતાઃ સભ્યા તેમે પરમાં મુહ્‌ ।૬॥ 
ઝાસીરિશાન્તરયાતસ્તત્ર જશ્ન વાડવઃ । સમાયામાસ્થિતઃ શાન્તો વિનીતોડવિત્તિમિધ: 1૭ 
સ પ્રળમ્ય શતાનન્સં પ્રા્ાનન્ટ્મરન્તર$ 1 પુતજાસ્તિટેઇય્તં પ્રાહ મટ્મવ્યા મરા 1૮ 
જૂતાર્થોગ્ઈ જૂતો નૂનં ત્વયા જરળયા મુને ! | જાલવ્યાતમદામાસત્રાયસંસાસમોત્તિતઃ ॥૨॥ 
રુશ્રરેમત્જૃતેઃ પૂર્વ ધ્વસ્ત યસેવ સાધને$ । તત્મે છું ત્વચા ગ્રન્થ સંશ્રાવ્યેવ ક્ષતં મુને ! 1૨૦॥ 
"તત્ુત્વા મુને ! મતો ગાતં ધર્માત્િગેસ્છયા | પશ્યામિ શ્રીદરિં સાક્ષાલ્ાજૂતેર્વગિતં મુળ; 1૨૨1 
૩રસૈલર્યસૌન્ટ્યસૌજુમાર્યમસોલધિમ્‌ | મન્સ્ટાસવિતાસાસ્યં ₹મળીયનુળાર્તવમ્‌ ॥૨૨॥ 
સત્સસિબિશ્ર મુસિભિઃ પતિત પૂર્ણમાવતઃ 1 સટ્મન્ધપુષ્ખમાતાદૈસ્પણારેર્મનેઇરેડ 1૨૨ 
પ્રપ્દુછેન્લીવરશ્રેખિશ્યામવોમતતિમદમ્‌ । મતોદર શસ્ત્તારશ્રેતસાસ્તસમ્લસમ્‌ 1૨૪11 


ઉત્તર કરવા જાય છે ત્યાં જ મહાન સભામાં એક મહા આશ્ચર્ય સર્જાયું, એ આશ્ચર્યને 
નિહાળી સર્વ સભાજનો પરમ હપષંને પામ્યા." 

બન્યું એવું કે એ સમયે કોઈ એક બ્રાહ્મણ દેશાંતરમાંથી આવી પહેલેથી 
સભામાં બેઠેલો હતો, સભાસદો તેના નામ-ઠામથી અજાણ હતા, શાંત અને વિનયી 
એ વિપ્રે અચાનક ઊભા થઈ વક્તા શતાનંદ સ્વામીને પ્રણામ કર્યાં. એનું મન 
આનંદથી પરિપૂર્ણ બન્યું, શરીરની રોમાવલી ઊભી થઈ ને ગદ્‌ ગદ્‌ વાણીથી 
કહેવા લાગ્યો.*” 

હે મુનિ ! આપની કરૂણાથી હું નિશ્ચે કૃતાર્થ બન્યો છું. કારણ કે કાળરૂપી 
અજગરના મહાગ્રાસના ત્રાસથી ભરેલા આ સંસારમાંથી મને છોડાવ્યો છે.“ 

હે મુનિ ! શાસ્ત્રોમાં કહેલાં ઘણાં બધાં દુષ્કર સાધનો કર્યા હતાં, છતાં એ 
સાધનોથી મારા દુઃખનો અંત આવ્યો નહિ. (હું ભટકતો રહ્યો) પણ આજે તમે 
મને આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રની કથા સંભળાવીને દુઃખમાંથી મુક્ત કર્યો છે. હે 
મુનિ ! આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રની કથા સાંભળવાના પ્રતાપે અત્યારે હું પોતાની 
સ્વતંત્ર ઈચ્છાથી ધર્મ ભક્તિને ત્યાં પ્રગટેલા અને પ્રાકૃત ગુણોથી પર રહેલા સાક્ષાત્‌ 
ભગવાન શ્રીહરિને મારી નજર સમક્ષ નિહાળી રહ્યો છું. ૧૦૫૫ 

સાક્ષાત્‌ દેખાતા શ્રીહરિ કેવા છે ? :- તે શ્રીહરિ મહાન ઉદારતા, 
સુંદરતા અને સુકુમારતાના મહાસાગર છે. પોતાના મંદમંદ હાસ્યના વિલાસના 
કારણે મનોહર બનેલી મુખમાધુરીથી દર્શન કરનારા મનુષ્યોના મનને આનંદ 
ઉપજાવે છે. સુગંધીમાન ચંદન અને પુષ્પના હારો તેમજ અન્ય મનોહર ઉપચારોથી 


૭૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૮ 


રપ્યજાસ્ચામૃતસ્ાવિશારેન્ટુવસનનમ્‌ । પ્રજુછતવપાથોઞસ્છટ્શાસિવિલોત્તનમ્‌ ॥૨૫॥ 
૧રળામૃતસમ્પૂર્ખપારિપ્તવનિસીક્ષળમ્‌ । માગાનુલમ્વિસદ્વાછું સમવિસ્તી્ળવક્ષસમ્‌ ।૨૬॥। 
ત્તસત્ર્રમખિશ્રોખિમુટ્તાસુસિમખ્ડિતમ્‌ । વિતગિતસ્થતામ્મોગયુતિદસ્તતસદયમ્‌ 1૨૭॥ 
સિત્રવર્ળમખિસ્વર્ળવાસીમૂષળસત્જટિમ્‌ । ત્રટ્ત્તટધ્વાનસરાગદ્રપ્યપાહુજપત્જઞમ્‌ 1૨૮ 
કળમળ્ડતવિદ્રાગત્મજરાજૃતિજુળ્ડસમ્‌ | સુવર્ખસ્તજેયૂર વિસ્છુરદલયોમિજમ્‌ 1૨૨॥ 
તાપનીયસુમન્નીતાંષ્રિસસેસ્ટ્પ્‌ | જમ્બુજળ્કટસસન્મુસ્ઇાસાર્દાસવિસતિતમ્‌ ।૨૦॥। 
ત્રામ્વેયજુન્ટમન્લાર્સ્થતપનારિઇારિળમ્‌ । સુમનઃ સેજ માલ્યજળપૂસ્મનોઇસ્નમ્‌ ॥૨૨॥ 
૩તારામોવ્તોસાસિપ્રમીતલતિતસગમ્‌ | ર્ધાને સતરે પાળો સ્વર્જવઝિ મનોદરમ્‌ ॥૨ર૨॥ 


સત્સંગી તથા મુનિજનોએ પૂર્ણ ભાવથી એ શ્રીહરિનું પૂજન કર્યું છે. પ્રફુલ્લિત 
નીલકમળના જેવું શ્યામસુંદર અને સુકુમાર શરીરને ધારી રહેલા છે. બહુ મનોહર 
લાગે છે. શરદત્્ઠતુના શ્વેત તારા જેવાં નિર્મળ, સ્વચ્છ અને દિવ્ય વસ્રો જેણે ધારણ 
કરેલાં છે. શરદપૂર્ણિમાના ચંદ્રમાની સમાન સુંદર મુખારવિંદમાંથી રમણીય 
હાસ્યામૃતને રેલાવી રહ્યા છે. નવીન ખીલેલા કમળપત્ર જેવાં વિશાળ દિવ્ય નેત્રોથી 
શોભી રહેલા છે. કરૂણા રસથી પરિપૂર્ણ કૃપા કટાક્ષોથી ભક્તજનોને નિહાળી 
રહ્યા છે. જાનુ પર્યત લાંબી દિવ્ય ભૂજાઓથી શોભી રહેલા છે. એક સરખા વિશાળ 
વૃક્ષસ્થળથી શોભી રહેલા છે. કાંતિથી ચળકતા નખરૂપી મણીઓથી પંક્તિવાળી 
કોમળ આંગળીઓથી શોભી રહ્યા છે. હાથના તળિયાની લાલ કાંતિથી ગુલાબની 
કાંતિને પણ શરમાવે છે. ૧૨૧? 

વિવિધ રંગના માણિક્ય, મરકત, મોતી વગેરે મણિઓ જડેલ સુવર્ણમય 
દિવ્ય કટિમેખલા કેડમાં ધારી રહેલા છે. જેને બન્ઞે ચરણકમળમાં ચટચટ ધ્વનિથી 
શોભતી રૂપાની પાદુકાઓ પહેરી છે. બશે કાનમાં પ્રકાશમાન મકરાકાર દિવ્ય 
કુંડળ ધાર્યા છે, બન્ને બાહુમાં રત્નજડિત સુવર્ણમય બાજુબંધને ધાર્યા છે, દિવ્ય 
વેઢ વીટીઓથી આંગળીઓ શોભી રહી છે. બજ્ઞે ચરણ કમળમાં સુવણંના સુંદર 
નૂપુર શોભી રહ્યાં છે, શંખ સમાન દિવ્ય કંઠમાં લાંબા ઉત્તમ મોતીઓના હાર 
ધારણ કર્યા છે. ચંપા, મોગરા, ગુલાબ વગેરે સુગંધીમાન પુષ્પોના હારોથી શોભી 
રહ્યા છે. પાઘમાં સુંદર સુગંધીમાન પુષ્પોના તોરા શોભી રહ્યા છે. કાનમાં મનોહર 
પુષ્પ ગુચ્છો ધાર્યા છે. મહાસુગંધમાં લોભાયેલા ભમરાઓના મધુર ગીતના 
ગુંજારવથી શોભતી દિવ્ય પુષ્પની માળાઓ ધારી રહેલા છે. સર્વના મનને હરનારી 


અ. ૮ માહાત્મ્યમ્‌ ૭૧ 


વિત્તલત્જુળ્ડલોછાસિજાપોલયુમલશ્રિયમ્‌ | વજબ્રુવં સુનિમ્વોઈ તિલપ્રસવનાસિજમ્‌ ॥રર્‌॥ 
ર્ટ્શશ્રીદસ્પ્રિક્ષાપુરસિર્યુતમાનસ; 1 ઞદાપં ગન્મસાષ્યં જૃતાર્થોગસ્મિ ધુવં મુને ! ॥૨૪॥ 
કૃત્વા તસ્યાત્રતાં ભિ રેછાન્તે ધામ ત્તાક્ષરમ્‌ । તસ્યાનન્ટ્મયં હ્વ્યં સપ્યે મેડસ્તીતિ નિશ્ચય: ॥ર૫ 


રૃત્થમુવત્વા શતાનન્ત્‌ં પૂગાયામાસ સવર્‌ | સ મન્ધાક્ષતપુષાાલેમીજ્ તત્પદ્રઓ હધો 1૨૬॥ 
ઝાત્તાયો સ તતઃ પ્રીત્યા વવન્રે વિનયાસ્વિત: । મુનસ્તથાર્વિતાન્‌ ભસ્છાન્‌ પ્રત્યેક ત સહ સ્થિતાન્‌ ॥ર૭ 
સ પ્રાક્ાનન્સ્સન્સેસપ્રવિસીનમનાસ્તતડ । ઝનુજ્તાપ્ય શતાનન્રં પ્રચયૌ સ્વસિજેત્તનમ્‌ ॥૨૮॥ 
ઝથાનોવયેતવશ્રર્ય તં પપ્રસ્છેતિ બૂપત્તિ: । જસ્તિન્‌ રેશે વસત્યેષ વાવો મુતિસત્તમ ! ॥૨૨॥ 
1 તસ્યાસીન્મદદુઃ રં તત્તાશાય મદામુને ! । જિ જિ ત સાધન તેન વિસ્તિં હર્ઘટ્શિના ॥રૂના 


સુવણની સુંદર છડી હાથમાં ધારી છે. ચળકતાં કુંડળોના ચમકારાથી બજ્ઞે ગાલ 
શોભી રહ્યા છે, વાંકડી ભૃકુટિઓથી સુંદર લાગે છે, પાકા ઘીલોડા જેવા લાલ હોઠ 
શોભી રહ્યા છે. તલના ફુલ જેવી દિવ્ય નાસિકા શોભે છે. પ૨ 

હે મુનિ ! આ પ્રમાણેની દિવ્ય શોભા સંપજ્ન શ્રીહરિનો સાક્ષાત્કાર થવાથી 
મનમાં હું અત્યંત શાંતિને પામ્યો છું. મનના સંતાપો દૂર થવાથી મારો માનવ જન્મ 
આજે સફળ થયો છે. હું ચોક્કસ કૃતાર્થ થયો છું. તે પુરુષોત્તમનારાયણની અચળ 
ભક્તિ કરી આ દેહના અંતે હું એમના આનંદમય દિવ્ય અક્ષરધામને પામીશ. 
એમાં કોઈ જાતનો મને સંશય નથી. ૨7૨૫ 

આપ્રમાણે કહીને એ વિપ્રે ચંદન, ચોખા, પુષ્પ આદિ વડે શતાનંદ સ્વામીનું 
આદરપૂર્વક પૂજન કર્યું અને તેમની ચરણરજ પોતાના મસ્તક ઉપર ચડાવી. ** 

ત્યારપછી તે સભામાં બિરાજતા બન્ઞે આચાર્યશ્રીઓ અયોધ્યાપ્રસાદજી 
મહારાજ અને રઘુવીરજી મહારાજને પ્રેમથી વિનયપૂર્વક વંદન કર્યા. તેમજ 
સભામાં બેઠેલા સમસ્ત મુનિજનો અને સમસ્ત હરિભક્તોને પણ વંદન કર્યા. 
તેમનું મન ભગવાન શ્રીહરિ, સંતો અને હરિભક્તોના દર્શનથી પ્રાપ્ત થયેલા 
મહાસાગરમાં લીન થયું ને શતાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા લઈ તે પોતાને ઘેર ગયો. *?* 

આ પ્રમાણેનું અતિ અદ્ભુત આશ્ચર્ય જોઇ હેમંતસિહ રાજા પૂછવા લાગ્યા 
કે હે મુનિ શ્રેષ્ઠ ! એ વિપ્ર કયા દેશમાં વસે છે ? એને શું એવું મહાદુઃખ હતું ? 
દીર્ઘદર્શીએ વિપ્રે દુઃખને દૂર કરવા એવાં શું શું સાધન કર્યા હતાં ? હે ઉત્તમ પુરુષ ! 
મારે એ સાંભળવાની ઇચ્છા છે. મને એની વાત કરો. જેણે કરીને આ બધા આપના 
શિષ્યોને પણ જાણવાનું કાંઈ બાકી ન રહે. ૨૯૩% 


છર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


"તત્છુત્રૂષવે મણા વત્છુમર્ણતિ સત્તમ ! | ચદ્ધવાટ્શશિષ્યાળાં સ્તાતવ્યં નાવશિષ્યતે ॥ર૨॥ 
રૃત્યાજળ્ય વત્તસ્તસ્ય સાને તૈવ્મસ્િજ મત: | શ્રીછરેડ જૃપયા પૂષં સ પ્રાહિસ્તિવિન્તુસિ: ॥૨ર૨॥ 
દ્િઞરઇશ્રીદસ્સ્વિસ્ષસિરૂપળનામાણપોડથધ્યાય: ।૮॥ 


ઝધઘ્યાય ૨ 


શતાનન્ટ્મુનિસ્વાત્ત- 
તસ્ય પુળ્યમતે$ પુળ્યં વૃત્તાન્ત જથયામિ તે । ગત્યજ્ુતં મદાવુદ્ધે ! શ્રુળુ ત્વં સ્તસ્થત્તેતયા ।॥૨॥ 
ઝત્તવેરામિધો હેશો રેશાનામતિપાવન: 1 ભવત્યતિવસે હેવૈ: સેવનીયો મહિમિ: ।॥૨॥ 
પુરષા થત્ર વર્તન્તે સ્વસ્વધર્માનુસાસ્ત: 1 શૂરા: સત્યપર ધીર યથોષાઃ સત્તિ પત્િત્રતાઃ ॥ર॥ 
ત્રિટ્શેન્દ્રપુરસ્વાંધ [િઘતે તત્ર ભૂપતે ! | જાહસંસ પુર ગુઈ શિભવૈરમરપ્રિયેડ 1૪1 


તે રાજાનું આ પ્રમાણેનું વચન સાંભળી શ્રીહરિની કૃપાથી જેને ત્રણકાળનું 
જ્ઞાન છે એવા શતાનંદમુનિ રાજાના હૃદયગત અભિપ્રાયને જાણી તેના પ્રત્યે કહેવા 
લાગ્યા. 3૨ 
ઇતિ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથના માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદરૂપે 
તે બ્રાહ્મણની ઇતિહાસ કથામાં તે બ્રાહ્મણે જોયેલું સાક્ષાત્‌ શ્રીહરિના 
સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું એ નામે આઠમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. ॥ ૮ ॥ 
અધ્યાય - ૯ 
પુણ્યમતિ વિપ્રનું એતિહાસિક અદ્ભૂત વૃત્તાંત :- શતાનંદ 
સ્વામી કહે છે, હે મહાબુદ્ધિમાન્‌ રાજા ! પુણ્યમતિ તે વિપ્રનું અતિ અદ્ભૂત પવિત્ર 
વૃત્તાંત હું તમને કહું છું, તમે સ્વસ્થચિત્તે સાંભળો. ' 
સર્વેદેશોમાં અત્યંતપવિત્ર અંતવેંદ નામથી પ્રસિદ્ધ એક દેશ આવેલો છે, 
આ દેશનું મહર્ષિઓ અને દેવતાઓ પણ સેવન કરે છે, તેથી અત્યંત શ્રેષ્ઠ દેશ છે. 
જે દેશમાં પુરુષો પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ-ધર્મપરાયણ વર્તે છે. સર્વે સત્યપરાયણ 
વર્તે છે. સર્વે ધીર અને શૂરવીર છે. એ દેશની સ્ત્રીઓ પણ સર્વે પતિવ્રતા છે. ૨-૩ 
હે ભૂપતિ ! આવા પવિત્ર દેશમાં દેવતાઓને પ્રિય એવા વેભવોથી યુક્ત કાનપુર 


અ. ૯ માહાત્મ્યમ્‌ ષે 


રેવેન્દ્રાસયસટ્ાશૈરેમશુુવિસગિતેઃ 1 સ્ત્ળગાલેમખિસ્તમ્માર્ભવનૈસતિમખ્ડિતમ્‌ ॥૫॥ 
વિરાગમાનમાસમૈ સત્રિસટ્ટાલમોપુરેડ 1 સમાટપંસ્છિભિ: નોઝેર્સસ દ્રિ્ટેવમસ્ટ્રિ: 11૬1 
જમનીયસમાસ્થાનેઃ પ્રાજારેળ સમન્તત: । વિતસર્મુલ્મજક્ષામિસ્તોરળે: સમસંજૃતમ્‌ ॥૭॥ 
સાતુર્વળ્યઝનૈુષ્યં સ્વસ્વધર્માનુવર્વિમ: । વેટ્વિદ્રિઃ જૂતેવિષ્રેવેટ્નાસેવરાગિતમ્‌ 1૮ 
સસેશમિર્મખ્ડિત સમ્યૈટ્િંગાતિજ્લસંજ્લેઃ | જુમુયેત્પતજ્ણારશતપત્રારિરગિવૈડ 1૨11 
૩૫શજ્યે વરે વસ્ય સ્વર્મજ્ન પાવિની નહી | વદત્યેવ ગના યચ્ચાં સ્તાન્તો ભાસ્તિ થથામર? 1૨૦1 
સન્યજુબ્નામિધજ્ઞાતિવિત્રસ્ય તત્ર તસ્થુષ: । આસીન્માધવરામસ્ય પુત્રઃ જલ્યાળસિસૃપ ! 1૨૨1 
મર્મમોત્રી યગુર્વેવી વેહ્વેવટપારપ: | પાસેક્યેળાજસેદ્ધિ શ્રીજૃષ્ળખસ્ય સ સિત્યણ ।૨૨॥ 
તસ્ય પ્રાસનસંસ્જારદ્વિવિધાનાં સ્વગન્મનામ્‌ । ભૂતાનાં ત્ત ભવિષ્યાળાં સાન સાક્ષાતગાયત ॥૨રૂ॥ 


નામનું નગર આવેલું છે. આ નગર દેવેન્દ્રપુરી અમરાવતીની સમૃદ્ધિની સાથે સ્પર્ધા 
પણ કરે છે. * 

આ નગર મણિમય સેંકડો સ્તંભોથી શોભે છે, સુવર્ણમય જાળીઓથી 
શોભે છે. કંચનમય કળશોથી વિરાજીત છે, દેવેન્દ્રના ભવન સમાન ભવનોથી 
અલંકૃત છે. આ નગર દેવતાઓએ સેવવા યોગ્ય સુંદર આરામના સ્થળોથી સુંદર 
અટારીઓ, જરૂખાઓ, ગોપુરો, એક સાથે હારબંધ રચેલી હવેલીની પંક્તિઓ 
અને ઘરના અંદરના ભાગે રહેલા દેવમંદિરોથી અલંકૃત છે. "૬ 

વળી આ નગર રમણીય સભાસ્થાનો, ચારેબાજુ શોભી રહેલા કિલ્લાની 
સાથે સુંદર ઝાડીઓ કે સુંદર દ્વારો, ભ્રમણમાર્ગો અને તોરણોથી સમલંકૃત છે. 
પોતપોતાના ધર્મપરાયણ રહેલા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય આદિ ચારેવણના મનુષ્યોથી 
પૂર્ણ છે. તેમજ વેદને જાણનારા વિદ્દાન વિપ્રોના પ્રતિદિન થતા વેદઘોષથી ગુંજી 
રહ્યું છે. *” 

અને વળી આ નગર પોયણાં, કલ્હાર અને કમળ આદિથી સુશોભિત છે, 
અને તેથી જ ભમરાઓના સમૂહોથી અને હંસાદિ પક્ષીઓના સમુદાયથી શોભી 
રહેલા સરોવરોથી સમલંકૃત છે. આ નગરના છેડે લોકપાવની સ્વર્ગની ગંગાનદી 
વહી રહી છે, જેમાં સ્નાન કરનારા મનુષ્યો દેવની સમાન જણાય છે.“ 

હેનુપ!આવા ભવ્ય નગરમાં ગ્ગંગોત્રમાં જન્મેલા, યજુર્વેદના અભ્યાસી, 
વેદ વેદાંતમાં પરંગત કાન્યકુબ્જ નામના બ્રાહ્મણ પરિવારમાં કુળ પરંપરાથી આજ 
નગરમાં નિવાસ કરી રહેલા કોઈ માધવરામ વિપ્રનો કલ્યાણજી નામે પુત્ર થયો. 
તેહમેશાં શ્રીકૃષ્ણની પરોક્ષભાવે ભક્તિ કરતો.**"*૨ આ વિપ્રને તેના પૂર્વસંસ્કારના 


૭૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


ચઘત્જસમભૂત્તત્રં સ્વેહ્ગારિષું ગાતિષુ | મવિષ્યત્ત્ત તથા સર્વ ર્શ્યં તસ્યાભવસુપ ! ।૨%॥ 
ઝસજ્યપીઈં થત્જઈ મર્ભવાસસમુદ્ધવમ્‌ | તાનાવિધં સ્વયં બુર તત્ત્રત્યક્ષમવૈક્ષત 1૨૫ 
પ્રવિણે યત્ર સિર્ભુછેું વિળ્નૂત્રાટ્મિસાસ્નરે | મુમ્નપૃછશિર$ ૧૪ તીવ્ર ગન્તુરવાંમુજ્ર: 11૨૬1 
સૌજુમાર્યાત્યૃમિવ્રાતેઃ ક્ષતસર્વતનુઃ સલ | શ્વાસાવજાશમપ્રાલઃ વ્તેશાન્મૂસ્ઝોમુપતતિ સ$ 1૨૭॥ 
ઝશસ્ સ્વાટટતેછાયાં સજ: પક્ષીવ પન્નરે | ગાતરીયાનલગ્વાતાપરિલિમ્ધાર્વ્રિનાજૃતિ? 11૨૮ 
રૃત્યાસં સ્વેન ચત્પૂર્વ ભુત્છ ૧૪ સુઢુઃસઇમ્‌ | મર્ભવાસમવં સર્વ તત્તત્યક્ષતયાવિલ્ત્‌ ।૨૨॥ 
સ ત્તામિસ્ાન્ધતામિસ્સેર્વાઘા: સઇજ્શ$ । સિરયા સત્તિ યે પોરાસ્તત્જઈ ત્તાપ્યવૂવુધત્‌ ॥૨૦ા 
ત્તેશાન્તો યત્ર તાડયન્તે તોદલળ્ડેયમાનુમેઃ | જશામિમુટ્રે: શબ્ોનિસ્રિશાદેશ્ પાપિન: ॥૨૨॥ 
ઝ્ત્પાન્યત્તિ નેત્રાળિ તેષાં યહ્મેષુ તે મુછુઃ | સિખેષયત્તિ સૂધત્તિ ક્ષારપજ્ઠુ અલે ત્ત તાન્‌ ॥૨૨॥ 
પાતયસ્તિ તમાત્તુટ્ટાત્તતતેલે કિપસ્તિ ત | સિઝસાર્યસ્તિ ત્તાત્ત્રાળિ તેષાં તે ગીવતામષિ ॥રર્‌॥ 


પરિપાકના બળે ભૂત, ભવિષ્યનું તેમજ વિવિધ જન્મોનું જ્ઞાન પ્રગટ થયું. હે નૃપ 
! તેના વીતી ગયેલા સ્વેઇજ આદિ અનંત યોનિઓમાં પોતે ભોગવેલાં દુઃખોનો 
અને કર્માનુસારે ભવિષ્યમાં થનારા જન્મોમાં ભોગવવા પડનારા સમસ્ત દુઃખોનો 
સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. **** તેમજ ગર્ભવાસ આદિકમાં ભોગવેલાં દુઃખોનું અને 
અસહ્યય અનંત બીજી પીડાઓના અનુભવનું સાક્ષાત્‌ જ્ઞાન થઈ ગયું. અથાત્‌ કે તે 
દુઃખો અને પીડાઓને પ્રત્યક્ષપણે નિહાળવા લાગ્યો. ૫૫ 

વિપ્રે પ્રત્યક્ષ અનુભવેલાં દુઃખોનું વર્ણન :- વિષ્ટા મૂત્ર આદિ 
મળના ભરેલા ગર્ભાશયમાં પ્રવેશેલો શરીરધારી જીવ કેડ ને મસ્તકથી વાંકોવળી 
ઊંધે માથે લટકે છે અને તીવ્ર પીડાને ભોગવે છે. ** કૃમિઓના સમૂહો તેના શરીરને 
વળગે છે ત્યારે શરીર અતિશય સુકોમળ હોવાના કારણે એ તીવ્ર ડંશોને લેશમાત્ર 
પણ સહન કરી શકતો નથી. ત્યારે શ્વાસ લેવાનો લેશમાત્ર તેને અવકાશ પ્રાપ્ત થતો 
નથી ને મહાકલેશને પામી મૂર્છિત થઇ જાય છે. **પાંજરામાં પૂરેલાં પક્ષીની જેમ 
પોતાના અંગને હલાવવા પણ બિલકુલ સમર્થ થતો નથી, અને જઠરાગ્નિની 
જ્વાળાથી બળતા સમગ્ર શરીરમાં તીવ્ર વેદનાનો અનુભવ કરે છે. *“ 

આ પ્રમાણે પોતે પૂર્વે ભોગવેલા ગર્ભવાસ આદિકના સમગ્ર અસહ્ય દુઃખોને 
પ્રત્યક્ષપણે જાણ્યું. તેમજ તામિસ્, અંધતામિસ્, રૌરવ આદિ હજારો ઘોર નરકના 
કુંડો રહેલા છે તેમાં ભોગવાતા કષ્ટોને પણ પ્રત્યક્ષ જાણ્યા. જે નરકમાં ઉચ્ચ સ્વરે 
આક્રન્દ કરતા પાપી પ્રાણીઓને યમદૂતો નિદયપણે લોહના દંડથી, ચાબુકોથી, 


મુદ્ગરોથી તેમજ મોટી તલવાર આદિ શસ્ત્રોથી તાડન કરે છે. નેત્રોને મૂળમાંથી 


6 


અ. ૯ માહાત્મ્યમ્‌ પ 


સઇયસ્તિ ગ્વસદ્ણ્ે તાન્‌ સૂપન્યતિયુઃસહે | વિષાનતસ્ય તે ધૂમે જિત્વા સીવયસ્તિ તત્વત્તઃ 1૨૪ 
આશ્તેષયત્તિ તાસ્તલાઃ પ્રતિમાશ્ચાયસીર્મુછુ: । તીવ્રાઃ સોડપશ્યટ્ત્યાદા છનન્તા થમયાતનાડ ॥૨૫॥ 
તેન તસ્થામવત્તિત્તે પરિતાપો મછાનૃપ ! । નિશાસુ નામવન્તિદ્રા ત્રાયવ્યાજુલતેતસઃ ।૨૬॥ 
ત્ાસિત્પુત્રજ્લત્રાલે ભોગનાવૌ ત્ત જિસ્‌ | વ્યથાર્તસ્ય સુર તસ્ય વિભવેષ્વષિ સર્વશઃ ॥૨૭॥ 
તતસ્તત્તાશનોપાયાન્‌ સોડપૃત્છત્લર્વપખ્ડિતાન્‌ । તત્યોસ્છાનપિ તાન્‌ જૃત્વા તતસ્છાસ્તિ નાભ્યપદાત ।ર૮ 
જટુ'વં સ તતઃ સ્વીયં ભવન સપરિત્છિટમ્‌ । દિત્વા ગમામ સિવિળ્નસ્તીર્થયાત્રાવિધિત્લયા ॥૨૨॥ 
પ્રયાનં સ દ્િગઃ જાશીં ગનન્તાથપુરરી શુમામ્‌ । ગયોધ્યાં સ્તિત્રજૂર્ટ ત પુળ્યં વૃન્સાવનં થયો ॥ર૦॥ 
રામનાથ ઇરિદ્િરં જુરક્ષેત્રં ત્ર પાવનમ્‌ । સ પ્રાથાત્પુષ્જરં તીર્થ પુળ્યં ત્ર પુતછાશ્રમમ્‌ ॥રશ॥। 
ઝમાત્લિજ્રપુર તીર્થ પ્રભાસ દ્વાસ્જિં તથા | ર્ત્યાહીન્યાતનાશાર્થ વરક્ષેત્રાળ્મનાજ્િ સઃ ॥ર૨ર॥ 
મજન ત્ત યમુનાં રેવાં સરયૂ તપતી તહીમ્‌ | યોલવસપ્રમુર્ાખિ પ્રામાત્તીર્થાસિ સ દ્વિઝઃ ॥રર॥ 


ઉખેડી નાખે છે. વારંવાર યંત્રોમાં નાખી પીલે છે. ખારા કાદવથી ભરેલા જળમાં 
ડૂબાડી રુધે છે. ક્યારેક ઊંચા પર્વત પરથી નીચે પટકાવે છે. તપાવેલા તેલમાં ફેંકી 
દેછે. જીવતાને જીવતાં જ આંતરડાં ખેંચી કાઢે છે. ભળભળતા અગ્નિમાં બાળે છે. 
આતિ દુઃસહ ઝેરીલા ધુમાડામાં રૂંધે છે. ચામડી ચીરીને વળી મોટા સોયાથી સીવે 
છે. લોઢાથી બનાવેલી અને તપાવેલી સ્ત્રી પુરુષની પ્રતિમા સાથે બાથ ભરાવે છે. 
આવા પ્રકારની અનંત તીવ્ર યમયાતનાનું તેને પ્રત્યક્ષ દર્શન થયું. ૨૧-૨૫ 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણેનાં દુઃખ દર્શનથી તેના ચિત્તમાં મોટો પરિતાપ 
થયો, રાત્રે નિદ્રા ન આવી. ત્રાસથી તેનું મન આકુળ-વ્યાકુળ થઈ ગયું. જન્મ મરણ 
અને ગભંવાસના તીવ્ર ત્રાસથી વ્યથિત બનેલા વિપ્રને પુત્ર, પત્ની, મિત્ર, પશુ, 
અન્ન, વાહન આદિ સમૃદ્ધિમાં ક્યાંય સુખ જ રહ્યું નહીં, પરંતુ ચારેબાજુ દુઃખ 
દુઃખ જ દેખાવા લાગ્યું. ૨૬-૨9 

ત્યારપછી આગળ ભવિષ્યમાં થનારા દુઃખોને નાશ કરવાના ઉપાયો સર્વ 
પંડિતોને પૂછવા લાગ્યો. તે પંડિતોના કહેવા અનુસાર સર્વ પ્રકારના ઉપાયોનું 
અનુષ્ઠાન પણ કર્યું. છતાં મનની પીડા શાંત થઈ નહી, તેથી તે વેરાગ્ય પામેલો વિપ્ર 
તીર્થયાત્રાના બહાને કોઈ સાચા સત્પુરુષનો સમાગમ મેળવવાની ઈચ્છાથી પુત્ર, પત્ની 
આદિ કુટુંબનો અને ઉપકરણોએ સહિત ઘરનો ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યો. ૨૬૨૯ 

એવિપ્રપ્રયાગ, કાશી, જગજ્ઞાથપુરી, અયોધ્યા, ચિત્રફૂટ, વૃંદાવન, રામેશ્વર, 
હરિદ્વાર, કુરુક્ષેત્ર, પુષ્કરતીર્થ, પુલહાશ્રમ, સિધ્ધપુર, પ્રભાસ તથા દ્વારિકા આદિ 
અનેક પવિત્ર તીર્થોમાં પોતાનાં દુઃખનો વિનાશ કરવા ફર્યો. ૦2૨ 


૭૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


અપત્તરસિદ્ધતાં પ્રાધાસ્તીર્થક્ષેત્રેષુ પખ્ડિતા: | મુરવો વે તથાત્તાર્યાસ્તેષાં સું ત્રજાર સઃ ॥ર૪॥ 
સ્વવતેશનાશોપાયાંસ્તાસ્વિનીતઃ સૉડન્વપૃસ્છત । વિવ્ધે ત્ત તહુસ્ાસ્તાત્તાપ શાન્તિ તથાપિ સઃ ॥રૂણ 
સિરાશઃ સ ત્તતો મત્ઝતિસિત્તાજુલાન્ત($ | હેશાન્‌ પશ્ચિમપાસાલાનાગમામ યટ્ત્છયા ।રૂ૬॥ 


સ્નેભ્યશ્રાશળોત્સ્વામિનારયળવિધાપિતમ્‌ । સોડત્ર રુ્મપુરે સં શ્રીમોપીનાથમસ્તિરિમ્‌ ॥ર૭ા 
શ્રુત્વાત્રત્યાન્નહાસાધૂંસ્તેજ્યો છુર્ષપરિપ્તુતઃ 1 સોડત્રાગાર્મવસ્છા્તિસ્તસ્થેવ મમનક્ષળે ॥ર૮॥ 


ગત્ર જ ક્રિન્મટાન્‌ સાધુર્મવતીત્યવવુધ્ય સ; । સંસ્ાયોન્મત્તમસ્ાયાં શ્રીમોપીનાથમૈક્ષત ॥ર૨૨॥ 
શ્રીમોપીનાથસંવીક્ષાપ્રાપશાસ્તિ્મુલસ્વિતઃ | અત્રાસ્તીતિ મદાન્‌ સાધુર્ષસ્ઇ ૧ સ્ત્પપ્રસ્છ સ: 1૪૦॥ 
ઝ્વ્રવીત્લ મુલ પૂણે ભસ્છસ્તેનેતિ તં દ્િગમ્‌ । સત્જથાવાત્તનાર'મો ગાતોડસ્મિન્‌ ર્વસે દ્િગ ! ॥0૨ 
શ્રોતું સનત: ૧ થાં પુળ્યાં સત્લસ્િગીવનસ્ય ત્ત સભાયાપાસ્થિતાઃ સત્તિ સર્વે સત્લસિનિસ્તથા ।૪૨ 


તેમજ એ વિપ્ર ગંગા, યમુના, રેવા, સરયુ, તાપી, ગોદાવરી આદિ તીર્થોમાં 
પણ ફર્યો અને તે તીર્થોમાં પ્રખ્યાત તત્ત્વદર્શીપંડિતો, બ્રહ્મવિઘાને ભણાવતા કેટલાક 
ગુરુઓ અને અનેક શિષ્યોથી સેવાયેલા આચાર્યોનો સમાગમ પણ કર્યો. તેઓને 
પોતાના કલેશને નાશ કરવાના ઉપાયો પણ વિનયથી પૂછયા અને તેઓએ કહેલા 
ઉપાયો પણ કરી જોયા, છતાં તેના દુઃખની કોઈ શાંતિ થઈ નહીં. **૩૫ 

ત્યારે નિરાશ થયેલો એ વિપ્ર અતિ ચિંતાથી આકુળ-વ્યાકુળ મનવાળો 
થઇ દેવી ઈચ્છાએ ફરતો ફરતો આ પવિત્ર પશ્ચિમ પંચાળ દેશમાં આવ્યો. ત્યાં 
તેમના કાને કોઈ મનુષ્ય પાસેથી સાંભળવામાં આવ્યું કે ભગવાન શ્રીસ્વામિનારાયણે 
અહી દુર્ગપુરમાં શ્રીગોપીનાથજી ભગવાનનું રમણીય મંદિર બંધાવ્યું છે. અને 
સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પામેલા સાધુઓ અહી રહે છે. આટલું 
સાંભળતાની સાથે જ એ વિપ્રને હર્ષ ઊભરાયો ને ઉતાવળથી અહીં આવ્યો, અહીં 
આવતાંની સાથે જ તેના મનની વ્યાધિ હતી તે શાંત થઈ ગઇ. 2૬-૨4 

અહીં કોઈ મોટા સત્પુરુષ રહેતા હોવા જ જોઈએ, એમ જાણી 
ઉન્મત્તગંગામાં સ્નાન કરી શ્રીગોપીનાથજી ભગવાનના ચરણારવિંદનાં દર્શન કર્યા. 
તેમના દર્શનથી પરમ શાંતિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિથઇ. સામે આવેલ કોઈ ભક્તને 
પૂછવા લાગ્યો કે અહિં કોઈ મહાન સાધુ છે ? પ્રેમ ભરેલી તેમની વાણી સાંભળી 
આ કોઇ જિજ્ઞાસુ છે, એમ જાણી એ ભક્ત તે વિપ્ર પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો કે, હે દ્વિજ 
!આજે સત્સંગિજીવન નામે ગ્રંથની શુભ કથાનો પ્રારંભ થયો છે. એ કથાના વક્તા 
બહુ મોટા સાધુ છે. એ સત્સંગિજીવન ગ્રંથની પાવનકારી કથા સાંભળવા સર્વે 
સંતો અને સત્સંગી ભક્તજનો એ સભામાં ઉપસ્થિત થયા છે. *૦*₹૨ 


અ. ૯ માહાત્મ્યમ્‌ છછ 


શ્રુત્વેત્યત્રાગતઃ પ્રીત્યા સભામનૃપવિશ્ય સ? । સત્લસ્િગીવનપ્ન્થજથાં શુશ્રાવ મત્કૃતામ્‌ ॥૪ર્‌॥ 
ઝશળોસ્ત્ત મવત્પૂઈ ત્રદ્ધયા સ દ્રિગોત્તપ: | સત્યસિગીવનમન્થમાદાત્યં પરમાજ્ઠુતમ્‌ 19% 
પતસ્યેસિશ્રુતેરાસીન્મદાજત્પુસેર્તાત્‌ । સ સિર્મુરુ જૂતાર્થથ્ર પ્રત્યક્ષશ્રીઈસેક્ષળાત્‌ 1૪૫ 

રૃત્યેતસ્તિશમનલજ્યસર્વસિદ્ધેવત્તાન્તં મહ્તિમિહ્‌ં મયા દ્િગસ્ય । 

પ્રીત્યા તે શ્રવળસ્તાય શુદ્ધવદ્ે ! ત્વત્ધ્રશ્રોત્તરમપિ ગાતમેતહુવત્યા ।૪૬॥ 
સત્લસ્િીવનશુમશ્રવળેન તૂ મોક્ષાર્થમેતિ પરશર્મજર મનુષ્ય: । 
ચબ્વાઘવે ક્ષિતિભુગોડપ્યમમન્તરળ્યં મસ્છત્ત્રિવર્મમવનીશ ! વિમત્ર સિત્રમ્‌ ।૪૭॥ા 

ચો ચશ્ચેસ્છત્તતો યં થં પુરુષાર્થત્રતુષયે | તત્તત્સિદ્ધિમિયાત્‌ શ્રુત્વા સત્લસિગીવન સ સઃ ।૪૮॥ 
સ્વધર્મસ્ઞાનવૈરાનમ્યભમવદ્ધસિસંયુગા । યશ્ચેજાસ્તિજ્ધર્મેન પ્રસાદ પુસ્ષોત્તમમ્‌ 1૪૨॥ 


આ પ્રમાણે એ ભક્તનું પરમ પ્રિય વચન સાંભળી એ વિપ્ર સભામાં 
આવીને બેઠો અને મારા મુખેથી આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથની કથાનું શ્રવણ કર્યું. 

હે હેમંતસિહ રાજન્‌! તમે પૂછેલ પરમ અદ્ભૂત આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથનું 
માહાત્મ્ય પણ એ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણે શ્રદ્ધાથી સાંભળ્યું. શ્રદ્ધા અને પરમ પ્રીતિથી કરેલા 
આ ગ્રંથના શ્રવણથી પ્રત્યક્ષ ભગવાન શ્રીહરિનું તેમને દર્શન થયું, તેથી તે કલ્યાણજી 
વિપ્ર પૂર્વે કહેલા સંસારના બીજભૂત કર્મોના કષ્ટમાંથી મુક્ત થઈ શોકરહિત થઇ 
કુતકૃત્ય થઈ ગયો. *7૫ 

હે શુદ્ધબુદ્ધિવાળા રાજા ! આ પ્રમાણે માહાત્મ્યે સહિત આ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથની કથાના શ્રવણથી સમગ્ર સિદ્ધિને પામેલા આ વિપ્રનું સર્વ વૃત્તાંત સાંભળવા 
ઇચ્છતા તમને મે પ્રીતિપૂર્વક કહ્યું છે. જેનાથી તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ તમને 
મળી ગયો છે. *“ 

હે અવનીશ ! આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રના શ્રવણથી ભગવાનની સેવારૂપ 
પરમ સુખ આપનાર, મોક્ષરૂપ ચોથા પુરુષાથને મનુષ્ય તત્કાળ પામે છે, એ 
મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ માટે મોટા મોટા રાજાઓ પણ રાજ્ય લક્ષ્મીનો ત્યાગ 
કરી વનમાં તપ કરવા ચાલ્યા જાય છે. તો આ કથાથી અગાઉના ત્રણ પુરુષાર્થની 
સિધ્ધિ થાય એમાં કહેવું જ શું ? ચારે પુરુષાર્થોમાંથી જે જે પુરુષાર્થને પામવાની 
ઇચ્છા રાખી મનુષ્ય આ સત્સંગિજીવનની કથા સાંભળે છે, તે તે પુરુષાર્થને ચોક્કસ 
પામે છે. “**હે ભૂપતિ ! સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને ભગવદ્‌ભક્તિએ યુક્ત 
એકાંતિક ધર્મથી પુરુષોત્તમનારાયણને રાજી કરી તેમના ચરણકમળની સેવામાં 
નિરંતર નિવાશ ઈચ્છતા હોય તેને એની સિદ્ધિ આ સત્સંગિજીવનની કથા 


૭૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. લ 


રુસ્છેત્તીયસેવાયાં સ્થાતું તત્તિર્િમાખ્ુયાત્‌ | સત્યસ્િગીવનમન્થશ્રુતેરેવ સ ભૂપતે ! ૫૦ના 
રૃત્યં સેમન્તસિઇસ્તદ્ઞાત્ત શ્રુત્વા સુધોપમામ્‌ । પ્રમોહ્‌ં પ્રાપ સમ્યાશ્ર પ્રાપરેવ પસં મુહમ્‌ ।૫૨॥ 
ધર્માર્થજામમોક્ષાળામિસ્છસ્તિ સમ શર્રીર્ળ; । વે વે યં થમિઇ પ્રાધું પુક્ષાર્થ સ્વચેતસિ ॥૫૨॥ 
સત્લસ્ગીવનત્નન્થં તસ્ય તસ્યાલવે શુભમ્‌ । તે તેડશળ્વન્મુલ યુત્છાઃ સ્વાવજાશાનુસારત: ॥૫ર્‌॥ 
તત્ર ધર્મસ્ય સંસિદ્ધિ ધર્મા્થી પ્રાપ સિશ્ચિતમ્‌ । ગૉડર્થાર્થી તસ્ય સંસિદ્ધિ સ પ્રપેરેડઝ્નસા છુતમ્‌ ॥૫૪ 
વામસિદ્ધિ ત્ત જામાર્થી મોક્ષાર્થી યશ માનવ: । મોક્ષસ્થ પુસ્ષાર્થસ્થ પ્રાપ સિદ્ધિ સ સત્વરમ્‌ ॥ણણ॥ 
રુસ્છેરેજાન્તધર્મેળ પ્રસાઘ શ્રીઇરિં ત્ર ય: । સ્થાતું તવીયસાવાયાં પ્રાપ તત્વિદ્રમેવ સડ ॥૫૬॥ 
સમન્તસિંહો મોક્ષાર્થીમિમમિસ્છન્‌ પરં નૃપ । ચથાવિધિ સ્વજે મેદે વાત્તચિત્વેનમાશળોત્‌ ॥૫૭॥ 
મોક્ષાર્થસ્ય સ સંસિદ્ધિ પ્રાપ ત્વસ્ય મછીપતિઃ । શતાનન્તસ્યત્્દ્રસ્યુત્જથામૃતયુસિર્વૃત: ।૫૮॥ 
સત્સસ્ર્િગીવનપ્રન્થમાદાત્મ્યં સર્ણસિ શ્રુતમ્‌ । શતાનન્સ્મુનેર્વવત્રાયથેવેટ મયા સ્છુટમ્‌ ॥૫૨॥ 


સાંભળવાથી જ થઈ જાય છે. 7૯-૫૦ 

આ પ્રમાણેનું શતાનંદ સ્વામીનું અમૃતની સમાન વચન સાંભળી હેમંતસિહ 
રાજા પરમ આનંદને પામ્યા અને સભાજનો પણ પરમ આનંદ પામ્યા. '“ 

ત્યારબાદ આ જગતમાં જે કોઈ પણ જાતિના જનો ધર્મ, અર્થ, કામ અને 
મોક્ષરૂપ ચારે પુરુષાર્થમાંથી જે જે પુરુષાર્થને પામવાની પોતાના મનમાં ઈચ્છા ધરાવતા 
હતા તે તે પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ કરાવી આપતા આ સત્સંગિજીવન શુભ શાસ્ત્રને પોતાને 
મળતા અવકાશને અતુસાર ઉત્સાહથી સાંભળવા લાગ્યા. “૨૫૩ 

તેમાં ધર્માર્થી ધર્મની સિદ્ધિને નિશ્ચે પામ્યા, અર્થાર્થી પ્રયાસ વિના તત્કાળ 
અર્થ સિદ્ધિને પામ્યા, કામાર્થી કામ સિદ્ધિને પામ્યા, મોક્ષાર્થી મનુષ્યો પરમ 
પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષસિદ્ધિને તત્કાળ પામ્યા. “પપ 

જેઓ એકાંતિક ધર્મથી શ્રીહરિને પ્રસજ્ઞ કરી (અક્ષરધામમાં) તેમની 
સેવામાં રહેવાની ઈચ્છા ધરાવતા હતા તેઓ પણ આ ગ્રંથની કથા સાંભળવાથી 
તત્કાળ તે સિદ્ધિને પામ્યા. ““ 

મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે. ત્યારબાદ શતાનંદ સ્વામીના મુખકમળમાંથી 
નીકળેલા કથામૃતનું શ્રવણ કરવાથી અત્યંત આનંદ પામેલા હેમંતસિહ રાજાએ 
ભગવાનની સેવારૂપ પરમ પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિને માટે પોતાના ભવનમાં 
શાસ્્રવિધિ અનુસાર યોગ્ય વિપ્ર વક્તા પાસે આ “સત્સંગિજીવન' ગ્રંથની કથા 
કરાવી અને શ્રદ્ધાથી તેનું શ્રવણ કર્યું. "9૫૮ 

છેલ્લે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે :- આ પ્રમાણે સભામાં શતાનંદ સ્વામીના 


અ. ૯ માહાત્મ્યમ્‌ ૭૯ 


સત્લસ્િગીવનમાદાત્મ્યા્યો પન્થસ્તથા મયા । ગયં વિરત્િતઃ સમ્યમાત્મવુદ્ધચનુસારતઃ 1૬૦॥ 
ઝાવૌ ગ્રન્થમિમં શ્રુત્વા પશ્ચાત્લત્લિતગીવનમ્‌ । શ્રોતવ્યમિતિ મામા શતાનન્ર્મુનિર્વત્ન: 11૬૨1 
રૃમ શ્રોષ્વસ્તિ વે ભવત્યા પહિષ્યન્ત્યત્ર માનવા: । ભપ્સ્યત્તિ તે તુ સત્લસિિગીવનશ્રુતિગં જલમ્‌ ૬૨ 
શ્રીછરેશ્ પ્રસાવાત્તે પ્રાપ્લ્યસ્તિ સ્વેષ્તિતં સુશ્રમ્‌ | જતિ સત્યં પુનઃ સત્યં મુત્છાનન્લે ત્રવીમ્યટમ્‌ 1૬ર॥ 
ચો ર્વ્યાજૃતિરક્ષરે વર્તરે માથાપરે રાગતે ર્વ્યાનન્તમહામુળેવસિસય: સર્વાતિસ્ત્છિશ્રવાઃ । 
પ્રાહુ્મૂય સધર્મમસિમતનોજ્વમો ર્યાવારિધિર્વન્રે ધર્મગનિ સેવ સહગાનન્રં રિ તં મુદા 1૧૪1 
શ્રીમન્મસુસ્તમૂવિમાલિશમનં માનાં જરે તૌતસીં રક્ષે સૂક્મવસક્ષસાન્દ્રવસનાન્યવનિગ્રતં સર્વલા । 


ત્રાસ્સ્મેરમુળરામ્યુગં તસવુરશ્રીવત્લનક્ષ્મારિતં ધ્યાયે ભૂષળમૂષળાટમનિશં શ્રીસ્વામિનારયળમ્‌ ૬૫ 
ચોડક્ષરે પરતરેડક્ષરમુસે? સેવ્યમાનત્તરળો ₹મળીય: । 


સ પ્રમુવિધિમુરેશનિયન્તા માનસે વસતુ મે દરિજૃષ્ળઃ 1૬૬॥ 


મુખેથી મેં આ સત્સંગિજીવન શાસ્તનું માહાત્મ્ય જે રીતે સ્પષ્ટપણે સાંભળ્યું હતું 
એજ રીતે મારી બુદ્ધિને અનુસાર સ્પષ્ટપણે “શ્રીસત્સંગિજીવન માહાત્મ્ય' નામે 
ગ્રંથની મે મુક્તાનંદે રચના કરી છે. ૫૯-૬૦ 

પ્રથમ આ સત્સંગિજીવન માહાત્મ્યને સાંભળી પછીથી જ સત્સંગિજીવન 
ગ્રંથનુંશ્રવણ કરવું, એમ શતાનંદ સ્વામીએ મને વચન કહેલું છે. €૧ જગતમાં જે 
મનુષ્યો આ સત્સંગિજીવન માહાત્મ્ય ગ્રંથનો ભક્તિભાવપૂર્વક પાઠ કરશે કે શ્રવણ 
કરશે તેઓ પણ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન ગ્રંથના પાઠનું અને શ્રવણનું ફળ પ્રાપ્ત 
કરશે, શ્રીહરિની પ્રસજ્ઞતાથી તેઓ ઇચ્છીત સુખને પામશે, એમાં સંશય જ નથી. 
શ્રીહરિની પ્રસજ્ઞતાના પાત્રભુત હું મુક્તાનંદ મુનિ આ વાત સત્ય જ કહું છું. ૬૨-૬૨ 

સદ્ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી છેલ્લે વંદનાત્મક ધ્યાન કરે છે :- 
ધર્મનંદન શ્રીસહજાનંદ શ્રીહરિને હું અતિ હર્ષથી સદેવ વંદન કરું છું. આ શ્રીહરિ 
માયાથી પર સર્વોત્તમ અક્ષરધામમાં દિવ્ય સ્વરૂપે સદાસાકાર બિરાજે છે. તે દિવ્ય 
અનંત કલ્યાણકારી મહાગુણોના એક માત્ર ધામસ્વરૂપ છે. જે સર્વોપરી કીર્તિને 
ધારી રહેલા છે. આ પૃથ્વી પર મનુષ્ય સ્વરૂપે પ્રગટ થઇ ધર્મ સહિત ભક્તિ 
માર્ગનું ખૂબ પ્રવર્તન કર્યું છે. તેમજ દયાના મહાસિંધુ છે. એવા આ સ્વામિનારાયણ 
ભગવાનનું હું ધ્યાન કરું છું. જે શ્રીમાન્‌ શ્રીહરિની મૂર્તિ મંગળરૂપ છે, દર્શન 
કરનારની પીડાને સમાવે છે, જમણા હાથમાં તુલસીની માળા સદા ધારી રહ્યા છે. 
સૂક્ષ્મ, શ્વેત એવાં દિવ્ય વસ્ત્રોને ધારણ કરેલાં છે, મંદ મંદ સુંદર હાસ્ય મનોહર 
મુખ શોભી રહ્યું છે, જે વૃક્ષસ્થળમાં અંકિત શ્રીવત્સના ચિહ્મથી શોભી રહ્યા છે. 


૮૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


ચોડત્ર પૂળટ્યયાડડજૃતિધાર્સ ત્તિન્ત્યત્તાસ્તરસ્તિત્તતતસ્ત્રિઃ । 
સ્વાશ્રિતાસ્ત્રિતમયક્ષયજારી ધામિરેતુ સ ઈરિમચિ તોષમ્‌ 1૬૪૭ 
તત્પણજ્ગસ્તત્તિતમિતિન્તા સિગિતેસ્દ્રિયદ્યાર્વિતવેમાઃ । 
સાધવઃ પરદિતાનુરતા વે સત્તુ તે હિ સતતં મયિ તુણં 1૬૮ 
જિઝવૃત્તાત્તનિસૂપળનામા નવમોડથ્યાય: ॥૨॥1 


કડાં, બાજુબંધ, કુંડળ અને હાર આદિ આભૂષણોને પણ અલંકૃત કરતા જેમનાં 
દિવ્ય અંગો છે. “૬૫ જે ભગવાન શ્રીહરિના ચરણ કમળનું સર્વથકી પર 
અક્ષરધામમાં રહેલા અક્ષરમુક્તો સદાય સેવન કરે છે, જેમનું દિવ્ય મંગલ શરીર 
રમણીય છે. તેમજ જે શ્રીહરિ બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓના પણ નિયંતા છે એવા 
શ્રીહરિકૃષ્ણ ભગવાન મારા અંતરમાં નિરંતર નિવાસ કરીને રહો. ““જે ભગવાન 
તમે પૂર્ણ દયા કરીને આ પૃથ્વીપર દિવ્ય મનુષ્યાકૃંતિ ધારીને પ્રગટ્યા છો. તમારા 
અનેક વિધ રમણીય દિવ્ય ચરિત્રો ચિંતવન કરવા યોગ્ય છે, જેણે કરીને તમે 
પોતાના આશ્રિત ભક્તજનોના સમગ્ર ભયને વિનાશ કરો છો, એવા હે ધર્મનંદન 
શ્રીહરિ ! મારા ઉપર પ્રસશ થાઓ. “ 

સંતોની પ્રાર્થના :- ધર્મનંદન શ્રીહરિના ચરણકમળમાં જ પોતાના 
મનરૂપી ભમરાઓને સતત આસક્ત રાખનારા, તેથી જ ઇન્દ્રિયોરૂપ પોતાના દુષ્ટ 
ઘોડાઓના તીવ્રવેગને જીતનારા, તેમજ પરનું હિત કરવામાં સદેવ તત્પર એવા 
સાધુપુરુષો પણ મારા ઉપર નિરંતર પ્રસજ્ઞ રહો. ““ 

આ પ્રમાણે શ્રીહરિના ચરણારવિંદના પરમ અનુગ્રહના 
પાત્રરૂપ મુક્તાનંદ સ્વામી વિરચિત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન ગ્રંથના 
માહાત્મ્યમાં શતાનંદ સ્વામી અને હેમંતસિંહ રાજાના સંવાદ રૂપે તે 
બ્રાહ્મણની ઇતિહાસ કથામાં તે જ બ્રાહ્મણના વૃત્તાંતનું સંપૂર્ણ નિરૂપણ 
કર્યું એ નામે નવમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. ॥ ૯ ॥ 

શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન માહાત્મ્ય સમાપ્ત: 
શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન માહાત્મ્ય ગ્રંથનું કચ્છ ભુજ નિવાસી સાધુ 
વિજ્ઞાનસ્વરૂપદાસજી કૃત સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર સમાપ્ત. 


૮૧ 


પ્રથમોડથ્યાયઃ 
શ્રીજુષ્ળાય તમસ્તસ્મે યઃ સાક્ષાજ્ધમનન્ટ્ન$ 1 મુવિ મૂત્વા ઇરત્યન્તસ્તમસ્તમ ર્વાશુમાન્‌ ॥ ૨ 
તરજ તિ પર્ત્રહ્ સ્થિતો યૉડક્ષરધામતિ | તિર્મુળો સિવિવારશ સસ્તિણનન્ત્સક્ષળ: ॥ ર 
ઝનેજવેટિત્રજ્સાળ્ડાધાસેડનન્તોડપિ યઃ સ્વયમ્‌ । નૃળાં સિડશ્રેયસાયેવ સ્વ્વિમાનુષવિપ્રઈ ॥ રે 


સરળ ગુજ્શાતી ભાષાંતર. 


અધ્યાય - ૧ 
મંગલાચરગઝા 


આ ગ્રંથના પ્રારંભમાં શાસ્્રક્તા સદ્‌ગુરુ શતાનંદ સ્વામી પોતાના ઈષ્ટદેવ 
પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા શ્રીહરિને નમસ્કાર કરે છે. 

જે અક્ષરધામના અધિપતિ, સર્વાવતારી પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમનારાયણ છે, 
તે આ ધરતી ઉપર ધર્મદેવના ભુવનમાં સાક્ષાત્‌ પુત્રરૂપે પ્રગટ થયા અને જેમ સૂર્ય 
બહારના અંધકારનો નાશ કરે તેમ જનોના અંતરમાં રહેલા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો 
વિનાશ કર્યો છે. એવા નિરતિશય આનંદમૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિને 
હું પ્રણામ કરું છું. ૫ 

દિવ્ય મૂર્તિ :- તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરધામની અંદર દિવ્ય 
નરાકૃતિરૂપે એટલે કે સદા સાકાર સ્વરૂપે રહેલા છે. માયાના સત્વાદિ ગુણોથી 
પર, નિર્ગુણ છે. ઇન્દ્રિયોના માયિક વિકારોથી પર નિર્વિકારી છે. તે સત્યસ્વરૂપ 
ચૈતન્યસ્વરૂપ અને આનંદસ્વરૂપ છે. ૨ તે અનંતકોટી બ્રહ્માંડોના આધાર છે, તે 


૮ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


ગમત્યર્મસ્થિતિહ્તીયસ્યૈવ દિ સિહેશતઃ 1 જાલે જાલે વિટ્ધતે વિધાતૃદરિશમ્મવ$ ।0 


તવાસુહેવાવ્યો યસ્માલ્વ્યૂરાઃ પ્રાટ્્મવસ્તિ ત્ત | સત્વર જેશવાધાશ્ર ત્તતુવિશતિર્સીશિતુ? ॥। 
સઃ ત્રનેડારવતાસળાં ધર્તા વૈરાગપુસ્ષઃ । સઇસશીર્ષા ત્ર યતો ણસ્તિ નારાયળાણવઃ 1૬ 


સિત્યાસજેચજલ્યાળર્વ્વિસર્નુળમખ્ડિતઃ । સેવિતશ્ર મમઃ પટમિઃ સિજ્રિબિથ્ાખિમારિમિઃ ॥૭ 
ચવસયા તપત્યવર્મે વિત્તરત્યનિતોડપિ ત્ત । ત સિમગ્ગતિ મૂશ્વાપ્યુ ભીતશ્રરતિ ત્તાન્ત૧: 1૮ 


સેવાનામપિ યૉ તેવ ર્જશ્વરાળાં તથેશ્વર$ । જાલસ્થાપિ હિં યઃ જાલ: જારળાનાં ત્ર જારળમ્‌ ॥૨ 
ત્તરતુવિશતિતત્તવૈશ્ર શિ મશ્ર સદજ્શઃ 1 ગનત્તવ્રણસ્દ્રાયરસ્યંમાનપલમ્યુખ: 11૨૦ 
સંસ્તૂયતે યો તિમમૈડ સદજ્વવનાિમિ: | વાડ્મનોડમોત્તસે યશ્ર પરમાત્મા પરાત્પર 11૨ ૨ 


સ્વરૂપ, સ્વભાવ, ગુણ, વિભૂતિ આદિથી અમાપ હોવાથી અનંત છે, છતાં 
જીવાત્માઓનું કલ્યાણ કરવા સ્વયં દિવ્ય મનુષ્ય શરીરને ધાર્યું છે. * તેમની આજ્ઞાથી 
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ સમયે સમયે વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરે છે. 
૪ જગતની સૃષ્ટિ માટે તેમનામાંથી વાસુદેવ આદિ ચતુર્વ્યૂહ સ્વરૂપો પ્રગટ થાય છે. 
અને કેશવાદિ ચોવીશ ઇશ્વરો પ્રગટ થાય છે. " તે વરાહ આદિ અવતારોને પણ 
ધારણ કરનારા છે. જેમનામાંથી હજાર મસ્તકધારી નારાયણ નામે વેરાટપુરુષ 
પ્રગટ થાય છે. તેમનું સ્વરૂપ સત્ય, શૌચ આદિ નિત્ય તેમજ અસંખ્ય કલ્યાણકારી 
દિવ્ય સદ્‌્ગુણોથી સુશોભિત છે. જ્ઞાન, શક્તિ, બલ, એશ્ચય, વીર્ય (પરાક્રમ) અને 
તેજ આ છ ભગો અને અણિમા આદિક અષ્ટ સિધ્ધિઓ તેમની નિત્ય સેવા કરે છે. 
9 તેમની આજ્ઞાથી સૂર્ય તપે છે, વાયુ વાય છે, પૃથ્વી પાણીમાં ડૂબી નહીં જતાં સ્થિર 
રહી છે, અને કાળ ભયભીત બની ચરાચર વિશ્વનું સમયે સમયે ભક્ષણ કરે છે. 
“એપરમાત્મા શિવ, બ્રહ્મા આદિ દેવોના પણ દેવ છે. વેરાજપુરુષાદિ ઈશ્વરોના 
પણ ઈશ્વર છે, કાળના પણ કાળ અને પ્રકૃતિપુરુષ વગેરે કારણરૂપ તત્ત્વોના પણ 
કારણ પ્રેરક છે. “ 

બ્રહ્માંડના કારણભૂત ચોવીશ તત્ત્વોના અભિમાની દેવતાઓ, સાવિત્રી 
આદિ અનંત શક્તિઓ, બ્રહ્મા, રૃદ્રઆદિ અનંત ઈશ્વરો આ પરમાત્માના ચરણની 
પૂજા કરે છે. '” મૂર્તિમાન ચાર વેદો એમની સ્તુતિ કરે છે. હજાર મુખવાળા શેષજી 
તેમજ સનકાદિક મુનિઓ એમનાં દિવ્ય ચરિત્રોનું હમેશાં ગાન કરે છે. એ પરમાત્મા 
ભક્તિરહિત મનુષ્યોનાં મન, વાણીને અગોચર છે (તેઓનાં મન, વાણીથી ભગવાન 
પકડાતા નથી.) એ સર્વજીવોના અંતર્યામી આત્મા પરમાત્મા છે. એ ક્ષર અક્ષરથી 


અ. ૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૮૩ 


સ "વ સાક્ષાદ્ધમવાન્‌ સ્વામિનારયળાઅયયા । પ્રસિદ્ધોડસ્તિ સ માં પાયાન્ધસિ સર્વાન્તરાયત 1૨૨ 
સહાનન્તમમૉધિઃ સ્મિતશતિરપૂ્ણેન્ડુવલનઃ પ્રષુછામમોગન્મસ્છલ્સટ્શશોમાક્ષિયુમતઃ । 
જુપાપારવાર 1્રિતસજસગીવાતિસુરલે મણાત્રેયોમૂતિર્ગયતિ સ હિ નારયળમુસિઃ ॥શ્ર 
સુટુર્ગેચ સિત્યં તિવિધસિયમાત્તાસનિસ્તેરપિ ત્રન્સેશાનપ્રમુરસુસ્સટટુ: સ્વમઇસા । 
મનસ્તત્ૂળ થઃ પ્રસભમપિ ઝુર્વગ્છિતિવશે તસે ભાત્યસાનાં રિશતું સ મતિ મે સરિર્સો 1૨૪ 
ગતિક્ષાન્ત્યા હન્ત્યા મૂટુનવત્તનેશ્છાર્તિનિગધુવા તવર્યેશ્વર્યાદ્દિસસિતનૃનાન્યાય ગુરવે । 
તસાનાય શ્રેતામ્વસ્યુમલમાવાવિયશસે નમસ્તસ્મૈ સિત્યં રૃટ ભમવતે ધ્વેયવપુષે 1૨૪ 


પણ પર છે. પ એ જ સાક્ષાત્‌ ભગવાન અત્યારે આ ભૂમંડલ ઉપર 
“સ્વામિનારાયણ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે. અને સર્વ મનુષ્યોના નયનગોચર વર્તે 
છે. તે ભગવાન શ્રીહરિ આ ગ્રંથ રચનામાં આવનાર વિઘ્નો થકી મારું રક્ષણ કરો. ૧5 

દિવ્યમૂતિ એજ આ પ્રત્યક્ષ મંગળમૂર્તિ :- સદાય આનંદના 
મહાસાગર તથા સંતોને આનંદ આપનારા, પૂર્ણિમાના ચંદ્રમાની સરખા મંદમંદ 
હાસ્યથી શોભતા સુંદર મુખકમળવાળા , વિકસેલા, કમળની પાંખડી સમાન સુંદર 
નેત્રોવાળા, અપાર કરુણાના સાગર, શરણે આવેલા જીવોને અતિ સુખ આપનારા 
એવા મહા કલ્યાણકારી મૂર્તિ શ્રીનારાયણમુનિ નામે પ્રસિદ્ધ શ્રીહરિ આ જગતમાં 
સર્વોપરીપણે વર્તે છે. ૨ 

અનંત પ્રકારના નિયમોનું નિરંતર અનુષ્ઠાન કરવામાં તત્પર રહેતા બ્રહ્મા, 
શિવ આદિ દેવતાઓનાં વૃંદો પણ જે બળવાન મનને પોતાના તપોબળથી જીતી 
શકવા સમર્થ નથી એ મહા બળવાન મનને શ્રીહરિ પોતાના ભક્તો પાસે તત્કાળ 
વશ કરાવી પોતાની મૂર્તિમાં જોડાવી આપે છે. એવા આ શ્રીહરિ મહાપ્રતાપી છે. 
એના આ પ્રતાપને નહીં જાણનારા અજ્ઞાની મનુષ્યો જેને પોતાના જેવા જ એક 
માણસ તરીકે જુવે છે, તે ભગવાન શ્રીહરિ મને આ ગ્રંથ રચવાની પરિપક્વ બુદ્ધિ 
આપો. ** પ્રભુ, તમે જીવોના અપરાધને ક્ષમા આપનારા છો, ઈન્દ્રિયોનું દમન 
કરનારા છો, તેમજ “હું તો એક દિન સાધુ છું, પણ ભગવાન ક્યાં છું ?'' એવાં 
મૃદુલ વચનોથી પોતાના નિત્યસિદ્ધ અત્ય અમાપ એશ્ચ્યને ઢાંકીને મનુષ્યલીલાનો 
વિસ્તાર કરતા વર્તો છો, ગુરુરૂપે વર્તી પોતાના આશ્રિત વર્ગનું હિત ચિંતવન કરો 
છો, સદાય શ્વેત વસ્રધારી છો, તમારી કીર્તિ સમુદ્ર પર્યત ગવાઈ રહી છે, એવા 
અને હૃદય કમળમાં નિત્ય ધ્યાન કરવા યોગ્ય મૂર્તિવાળા, ષડ્‌ એશ્ચર્ય સંપજ્ઞ 


લક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


વાગ્છિતાર્થપ્રટ: શ્રીમાસ્વિષ્નોઘટ્સનક્ષમ: । શ્રીમળેશ: સહ્‌ મેડસ્તુ શ્રીયુષ્ળાવતાર: શ્રિયે 1૨૬ 
શ્રીમસ્છતાનન્ટ્જુતેડત્ર (મથે સન્રભસારેડસ્િસવેટ્સાર: । 
સુસ્પછમૈજાસ્તિજધર્મ 3૪: સ્થાદોન સયો ભવપાશમુસ્છિ 11 ૨૭ 
સાક્ષાજ્ધ સજ્લલોજનુસે સ્તાયા અત્તાહતે નનું મુમુક્ષુગનેજ્વન્ધો । 
સિસ્તારળાય સઘ સંસુતિસામરસ્ય તૌજેટ્મેવ મુવિ માનવહેઇમાગામ્‌ ॥૨૮ 
સીતારસો હિ સજલોડમૃતવિવ્યમૂર્તેઃ સ્વેસ્છાનરાજુતિધૃતો ભુવિ ધર્મસૂનોઃ । 
સત્લસ્તિનાં પરમગીવનમસ્ત્યતોડ્સો સમ્યડ્તિસપિત હતિ સ પીયતાં તૈડ । ૨૨ 

ઉતત્યુન્યમતં પવિત્રમમલ સદ્ધમશાસ્રં ૫ર ધર્મસઞાનવિરનભરિિનિમૂત સેવ્નં સતાં સિત્યણ । 

પાપૌધપ્રશમં નૃળાં જસિમભપ્રક્ષાલનં સર્વથા ગા્ચધ્વાન્તનિવારળં સુજુતિષિઃ સખ્નાપ્યતે નેતરેડ 1૨૦ 

ભગવાન શ્રીહરિ તમારા ચરણોમાં હું વંદન કરુ છું. પપ 

ગણપતિ વંદના :-ઈચ્છિત મનોરથોને સફળ કરનારા, પોતાનું સ્મરણ 
કરનાર જનોના વિઘ્નોના સમુદાયોનો વિનાશ કરવામાં સમર્થ, તેમજ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણના અંશાવતાર, સિધ્ધિ અને બુધ્ધિ સ્વરૂપા પત્તીઓએ સહિત ગણપતિ 
દેવ, આપને હું વંદન કરું છું. આપ આ ગ્રંથ રચનામાં મારા શ્રેયકારી બનો. *% 

ગ્રંથ ગૌરવ :-ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીહરિની આજ્ઞાથી હું શતાનંદમુનિ 

આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથની રચના કરું છું. રમણીય આ ગ્રંથ મારા પ્રત્યક્ષ જોયેલાં 

શ્રીહરિનાં લીલાચરિત્રરસથી સભર છે. શ્રીહરિને માન્ય આઠ સત્શાસ્ત્રના સારરૂપ 

છે, આ ગ્રંથમાં સમગ્ર વેદોના સારભૂત એકાંતિક ધમંનું સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કરેલું 
છે. જે એકાંતિક ધમના અનુષ્ઠાનથી જીવાત્માઓને તાત્કાલિક ભવબંધનમાંથી 
મુક્તિ મળતાં આત્યંતિક મોક્ષ થાય છે. '*'સકલ લોકના ગુરુ અને મુમુક્ષુ જીવોના 
આત્મબંધુ પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિ પોતાની ઈચ્છાથી આલોકમાંથી અંતર્ધાન થયા પછી 
મનુષ્યોને શીદ્રભવસાગર પાર કરવા માટે આ સત્સંગિજીવન ગ્રંથ જ એક નૌકારૂપ 
છે. ' પૃથ્વી પર સ્વેચ્છાથી મનુષ્ય શરીર ધારણ કરનારા, અમૃત તેમજ 
દિવ્યસ્વરૂપ એવા ધમંપુત્ર શ્રીહરિનાં સમગ્ર લીલાચરિત્રરૂપ રસ પોતાના આશ્રિત 
સત્સંગીઓને માટે પરમ જીવન છે. અને તેથી જ આ લીલારસનું આ ગ્રંથમાં સારી 
રીતે વર્ણન કરેલું છે, એટલા માટે હે રસિક ભક્તો ! તમે આ લીલારસનું પરમ 
આદરથી અવશ્ય પાન કર્યા જ કરો. ૫૯ 
આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર જેમનાં અનંત જન્મનાં પુણ્ય ઉદય થયાં હોય 


અ. ૧ પ્રથમ પ્રકરણ કી 


સજ્સધર્મતિતિર્ણયમન્નસા સજ્લશાસ્રમતબદ્રમવાસ્ળમ્‌ । 
સજ્લવાગ્છિતિપૂરનમુત્તમં સજ્લલોજ્મનઃશ્રુતિસ્ગ્નનપ્‌ ॥ ૨૨ 
વિતિધસશયશલ્યસનમુદ્ધર શ્રવળમાત્રત છવ જછીુબુન્ધિદ્ત્‌ । 
મહ્નવજોપમુદારિમયાપઇ ગયત્તિ શાસ્રમિટ જવિમૂષળન્‌ ॥ રર 
પુળ્યં ભુવિ જુરક્ષેત્ર ધર્મવૃદ્ધિમમીપ્યુમિ: । સેવ્યમાનં સુમતિમિર્વ્ષે ભવતિ મારતે ॥ રર 
ત્રિ: સુત્રતસ્તત્ર ભ ગઞાસીદ્ધમહાન્‌ | સ્વધર્મસાનવૈરામ્યશાન્ત્યારિમુળમખ્ડિત; ॥ ર૪ 
ભવ્ત્યા વશીવૃતતો ચેન મજ્ઞતિ ભમવાન્સ્વયમ્‌ । પૂગોપણારન્‌ સજાન્‌ પ્રત્યક્ષ પ્રતિવાસરમ્‌ ॥ ર૫ 
સાન ગૈજાતિજ પ્રાતઃ પ્રસાહરેવ તસ્ય યથ; | વેધશ્ર મમવદ્ધજેવિશુજ્ધધષખેનીબિ: ॥ ર૬ 
તેનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ બીજાને પ્રાપ્ત થતું નથી. અત્યંત પવિત્ર એવું આ ધર્મશાસ્ત્ર 
છે. શ્રોતા અને વક્તા બક્ઞેને પવિત્ર કરનારું આ શાસ્ત્ર નિત્ય નિર્દોષ છે. સર્વે અન્ય 
શાસ્રો કરતાં સર્વોપરી વતે છે. ધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્યે સહિત ભગવદ્‌ ભક્તિરસથી 
ભરપૂર છે. આ શાસ્ત્ર સત્પુરુષોએ નિત્ય સેવન કરવા યોગ્ય છે. આ શાસ્ત્ર સંસારી 
મનુષ્યોના પાપના સમૂહોને બાળી નાખનાર છે. તેમજ કલિયુગના કામ, ક્રોધાદિ 
દોષોરૂપ મળને ધોઈ નાખનાર છે. આ શાસ્ત્ર બુદ્ધિની જડતારૂપ અંધકારને દૂર 
કરવામાં સૂર્ય સમાન છે. આવા અપાર મહિમાવાળું આ ધર્મશાસ્ત્ર છે. ૨૦ આ 
શાસ્ત્રમાં વર્ણાશ્રમાદિ ધમનાં બધાં જ અંગોનો સુંદર નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 
આ શાસ્ત્ર વેદાદિ આઠશાસ્્રોના સિદ્ધાંતોની વિરોધાભાસરૂપી ભ્રમણાઓને દૂર 
કરનાર છે. આ શાસ્ત્ર ઈચ્છિત મનોરથો પૂણ કરનાર હોવાથી સર્વોત્તમ છે. તેમજ 
સાંભળવા માત્રથી ભગવદ્‌ ભક્તોનાં મન અને કાનને આનંદ ઉપજાવે છે. ₹* આ 
શાસ્ત્ર સાંભળવા માત્રથી હૃદયમાંથી વિવિધ સંશયો રૂપી શલ્યો બહાર કાઢી નાખે 
છે. કુબુદ્ધિને હરી લે છે. કામ ક્રોધાદિક અંતઃશત્રુઓના ભયને દૂર કરે છે. તેમજ 
કવિજનોના આભૂષણરૂપ હોવાથી આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર સર્વોપરી વર્તે છે. ૨૨ 
વક્તા સુવ્રતમુનિનું જીવન ચરિત્રઃ-આ પૃથ્વી પર ભારતદેશને 
વિષે કુરુક્ષેત્ર નામનું પાવનકારી પ્રસિદ્ધ પવિત્ર તીર્થ આવેલું છે. આ તીર્થ ધર્મની 
અભિવૃદ્ધિ ઈચ્છતા બુદ્ધિશાળી મહાપુરુષોએ સેવવા યોગ્ય છે. ૨* આ પવિત્ર 
તીર્થ ભૂમિમાં સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય, શાંતિ આદિ સદ્ગુણોથી સુશોભિત, શ્રીહરિના 
એકાંતિક ભક્ત બ્રહ્મર્ષિ સુવ્રતમુનિ નિવાસ કરીને રહેતા હતા. *” તેમની ભક્તિથી 
વશ થયેલા ભગવાન સ્વયં તેમણે અપણ કરેલા પૂજાના સમગ્ર ઉપચારોને પ્રત્યક્ષ 


૮૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


સોડન્તહ્તિ ભમવત્િ ₹સૈ મુર્વાસયા મુસિ? । તીર્થાનિ વ્યતરસ્ૂમાવસાન્‌ સદ્ત્મ રર્શયન્‌ ॥ ર૭ 
તૃન્સવનં સ જાશીં ત્ત મત્વા તીર્થવિધો સત 1 પ્રાપગ્ઝમન્તાથપુરીમુપજળ્ડે મછોવ્ધેઃ ॥ ર૮ 
સ્તે ચત્ર સ્વમસ ભ્ય: જુખષ્ળ: સાક્ષાત્લ્વટર્શનમ્‌ । પૃથિવ્યાં તોપમા યસ્થાઃ પ્રતાપાત્તિશયાદ્ધરેડ ॥ ૨૨ 
યત્ર પચ્નયુ જાલેષુ પ્રાતરાટ્ષુ વાન્વરપ્‌ । ગાયતે વાસુહેવસ્ય મછાનેવાર્ષનોત્લવઃ ॥ રૂ૦ 
તત્ક્ષેત્રફ્શનપ્રાતપરમાનન્ટ આત્મતડ । આવાસમજસેત્તત્ર ત્રજતીર્થેડતિપાવને ॥ રૂ૨ 
પ્રત્યઈ પ્જા ત્ત શ્રીગનન્તાથર્્શનમ્‌ । ત્રજાર પાલયન્‌ ધર્મ ભિ ત્ત તવધા દરેડ ॥ રર 
પ્રાતેભ્ય: સ્વાસ્તિજ નૃષ્યો મુમુક્ુભ્ય ૩૫ારિશત્‌ | જળ સ્વધર્મ ત્ત સિર્માનો વિગિતિસ્દ્રિય: ॥ રર 
તત્રાગતોડમૂદ્વાગપિગુગરાળામધીશ્રર । માનતા પ્રતાપસિર્શ્ર ત્યરુરાગ્યો વિરામવાન્‌ ॥ રૂ૦ 


આવીને સ્વીકારતા હતા. રપ તે ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી સુવ્રતમુનિને ત્રણે કાળનું 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હતું. આ સુવ્રતમુનિને વિશુદ્ધબુદ્ધિવાળા કોઈક જ ભગવાનના 
ભક્તો ઓળખી શકતા હતા. *“ એ સુવ્રતમુનિ આ પૃથ્વી ઉપરથી શ્રીહરિ જ્યારે 
સ્વેચ્છાએ અંતર્ધાન થયા ત્યારે ગુરુ શતાનંદમુનિ એવા મારી આજ્ઞાથી આ ભૂમિપર 
રહેલા અજ્ઞાની જનોને પ્રગટ ભગવાનના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો ઉપાય દેખાડવા 
તીર્થોમાં વિચરી રહ્યા હતા. ?ફરતા ફરતા અહિંસા આદિ ધર્મોની સાથે તીર્થવિધિના 
નિયમોનું યથાર્થ પાલન કરતા સુવ્રતમુનિ કાશી, વૃંદાવન વગેરે તીર્થોમાં ફરીને 
પૂર્વે સમુદ્ર કિનારે ઓરીસાપ્રાંતમાં આવેલ તીર્થરાજ જગજન્ઞાથપુરીમાં આવ્યા *“ 
આ તીર્થમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ભક્તોને સાક્ષાત્‌ દર્શન આપે છે. શ્રીહરિના 
પ્રભાવથી અત્યંત પ્રભાવી બનેલા આ તીર્થસ્થાનની ઉપમા આપી શકાય તેવાં 
અન્ય કોઈ તીર્થો નથી. *“ આ તીથભૂમિમાં પ્રતિદિન પાંચ વખત જગજ્ઞાથ 
ભગવાનની પૂજા અર્ચનાનો મહાન ઉત્સવ ઉજવાય છે. *૦પાવનકારી આ તીર્થનાં 
દર્શનથી સુવ્રતમુનિને અતિશય આનંદ થયો. અને પછી ત્યાંજ ચક્તીર્થ નામના 
અતિ પવિત્ર સ્થળમાં નિવાસ કરીને રહ્યા. * તેઓ સ્વધમંનું પાલન કરતા અને 
શ્રીહરિની નવધા ભક્તિમય જીવન જીવતા, નિત્ય પાંચ વખત શ્રીજગજ્ઞાથ 
ભગવાનનાં દર્શન કરતા હતા. ** તેઓ નિમાંની અને ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય 
મેળવનારા સાધુપુરુષ હતા. તેમજ પોતાની સમીપે આવતા મુમુક્ષુઓને સ્વધર્મ 
અને પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિકૃષ્ણભક્તિનો ઉપદેશ આપતા હતા.5* 

વક્તાશ્રીની સાથે શ્રોતા પ્રતાપસિંહનું મિલનઃ- તે જગન્ઞાથપુરીમાં 
પ્રતાપસિંહ નામે ગુજરાતના ધર્મિષ્ઠ રાજા આવ્યા. પ્રત્યક્ષ ભગવાનનાં દર્શન 
કરવાની ઇચ્છાથી તીવ્ર વેરાગ્યના વેગે ઘરનો ત્યાગ કરીને નીકળી ગયા હતા. 57 


અ. ૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૮૭ 


ધર્મી રૃષ્ળસ્ય બસ્શ્ર તત્પ્રત્યક્ષેક્ષખોત્લુવડ । અવસત્લોડષિ તત્રેવ તીર્થે સત્તા: ॥ રેપ 
સ "જવા તનદ્રાક્ષીયસીનં જોશ આસને | બોધયત્તં મુમુક્ષૂન્‌ તન્‌ રુ ળળમાદાત્મ્યમાલ્રત્‌ ॥ રૂ૬ 
તપસ્વિનં પ્રશાન્ત વ સ્વધર્મસ્થં શુચિ મૂહુમ્‌ | પાસયન્તં ત્રહ્તર્ય તિતિક્ષું સિદ્રયોમિનમ્‌ ॥ રૂ૭ 
વિવેજવૈરામ્યયુત ગિતા્તવેરિળિ સ્થિસ્મ્‌ | ગાત્મતિઈ વૈષ્ળવેન્દ્ર પટું સજ્ધમવોધને ॥ રૂ૮ 
સાધુસક્ષળસમપન્ત પૂર્ણજામમવેત્ય તમ્‌ । વિનવેનોપસાથાથ પ્રળમ્યોવાત્ત ભૂપત્તિઃ ॥ રૂ૨ 
મુનિવર્ય ! પ્રપન્નોડસ્મિ ત્વામઈં સાધુલક્ષળમ્‌ । મુસ્તેય સંસુતેર્યેન તન્મે ત્વં વસુમ્સિ ॥ ૪૦ 
રતિ પૂછ: સ વિપ્રપિર્માનયિત્તા તમાલરત્‌ | ૩વાત્ત તૃપ્તિ પ્રીતો મુમુક્ષુગનવછમ: ॥ ૪૨ 
સાધુ પૂછ ત્વયા ભૂપ ! યતોડસ્તિ સિતમાત્મનઃ । જાર્ય નૃહેસેનેતટ્દે યદ્ધિયુસ્યેત સંસુતિ: ॥ ૪૨ 


તે ધાર્મિક અને ભગવાનના ભક્ત હતા. તેના અંતરમાં પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણદર્શનની ઉત્કટ 
ઇચ્છા વતતી હતી. કોઈ પ્રત્યક્ષ ભગવાનનાં દર્શન કરાવે તેવા સંતની શોધમાં 
તેઓ ત્યાંજ પવિત્ર જગજ્ઞાથતીર્થમાં નિવાસ કરીને રહેલા હતા. *" ચક્રતીર્થમાં 
ફરતાં ફરતાં એક દિવસ તે પ્રતાપસિહ રાજાએ દ્ભાસન ઉપર બેસી મુમુક્ષુઓને 
આદરપૂર્વક સાક્ષાત્‌ શ્રીહરિના મહિમાનો બોધ આપતા સુવ્રતમુનિને જોયા. *“ તે 
મુનિ તપમાં નિષ્ઠાવાળા અને સ્વભાવે શાંત હતા. પોતાના સાધુના ધર્મમાં રહેલા, 
તેમનું બાહ્ય અને આંત્રિક જીવન અત્યંત પવિત્ર હતું. કોમળચિત્ત અને બ્રહ્મચર્યનું 
પાલન કરનારા હતા. સુખદુઃખ આદિ દ્ંદ્દોને સહન કરનારા ક્ષમાવાન હતા, સાક્ષાત્‌ 
ભગવાન શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં સમાધિની સ્થિતિરૂપ યોગસિદ્ધિને પામેલા હતા. 
૨9 તે આત્મા અનાત્માના યથાર્થ વિચારરૂપ વિવેક અને તીવ્ર વેરાગ્યે યુક્ત હતા. 
કામ ક્રોધાદિક અંતઃશત્રુઓ ઉપર તેમણે વિજય મેળવ્યો હતો. વિષમ દેશકાળમાં 
પણ પોતાના ધર્મમાં સ્થિરબુદ્ધિવાળા હતા. આત્મસ્વરૂપમાં અડગ નિષ્ઠાવાળા, 
સ્થિતપ્રજ્ઞ તે સુવ્રતમુનિ ભગવદ્‌ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ અને ભાગવતધમંનો બોધ 
આપવામાં ચતુર હતા.* પ્રતાપસિંહ રાજા આવા સુવ્રતમુનિને સર્વસાધુગુણે સંપજ્ઞ 
અને પૂર્ણકામ જાણી વિનયપૂર્વક તેમની સમીપે આવી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી બજે 
હાથ જોડી કહેવા લાગ્યા.*“ 

હે મુનિવર્ય ! હું સાધુગુણે સંપન્ન એવા તમારે શરણે આવ્યો છું. એથી જે 
સાધન કરવાથી હું આ જન્મ મરણરૂપ સંસૃતિમાંથી મૂકાઈ જાઉ તેવો ઉપાય મને 
બતાવો.” આપ્રમાણેનો પ્રતાપસિંહ રાજાનો વિનય પ્રશ્ન સાંભળી મુમુક્ષુ જનોને 
વહાલા સુવ્રતમુનિ બહુ પ્રસજ્ઞ થયા અને રાજાને આદર આપી કહેવા લાગ્યા.“ 


૮૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 


સીજાસ્યાસ્ય ગમત્તાથનામ્નો તવવિધાં નૃપ ! । ગુ ભસ તથૈવ ત્વં પ્રાપ્યસે શ્રેય ફીપ્સિતમ્‌ ॥ ૪ર 
રૃત્યુસ્ઠ: શિર્સાડડતાય તદ્વાવયં સ તથાડજરોત્‌ । સમામમં ત્ત સિશ્છય મુનેસ્તસ્થાનુવાસરમ્‌ 1૪૪ 
રૃત્થં દિ ભગત: જીષ્નં તસ્યાસીત્તિર્યતા મતિડ । તતો મુતિમવૈદ્રાગા સાક્ષાસ્છીજુખ્ળસેવિનમ્‌ 10૫ 
ઝથ પ્રળમ્ય તં ભૂયઃ પ્રોવાત્ત પ્રાસ્સિર્નપ । ત્વં સાક્ષાત્ગુખ્ખસેવીતિ વિષ્રર્ષે ! પ્રતિભાતિ મે ॥ ૪૬ 
ભાષતે હિ ત્વયા જીષ્નો મુસ ત્તાત્નં ત્વવાપિતમ્‌। ર્ત્થં હિ ભાતિ મે સ્તિછેસ્તવ તોજવિભક્ષખે? ૪૭ 
સમર્થોડસિ તતો ત્રહ્સન્મય્વષિ ત્વમનુપ્રદમ્‌ । જર્તુમર્હીસ વેનાઇ સાક્ષાદ્વીક્ષેય તં પ્રભુમ્‌ ॥ ૪૮ 
હ્‌વમુત્તે નૃષેળોત્તે સુત્રતઃ પ્રીતિમાન્ત તમ્‌ । અતીવ રુર્લમં નુળાં સાક્ષાત્જુખ્મેક્ષળં નૃપ ! ॥ ૪૨ 
તત્્થ ગછૂ રાન્યં મછાન્તથ્રજ્વતિન | ૩ તપશ્ર જુર્વસ્તિ ત્યસુમેણા વિવેજિન: ॥ ૫૦ 


સુવ્રતમુનિ અને પ્રતાપસિંહ રાજાનો સંવાદ :- હે ભૂપ ! તમે 
બહુ સારોપ્રશ્ન કર્યો છે. આ પ્રશ્નમાંજ તમારું પોતાનું હિત રહેલું છે. સંસારના 
બંધનોમાંથી મુક્તિ મેળવવી એજ માનવ જન્મનું પરમ કર્તવ્ય છે.** હે રાજન્‌! 
જગજ્ઞાથ સ્વરૂપે વિરાજતા આ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની નવધા ભક્તિ કરો. તે ભક્તિ 
કરવાથી જ તમને ઈચ્છિત આત્યંતિક મુક્તિ પ્રામ થશે.* 

આ પ્રમાણેનાં સુવ્રતમુનિનાં વચનોને રાજા મસ્તક ઉપર ચડાવી તે જ 
પ્રમાણે વર્તવા લાગ્યા અને તેમનો દરરોજ નિષ્કામભાવે સમાગમ કરવા લાગ્યા.” 
આ રીતે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનું ભજન કરતા પ્રતાપસિંહ રાજાની બુદ્ધિ વિશુદ્ધ થઈ 
ગઈ અને મુનિની સામે આવી બેઠેલા સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણની સેવાપૂજા મુનિ કરે છે 
એવાં તેમને દર્શન થયાં.” આવા પ્રકારની અનુભૂતિ થવાથી સુવ્રતમુનિને બે હાથ 
જોડી રાજા કહેવા લાગ્યા કે હે મુનિ ! તમે પ્રગટપણે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની સેવા 
પૂજા કરો છો તેવી મને અનુભૂતિ થાય છે.** તમારાં સામાન્ય મનુષ્યોથી વિલક્ષણ 
ચિહ્મો જોતાં મને એવી પ્રતીતિ થાય છે કે પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા તમારી સાથે બોલે છે. 
અને તમે અર્પણ કરેલ નૈવેધ પણ આરોગે છે.” હે બ્રહ્મન્‌ ! તમે પ્રત્યક્ષ 
પરમાત્માના ઉપાસક છો અને શરણે આવેલા મુમુક્ષુના સંસૃતિબંધનને તોડવા 
સમર્થ છો. એટલે તમારે શરણે આવેલા મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો.જેણે કરીને હું 
પણ તે કાળમાયા આદિના નિયામક એવા સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં પ્રત્યક્ષ 
દર્શન કરી શકું.“ 

આપ્રમાણેનાં પ્રતાપસિંહ રાજાનાં વચનો સાંભળી અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા 
સુવ્રતમુનિ રાજાને કહેવા લાગ્યા, હે નૃપ ! મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણનાં 
દર્શન થવાં અતિ દૂર્લભ છે. “ પ્રત્યક્ષ ભગવાનનાં દર્શન માટે તો મોટા મોટા 


અ. ૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૮૯ 


ધર્મજ્ઞાનવિરામારિસાધનાનાં ત્ત સત્જલમ્‌ | પ્તરેવોહિતિં સદ્ધિ્યત્સાક્ષાદ્ધિષ્ખુતોષળપ્‌ ॥ ૫૨ 
તથાપિ સ્વેસ્છયા યહિ સ ધર્મ સતોડવિતુમ્‌ । દત્તું તત તર્રુહો મૂમો ગાયતે તાહિ ર્શ્યતે ॥ ૫૨ 
સાક્ષારૂશ્યોડષિ સરવેષામેષ વૈ ભમવાન્‌ સ્વયમ્‌ । રતિ તુ સાયતે જેશિત્ન તુ સવેનેરાવુમતિ? ॥ ખરે 
ગાતોડપૂત્‌ સાન્પ્રત મૂમો વ્ેસલેપૂત્તરષુ સઃ । મત્ત ધર્માદ્રિરિતિ પ્રસિદ્ધ સારવો દ્િગ: 1૪ 
સાક્ષાત્સ માં હિ મિસિતોડનુપ્રઈ જુતવાન્મચિ । તેન તં સર્વજ રાગન્‌ ! વીક્ષે સિગટ્શોડ પ્રત: ॥૫૪ 
ઝનમસુસમૂતિઃ સ પ્રમ? સામ્પ્રતમેવ હિ | ગત્તાદ્તોડમવત્સ્વાનાં મનાસ્યાજીષ્ય ત્તાત્મસિ ॥૫૬ 
મુર્વાસયા ત્રસમ્યત્ર તીર્થોદ્‌ેશેન પૂતતે | મુમુક્ત્્રતિ તદ્વાર્તા: જુવન્નાર્ષમવર્તનઃ ।॥ ૫૭ 
મુનિવાવ્યમિત્િ શ્રુત્વા સોડ તિદમના નૃપ$ । પ્રળમ્યોવાત્ત તં ભૂયો વદ્ધાગ્નસિપુટડ સુધી$ । ૫૮ 


ચક્રવર્તી રાજાઓએ પણ રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો છે, ઘરબારનો ત્યાગ કર્યો છે. સત્‌ 
અસત્નો વિવેક પ્રાપ્ત કરી ઉગ્ર તપશ્ચર્યા પણ કરી છે. "” પ્રત્યક્ષ પરમાત્માની 
પ્રસજ્ઞતા એજ ધમ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય આદિ સાધનોનું ઉત્તમ ફળ છે. એમ નારદાદિ 
સંતોએ કહેલું છે. '' તેમ છતાં ભગવાન જ્યારે પોતાની ઇચ્છાથી ભાગવતધર્મનું 
અને સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરવા તેમજ તેમના દ્રોહી અસુરોનો વિનાશ કરવા પૃથ્વી 
પર અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે સર્વે જનોને પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. 
મનુષ્યાકૃંતિમાં રહેલા એ પ્રત્યક્ષ ભગવાન સર્વેને દેખાતા હોવા છતાં “આ ભગવાન 
જ છે.' આવા પ્રકારનું જ્ઞાન તો કોઈ તેના એકાંતિક ભક્તોના સમાગમવાળા 
વિરલાઓને જ થાય છે, પણ સર્વેને થતું નથી. "* તે પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ તો હાલ 
આ પૃથ્વી ઉપર ઉત્તર કૌશળ દેશમાં સરવરીયા બ્રાહ્મણ કુળમાં ધર્મદેવ અને 
ભક્તિદેવી થકી પ્રગટ થઇને “હરિ' એવા નામથી સવંત્ર પ્રસિદ્ધ પામ્યા છે. "* હે 
રાજન્‌ ! તે પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિનું મને મિલન થયું છે. અને તેણે મારા ઉપર મોટો 
અનુગ્રહ પણ કર્યો છે. તેથી હું મારી નજર સમક્ષ તેમનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન હમેશાં કરું 
છું. "પ ભનુષ્યોનું મંગળ કરનાર પ્રત્યક્ષ એ શ્રીહરિ ટુંક સમયમાં જ પોતાના 
ભક્તજનોની ચિત્તવૃત્તિ પોતાની મૂર્તિમાં ખેંચીને અંતર્ધાન થઈ ગયા છે. "* ત્યાર 
પછી હું જડભરતની જેમ વિચરણ કરતો કરતો મારા ગુરુદેવ શતાનંદમુનિની 
આજ્ઞાથી મુમુક્ષુજનોની આગળ તે ભગવાન શ્રીહરિનાં મહિમાસભર ચરિત્રોનું 
ગાન કરતો કરતો આ ભૂમિ ઉપર તીર્થાટન કરવાના બહાને વિચરું છું. " આ 
પ્રમાણેના સુવ્રતમુનિના વચનો સાંભળી વિશુદ્ધમતિવાળા તે પ્રતાપસિંહ રાજાનું 
મન અતિશય પ્રસજ્ઞ થયું. બે હાથ જોડી મુનિને નમસ્કાર કરી ફરી કહેવા લાગ્યા. 


૯૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧ 
ઝછે ! માન્ય મમ વ્રજ મે સજ ગનુ? | યત્ત્વત્લમામમં પ્રાઇડ સુરાળામષિ રુર્લભમ્‌ ॥ ૫૨ 
જરળા મમવદ્ધસ્છાઃ પૂ્ળજામાં ગિ ક્િતો | ગનુપ્રણાય ગીવાનાં વિત્તરત્તિ મુમુક્ષતામ્‌ં ॥ ૬૦ 
ઝતસ્ત્વં રુપા ત્રહ્શ્રસ્ત્રિ સજલ દરેડ । વજીુમદસિ મે ત્તસ્ય ચથાર્ઈં થથાશ્રુતમ્‌ ॥ ૬૨ 
ઝઆવિરાસીઘથા મૂન થસત્ત્ત જુતવાન્વ્રમુ: । તત્તસ્છુત્રૂષવે મણમવ્યદ્રમનસે વર્‌ | ૬૨ 
રતિ ક્ષિતીશેન ઈરેશ્રસ્ત્િં ત્રદ્ધાવતા તેન છિતાય પૂછ: । 
ચથાશ્રુત સ્વેન તથા સ સર્વ પ્રવસુમારેભ ત્રદ ષિઃ પ્રસત્તઃ ॥ દ્ર 
// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹7ર%» %727ર% ૪₹%77જ ર 
૪%077777₹77%77%77%  ₹%27)5થ27%: // ? // 


૫૮ પ્રતાપસિંહ રાજા કહે છે, હે બ્રહ્મન્‌ ! હું અતિશય ભાગ્યશાળી છું, મારો જન્મ 
આજે સફળ થયો. કારણ કે દેવતાઓન દુર્લમ એવો આપનો સમાગમ મને મળ્યો 
છે. પ૬ કરૂણારસથી ભરપુર અને પૂર્ણકામ એવા આપના જેવા સંતો મુમુક્ષુ 
જીવાત્માઓને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવી આપવારૂપ અનુગ્રહને અર્થે જ 
આ ભૂમિ ઉપર વિચરણ કરે છે. “૦ એટલા માટે હે બ્રહ્મન્‌ ! તે ધર્મ ભક્તિ થકી 
પ્રગટેલા ભગવાન શ્રીહરિનાં સમગ્ર ચરિત્રો જે તમે જોયાં હોય અને સાંભળ્યાં 
હોય તે ધ્યાન કરીને મને સંભળાવો. “* એ સમર્થ ભગવાન શ્રીહરિ આ પૃથ્વી 
ઉપર જે રીતે પ્રગટ થયા અને જે જે લીલા ચરિત્રોનો વિસ્તાર કર્યો તે સમગ્ર 
ચરિત્રો સાંભળવાની મારા મનમાં તીવ્ર ઈચ્છા થઇ છે, તેમજ તે ચરિત્રો સાંભળવા 
મારું મન એકાગ્ર બન્યું છે, માટે મને સંભળાવો. “૨ ભગવાનનાં ચરિત્રો 
સાંભળવામાં શ્રદ્ધાવાળા પ્રતાપસિંહ રાજાએ પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે પ્રત્યક્ષ 
ભગવાન શ્રીહરિનાં ચરિત્રો સાંભળવા સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો, તેથી સુવ્રત મુનિ બહુજ 
પ્રસજ્ઞ થયા અને પોતાના ગુરુ શતાનંદમુનિ પાસેથી જે રીતે સાંભળ્યાં હતાં તે 
સમગ્ર ચરિત્રો પ્રસજ્ઞ મને પ્રતાપસિંહ રાજાને સંભળાવવા લાગ્યા. “* 

અ/ 5»/છ ૪૦૬૮#/2? 57 -ન/2/%૯૪ન/ ૪/ટે%૪&5/ %7%ત્‌ 
2/ત2//2/%૬ન ન/ઝે 55₹/%ઝ»/ 5૭% %ક૦2૯૪%/ 2#૮જ/જઝ ૪ને 
&/૮/%/27/6 2/97ન/ 2/%/ગ/%જું /7₹5%6 કયું છે ન/%ે 5/6૯? ઇ્૦//૦/ 
છૂ %5?. -- ૨ -- 


અ.ર પ્રથમ પ્રકરણ ૯૧ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
સલત તસિઞમૂલિત્તિસ્સજાનામધિજશ્વેતસમનોઇસ્પ્રજાશે । 
રટ «શતરન્યર્વ્યસૂપં ભમવત્ત તમઇં ઈરિં તમામ || ૨ 
શરળામતજેરિનાં ત્ત માયાં ત્રિમુળાં યશ્ર જટોર્જર્મબન્ધાન્‌ । 
જરુળાદ્રટ્શેલ તાશચિત્વા નયત્તિ બ્રહ્મપુર સુટુર્લમં તાન્‌ । ર 
સિગનેત્રતજેસ્ત્તન્દ્રમીશ [તસન્ત દ્યે બરિશ્વ સત્યમ્‌ । 
જમલતાભયવનપાળિમીડે ગતહ્શ્યામતનું સિતાશુજ તમ્‌ ॥ ર 


ઝશેષવ્રણાળ્યપ્રમુરષિ સિગેસ્છાત્તતૃતનુર્ગયત્વેજ: સ્વામી સ ત્ત સુરનરેન્દ્રાત્તિતપર । 
તમીશામીશાનં ક્ષરપરમઇં ત્તાક્ષરપર રિ વન્રે વાત્ત મમ સ હિ જસેત્વઘ વિમતામ્‌ ॥ ૪ 


અધ્યાય - ર 
-$ વક્તાતું મંગલાચરાઝા :- 


પ્રતાપસિંહ રાજાએ ભગવાન શ્રીહરિનાં ચરિત્રો સંભળાવવાની વિનંતી 
કરી તેથી અતિશય પ્રસન્ન થયેલા સુવ્રતમુનિ કથાના પ્રારંભમાં ઇષ્ટદેવ શ્રીહરિ 
અને ગુરુશ્રી શતાનંદમુનિને પ્રથમ હાથ જોડી આંખો મીંચી વંદના કરે છે. 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીહરિને હું કાયા, મન, 
વાણીથી ભાવપૂર્વક વંદન કરું છું. એ શ્રીહરિ હમેશાં પોતાની મૂર્તિનું અખંડ સ્મરણ 
કરનાર એકાંતિક ભક્તજનોના અંતરમાં પ્રગટેલા અતિશય રમણીય શ્વેત પ્રકાશને 
વિષે અતિશય રમણીય પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપનું દર્શન કરાવનારા છે.પ અને પોતાને 
શરણે આવેલા જીવાત્માઓનાં કઠોર કર્મોનાં બંધનો અને અંતરમાં પડેલી 
અવિધારૂપ ત્રિગુણી માયાના આવરણને પોતાની કરૂણા ભરેલી દષ્ટિથી ભેદી 
તેઓને દુર્લભ એવું બ્રહ્મપુરધામને વિષે લઈ જાય છે.૨ અને વળી પોતાના 
ભક્તજનોના નેત્રરૂપી ચકોર પક્ષીને ચંદ્રમાની પેઠે આનંદ ઉપજાવનારા છે. સકલ 
એશ્ચયોના સ્વામી છે, ભક્તના હૃદયકમળમાં અને બહાર નેત્રોઆગળ રમણીય 
દિવ્ય સ્વરૂપે સદાય શોભી રહ્યા છે. જમણા હાથમાં કોમળ કમળ ધારણ કરનારા, 
ડાબા હાથે ભક્તજનોને અભયદાન આપનારા, નવીન મેઘ સમાન શ્યામસુંદર 
શરીરવાળા અને સદાય શ્વેત વસ્ત્રમાં શોભતા એવા મારા ઇષ્ટદેવ શ્રીહરિની હું 
સ્તુતિ કરું છું.* 


લ્ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.ર 


વૈરાન્યવેમપરિદાતસમેસ્ટ્રિયાર્થ વિષ્નુપ્રસાવ્સમિતાર્વિસયોમસિદ્ધિમ્‌ । 

ગુ ખ્ળાય્પ્રયુપાસનવતાધટ્ઢાત્મનિષ તં વિષ્નુટ્ત્તતનયં સ્તગુ#ુ નમામિ ॥ ૫ 

સરવસતાં પ્રાપ્ય ₹રેડ પ્રસાલત્તસ્તિત્રતાસ્ત્રિમિટ્‌ સતત્વા । 

ચોડપાતયદ્ઞયાસસયુતાજૃતિર્નઃ પ્રીત: શતાનન્ટ્મુનિ સ ભૂયાત્‌ ॥ ૬ 
પ્રશ્નસ્ત્વયેષ રાગર્ષે ! જુતતઃ સમ્યટ્મુમુક્ષુળા | યત્યૃત્ઝાન જથાં વિષ્નોર્ગનસંસૃતિમોત્તનીમ્‌ ॥ ૭ 
ગન્માન્તસ્સદક્ઞોવ્થો વેષાં સ્થાત્પુળ્યસસ્રવ; | થાયા: શ્રવળે બુદ્ધિસ્તેષામેવ દરેર્મવેત્‌ ॥ ૮ 
શ્રીઈરેસ્રરિતિ વળી શતાનન્લે ગુમુશજ ઈ । તત્ઝુપાલવ્યસાર્વસ્ય સિદ્ધયોમ: જીશામધી; ॥ ૨ 


અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી હોવા છતાં સ્વેચ્છાથી મનુષ્યશરીરને ધારણ 
કરનારા હે શ્રીહરિ ! તમે અનુપમ એક જ છો. અથાંત્‌ તમારી સમાન કે તમારાથી 
વિશેષ આ જગતમાં બીજુંકોઈ નથી. તમે સર્વે જીવ ઇશ્વરોના સ્વામી છો. બ્રહ્માદિ 
દેવતાઓ પણ તમારાં ચરણ કમળને પૂજે છે, તમે સર્વેના નિયંતા છો. ઈશ્વરોના 
પણ તમે ઇશ્વર છો. ક્ષર અને અક્ષરથી પણ તમે પર છો. એવા શ્રીહરિ તમે સર્વત્ર 
જયકારી પ્રવર્તો. એવા આપનાં ચરણ કમળમાં હું દાસ ભાવે વંદન કરું છું. તમે 
અત્યારે મારી વાણીને નિર્મળ કરો.” 

ગુરુવંદનાઃ- વેરાગ્યના વેગથી ઇન્દ્રિયોના પંચવિષયોનો ત્યાગ કરી, 
સર્વના અંતર્યામી પરમાત્મા શ્રીહરિની કૃપાથી સમસ્ત યોગસિદ્ધિને વરેલા અને 
સાક્ષાત્‌ ભક્તિ ધમના પુત્ર શ્રીહરિના ચરણ કમળની ઉપાસનાના બળે દઢ 
આત્મનિષ્ઠાને પામેલા મિથિલાદેશના વિષ્ણુદત્ત વિપ્રના પુત્ર એવા મારા ગુરુ 
શતાનંદ સ્વામીને હું બન્ઞે હાથ જોડી પ્રણામ કરું છું.પ મહર્ષિ વેદવ્યાસના પુત્ર 
શુકદેવજી સમાન આકૃતિવાળા આપને ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી ત્રિકાળજ્ઞાન 
પ્રાપ્ત થયું અને એ જ્ઞાનના પ્રભાવથી તમે શ્રીહરિનાં આશ્ચર્યકારી ચરિત્રોથી સભર 
આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રની રચના કરી મારા જેવા શિષ્યોને ભણાવ્યું, એવા મારા 
ગુરૂ શતાનંદમુનિ મારા ઉપર પ્રસજ્ઞ થાઓ.“ આ પ્રમાણે સુવ્રતમુનિ ઈષ્ટદેવ અને 
ગુરૂની વંદના કરી રાજા પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા. 

હે રાજર્ષિ ! તમે ખરેખર મુમુક્ષુ છો, તમે આ અતિ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. 
કારણ કે ભગવદ્‌કથા સંબંધી પ્રશ્ન મનુષ્યોને સંસારનાં બંધનોથી મુકાવનાર છે. 
જે મનુષ્યોનાં હજારો જન્મનાં પુણ્ય ઉદય થયાં હોય તેને જ આ ભગવદ્‌કથા 
શ્રવણ કરવામાં રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી સર્વજ્ઞ બનેલા 


અ.ર પ્રથમ પ્રકરણ ૯૩ 


તલ્ઇ પરમં પુળ્ય નૃપ ! સત્લસ્િીવનમ્‌ | તસ્મારેવ ણધિમતમશેષં જથયામિ ત્તે ॥ ૨૦ 
રાગોવાત્ત 

સેડસૌો શતાનન્સ્મુનિઃ છ ગાત? જસ્ય વા સુત? । જથ તાપ્રીળયદ્રિષ્નું છેન્ટ વ્યરત્તયત્લ ત્ત ॥ ૨૨ 

પતન્મે મુસિવર્ય ! ત્વં ત્રદિ સર્વ બુભુત્સતે । સર્વસસ્ય ન તે વિસ્વવિસાત મછામુને ! ॥ ૨૨ 

ઝઇમવ્યપ્રત્તત્તોડસ્મિ ત્યુત્ાન્યસુરષળ: । તતઃ શ્રાવય તત્સ શુશ્રુષું મામશેષતડ ॥ શરૂ 

રતિ મૂપતિના તેન પૂણે મામવતો દ્વિગ: | થથાનુમૂત તત્યર્વ જથયામાસ તં મુજ ॥ ૨૪ 
સુત્રત ડવાત્ર 

ઝસ્તિ ભૂમિતલે પુળ્યા નમરી મિથિત્તા નૃપ ! | તસ્યામભૂર્ટ્િગવસે વિષ્નુહ્સોડતિધામિજ ॥ ૨ણ 

તસ્ય પુત્રઃ શતાનન્સે નેષ્િજં વ્રતમાસ્થિતડ । રાતો ગુળમળેઃ સજ્િમ્સ્શુત્રૂષવમેડભવત્‌ ॥ ૨૬ 


અને યોગસિદ્ધિને વરેલા કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા બ્રહ્મચારી મારા ગુરુ શતાનંદ સ્વામીએ 
તે પ્રગટ ભગવાન શ્રીહરિનાં ચરિત્રોનું આ શાસ્ત્ર રચ્યું છે.“ હે નૃપ ! તે આ 
શાસ્રનો અભ્યાસ મે તેમની પાસેથી જ કર્યો છે તે આ સ્વોત્કૃષ્ટ સત્સંગિજીવન 
શાસ્ત્રની સમગ્ર કથા હું તમને સંભળાવીશ.** 

રાજાના પ્રશ્નોઃ- પ્રતાપસિંહ રાજા કહે છે, હે મુનિ ! એ આપના ગુરુ 
શતાનંદ મુનિ કોણ હતા ? તેમની જન્મભૂમિ કઇ ? તે કોના પુત્ર હતા ? તેમણે 
ભગવાન શ્રીહરિને કેવી રીતે રાજી કર્યા? અને આ સત્સંગિજીવન શાસ્ત્રની રચના 
તેમણે કયાં રહીને કરી ?.૫૧ હે મુનિવર્ય! આ બધું જાણવાની મને ઇચ્છા છે. માટે 
તમે મને કહો. હે મહામુનિ ! તમે સર્વજ્ઞ હોવાથી તમારાથી અજાણ્યું કાંઈ નથી.૫૨ 
મેં માયિક પંચવિષયોના ભોગની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી દીધો હોવાથી મારું મન 
એકાગ્ર બન્યું છે. તેથી હવે મને સમગ્ર સત્સંગિજીવન શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઈચ્છા 
થઈ છે. માટે મને તમે આ શાસ્ત્રની કથા સંભળાવો.” 

આ પ્રમાણે પ્રતાપસિંહ રાજાએ પૂછયું તેથી શ્રીહરિના એકાંતિક સંત 
સુત્રતમુનિ પોતે જે જાણ્યું હતું, જોયું હતું અને સાંભળ્યું હતું તે સવે શતાનંદમુનિનું 
વૃત્તાંત અને શ્રીહરિનાં ચરિત્રો અતિ હર્ષથી પ્રતાપસિંહ રાજાને કહેવા લાગ્યા.** 

શતાનંદ સ્વામીનું જીવન વૃતાંતઃ- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! 
આ પૃથ્વી ઉપર મિથિલા નામની પવિત્ર નગરી આવેલી છે. તે નગરીમાં અતિ 
ધાર્મિક વિષ્ણુદત્ત નામના પવિત્ર શ્રોષ્ઠ બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તેમને ત્યાં શતાનંદ 
નામના પુત્ર થયા, તે નેષ્ઠિક બ્રહ્મચયંવ્રતનું પાલન કરનારા હતા, શાસ્ત્રમાં કહેલા 


લ્૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.ર 


વેટ્શાસ્રપુરાળસઃ પસ્ત્રાર્થવ્તેવિટ્: । વિષયેષુ વિસ્છશ્ર સ્વધર્મત્તરલસસ્થિતિ: ।। ૨૭ 
શાખ્રેળ તક્ષુષા વાસો લેવમાનુષનક્મવિત્‌ | સવ્સવ્વ્યસ્છિવિસ્છાન્ન ૩રાસે મૃટુભાષળઃ ॥ ૨૮ 
ઝદિસવૃત્તિ; ૧૪ળઃ સત્લમામમનિર્વૃતિડ 1 પાસેક્ચેળ મગત્તિષ્નું તત્પરત્યક્ષેક્ષબેષળ: ॥ ૨૨ 
પશ્યત્તિ દિ ઇર્રિ સાક્ષાટૂઢમત્છા મુમુક્ષવ: । ઇતિ સિશ્ચિતવાન્‌ શાસ્રટ્છ્યા સ ત્ત તથાવિધ: । ૨૦ 
ભત્છચા શ્રીમદ્ધામવત પતિ સમ સ તિત્યળા । ત્ર્થ ત્તાપિ મનસા વ્યત્િત્તિ્તદ્રહઃ સ્થિત? ॥ ૨૨ 
હવજય પસમસ્યાસો સ્જન્ધસ્યાર્થ વિત્તિસ્યન્‌ | ૩પાસ્યં ભાસ્તે વર્ષે તરનારયળ સાવૈતૂ ॥ રર 
સ સત્ત પ્રત્યક્ષ પ્વાસ્તે વિશાતાયાં તપશ્ચરન્‌ । આજલ્પાન્ત સ્વયં ગુણે તારહેનોદ્ધવેન વ ॥ રર 
ઝથોત્જસ્તર્વિક્ષાયે જરિષ્યન્સજતાં ગૃતામ્‌ | તૈથિજેડ સઇ સ પ્રાયાગ્ઝનેર્લટરિજાશ્રમત્‌ ॥ ર૪ 


સર્વ સદ્ગુણોથી વિખ્યાત હતા અને ગુરુસેવા પરાયણ જીવન જીવનારા હતા.** 
તેવેદ, શાસ્ત્ર અને પુરાણોમાં તેમજ પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હતા, પંચ વિષયોમાં 
વિરક્ત અને દેશકાળની વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના ધર્મમાં અચળ 
નિષ્ઠાવાળા હતા.** તેમની પાસે શાસ્્રરૂપી દષ્ટિ હોવાથી સામે આવેલા દેવ કે 
મનુષ્યને તેનાં લક્ષણોથી જાણી જતા, સત્‌ અસત્ના વિવેકી એવા તે શાંત, ઉદાર 
અને મૃદુભાષી હતા.'“ અહિંસાવૃત્તિવાળા તે અતિ દયાળુ સ્વભાવના હતા. સાચા 
સંતોનો સમાગમ કરી તેમાંજ આનંદ મેળવતા તે વિપ્ર મનમાં પ્રત્યક્ષ ભગવાનનાં 
દર્શનની ઇચ્છા રાખી પરોક્ષભાવે ભગવાનનું ભજન કરતા હતા.** સંસારનાં 
બંધનોમાંથી મુક્ત થવાની ઈચ્છા ધરાવતા મુમુક્ષુ અને નિષ્ઠાવાન ભક્તો જ પ્રત્યક્ષ 
શ્રીહરિનાં દર્શન કરી શકે છે. આ પ્રમાણેના શાસ્ત્રનાં વચન મુજબ દઢ નિશ્ચય 
કરી પોતેપણ તેવી જ નિષ્ઠાવાળા ભક્ત થયા. તે શતાનંદ વિપ્ર હમેશાં ભક્તિભાવ 
પૂર્વક શ્રીમદભાગવત પુરાણનો પાઠ કરતા હતા અને એકાંત સ્થળમાં બેસી 
એકાગ્રચિત્તથી તેના અર્થનો પણ વિચાર કરતા રહેતા.* એક વખત પંચમ સ્કંધના 
અથનો વિચાર કરતા હતા ત્યારે ભરતખંડમાં ઉપાસના કરવા યોગ્ય એક 
નરનારાયણ ભગવાન છે, એમ તેમણે જાણ્યું.૨૨ એ શ્રીનરનારાયણ ભગવાન 
બદરિકાશ્રમમાં પ્રત્યક્ષ વિરાજીને જીવોના કલ્યાણ માટે કલ્પ પર્યત તપશ્ચર્યા કરે 
છે. અને તે પ્રત્યક્ષ પરમાત્માની નારદ, ઉદ્ધવ આદિ મુક્તો સેવા કરી રહ્યા છે.૨* 

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ભાગવતમાંથી નક્કી કરી પ્રત્યક્ષ ભગવાનનાં દર્શન 
કરવા આતુર બનેલા શતાનંદ વિપ્ર પોતાના માનવજન્મને સફળ બનાવવા ઘરનો 
ત્યાગ કરી દીધો અને તીથવાસી જનોની સાથે બદરિકાશ્રમમાં આવ્યા.” ત્યાં 


અ.ર પ્રથમ પ્રકરણ લ્પ 


સત્ર સાક્ષાદ્દિષ્નુપણી મજ્ઞાડસ્તિ મવમોત્તની । પુળ્યં તારજ્જુળ્ડ ત્ત તલી ળ્ડમઘાપઇમ્‌ ॥ ર૫ 
ડર્વશીસટ્ટુમં તીર્થ ચત્ર પચ્નાશિતાસ્તથા । પુળ્યાઃ સત્તિ ત્ત તીર્થાસિ યત્રાન્યાન્યપિ બૂરિશ: । ૨૬ 
ઝક્ષયાર્યતૃતીયાયાં પ્રાપ્ય ત્ત તત્ર સ દ્વિગઃ 1 નારાયળર્ષેરજરોલ્તાફપસ્ય ર્્શનમ્‌ ॥ ૨૭ 
ધર્મશાસ્રાનુસારેળ તૈથિજ વિધિમાત્તરન્‌ | તત્રેવાવાસમજસેદનીન્દ્રોડ્નાજી સાન્તરડ$ ॥ ર૮ 
સદામતેષુ લોજેષુ જુત્વા ચાત્રા મતેષ્વથ | પ્રસાહ્ચિતુમારેલે તારયળમૃૂષિ નૃપ ! ॥ ર૨ 
વિધાય નેત્યજં જ્મ પ્રત્યટં પુરતો દરેડ 1 પપાઠ ટશમસ્જન્ધં સમ્પૂર્ણ વિધિવત્યુધી$ ॥ ર૦ 
હવ તમારાધયતઃ જન્સ્મૂલકલાશિનઃ । વ્યતીયુસ્તસ્ય ષળ્માસા ીર્ષર્છેસર્વરઘત: 1 ર૨ 
ઉવલ્શ્યાં પ્રવોધન્યાં દ્વા પાતાર્ત્નાર્‌િ સ$ । વિધાય ગામર ત્તજે સિસદાસે સિશિ દ્િગ$ ॥ રર 


સાક્ષાત્‌ પરમાત્માના ચરણકમળમાંથી પ્રગટેલી અને ભવબંધનોમાંથી જીવને મુક્ત 
કરનારી પવિત્ર અલકનંદા નામની ગંગાનદી વહે છે. અને તે આશ્રમમાં પાવનકારી 
નારદકુંડ અને પાપને પ્રજાળનાર તપ્કુંડ નામનાં તીર્થો આવેલાં છે.ચ૫ અને ત્યાં 
ઉર્વશીસંગમ નામનું પણ તીર્થ આવેલું છે. ત્યાંપાવનકારી નારસિહી, નારદી વિગેરે 
પાંચ શિલાઓ રહેલી છે. તેમજ અન્ય પવિત્ર બીજાં બહુ તીર્થસ્થળો આવેલાં છે.૨“ 
શતાનંદ વિપ્રે વેશાખ સુદી ત્રીજ એટલે અક્ષયતૃતીયાના દિવસે એ 
બદરિકાશ્રમતીર્થમાં આવી અર્ચા સ્વરૂપે વિરાજતા ભગવાન શ્રીનરનારાયણનાં 
દર્શન કર્યા.? તેમજ ધર્મશાસ્ત્રને અનુસારે તીર્થને વિષે કરવાનો સમસ્ત વિધિ 
પૂર્ણ કરીને વણિશ્રેષ્ઠ શતાનંદ વિપ્ર મનને એકાગ્ર કરી તે આશ્રમમાંજ નરનારાયણ 
ભગવાનની સમીપે નિવાસ કરવા લાગ્યા.*“ સાથે આવેલા તીર્થવાસીઓ તીર્થયાત્રા 
કરી ચાલ્યા ગયા પછી હે રાજન્‌ ! તે શતાનંદ વિપ્રે ભગવાન શ્રીનારાયણત્ર્ધષિને 
પ્રસજ્ઞ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો.ચ્૯ 

સદ્બુદ્ધિમાન શતાનંદ વિપ્ર દરરોજ સંધ્યા વંદનાદિ નિત્યવિધિથી પરવારી 
અચ સ્વરૂપે બિરાજતા ભગવાન શ્રીનારાયણત્રકષિની આગળ વિધિપૂર્વક શ્રીમદ્‌ 
ભાગવતના દશમા સ્કંધનો પાઠ કરવા લાગ્યા.*૦ આ પ્રમાણે આરાધના કરતા 
દીર્ઘ દષ્ટિવાળા, તપમાં ખેદ નહિ પામનારા અને ભોજનમાં માત્ર કંદમૂળ અને 
ફળનો આહાર કરનારા શતાનંદ વિપ્રને છ માસ વિતી ગયા. એમ કરતાં કારતક 
સુદ પ્રબોધની એકાદશી આવી. તે દિવસે હમેશના મુજબ નિરાહારી રહી 
દશમસ્કંધનો પાઠ કરી ભગવાનનું પૂજન કર્યું. અને રાત્રીએ ભગવદ્‌ ગુણ 
સંકીર્તનની સાથે જાગરણ કર્યું.૨૨ 


લ્દ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.ર 


ગથ પ્રસન્નો ભળવાન્ટ્યાર્નિધિસ્તસ્મે સ ગાત્મીયવપુસ્તહેવ હિ । 
ઝહીટ્શર્વ્યમનન્યમાનસેર્ટ્શ્યં સિગેરજુતમાત્મસસ્મુતૈડ ॥ રેર 
સહોઘતાનેજહ્વાજરામં તં વળિવેષં દ્િભુગ વય: સ્થમ્‌ । 
તપસ્વિનં શ્યામમત્તપ્રિશાન્ત રૃષ્ટ્વેઇટેવં સહસા સ વિસ્મિતઃ ॥ રૂ૦ 
ઝવેત્ય સઘો વટ્રીપતિ તમુત્થાય નત્વા ધરળો તિપત્ય । 
જ્રેમાશ્રુનેત્રડ પુસજાવૃતાજ્નો બદ્ધાસતિદ્ન્ટ્ ફ્તીશમૈટ્ટ ॥ ર૦ 


// 2/7 777%” 7/₹/૪7૪₹707ર% %727ર% ₹%77જ ર 
2777-₹497જ૧₹?%/7₹7%7₹%777% /727?5227*: //ર// 


નારાયણ ભગવાનનું દિવ્ય દર્શન :- જાગરણને અંતે બ્રાહ્મમુહૂર્તમાં 
દયાનિધિ ભગવાન શ્રીનારાયણે અચાનક પ્રસન્ન થઈ શતાનંદ વિપ્રને પોતાનું અતિ 
અદ્‌ભૂત દિવ્ય દર્શન કરાવ્યું, આવા દિવ્ય સ્વરૂપનું દર્શન ભગવાન જેને ઇચ્છે 
એવા અનન્ય નિષ્ઠાવાળા એકાંતિક ભક્તોને જ થાય છે.** એક સાથે ઉદય 
પામેલા અનેક સૂર્યના સરખી ઝળહળતી કાંતિવાળા, ત્ધષિરૂપ નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના 
વેષને ધારી રહેલા, દ્વિભુજ, કિશોર-અવસ્થામાં રહેલા, તપસ્વી, નવીન મેઘની 
સમાન શ્યામ સુંદર શરીરવાળા અને શાંત સ્વરૂપ આવા ઇષ્ટદેવ શ્રીનારાયણનાં 
અચાનક દર્શન કરીને શતાનંદ વિપ્ર અતિશય વિસ્મય પામ્યા."” બદરિપતિ 
ભગવાન શ્રીનારાયણનાં સાક્ષાત્‌ દિવ્ય દર્શન થતાંની સાથે જ શતાનંદવિપ્ર તત્કાળ 
ઊભા થઈ પૃથ્વી પર પડી સાષ્ટાંગ દંડવત્‌ પ્રણામ કરવા લાગ્યા. શરીર રોમાંચિત 
બન્યું અને બે હાથ જોડી ભગવાન શ્રીનરનારાયણની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.*૫ 

અ/ 5»/છ ૪૦૬૮#/2? 57 -/2/%૯૪ન/ ૪/ટે%૪&5/ %7%ત્‌ 
2/૮2//23/%%ન «ન/ઝે 5%₹//%*/ 5/%% 5/52૯૪*/ ₹૮/નદ 2૬/7૦ 
ટેજ ”/દ્િ//૪ 5? ન/2/%૯/ન? ૪/2/%ન/જું /ઝ૪&/જ કયું છે ન/જે 
૦7% અક્ય/% જૂઈ ૬૦૩0. -ટ- 


અ. ૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૯૭ 


શતાનન્ર ડવાત્ત - 
શ્રીવાસુહેવ ૬૪ સર્વમુમુક્ષુતોજક્ષેમાય સિર્ગરત્રદ પિ: જરુળાસિધિસ્ત્વમ્‌ । 
ઝાજલ્પમાત્રરસિ તીવ્રતપાંસિ ત્તં ત્વાં તારયળં મુસિવર વવ્સશમીડે ॥ ૨ 
સારસ તિતાંપ્રિ સરની સતા ર 
ગધ્યાસ્ય વેટ દહ્યસ્ય સિ₹ૂપજ ત્વાં નારાયળં મુતિવર વર્રીશમીકે ॥ ર૨ 
સેવાસુનામળવસત્તસુમગ્ધિવાતૈયુરુડ સુસાધપતિમોઇજમાયવજોૌથયેઃ । 
જમોડષિ યેન સદા વિગિતશ્ચ તં ત્વાં તારયળં મુતિવર વલ્સીશમીરે ॥ ર્‌ 
ચન્માનસં ગિતતપસ્તિમળોડ ષિ સેષઃ સ્ત્રજીું જથસ્ાન જવાત્તન તાડડપ૫ શસ્છિમ્‌ । 
તંત્તા ત્ત વિમ્યતિ યતોડન્તર્વેસ્ળિડન્યે નારયળં મુનિવર વ્રીશમીડે ॥ 9 
ત્વં પૂર્વજામપતિરપ્યનુવાયર સ્વં રૈવં ત્ર પિત્રમપિ જર્મ જરોષિ વાલે । 
સ્ગાઇ્યન્નસ્વિતનેષિજવખિનસ્ત્વાં નાસયળં મુસિવર તત્સશમીકે ॥ ૩ 

અધ્યાય - ૩ 

શતાનંદ વિપ્રની સ્તુતિ :- 


શતાનંદવિપ્ર કહે છે, હે બદ્રીપતિ શ્રીનારાયણ ભગવાન ! હું આપની 
સ્તુતિ કરું છું. કરૂણાના સાગર શ્રીવાસુદેવ આપ આ ભરતખંડના મુમુક્ષુ 
ભક્તજનોના કલ્યાણને માટે દેવર્ષિરૂપે કલ્પપર્યત તીવ્ર તપને કરનારા મહામુનિવર 
છો. નારદાદિ મુનિમંડળો તમારા ચરણકમળની સેવા કરે છે. તમે પક્ષીઓના 
માળાએ રહિત ઘેઘૂર વિશાખા નામની બોરડીના વૃક્ષનીચે વેદિકા ઉપર બેસી તનુ 
આદિ મુનિઓ આગળ વેદોનાં રહસ્યને પ્રગટ કરનારા છો.* દેવાધિપતિ ઇન્દ્રદેવને 
મોહ ઉપજાવનારા ગંધર્વોનાં ગાયકવૃંદો અને અપ્સરાઓના સમુદાય સાથે 
સુગંધીમાન વસંતત્રછતુના વાયુદેવે સહિત આવેલા કામદેવને એક ક્ષણવારમાં 
પરાભવ કરનારા આપની હું સ્તુતિ કરું છું. મોટા મોટા તપસ્વીઓને જીતી 
જનારો ક્રોધ, વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ તમારા અંતઃકરણને ક્યારેય પણ સ્પર્શ 
કરવા સમર્થ બનતો નથી. તેમજ અન્ય લોભ, મોહ આદિ અંતઃશત્રુઓ પણ 
તમારાથી થરથર કંપે છે, એવા બદ્રીપતિ નારાયણ આપની હું સ્તુતિ કરું છું.” 
તમે મનોરથોથી પરિપૂર્ણ છો, તેમજ પૂર્ણ મનોરથવાળા મહાયોગીઓના સ્વામી 
છો. છતાં પણ અખિલ નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓના સમુદાયને શિક્ષણ આપવા દેવ 


લ્૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


સસ્માત્રવર્તત ર્રારિવિતસોસ્યરેતુડ સસ્છાસ્રવૃન્સમસ્વિનં તુ નેષિજેન્દ્રાત્‌ । 
સત્જર્મ ુષ્કર્મમર્ત્યમળૈશ્વ તં ત્વાં નારાયળં મુનિવર વવ્રીશમીડે ॥ ૬ 
ચે વે સિવૃત્તિયુપષયસ્તિ વિરામવેમાત્યંચાસ્ભીતિગનિતાર્લધભૂમિ તે તે । 
ચસ્યાશ્રવેળ સુચ્વિનોડત્ર મવસ્તિ તં ત્વાં નારયળ મુતિવર વટ્રીશમીડે ॥ ૭ 
ચત્વાહ્પરમજરન્ટ્સ્સેજતુવ્યો ત્રહાખ્ટસોણવમર્વિતં હિ જરાસ્તિહેવ । 
રનો ષિ નેસ્ઝતિ સુચ્ામ્વુધિમેવ તં ત્વાં નારીયળં મુનિવર વલ્રીશમીડે ॥ ૮ 
મનોરથો મે બછુજાસનગાતસ્ત્વણક્ષયેવાસ જતન પૂર્ન$ । 
મુપા [િધેયા મચ માસિભાતિ તવારિષ્રપશે જરુળારસ્સાર્ટ્ । ૨ 


સુવ્રત ડવાત્ત - 
જાતિ સ્તુવન્ત તમુવાત્ ભત તારથળઃ સ્વાંશ્રતજ્સ્પવૂક્ષ$ । 


પ્રોતતડસ્મિ તે મદ્દરમીસ્તિતં ત્વં વૃળીષ્વ બખિન્‌ ! સજતાર્થસિદ્નેઃ ॥ ૨૦ 


સંબંધી અગ્નિહોત્ર આદિ અને પિતૃ સંબંધી શ્રાદ્ધ આદિ કર્મોનું તે તે સમયે અનુષ્ઠાન 
કરો છો. એવા આપ બદરીપતિની હું સ્તુતિ કરુ છું." 

આલોકમાં સમસ્ત જીવપ્રાણી માત્રના સુખમાં કારણભૂત એવાં વેદાદિ 
અખિલ સત્શાસ્મરોનું પ્રવર્તન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી એવા આપના થકી જ થાય છે, 
કારણ કે એ પ્રવર્તન કાર્યને બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પણ કરી શક્તા નથી એવું એ દુષ્કર 
કામ છે, જે તમારા થકી જ શક્ય બને છે, એવા આપ બદરીપતિની હું સ્તુતિ કરું 
છું. આ ભૂમિમાં જે જે પુરુષો દુઃખમય સંસૃતિના ભયથી ઉત્પજ્ઞ થયેલા તીવ્ર 
વેરાગ્યના વેગથી નિવૃત્તિ ધર્મનો આશ્રય કરે છે. અને તે સમસ્ત પુરુષો જો આપની 
જ એક શરણાગતિ સ્વીકારી તમારે જ શરણે રહે છે. તે જ આલોકમાં સુખી થાય 
છે, એવા આપ બદરીપતિની હું સ્તુતિ કરું છુંશ આપના ચરણ કમળના મકરંદ 
રસમાં લુબ્ધ બનેલો એક રંક જન પણ આ સમસ્ત બ્રહ્માંડના સુખની ઈચ્છા 
રાખતો નથી કારણ કે તેમને બધું નકારું લાગે છે. એવા સુખના અને આનંદના 
મહાસાગર, એવા આપ બદરીપતિની હું સ્તુતિ કરું છું. 

હે ભગવાન ! આપનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાનો મનોરથ ઘણા વખતથી 
મારા મનમાં હતો. તે આજ આપનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનથી પરિપૂર્ણ થયો છે, આપ 
કરૃૂણારસથી ભરેલા છો. હું આપના ચરણકમળને ભક્તિભાવપૂર્વક ભજું છું. 
આપ મારા ઉપર નિરંતર આવું દર્શન થયા કરે એવી દયા કરો.૬ આ પ્રમાણે 


અ. ૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૯૯ 


"્વમુત્તે ભમવતા તં પ્રળમ્ય મુળ પુનઃ | સ બ્રહ્તતતારી પ્રોવાત્ત તત્લેવોત્યુકમાનસ: ॥ ૨૨ 
સરિપ્રસન્તોડસિ વિભો ! વસે તેયશ્ મે તલ । રક્ષ માં સ્વાસ્તિજિ નિત્યં રહિ સેવાં ત્વમાત્મન: ॥ ૨૨ 
મુળનાનં તવૈવેઇ જ્તુમિસ્છામિ પાર્થ: । સાજ્સ્યં યેન વત્તસઃ શુડ સ્થાત્તાન્તરત્મન$ ॥ શરૂ 
સિદ્ધચેશ્રર્યાટિ નેસ્ઝામિ ત્તત્તોડટં જિતમપિ પ્રભો ! । સાંસારિજિ વિરત્ત્ેડસ્મિ સુસ્ે માયામયે ધ્ુવમ્‌ ॥ ૨૪ 
રૃત્યુસુવન્ત ભમવાસ્તમુવાત્તર મછામતિમ્‌ । ત્રહસ્ત્વયા વ્યવસિત સમ્યમેતન્મુમુક્ષુળા ॥ ૨૫ 
વિત્ત સાન્્તતં બૂમો વેસલેપ્ત્તરેષ્તિદ | ગાતોડસ્મિ ધર્મતો પત્તો ₹ર્તિમ્તા હિ વિશ્રુત: ॥ ૨૬ 
વર્તે પશ્ચિમપસ્રાલરેશે હુર્મપુરેડધુના । સોડઈ ત્વામસ્તિજ સ્વસ્ચ રક્ષિષ્યામિ ન સંશયઃ ॥ ૨૭ 
મવીયનુળમાનેત્છા વર્તતે તવ છત | તસ્ય મે ત્વં ત્તસ્ત્રિળાં પ્ન્થજતા ભવિષ્યસસિ ॥ ૨૮ 


શતાનંદ વિપ્રે ભગવાનની સ્તુતિ કરી, તેનું સ્તવન સાંભળી પોતાના આશ્રિત 
ભક્તજનો માટે કલ્પવૃક્ષ સમાન ભગવાન નારાયણત્રઇષિ કહેવા લાગ્યા. હે 
બ્રહ્મચારી ! હું તમારા ઉપર પ્રસજ્ઞ થયો છું, સમસ્ત ભક્તજનોના સકલ મનોરથને 
પૂર્ણ કરનાર મારી પાસેથી તમે કાંઈક વરદાન માગો.” ભગવાનનું આવું વચન 
સાંભળી તે ભગવાનની અખંડ સેવામાં રહેવાની ઉત્કટ ઈચ્છાવાળા શતાનંદવિષપ્ર 
ભગવાન નારાયણત્ર્ધષિને નમસ્કાર કરી બન્ઞે હાથ જોડી હર્ષથી કહેવા લાગ્યા.૫* 

હે સવન્તિર્યામી ! આપ જો મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો મને સદેવ 
આપની સમીપે રાખો અને આપની સેવા કરવાનો નિત્ય અવસર આપો.*5 
આલોકને વિષે આપના સાંજ્તિધ્યમાં નિવાસ કરી આપના ગુણોનું સંકીર્તન કરવા 
મારું મન તલસે છે. આપના પાવનકારી ગુણાનુવાદથી મારી વાણી સફળ બનશે.** 
હેપ્રભુ! હું આપની પાસેથી અષ્ટસિદ્ધિઓ કે સામ્રાજ્યના વેભવ સુખની બિલકુલ 
ઇચ્છા રાખતો નથી. કારણ કે માયાના વિકારભૂત પંચવિષયોનાં સાંસારિક 
સુખમાંથી મને વેરાગ્ય થયો છે.'* શતાનંદ વિપ્રનું આવું વચન સાંભળી 
નારાયણત્ઠષિ કહેવા લાગ્યા. હે બ્રહ્મન્‌ ! તમે મહાબુદ્ધિશાળી મુમુક્ષુ છો. મારી 
સેવા કરવાનો તમે બહુ રૂડો નિર્ણય કર્યો છે.૫૫ પરંતુ અત્યારે હું પૃથ્વી ઉપર 
ઉત્તર કૌશળ દેશમાં ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવી થકી પ્રગટ થયો છું, અને “હરિ' 
એવાં નામથી પ્રસિદ્ધ છું.'૬ તેમાં પણ અત્યારે હું પશ્ચિમ પાંચાળ દેશમાં ઉન્મત્ત 
ગંગાના તીરે દુર્ગપુર નામના નગરને વિષે વિરાજમાન છું, તમે ત્યાં મારી સમીપે 
આવજો. હું તમને મારી સેવામાં જરૂર રાખીશ. તેમાં લેશમાત્ર પણ સંશય નથી.*? 
તમારાઅંતરમાં મારા ગુણાનુવાદો ગાવાની ઇચ્છા વર્તે છે. તેથી તમે મારાં ચરિત્રોથી 


૧૦૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


સોડરં પૂર્ણ જરિષ્યામિ ત્વદ્દાગ્છિતમતસ્ત્વયા । સોડન્વેષ્ય પ્રાપ્ય દત્યુવત્વા ભળવાન્‌ સ તિસેર્ધે ॥ ૨૨ 
તતઃ સોડતિપ્રદણત્મા તદ્દીક્ષાતમનોરથ# 1 વિધાય પારનાં પ્રાતઃ પસાતામિમુરં થયો | ર૦ 
નારયળેક્ષળાનન્લ્ઞો દ્િગો માસટ્યેન સઃ | ખ્યાત મુર્ગરહેશેષુ પ્રાપ શ્રીનમર પરમ્‌ ॥ ૨૨ 
તત્ર શુશ્રાવ પસ્ાતાન્ધરિ્માવતીં પુરપ્‌ | ઞામત્ય સઇગાનન્તસો વર્ળી ચસ જરોતિ ફિ ॥ રર 
નારયળાવતાર ત દ્રક્ચામૉ મિછમોગનમ્‌ । જુત્વા ધને ત્ત પ્રાપ્સ્ામ દૃતિ વિ્રમિસેડશળોત્‌ ॥ રર 
મછામઓત્લવં દ્રછું મસ્ઝન્િબ્રાહાળવ્રગે: । સઇ સોડપિ સમામસ્છર્‌ દિતીયેડ્સિ તાં પુરીમ્‌ ॥ ર૦ 
નાનાહેશસમાયાતૈઃ જરાત્તવતિમિર્ગને: । વૃતાયાં તર્ટિક્ષોત્જેસ્તસ્યામૈક્ષત તં પ્રમુમ્‌ ॥ ર 


ન 


ભરપૂર મહાન ગ્રંથની રચના કરનારા થશો.'” મારી સેવામાં રહેવાનો તમારો 
મનોરથ હું પૂર્ણ કરીશ, એથી પૃથ્વી ઉપર જે સ્થળે હું પ્રગટપણે બિરાજું છું તે 
સ્થળ શોધીને મને મળો. આ પ્રમાણે કહીને ભગવાન શ્રીનારાયણત્ર્ધષિ અંતર્ધાન 
થઈ ગયા.*૯ 

ત્યારપછી શ્રીનારાયણ ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનથી મનોરથ પૂર્ણ થતાં 
શતાનંદવિપ્ર મનમાં અતિ પ્રસજ્ઞ થયા અને દ્વાદશીના પ્રાતઃકાળે વ્રત સમાપ્તિમાં 
પારણાં કરી પશ્ચિમ પાંચાળ દેશ તરફ જવા પ્રયાણ કર્યું.૨૦ ભગવાન નારાયણનાં 
દર્શનથી મહાઆનંદ પામેલા તે શતાનંદ વિપ્ર બે માસે ગુજરાતનું પ્રસિદ્ધ શ્રીનગર 
શહેર અમદાવાદમાં આવ્યા.*૫ અહી તેમને એવું સાંભળવા મળ્યું કે, પશ્ચિમ 
પંચાળ દેશથી ડભાણ પુરીમાં આવેલા નૈષ્ઠિકવ્રતવાળા શ્રીસહજાનંદ સ્વામી 
મહાવિષ્ણુયાગ યજ્ઞ કરે છે.૨૨ સહજાનંદ સ્વામી ભગવાન શ્રીનારાયણનો અવતાર 
છે. તેમનાં દર્શનનો લ્હાવો લેશું. ઈચ્છિત ભાવતાં ભોજન જમીને ધનની દક્ષિણા 
પણ પ્રાપ્ત કરશું. ચાલો ડભાણ. આ પ્રમાણેની બ્રાહ્મણોની વાણી શતાનંદ વિપ્રે 
શ્રીનગરમાં સાંભળી.૨* 

શતાનંદવિપ્રનું શ્રીહરિ સાથે પ્રથમ મિલનઃ-મહા વિષ્ણુયાગનાં 
દર્શન કરવા જતા બ્રાહ્મણોના સમુદાયની સાથે મળીને શતાનંદ વિપ્ર પણ બીજે 
દિવસે ડભાણપુરીમાં આવ્યા.*” આ નગરમાં મહાવિષ્ણુયાગમાં શ્રીહરિનાં દર્શન 
કરવાની ઇચ્છાથી દેશદેશાંતરમાંથી આવેલા ભક્તજનોની ભીડ જામી હતી. 
દર્શનાર્થીઓ હાથમાં અનેક પ્રકારની ભેટો સોગાદો લઇને શ્રીહરિનાં દર્શન કરવાની 
ઉત્કંઠાથી પંક્તિબદ્ધ ઊભા હતા. આવી ભીડ વચ્ચે રહેલા ભગવાન શ્રીહરિનાં 
શતાનંદ વિપ્રને દર્શન થયાં.ચપ 


અ. ૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૦૧ 


ઝત્વસિહાસનાસ્સ શ્યામ તન્દ્રસમયુતિમ્‌ । મરુરસયનાનન્ટ વળિવેષં ત્ત વિબ્રતમ્‌ ॥ ૨૬ 
રૈમે સતમયૈઃ પૌખ્ેબુષળે્વદુધાશુજે: 1 અભ્યર્સ્યમાને મત્તૌષૈશ્રન્ટ્નેન સુમસ્ધિના ॥ ર૭ 
જરાત્તયછ્યા મૂણન્ત રારાન્‌ પૌષ્પાન્સદસશઃ 1નૈજલેશસમાયાતે્ીયમાનાત્નસ્વ્રગેડ ॥ ર૮ 
રૈમો સૈપ્યા મુટ્રિજાથ વાસાંસ્યામરળાનિ ત્ર । ષિજ્રેશ્યો ત્હતં પ્રીત્યા સહાસમુરપરુગપ્‌ ॥ ર૨ 
તં રૃષ્ટ્વા ટ્ળ્ડવ્મો પત્તિત્વા પ્રળનામ સઃ । વહ્ધ્વાગ્નતિપુટ પ્રો નારાયળ ! છરે ! ગય ॥ રૂ૦ 
ઇર્સ્ત માનયામાય સખ્ત; સ્વામતાણિમિ; | વર્ણને સષજલવન્સ્વજુત ભરુવત્લલ? ॥ ર૨ 
સ્વાસ્તિજ વાસયામાસ તત્ત્ા હીક્ષાં તત તં દ્િગમ્‌ । પ્રપન્નાભયત્‌ડ સ્વામી જફળાવર્ળાસય: ॥ રૂર 
મનોરથ" પ્રાપ્ય સ ત્ત દૃછમનાઃ પ્રભુમ્‌ । સેવમાનોડ્વસત્તિત્યં તઘશોવર્ખનોત્યુજ: ॥ રર 


ભગવાન શ્રીહરિ ઊંચા સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન થયા હતા. નવીન 
મેઘની સમાન શ્યામ શરીરે શોભતા, નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના વેષને ધારી રહેલા એવા 
શ્રીહરિની કાંતિ ચંદ્રમાની સમાન શોભતી હતી, અને ભક્તજનોના નેત્રો અને મનને 
આનંદ ઊપજાવતા વિરાજમાન હતા.** શ્રીહરિએ રત્નજડિત સુવર્ણનાં આભૂષણો 
અને વિવિધપુષ્પોની માળાઓ ધારણ કરી હતી. શરીર ઉપર અનેક બહુમૂલ્યવાળાં 
વસ્ત્રો શોભી રહ્યાં હતાં, તેમજ ભક્તજનોના સમુદાયે ભાલમાં સુગંધીમાન 
કેશરચંદનની અર્ચા કરી પૂજન કર્યું હતું.૨9 ભગવાન શ્રીહરિ દેશદેશાંતરમાંથી 
આવેલા ભક્તજનોની ભીડમાંથી અર્પણ કરાયેલા પુષ્પના હારોને હાથમાં ધારેલી 
છડી વડે ગ્રહણ કરી રહ્યા હતા.*“ તેમજ મંદ મંદ હાસ્ય કરતા ભગવાન શ્રીહરિ 
પોતાની પૂજામાં આવેલાં સોનામહોરો, રૂપામહોરો, ધન, દ્રવ્ય, વસ્ત્ર તથા અલંકારો 
રાજી થઇને દાનમાં અર્પણ કરી રહ્યા હતા.*“ આવાં શ્રીહરિનાં અદ્ભૂત દર્શન 
કરી તે શતાનંદવિપ્રે પૃથ્વી ઉપર ઇંડની જેમ પડી શ્રીહરિને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા, 
પછી બે હાથ જોડી કહેવા લાગ્યા કે હે નારાયણ ! હે શ્રીહરિ ! તમારો વિજય 
થાઓ.” બદરિકાશ્રમને વિષે પોતે નારાયણત્પિસ્વરૂપે જે વરદાન આપ્યું હતું 
તેને સફળ બનાવવા પપ્રસજ્ઞ થયેલા ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રીહરિએ શતાનંદ વિપ્રને 
નામ, ગોત્ર, દેશ આદિક સ્વાગત પ્રશ્નો કરી તેમનું સન્માન કર્યું. શરણે આવેલાને 
અભયદાન આપનારા, કરૂણાના મહાસાગર ભગવાન શ્રીહરિ સહજાનંદ સ્વામીએ 
શતાનંદ વિપ્રને પોતાના ઉદ્ધવસંપ્રદાયની ભાગવતી દીક્ષા આપી, શતાનંદમુનિ 
નામ ધારણ કરાવી પોતાની સમીપે રાખ્યા.૨* 

આપ્રમાણે ભગવાનના સમીપની સેવાની પ્રાત્તિથી શતાનંદમુનિનો મનોરથ 


૧૦૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


જાલેનાલ્વેન ત્ત ઈર; જુપયા તસ્ય સજ્િયઃ । સમાધિસિન્ધિર્ણફ્યોમાભ્યાસં વિનાડભવત્‌ ॥ રૂ૪ 
ધ્યાયંસ્તં સર્‌ સોડદ્રાક્ષીત્રાન્ટઇ વર્રીશ્વરમ્‌ । ક્ષળાત્તેડન્તહ્તિઃ સોડથ થથા સૌલમની રિવિ ॥ રૂ" 
ગ્યોતિર્મનેડક્ષરેધામ્તિ સ્થિત તં સુષ્ળમૈક્ષત | સમતૈશ્વર્યસમ્પત્ત સપાર્ષટ્પસ્ત્રિટન્‌ ॥ ર૬ 
મોતોજમથ વૈજીળ્ઈ શ્વેતદ્દીયારિ ધામ યત્‌ । તહેક્ષયત્લહેશર્ય ₹ર્સ્તિસ્માત્‌ ગતોજિવમ્‌ ॥ રૂ૭ 
ચથા સ્વયં ત્તાવિરસીન્ર્મો ભસિસ્તથર્ષયઃ । તેષાં સૂપં યથા પૂર્વમત્રત્યં ત્તાપ્યનૂવુધત્‌ ॥ ર૮ 
સ્વસ્થ પત્તા યે મૂમૌ પુરુષ યોષિતસ્તથા | ઝપિ તેષામુમે સ્પે તસ્મૈ ₹ર્સિગસપત્‌ ॥ રૂ૨ 
ગન્મજર્મારિ તેષાં ત સ્વસ્ચેશ્ર્ય તત સર્વશઃ । પૂત મવ'મવિષ્યં ચત્તગ્સાને પ્રટ્લૈ પ્રભુ? ॥ ૪૦ 


પરિપૂર્ણ થયો. તેથી પ્રસજ્ઞ મનવાળા શતાનંદમુનિ શ્રીહરિના યશોનું વર્ણન કરવાની 
અતિ ઉત્કંઠાવાળા થઈ ઇચ્છા મુજબ મળલી સેવાને કરતા કરતા શ્રીહરિના 
સાનિધ્યમાં જ રહેવા લાગ્યા.” ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી સાત્વિક બુદ્ધિવાળા 
તે શતાનંદમુનિને અષ્ટાંગયોગના અભ્યાસ વિના પણ અલ્પ સમયમાં જ સહજ 
સમાધિદશા પ્રાપ્ત થઈ.ગ* શતાનંદમુનિ પોતાના હૃદયકમળમાં શ્રીહરિનું ધ્યાન 
કરતા હતા, ને અચાનક પૂર્વે બદરિકાશ્રમમાં પ્રત્યક્ષ જોયેલા બદરીપતિ નારાયણ 
ત્રષિનાં એકાએક પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં અને ક્ષણવારમાં જ વીજળીની માફક એ 
ત્રષિસ્વરૂપ અંતર્ધાન થઇ ગયું.*" અને પછી તરતજ હૃદયમાં દિવ્ય તેજોમય 
અક્ષરધામને વિષે વિરાજમાન સમગ્ર એશ્વયે સંપન્ન અને અનંત અક્ષર-મુક્તોની 
સેવાને સ્વીકારતા પુરુષોત્તમનારાયણ ભગવાન શ્રીહરિનાં દર્શન થયાં.*% 
ત્યારપછી શ્રીહરિએ શતાનંદમુનિને આનંદ એશ્ચર્યથી સભર એવા ગોલોક, 
વૈકુંઠ, શ્વેતદ્રિપ આદિ અલૌકિક દિવ્ય ધામોનાં દર્શન કરાવ્યાં.** તેમજ ધર્મ 
ભક્તિ અને મરીચ્યાદિક ત્ધષિમુનિઓ આ પૃથ્વીપર જે રીતે પ્રગટ્યા તથા પોતે 
સ્વયં ભગવાન જે રીતે પ્રગટ્યા તેનું દર્શન કરાવ્યું, તેવીજ રીતે તે સર્વેના જન્મ 
પહેલાનાં રૂપોનું અને મનુષ્ય જન્મ પછીના રૂપોનું પણ જ્ઞાન કરાવ્યું.*૬ આ રીતે 
પોતાના જન્મની સાથે આ પૃથ્વી ઉપર જન્મેલા પોતાના ભક્ત જે નરનારી હતાં તે 
સર્વેનાં મુક્તસ્વરૂપ અને મનુષ્યસ્વરૂપ બજ્ઞે રૂપોનું દર્શન શતાનંદમુનિને શ્રીહરિએ 
કરાવ્યું.ગ* ત્યારપછી અતિ સમર્થ એવા ભગવાન શ્રીહરિએ શતાનંદ મુનિને 
ભૂતકાળમાં પોતાના સહિત ધર્મભક્તિ અને અનંત મુક્તોના જે રીતે જે કુળમાં 
જન્મ થયા, તેઓએ જે કર્મો કર્યા, તેઓના જન્મ કર્મમાં જે કાંઇ ઘટનાઓ ઘટી તે 


અ. ૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૦૩ 


તતોડમૂત્તોગપિ સર્વસ: શતાનન્સે મછામતિ: | થથાવત્ત્સર્વમવૈત્મત્રેયં સ્વમુષિ તથા ॥ ૪૨ 
સોડથ પ્રીતમના વર્ળી તહીયનુળવળને$ । સ્વીયં સાને તથા વિદા: સષીવ્તુમાઈ તમ્‌ ॥ ૪ર 
ત્વસશોનુમ્યનેનૈવ પ્રવન્ધૈવિવિધે: પ્રભો ! । સ્વજ્ઞાનં સષ્તીજ્ત્તુમુત્જાયાડડ્સાં તુ રેદિ મે ॥ છર 
રૃતિ સિષ્ઝપટ તેન થાત્તિતો ઈરિરઇતમ્‌ । મતોરથોડયં સષો ભવિષ્યતિ તવ દગ ! । ૪૪ 


ઝાયાદિ ત્વં મયા સાજં હુર્મપત્તનમુત્તમમ્‌ । તત્રાઈ જારચિષ્વામિ રાધાજુષ્ળસ્ય મસ્તિરિમ્‌ ॥ ૪૫ 
તત્રાતિષાવને ક્ષેત્રે વસસ્ત્વં સ્થિસ્માનસ: । શાસ્ત્ર વિસ્ત્તવેર્વળન્‌ ! થથાત્માનુમવં મમ ॥ ૪૬ 
રૃત્યનુસાત ફશેન દૃ: સ જૃતવાંસ્તથા | સાજ મભમવતા હુ્મપુસ્મેત્યાવસશ્ચિસ્મ્‌ ॥ ૪૭ 


સર્વેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવ્યું, પોતાના દર્શન માત્રથી હજારો મનુષ્યોને થઇ જતી 
સમાધી આદિ અનંત એશ્ચ્યશાળી ઘટનાઓનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવ્યું. તેમજ 
વર્તમાનમાં પોતાનાએ સહિત તે સર્વે જ્યાં રહેલા છે ને તેના જીવન કમની સાથે જે 
ઘટનાઓ ઘટી રહી છે તે સર્વેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવ્યું, અને ભવિષ્યમાં પોતાનાએ 
સહિત આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટેલા સર્વે મુક્ત એવાં નરનારીઓનાં જીવન કમની 
સાથે જે ઘટનાઓ ઘટવાની છે તે સર્વેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન શ્રીહરિએ કરાવ્યું.”” આ 
પ્રમાણે મહાબુદ્ધિશાળી તે શતાનંદમુનિ ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી ભગવાન જેવા 
સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, ત્રિકાલજ્ઞ થયા અને પૂર્વે કહેલી સર્વે હકિકત યથાર્થપણે જાણવા 
લાગ્યા તેમજ શતાનંદમુનિ પોતે પણ મૈત્રેય ત્રપિનો અવતાર છે, આ પણ જાણ્યું.”૧ 
આ પ્રમાણે સર્વશતા પ્રાત થયા પછી સમાધીમાંથી બહાર આવેલા પ્રસન્ન મનવાળા 
નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારી એવા શતાનંદ સ્વામી શ્રીહરિના ગુણચરિત્રોનું ગ્રંથમાં વર્ણન 
કરવા દ્વારા પોતાના જ્ઞાન અને વિદ્યાને સફળ બનાવવા માટે શ્રીહરિ પ્રત્યે કહેવા 
લાગ્યા.** હેપ્રભુ ! અનેક પ્રકારના પ્રબંધરૂપે આપના યશનું વર્ણન કરતા ગ્રંથદ્વારા 
મારા જ્ઞાનને હું સફળ બનાવવા ઇચ્છું છું, તો ઉત્સાહી મને ગ્રંથ રચવાની આજ્ઞા 
આપો.* 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહરાજા ! આ પ્રકારનાં શતાનંદ સ્વામીનાં 
નિષ્કપટ વચન સાંભળી શ્રીહરિ કહેવા લાગ્યા, હે મુનિ ! તમારા મનોરથ સફળ 
થશે. તમે મારી સાથે ગઢપુર ચાલો. એ ઉત્તમ ગઢપુરનગરમાં મને ગોપીનાથ 
ભગવાનનું મંદિર કરવાની ઇચ્છા છે. તે અતિપવિત્ર તીર્થક્ષેત્રમાં તમે સ્થિર મન 
કરી નિવાસ કરો. અને તમને જેવો અનુભવ થયો છે તેવા મારાં ચરિત્રોથી સભર 


૧૦૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ 


સત્લસિગીવનં નામ ધર્મશાસ્રમિટ હિ સઃ | ઇરિલીસામયં તજે શ્રીમોપીનાથમન્ર્રિ ॥ ૪૮ 
શોૉધચિત્તાડથ તદ્ધસાન્‌ રેમત્મુરાન્‌ વિજ । ૧ તિસ્િત્‌ પાહ્યામાસ વિષ્રાનન્ત હતિ ઇસ ॥ ૪૨ 
દૃતિતે જથિતં ભૂપ ! ગન્મજ્માટરિ મે મુસ । સત્લસ્િગીવનમથો સત્છાસ્રં વસ્તિ તત્જુતમ્‌ ॥ ૫૦ 
સજલધર્મમૂતં ઈરિલીસયા સમુપવૃદિતિમેતરિણજુતમ્‌। 
રસવિવાં મુવિ માનયરસ્નનં જલિમલોપશમં શળુ સારરમ્‌ । ૫૨ 
// ટજ %₹7ત/રુઝ7%7 777૪777» 5727ર% ૪%7#%જ રળે 
2777-₹7707%7ર7777 7 ):5જ757 //ર// 


ગ્રંથની રચના કરો.” હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિના આ પ્રકારના આદેશથી શતાનંદ 
સ્વામી અતિશય પ્રસજ્ઞ થયા અને શ્રીહરિના કહેવા મુજબ તેમની સાથે ગઢપુરમાં 
આવી બહુકાળ પર્યત નિવાસ કરીને રહ્યા.“* પવિત્ર તીર્થ શ્રીગોપીનાથજી 
ભગવાનના મંદિરમાં બેસી શતાનંદ સ્વામીએ ભગવાન શ્રીહરિનાં લીલા ચરિત્રોથી 
સભર સત્સંગિજીવન નામે આ ધર્મશાસ્ત્ર ગ્રંથની રચના કરી.” ત્યારપછી પૂવાપર 
અનુક્રમનો મેળ કરી આ શાસ્ત્રનું સંશોધન કર્યું અને ભગવાન શ્રીહરિના અંતર્ધાન 
થયા પછી મને અને અન્ય વિદ્ધાન પવિત્ર વિપ્ર ભક્તોને અભ્યાસ કરાવ્યો.“ 

હે રાજન્‌ ! મારા ગુરુ શતાનંદ સ્વામીનું જન્મ અને ક્મરૂપ દિવ્યચરિત્ર 
મે તમને સંભળાવ્યું, હવે પછી તેમણે રચેલા આ સત્સંગિજીવન સત્શાસ્ત્રની કથા 
સંભળાવું છું.“૦ આ શાસ્ત્રમાં છ પ્રકારના સંપૂર્ણ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. આ 
શાસ શ્રીહરિના લીલાચરિત્રોથી ભરપૂર અને અદ્ભૂત છે. આ પૃથ્વી પરના રસીક 
મનુષ્યોના મનને રંજન કરનાર અને કળિયુગના કામ ક્રોધાદિ મેલને ધોનાર છે, 
તેથી સર્વેજનો આ સત્શાસ્ત્રનું પ્રેમપૂર્વક શ્રવણ કરો.'* 

૪અ/ 5»/છ ૪૦૬૮#/2? 57 -/2/%૯૪ન/ ૪/ટે%૪ય5/ %7%ત્‌ 
2/ત2//2/%૬%જ ન/ઝે 5%₹//%%/ 5% 5/526/%/ ₹//ન૮%/ઝન/ ૪ન?2% 
/2#% %૦/જું «૪/જ કયું છે ન/ઝ %% અ૪ક્ય/% મૂઈ %૭0?. --૩-- 


અ.૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૦૫ 


સુવ્રત ઝવાત્વ - 
પાતું ધર્મમધર્મમુત્લનચિતું શ્રીમસછધર્માસુતો ખાતાયોત્તરજોસલેષુ વિતુધાનન્સાય સજ્ધમિખે । 
શ્રીમસ્તન્ટ્નપુષ્પટાર્તયે શુગ્રાંશુજે નિદ્રતે તસ્મે શ્રીગુરવે નમોડસ્તુ છસ્યે નારાયળાયર્ષયે ॥ ૨ 
સો તાલ્યેડપ્ચસ્વિતદ્વિવેમવગૂતેડનાસસ? છ્વાત્મનો મેરે સ્વેઇવઇ્ટ્વ્રતોિતમવાપ્યાડડશુપનાયં પિતુ: । 
દિત્વા તીવ્રવિસસ્ષત? સઈ સિખ: સમ્વસ્ધિબિસ્તર્મૂટં જર્તું તીવ્રતપાંસ્યરળ્યમમમોમેશ્વસત્મપ્રિય ॥ ર 
સ્વાભાવિવયમવત્ત્વ યસ્ય સતતં ત્રહ્સ્વસ્પસ્થિત્તિ 
ધમો ભસ્દિરષિ સ્વજે: સઇ ત્ત યદ્ત્પરમધ્યૂષતુ: ॥ 
શજ્રાયા નૃપરુર્લમાશ્ર વિષયાઃ પચ્ાપિ યન્માનયં । 
તાજું જ-્તનાપિ શેજીુ રમલ વૅભ્યોડસ્તિ ભીસ્ત્યામિનામ્‌ ॥ ર્‌ 


અધ્યાય - ૪ 


સુવ્રતમુઃનિ કથાનો પ્રારંભ કરતાં પ્રથમ ગ્રીઠરિન્ું સમર 
કરે છે. 


એકાંતિક ધમંનું રક્ષણ કરવા અને અધર્મનો વિનાશ કરવા ઉત્તર કૌશલ 
દેશમાં ભગવદ્‌પ્રેમની શોભા ધરતા ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવી થકી પ્રગટ થયેલા, 
યશની પ્રવૃત્તિ અને ધર્મની પ્રવૃત્તિદ્રારા દેવતાઓને આનંદિત કરનારા, એકાંતિક 
ધર્મનું પાલન અને રક્ષણ કરનારા, શ્રેષ્ઠ સુગંધીમાન ચંદન અને પુષ્પોના હારથી 
અતિશય શોભતા, અતિ ઉજ્જવલ શ્વેતવસ્ત્રધારી અને સર્વેના ગુરુસ્થાને બિરાજતા 
શ્રીહરિને હું નમસ્કાર કરું છું.' ભગવાન શ્રીહરિ બાલ્યાવસ્થામાં જ સમૃદ્ધિથી 
સભર પોતાના ભવનમાં અનાસક્ત ભાવથી રહેતા હતા. તેને નેષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યવ્રત 
અતિશય વહાલું હતું, તેથી તેમનું પોષણ કરવા માટે પિતા ધર્મદેવ થકી યજ્ઞોપવિત 
સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરી તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવા સમૃદ્ધિ સભર ઘર અને કુટુંબ પરિવારનો 
તીવ્ર વેરાગ્યના વેગે તત્કાળ ત્યાગ કરી મોટા મોટા યોગીજનોના આત્મવત્‌ પ્રિય 
ભગવાન શ્રીહરિ મહાવનમાં સિધાવ્યા. 

ભગવાન શ્રીહરિ મનુષ્યભાવનું અનુકરણ કરતા હતા છતાં પોતાની 
બ્રહ્મસ્વરૂપમાં અખંડ સ્થિતિ મુમુક્ષુઓને સ્વાભાવિકપણે જણાઈ આવતી હતી. 
શ્રીહરિના હૃદયમાં જ્ઞાન, વેરાગ્ય આદિક પોતાના પરિવારે સહિત ધર્મ અને 


૧૦૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


ભસ્છાન્સ્વાતરનાટ્નેન બછુધા યઃ પ્રીળયન્મૂતલે । રમાનન્ટ્મુસેર્વાપ મછતીં હીક્ષામુારશ્રવા; ॥ 
વિસ્વાતશ તતો વમૂવ સણગાનન્તાણવા સહર: । શુષ્ઝરનિજીનાર્યનાસ્તિજમતધ્વાત્તેજતળ્ડાશુમાન્‌ । ૪ 

ચશ્ચાધર્મજુલાસ્તિગાશ્રિતગનાસ્તૂર્ણ વિમોસ્યાસ્વિનાં- 
છોમેર્ષ્યા મટ્માનમત્લસ્જ સિત્મેધાત્મપૂસેન્યત: ॥। 
સ્વીયં ધામ તમ$૫ર નયતિ તાન્રેદાવસાનેડ ક્ષર । 
ત્રતાધિક્ષિતિ સ પ્રમુવિગયતે ભૂરિપ્રતાષો ₹રિઝ ॥ પ 

છતતન સિગમુઆરવિન્ટ્ટ્છયે સિગમુટ્ગ પર્વિછ્ય મળ્ડતેન । 

સ્થિતમૃષિમળમાજ્લય્ય તૂર્ણ વદિસ્પમત્છતિ મે મનતોડસ્તુ તસ્મિન્‌ ।। ૬ 


ભક્તિનો અખંડ નિવાસ હતો. મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓને માટે જે પંચવિષયો 
દુર્લભ છે, એવા ભારે ભારે પંચ વિષયો શ્રીહરિના મનને પોતા તરફ આકર્ષવા 
ક્યારેય પણ સમર્થ બનતા ન હતા. મોટા મોટા ત્યાગીઓને પણ જે ભારે પંચ 
વિષયો ભ્રષ્ટ કરી નાખવાનો ભય ઉપજાવે છે તે શ્રીહરિના મનને ક્યારેય સ્પર્શ 
પણ કરી શકતા ન હતા.” આ લોકમાં મહાન ઉદાર કીર્તિવાળા ભગવાન શ્રીહરિ 
પોતાના સમસ્ત આશ્રિત ભક્તજનોને બહુ પ્રકારની માનવલીલા કરી આનંદ 
ઉપજાવતા હતા, ઉદ્ધવાવતાર જગત્ગુરુ શ્રીરામાનંદ સ્વામી પાસેથી ભાગવતી 
મહાદિક્ષા પામી સહજાનંદ એવા નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા. અનેપોતાના આશ્રિત 
ભક્તજનોના ગુરુ સ્થાને બિરાજીને જેમ પ્રચંડ મહાતેજથી ઝળહળાટ કરતો સૂર્ય 
પૃથ્વીપરના અંધકારનો નાશ કરે તેમ વેદિક માર્ગના વિરોધી એવા શુષ્કવેદાંતી, 
શક્તિપંથી તેમજ નાસ્તિકોના મતરૂપી અંધકારનો વિનાશ કર્યો હતો.” 

લોભ, ઇર્ષ્યા, મદ, માન, મત્સર, કલહ, ક્રોધ અને કામરૂપી અધમંસર્ગના 
સૈન્યથી પોતાના આશ્રિત ભક્તજનોને તત્કાળ મુક્ત કરી દેહાવસાને માયાના ગાઢ 
અંધકારથી પર તેજોમય અક્ષરબ્રહ્મધામને વિષે લઈ જનારા મહાપ્રતાપી ભગવાન 
શ્રીહરિ આ ભૂમંડલ પર સવંત્ર જયકારી પ્રવર્તે છે.પ કોઈ કોઈ સમયે જ્યારે 
શ્રીહરિપણંકુટિમાં બિરાજતા હોય, ત્યારે તેમનાં દર્શનની પ્રતીક્ષા કરતાં મુનિમંડળો 
પણંકુટિની ચારે બાજુ વિટાઈને ઊભા હોય છે. તે સમયે ત્ધષિગણ દર્શને પધાયા 
છે, એમ જાણી તરત જ પણંકુટિની બહાર આવી દર્શન આપતા શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં 
મારું મન સદેવ મગ્ન રહો. કોઈ સમયે મુનિમંડળો દેશાંતરોમાંથી પોતાને દર્શને 
આવી રહ્યા છે એવું સાંભળતાંની સાથે જ તત્કાળ તેઓની સામા જવાની ઉતાવળમાં 


અ.૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૦૭ 


છત્રન મુતિમળામમં તિશમ્ય દૂતમામસસ્રલનાસ્નૂતોત્તસયે । 
તવનસિનટ્શાડમિતો સિગાસ્તાન્યુશ્રયત્તિ મેડત્ર મનોડસ્તુ ચૈજયેલે ॥ ૭ 
તત્ત સદ્સિ મછાસનોપવિછે જરવિસસત્તુલયીન્ધનસ્ગીશમ્‌ । 
સ્મરતિ ભમળમધ્યમેન્ટુશોબે મુસિનયનૈજપહે મનોડસ્તુ તસ્મિન્‌ ॥ ૮ 
છત્ત મુતિગનમાનનાત્તશુવ્તામ્વરતિતવક્ષતચિત્રપુષ્પમાલે । 
સ્થિતવતિ ધૃતપાલુજેડસ્તુ વેતો બમવતિ મે જટિલ્ત્ત પાળિપજે ॥ ૨ 
ઝગનગઞગતિમુસ્ોત્લવેષુ નાનાગતનપલ્સસટૂતપૂરિભસુ સટ: । 
વિતિધવસનભૂષળૈ; સુમન્ધેરપત્તિત છ્ષ મુરેડસ્તુ પુષ્તદ્ારે: ॥ ૨૦ 
છત્તન મુતિગનાતિાથિત્તિયાયાં ટ્ઢજટિવન્ધપિનદ્ધપીતવાસા: । 
સ્વયમષિ પરિવેષયન્મુછુસ્તાનતિસુરિતિાન્‌ વિટ્ધત્ત મેડસ્તુ સિદ્ધચૈ ॥ ૨૨ 


ઉપરના વસ્ત્રનેપણ ધારવાનું ભૂલી જતા અને એક માત્ર ધોતી પહેરીને સામે જઈ 
નવીન કમળ સરીખી પ્રેમ ભરેલી દષ્ટિથી ચારે તરફ નિહાળી દર્શન કરતા 
મુનિમંડળોને આનંદ ઉપજાવતા આ ભગવાન શ્રીહરિમાં મારું મન સદેવ સ્થિર 
રહો.? 

કોઈ સમયે સભામાં મહામૂલા ઊંચા આસન ઉપર વિરાજમાન થઈ 
જમણા હાથમાં તુલસીની માળા ફેરવી ઈશ્વરનો જપ કરતા, તારામંડળમાં ચંદ્રમાની 
જેમ સંતમંડળમાં શોભતા અને મુનિઓના નેત્રોના એકમાત્ર આધાર સ્વરૃપ 
ભગવાન શ્રીહરિમાં મારું મન સદાય લાગી રહો.“ કોઈ સમયે મુનિઓએ પૂજન 
કરેલ હોવાથી શ્વેત વસ્ત્ર, ભાલમાં ચોખાએ સહિત તિલક અને કંઠમાં રંગબેરંગી 
પુષ્પોની માળાથી અતિશય શોભી રહેલા અને ચરણમાં પાદુકા પહેરી ડાબા હાથને 
કેડ ઉપર ટેકવીને ઊભા રહેલા ભગવાન શ્રીહરિમાં મારી ચિત્તવૃત્તિ સદેવ સ્થિર 
રહો.“ક્યારેક અજન્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્માષ્ટમી આદિક મહોત્સવને વિષે 
દેશ દેશાંતરમાંથી આવતા ઘણા બધા ભક્તોના સંઘોએ અનેક પ્રકારનાં વસ્ત, 
આભૂષણ, અલંકાર તથા સુગંધીમાન શીતળ ચંદનથી પૂજેલા આ ભગવાન શ્રીહરિ 
મારા ગ્રંથ નિમાણમાં અતિ ઉત્સાહ પ્રેરનારા થાઓ.** 

કોઈ સમયે મુનિજનોનો આતિથ્ય સત્કાર કરવા પોતાના ખેસને ડાબા 
ખભા ઉપરથી લઈ કેડ સંગાથે દઢ કછોટો બાંધી વારંવાર પિરસી મુનિજનોને 
આતિ તૃપ્ત કરનારા ભગવાન શ્રીહરિ આ ગ્રંથ સમાપ્તિની સિદ્ધિરૂપ મારો મનોરથ 


૧૦૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


ધ્વગયવવમતાંજશોબ્વરેલ્ારત્તિસ્વટ્ઝમળેસિમાં ધસ્ત્રિમ્‌ । 
સિટ્ધવતિસ્વિ સ ધર્મસૂનુનિગસર્વિનર્મજ્સે ર્હતુ બુસ્તિમ્‌ ॥ ૨૨ 
છત્તન તિગસુતદ્યાય રેશાન્‌ સહ્સિ સમં દિ વિભગ્ય ત્તવન્તમ્‌ । 
ભુવિ વૃષપરિરક્ષળેજમાવં વૃષતનયં તમરટં 1િયે સ્તસમિ ॥ શરૂ 
રૂહ ગડમતયશ્ર પાપિગીવા ઞપિ યથટુવરસવલશ્રયેળ નૈજે । 
સુતતરપરિદાતયુ:સ્‍્રભાવા? સુરમતિવસ? સ્યુસ્તી સ મેડસ્તુ તુછડ ॥ ૨૪ 
છન સિગગનાન્‌ યથાધિજાર નનું સિમમસ્મૃતિસમમતં સ્વધર્મમ્‌ । 
ચઢુપતિભગનાઢ્યમાર્શિસ્ત વિટ્ધટ્થ સ્વયમીશ "પ તુષ્યાત્‌ ॥ ૨૫ 
છત્ત્તન વિજ્ધરિછજ્મ શુદ્ધ ઇત્તર વિજ્ધજ્ટુવિ પૂર્તજર્મ તેશઃ । 
ઝમખિતમુરવગાન્‌ યથેણમોગ્યેરતિ સુદિતાન્‌ વિટ્ધે સ મેડસ્તુ તુછડ ॥ ૨૬ 


પરિપૂર્ણ કરો.** ધ્વજ, જવ, કમળ, અંકુશ અને ઉર્ધ્વરેખા આદિ સોળ ચિહ્યોથી 
અતિશય શોભતાં શ્રીચરણનાં પગલાં મૂકવાથી આ ધરતીને સ્વર્ગકરતાંપણ અધિક 
સૌભાગ્યશાળી કરનારા તથા પોતાના સખા ભક્તોની સાથે હાસ્ય વિનોદને કરનારા 
ધર્મપુત્ર ભગવાન શ્રીહરિ મને આ ગ્રંથ રચવામાં નિપુણબુદ્ધિ અર્પણ કરો.*ઃ કોઈ 
સમયે પોતાના ભક્તજનોથી ભરપૂર સભામાં દેશના વિભાગ કરી પોતાના 
બંધુઓના પુત્રોને ગાદિ અર્પણ કરી તેના દ્વારા આ પૃથ્વી પર એક ધર્મનું રક્ષણ 
કરવાની જ અંતરમાં ઈચ્છા ધરાવતા ધર્મતનય ભગવાન શ્રીહરિનું મારી હરિચરિત્ર 
સ્મરણથી પ્રભાવી બનેલી બુદ્ધિથી હું સ્મરણ કરું છું.૫* 

આ ભૂતલમાં અનેક જડમતિ પાપીજીવો પણ જે શ્રીહરિના ઉદાર સંતોનો 
એક સમાશ્રય કરવા માત્રથી તત્કાળ દુષ્ટ સ્વભાવનો ત્યાગ કરી મહા પૂણ્યશાળી 
બને છે તે આ ભગવાન શ્રીહરિ મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.'* કોઈ સમયે શ્રુતિ, 
સ્મૃતિએ પ્રતિપાદન કરેલા ભગવાનની ભક્તિએ સહિતના સ્વધર્મનો પોતપોતાના 
અધિકાર અનુસાર ભક્તજનોને બોધ આપનારા અને સ્વયં ઈશ્વર હોવા છતાં 
પણ ભક્તજનોના શિક્ષણને અર્થે સ્વધર્મનું પાલન કરતા આ ભગવાન શ્રીહરિ 
મારા ઉપર પ્રસજ્ઞ થાઓ. 

કોઈ સમયે આ પૃથ્વી પર શુદ્ધ અહિંસામય યજ્ઞ તથા અન્નક્ષેત્રાદિક ઇષ્ટ 
કર્મનું પ્રવર્તન કરતા, કોઈ સમયે વાવ, કૂવા ગળાવવા, તળાવ બંધાવવાં, ધર્મશાળા 
તથા મંદિરોનાં નિર્માણ કરવાં વિગેરે પૂર્તકમંનુંપ્રવર્તન કરતા, તેમજ ચાર પ્રકારનાં 


અ.૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૦૯ 


છત્ર નિશિ મુતિવૃન્ટ્મધ્યસસ્થ; સ્વયમુસુસંશયપૃત્્છચમુદ્ધિભાવ્ય । 
પ્રત્તિપટ્મુસ્ધત્તર્પ્રલાતા ઇસ્ટ સાધુ તનોતુ મૂલ મે ॥ ૨૪ 
ઝજૃતવિવિધયોમસાધનોડપિ ધ્રુવમળુવીક્ષળમાત્રતોગપિ યસ્ય । 

દઉ સજ્લસમાધિસિદ્ધિમેતિ પ્રમુરર્વ્િત મમ મઠ જિયાત્લ: ॥ ૨૮ 
ભવતીઇ પુવસ્તતે મઇાત્રમરનો રિમવાનુરમ્ટિશિ । 
વિતતોસ્ત્રમૂદાભજન્ટર$ પૂથુસ્પ્યોસ્ત્રયશુભ્રજાસ્તિમાન્‌ । ૨૨ 
૪સ્તિલ્ગ્નનપુન્નનસ્તિભઃ છસ્રિટ્ણાપટ્સાનુશોમન: । 
છ૪-ત્તિહેષ ત્ત સૈપ્યશૃઝ્મુટ્બદુધા વર્તવિસ્તત્રટ્ર્શન$ 11 ૨૦ 
નતિમતાઃ પુતિજ્ઞસેન્રતા: પરિતઃ સાર્સઈસમખ્ડિતા$ । 
સરિતઃ પ્રસ્સત્ત વા યતઃ શતશો તોતતસ્છુશન્ટ્તિ: । ર૨૨ 


ઇચ્છિત ભોજન જમાડી અગણિત ભૂદેવોને તૃપ્ત કરતા પરમેશ્વર શ્રીહરિ મારી 
પર કૃપા વરસાવો.**“ ક્યારેક રાત્રી સભામાં મુનિઓની વચ્ચે વિરાજમાન થઈ 
અનેક પ્રકારના સંશયયુક્ત પ્રશ્નો કરતા અને તે પ્રશ્નોના ઉત્તર જ્યારે કોઈથી ન 
થાય ત્યારે દરેક પ્રશ્નનું બહુપ્રકારે સરળ તેમજ સર્વેને બોધ થાય એ રીતે સુંદર 
સમાધાન કરતા ધર્મનંદન શ્રીહરિ મારું સવંપ્રકારે મંગળ વિસ્તારો.૫? આ પૃથ્વી 
પર અનેક ભક્તો અષ્ટાંગયોગની સાધના કર્યા વિના પણ જેમની દષ્ટિ માત્રથી 
પણ નિશ્ચે સમગ્ર સમાધિસિદ્ધિમાં સ્વતંત્રતા પ્રાત કરેલી છે, એવા મહા સામર્થી 
સભર ભગવાન શ્રીહરિ મારું સમગ્ર મંગલ વિસ્તારો.* (આ પ્રમાણે કથાના 
પ્રારંભ પૂર્વેશ્રીહરિનાં ચરિત્રોનાં સ્મરણ પૂર્વકનું મંગલાચરણ કરી સુવ્રતમુનિ પ્રતાપસિંહ 
રાજાને હવે આ સત્સંગિજીવનની સંપૂર્ણ કથા સંભળાવવાનો પ્રારંભ કરે છે.) 
હિમાલય વર્ણનઃ- આ પૃથ્વી પર તેમાં પણ આ ભારત દેશની 
ઉત્તરદિશામાં નગાધિરાજ હિમાલય નામનો મહાન પર્વત આવેલો છે. તે હિમાલય 
વિશાળ અને ઊંચા રાજમહેલ સરખી ગુફાઓ તથા ઊંચા ચાંદીના ઢગલા જેવી 
શ્વેત કાંતિથી શોભે છે." આ હિમાલય કોઈ ભાગમાં કાજળના ઢગલા જેવો 
કાળો તો કોઈ ભાગમાં સુવર્ણ જેવી સોનેરી શિખરોવાળો છે. તેમજ અનેક પ્રકારની 
રંગબેરંગી ચિત્રવિચિત્ર શોભાને ધારી રહ્યો છે.*૦ આ હિમાલયમાંથી નિર્મળ 
જળવાળી, કલકલ કરતાં અનેક ઝરણાંઓમાંથી ઉદભવેલી તેમજ ઉછળતા 
તરંગોથી શબ્દ ધ્વનિ કરતી સેંકડો નદીઓ વહી રહી છે. એ નદીઓના કિનારા 


૧૧૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


ધવજેતવવુ 'મપાટતામિ: જજીભૈડ છુન્ટ્જટ્મ્વનાતિજેરે; । 
તટનિભ્નજપિત્થતડિમૈયો સસ્તિસ્સ્તાતતમાતસાલગાલૈડ ॥ ૨ર 
સરસતૈવરસ્નેરશોજવૃન્સેચી તાત્રાતજતમ્વજે સ્સાલે: । 
જર્લીપ્રમુએઃ પતટમર્યો (₹સળીયઃ છુસુમટૂમૈડ સમત્તાત્‌ ॥ રર 
વિજ્વૈઃ મુ સુમૈસ્વિક્ષમાળશ્રાતશાચટ્મિરાટ્યનસ્તિવાર્ષ્યાન્‌ । 
મધુરૈે: પિજજૂગિતૈશ્વ રર્ભૈ: જસમૂતાર્િમિર્પ્યથાત્તિથેચ: ॥ ૨૪ 
રુસમર્મસિપિર્બતીમુએઃ જિટ્શસ્યૈ: '્રિત ત્રદક્ષમળખ્ડજે: । 
જુજ્વાજીમય્સ્તાતજે સ્તરે: પક્ષિમનેશ્ર સેત્તિત: । રષ 
મખવૃસર્તિતિફ્રસ્વનૈસ્પટેવાસુપવીળનૈસ્તથયા । 


3િમમધ્યસિમધુનીસ્વતિતસૈ: પક્તિમળસ્ય લક્તિતડ 11 ર૬ 


રાજહંસ અને સારસ પક્ષીઓથી શોભી રહ્યા છે.૨૫ 

આ હિમાલય ચારે બાજુ ઊભેલાં ધાવડો, કેવડો, ગુલગુલા, રાતો રોહિડો, 
અર્જુન, મોગરો, કદમ્બ, નાળિયેરી, વડ, બીલીપત્ર, પીપળો, દાડમી, તાડ, તમાલ, 
સાગ, બપોરીયા આદિક અનેક વૃક્ષોથી શોભી રહ્યો છે.૨૨ તેમજ ચારે તરફ 
ઊભેલાં દેવદારુ, વરણો, આસોપાલવ, બોરસળી, આંબા, ચંપા, ફણસ, કેળ 
વિગેરે ફળપ્રધાન અને કેટલા પુષ્પ પ્રધાન વૃક્ષોથી પણ આ હિમાલય અતિ રમણીય 
ભાસે છે.૨* વળી આ હિમાલય ખીલેલાં પુષ્પોરૂપી નેત્રથી પૂજનીય અતિથિઓને 
જાણે નિહાળતો હોય ને શું ! વાયુના વેગથી ચાલતી વૃક્ષની ડાળીઓરૂપી હાથના 
હેલકારાથી અને ટહુકા કરતી કોયલોના મધુર શબ્દોથી જાણે અતિથિ પુરુષોને 


હ. 


પોતાની સમીપે બોલાવતો હોયને શું ! તથા દર્ભવડે અતિથિઓને આસન આપતો 
હોયને શું ! તથા ફળમૂળ આદિ ભક્ષ્ય પદાર્થો વડે અતિથિઓને તૃપ્ત કરતો હોયને 
શું!તેમ ભાસે છે.૨* 

આ હિમાલયમાં રુરુ નામનાં મૃગલાંઓ, પાડાઓ, વાનરો, વરાહો, 
શેઢાઈઓ, રીંછો, ગેંડાઓ, તેમજ કુકંડાઓ, મોર અને ચાતક આદિક ભાતભાતનાં 
રંગબેરંગી ચિત્રવિચિત્ર પશુ પક્ષીઓના સમૂહો નિવાસ કરીને રહે છે.ચ૫ આ 
હિમાલય હાથીઓના શબ્દધ્વનિ, ખળખળ વહેતાં ઝરણાઓનો ધ્વનિ, ગંધર્વોની 
વીણાવાદનનો ધ્વનિ, મુનિઓના મુખમાંથી નિકળતા વેદમંત્રોનો ધ્વનિ, ઘુઘવાટા 


કરતી ગંગાના પ્રવાહનો ધ્વનિ અને પક્ષીઓના કલરવના ધ્વનિથી અતિશય ગુંજી 


અ.૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૧૧ 


વિટ્ધે વિધિનૈવ યોર્ડધપઃ સવજતાનામપિ ભૂમૃતા પુરા । 
સિર્વ્રિસોત્તમસ્તસમમવઃ 1શ્રત છ્વાસ્તિ શિવારરિમિશ્ર થ$ ।। ર૭ 
યત્ર હિ્વ્યા ત્રિપથના પ્રથમ સુપ્રતિષ્િતા । ત્રહાનોજ૬પાજાન્તા વર્તતે સ8ધા જિસ ॥ ર૮ 
વસ્વૌજ્સાર નલિની પાવની ત્ત સરસ્વતી । ખમ્યૂનણી તત સીતા ત્ત મજ્ઞા સિન્ધુશ્ર સકમી ॥ ૨૨ 
તત્ર ્ોળિધરાધિષે ભમવતો નારયળસ્યાશ્રમ: । સાક્ષાસ્છીપુર્ષોત્તમસ્ય જુપયા ત્રદષ્યાયમત વિગ્રત: । 
સ્વષ્રેષપ્રમુસેવનાત્તવત્રીવાવાજુ તિસ્છાતિતિસ્વાનન્તાક્ષરધામતોડ્સ્ત્યતિસુયં યો હત્ત છ્વેક્ષળાતૂ ।૨૦ 
લલ્સતફમળ્ડલોછસદ્રસવત્જોસમુનુગ્છજાશ્ર યત્‌ । 
ટ્ધલે [ર જમળ્ડસુમ્રમં પ્રમુથીક્ષામતમુદૃત્સ્નાપ | રૂશ 
પર્તિસ્તસ્મૂસસશ્રિતા ત્તિમમાર્થ ભમવન્મુશ્ાત્ત્છુતતમ્‌ । 
રૃજ્યે [તિઝતે પુનઃ પુતમુતથો યત્ર વિમાવયત્તિ ત્ત ॥ રર 


રહ્યો છે.ચ“ 

બ્રહ્માજીએ આ હિમાલયની પહેલાંથી જ સર્વ પર્વતોના રાજાધિરાજ 
પર્વતરાજ તરીકે નિમણુંક કરી છે. આ હિમાલયના પેટાળમાંથી અમૂલ્ય રત્નો 
નિપજે છે, આ હિમાલય ભગવાન ભોળાનાથ આદિ અનેક યોગીઓનો આવાસભૂત 
છે.** સત્યલોકમાંથી નીચે ઊતરી આવેલી, વિરાટ બનેલા ભગવાન વામન 
નારાયણના શ્રીચરણોના સ્પર્શથી દિવ્ય બનેલી અને ત્રણ માર્ગે વહેતી પાવનકારી 
નદી ગંગાજી, એક વસ્વોકસારા, બીજી નલિની, ત્રીજી પાવની, ચોથી સરસ્વતી, 
પાંચમી જમ્બુ, છટી અલકનંદા અને સાતમી સીતા આ પ્રમાણેની સાત ધારાઓ 
આ હિમાલયમાંથી વહી રહી છે.૨૮૨૯ 

બદરિકાશ્રમનું વર્ણન:- આવા પાવનકારી પર્વતરાજ હિમાલયમાં 
સાક્ષાત્‌ શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવાનના અવતારરૂપ, સંસારી જીવો ઉપર દયા કરીને 
ત્રષિરૂપ ધારી રહેલા ભગવાન શ્રીનરનારાયણનો આશ્રમ આવેલો છે. સ્વયં 
અક્ષરધામ જ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ઢાંકીને પોતાના પ્રિયતમ ભગવાન શ્રીહરિની 
સેવા કરવા માટે જાણે બદરિકાશ્રમ સ્વરૂપે પ્રગટ થયું હોય તેમ ભાસે છે, અને 
દર્શનમાત્રથી આ આશ્રમ ત્યાં આવેલા સવને અતિશય સુખ આપે છે.*૦ આ 
દિવ્ય બદરિકાશ્રમમાં બોરડીના વૃક્ષોમાં લટકતાં સુમધુર રસભરેલ સ્વાદિષ્ટ 
ફળોનાં ઝુમખાંઓ ભગવાનનાં દર્શન કરવા આવતા મુક્તોના હૃદયકમળમાં 
કમંડલોની ભ્રાંતિ ઉપજાવે છે.** આ આશ્રમમાં અનેક વૃક્ષોના નીચે એકાંતસ્થળમાં 


૧૧૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


શશજાઃ શનજાઃ અમા મમા સહ્ય મુરુગનૈર્તીકિતાઃ | 
ઝત્તતાઃ ચ્રતુ ત્તિન્તયત્તિ થન્મુતિબાતા ડવ શિક્ષિતા ઇરિમ્‌ ॥ રર 
ખઝતતાપરિપિડનોસતા ઇરિભૌીતા મહ્તાસરિદ્ધિપાડ । 
પ્રભબસ્તિ ત મુસધામ થ રહ્યે તારપ્યામમન્તુમન્નસા । રૂ૪ 
સતિઞમાનસતાપશાન્તયે પર્તિ મુરઞના યથલમતાઃ । 
ઈર્વામમ્તેત વતા બૃછદાનન્ટ્સુઆ૯રશથ્રસ્તિ ત્ત | રૂ૫ 
મુમરાઞમુસ્ાથ યત્ર વૈ મતતૈસામિજરુછબૃત્તવ: । 
પશવોડપ યથા વત્તિદ્રિગા ત્રદષિવૃત્તિ «ધતે રહિ સિસ્લ્મર$ ।। રૂ૬ 
ઝરમા તજી લૈક્િપાશ સિસેવૃષટ્શેડ સનજા વૃજેઃ શુમાલાઃ | 
ઈરિખાશ્ર તરક્ષુમિશ્રસસ્તિ સહ યત્રાપિ હ્વિાશયા ઞરિછિઃ 11 રૂ૭ 
સિતસત્યતિસિ્મતોસ્જા [િતાધોપ્રમિશોધનેક્ષળા । 
[િમસશ્મસત્તિસ્તસ્સ્નતા શિતતા વિષ્નુપર્ણ ત્ત યત્ર વૈ ॥ રૂ૮ 


બેઠેલા મહર્ષિઓ ભગવાન નારાયણત્ર્છષિના મુખેથી સાંભળેલા વેદના રહસ્યનું 
પોતાના મનમાં વારંવાર મંથન કરે છે.* 

આ આશ્રમમાં વસતાં સસલાં, ઉંદર, હરણાં અને પક્ષીઓ દયા સાથે 
મુક્તાત્માઓથી સુંદર શિક્ષણ પામેલાં ત્ધષિમુનિઓનાં જાણે બાળકો હોય ને શું, 
તેમ અચળપણે ભગવાન નારાયણનું ચિંતવન કરે છે.** જેમ સિંહ થકી ભય 
પામેલા હાથીઓ સિંહ રહેતા હોય ત્યાં જવાને સંકલ્પ પણ કરતા નથી, તેમ મનુષ્યોના 
મનને તપાવનારા કામ, ક્રોધાદિ અંતઃશત્રુઓ રૂપી મદોન્મત્ત હાથીઓ ભગવાન 
નારાયણથી ભયપામી મુક્ત પુરુષોના ધામરૂપ આ બદરિકાશ્રમમાં મનથી પણ 
પ્રવેશ કરવા સમર્થ થતા નથી.” મનમાં રહેલા ત્રિવિધ તાપની શાંતિ માટે, ચારે 
બાજુના અન્ય આશ્રમોમાં વસતા મુમુક્ષુઓ જ્યારે આ આશ્રમમાં આવે છે ત્યારે 
ભગવાન શ્રીનારાયણના મુખમાંથી વરસતા વચનામૃતના પાનથી ત્રિવિધ તાપથી 
મુક્ત થઈ બ્રહ્માનંદના સુખે સુખીયા થઇ વિચરણ કરે છે.૫ જ્યારે સિંહ આદિ 
હિંસક પશુઓ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે પોતાની પરસ્પરની સહજ વેરવૃત્તિને છોડી 
નિષ્કામી મુનિઓની જેમ ત્રઇષિવૃત્તિ ધારણ કરી સર્પ નોળિયાની સાથે, હાથીઓ 
સિંહની સાથે, ઉંદર બિલાડાની સાથે અને શિયાળ વરુઓની સાથે, તેમજ ઘુવડ 
કાગડાની સાથે અને હરણાં દીપડાની સાથે કામ ક્રોધાદિ દોષોથી રહિત થઈ વિચરણ 
કરે છે. કારણ કે આ આશ્રમમાં તે દોષોનો પ્રવેશ નથી.૬-2? 


અ.૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૧૩ 


વપીનજન્થાશુજ્વલ્ઝ્તાનિ ધૃતાનિ શાળાસું ત્ત યત્તસ્ળામ્‌ । 
સાશટ્ટમેવ સ્મૃશત્તિ દ્વિગાનાં વાતોડપિ મજ્નેટ્કશોધિતાનિ ॥ રૂ૨ 
સૂર્યવસ્િટ્શપ્રભૈશ્ર યો ત્રદાપ્તયત્તિમિખિતેસ્ટ્રિ ય: । 
તાપસ રુસ્મૃમાગિનામ્નરેઃ સર્વતિર્િસમસેવ્યતેડનિશમ્‌ । ૪૦ 
શૂર્પિન્યત્રયરીનર્‌ર્મમો વ્રાદ્ઞસક્ષ્મ્યનુમતશ્ર જમ । 
શિવચસમ્બિજકિનૈ પયોધટૈર્મખ્ડિતઃ શ્રમરશ્ર પશ્યતામ્‌ । ૪૨ 
[્વ્યપુષ્પનિવણા ફતસ્તતઃ સત્તિ યત્ર ઈરિપૂગજે: જતા: । 
મૂરિતિગસિ ત થત્ર વાધતે સત્રિગ ત્ત તિમિર મદાત્મનઃ । ૪ર 
ભૂરિમસ્મતિત્રયાતિ શુત્રીનાં ચત્ર ત્રામ્નિશરળાત્તિ મુતીનામ્‌ । 
સાટટવેહ્વનિટ્ષાં ગટિસાનાં સત્તિ સંયમજુી શાટ્લતાનામ્‌ ॥ ૪ર 


આ આશ્રમમાં સ્વચ્છ જળવાળી, દર્શન માત્રથી સમગ્ર પાપના સમૂહોને 
ધોનારી, ચંદ્રના સરખી શ્વેત કાત્તિવાળી અને પહોળા પટવાળી પવિત્ર વિષ્ણુપદી 
ગંગા નદી વહે છે. આ આશ્રમમાં ગંગાના નિર્મળ જળથી ધોઈ વૃક્ષોની શાખાઓ 
પર સૂકવેલાં મુનિઓનાં કૌપીન, કંથા અને વલ્કલોને વાયુ પણ “આ મારાથી 
અપવિત્ર તો નહિં થઇ જાય ને ?' એવી શંકા સાથે સ્પર્શ કરે છે.*“ રાત્રી દિવસ 
આબદરિકાશ્રમનું સેવન કરતા બ્રહ્મસ્થિતિને પામેલા પરમહંસો સૂર્ય અને અગ્નિ 
સરખા ઉજ્જવળ કાંતિવાળા છે, જિતેન્દ્રિય અને તપોનિષ્ઠ છે, રુરુ નામના 
મૃગચમંને ધારણ કરનારા તે ત્રિકાળદર્શી છે.”” 

અનંત જન્મના પુણ્ય રહિત પુરુષોને આ આશ્રમની પ્રાપ્તિ અતિશય દુર્લભ 
છે. જેબ્રહ્મસ્થિતિને પામ્યા હોય તેને જ એક આશ્રય માટે પ્રાપ્ય છે. અહીં રહેનારના 
પોતે ઇચ્છેલા સર્વ મનોરથો પૂર્ણ થાય છે. આ આશ્રમ શીકાઓમાં લટકાવેલ 
જળકઠારી અને ઘડાઓથી અતિશય શોભી રહ્યો છે, આવા આ આશ્રમનાં દર્શન 
માત્રથી મુનિઓના પરિશ્રમને હરી લે છે.“ આ આશ્રમમાં ભગવદ્‌ પૂજન કરનારા 
મુનિઓ દ્વારા ઠેકઠેકાણે મૂકી રાખેલી સુગંધીમાન પુષ્પોની ઢગલીઓ નજરે પડે છે. 
સ્વતઃસિદ્ધ અતિશય પ્રકાશમાન આ આશ્રમમાં વસતા મુનિઓને રાત્રીનો અંધકાર 
પણ બાધ કરી શકતો નથી.*૨ આ આશ્રમમાં અંગે સહિત ચાર વેદને જાણનારા, 
જટાધારી અને તપથી શરીરને કૃશ કરી નાખનારા વલ્કલ વસ્ત્રધારી પવિત્ર મુનિઓની 
પવિત્ર ભસ્મોથી ભરપૂર એવી અસંખ્ય અગ્નિશાળાઓ આવેલી છે.** 


૧૧૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


સત્ર જેત્તન સજુનમક્સ્ગો તીરપાઃ જતિત્તનોષ્મપાસ્તથા । 
જેનપા વિધુમસસ્તિપાસ્તપો ધૂમપાશ્ર વતિનઃ પ્રજીર્બલે 1 ૪૪ 
ત્તીસ્ત્રમટ્લવલ્જલવસ્રા: જેત્તનાપિ તુળતન્તુઞખવસ્રરા; । 
ઝશ્મજી ટુમથવા સ્જ્જુ ટું યત્ર જે ક્િટ્ષયોડ્સમલસ્તિ ॥ ૪૪ 
ભક્ષયત્તિ ત્રતપત્રષ્તાતિ જે સ્તિહ્મ્મનતિલયા ખપતિષ્ઠા$ । 
ત્યરુસર્બતિષયા વ્રતમેજેડ*્રાવજાશમપિ અત્ર ત્તરસ્તિ । ૪૬ 
જ્રમગૃર્િમાધિજા નસ્બન્ધો સવ્લુમુગ્સિતરસાઃ: જુશહેરાઃ । 
નૈજિજવ્રતધરા: સજા થત્તિન્તયસ્તિ રર તં વિતસન્તમ્‌ ॥ ૪૭ 
સત્રત્યા ત્ર્ષયો ત્રઞન્ત્યનુટ્તિ શ્રીતાસુટેત સ્થિત । 
શ્રેતટ્દીપ ત્ર્ત્તેડમૃતેડતિમાસ દ્રજુ સિઞે ધામત્તિ ॥। 


મુનિઓની જીવનચર્યાઃ- આ આશ્રમમાં કેટલાક વાનપ્રસ્‍્થ મુનિઓ 
એકવાર જ વાયુભક્ષણ કરીને રહે છે. કોઈ માત્ર જળપાન કરીને, તો કોઈ વરાળનું 
પાન કરીને તપ કરે છે, કોઇ ફીણનું ભક્ષણ કરીને તો કોઇ ચંદ્રના કિરણોનું પાન 
કરી તપ કરે છે, અને કેટલાક માત્ર ધૂમનું પાન કરી તપ કરે છે.” આ આશ્રમમાં 
તપ કરતા કેટલાક ત્ધષિમુનિઓ જીર્ણ વસ્રો, મૃગચમં, વૃક્ષનાં પત્રો અને વલ્કલ 
વસ્ત્રોને ધારણ કરે છે. તો કેટલાક મુનિ ઘાસમાંથી બનાવેલી કંથા ધારણ કરે છે, 
કોઈ મુનિ પથ્થરથી ફૂટેલાં અન્ન તથા ફળનું ભક્ષણ કરે છે. તો કોઈ મજબૂત 
દાંતવાળા મુનિઓ માત્ર દાંતથી ચાવીને જ ભોજન કરવાના આગ્રહવાળા છે.” 
આ આશ્રમમાં રહી તપ કરતા કેટલાક ત્રષિમુનિઓ પીપળાની પીપરીનો આહાર 
કરે છે, કોઈ મુનિ પાણીમાં બેસી જપ કરે છે, તો કોઈ પંચવિષયોનો ત્યાગ કરી 
ઉપર આકાશવાળી ખુલ્લી જગ્યામાં બેસવારૂપ અભ્રાવકાશવ્રતતે આચરી જપ 
ને તપ કરે છે.““ આ રીતે ભગવાન નારાયણત્રછષિને વિષે પ્રેમની અભિવૃદ્ધિ 
કરવા સાંસારિક વિષયોના આસ્વાદ છોડી તપથી શરીરને દુર્બળ કરનારા નેષ્ઠિક 
બ્રહ્મચયવ્રતને ધરી રહેલા સમસ્ત ત્કધષિમુનિઓ આ આશ્રમમાં વિલસતા ભગવાન 
નારાયણત્રઉષિનું હૃદયમાં હમેશાં ચિંતવન કરે છે.” 

આ બદરિકાશ્રમમાં નિવાસ કરતા ત્ધષિમુનિઓ અતિ ઉત્સાહપૂર્વક 
આકાશમાર્ગે કોચ પક્ષીઓના સમુદાયની પેઠે ભેળા થઇ ધનુષમાંથી નીકળેલા 
બાણથી પણ અધિક વેગવાળા થઈ ઉચ્ચે સ્વરે ભગવાન શ્રીનરનારાયણના 


અ.૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૧૫ 


ત્રાપોન્મુુશરાતિમાઃ સઇનરં નારાયળ ત્તોત્ત્વજમાયન્તો । 
મમતાધ્લનોત્સુજ્દટ: જસ થથા યૂથશ; 1 ૪૮ 
શ્રેતદ્દીપપવ્ન્રેળ સરિત નારસયળં વીક્ષિતું । 
સત્રાયાન્સ્યનુવાસર ત્ત મુનથઃ શ્રીવાસુટેવેત્તિ છો ।। 
ઝુર્ન્તો ધ્વસિમુતસ્તજે: સિતસ્ત્રઃ છુફ્યૂથવત્તાધ્વસિ | 
પ્રા્ાશ્રાનમતી તમન્ત ૩ફધા તારાથળીયાત્મુનીન્‌ ॥ ૪૨ 
સ્તાતુ યાસ્થત રૃશિતુસ્ત્રિપથમા સન્ર્શનાય છૂત | 
યત્ર પ્રાતરુવેત્ય ત્તાધ્વનિ સહા ત્િષઠસ્તિ વૈ પર્તિશઃ ॥ 
ઝસાસ્મદ્ધરિરિષ્યતીત્યતિતરમુત્જખ્તિતાશ્ચોન્મુદ્રા । 
ઝાર્ળ્યા: પશુપક્ષિનામમનુનાસ્ત્ય છુ ન્ચસર્બકિયાઃ । ૫૦ 
સત્ર શાટ્લમનયે સમીજૃત્તે રીનટ્શમશજે મૃટુસ્થને ં 
ઝટ્તાડસ્તિ વટ્સી સુશોબિતા સ્તિમ્ધવમેમસલ્લૈઃ પતત્રગેડ ॥ ૫૬ 


મંત્રનો જાપ કરતા થકા સત્યસ્વરૂપ, અમૃતસ્વરૂપ અને અતિશય પ્રકાશમાન એવા 
શ્વેતદ્િપધામમાં રહેલા ભગવાન શ્રીવાસુદેવ નારાયણનાં દર્શન કરવા માટે 
પ્રતિદિન જાય છે.” અને તેવી જ રીતે શ્વેતદ્ધિપ ધામવાસી નિરનજ્ઞમુક્તો પણ કોચ 
પક્ષીઓના સમુદાયની જેમ ભેળા મળીને આકાશમાગે સામા મળતા 
બદરિકાશ્રમવાસી મુક્તોને નમસ્કાર કરી, જય શ્રીવાસુદેવ! જય શ્રીવાસુદેવ! કહીને 
શ્રીનરનારાયણ ભગવાનનાં દર્શન કરવા નિત્યે બદરિકાશ્રમ પ્રત્યે આવે છે.“ 
બદરીવિશાલાનું વર્ણનઃ-આ બદરિકાશ્રમમાં નિવાસ કરતાં પશુ, 
પક્ષી, સર્પ અને ભીલ આદિ મનુષ્યો પ્રાતઃકાળે ભગવાનનાં દર્શન સિવાયની બધી 
ક્રિયાનો ત્યાગ કરી, હમણાં જ આપણા ભગવાન શ્રીનારાયણ અહીંથી પ્રસાર 
થશે, એવી અતિ ઉત્કંઠાવાળા થઈ આગમનના માર્ગમાં ઊંચાં મુખ રાખી પંક્તિબદ્ધ 
ઊભી પતિતપાવની ગંગાજી તરફ જતા ભગવાન શ્રીનારાયણનાં દર્શન કરે છે. 
અને સ્નાન કરી ભગવાન પાછા પધારે ત્યારે પુનઃ દર્શન કરી પરમ સુખનો અનુભવ 
કરે છે.” આ બદરિકાશ્રમમાં મચ્છર આદિ ઉપદ્રવી જંતુઓ રહિત, હરિયાળી 
અને સમતળ એવી મૃદુભૂમિમાં વિશાલા નામની બોરડી ઉગેલી છે. તેની આસપાસ 
પંક્તિબદ્ધ ઉગેલાં વૃક્ષોથી, ચીંકણાં ચળકતાં કોમળ પાંદડાંઓથી અને લટકતાં 
સુમધુર પાકેલાં બદરીફળોથી વિશેષ શોભી રહી છે."“ ચારેબાજુ રહેલાં નિત્ય 


૧૧૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.૪ 


સિત્યપુષ્તઇલશાતિમિશ્ર યા ર્વ્યિપાટ્પવરેઃ પર્સિશ્રતા । 

ક્ુસુટુષ્ળસ્મિતોષવઝિતા પૂત્તિતા ત્ત વત્તિહ્ોમજ્મીમ: ॥ ૫ર 

વિસ્તૃતાતિવિમતયુતિશાવા વળ્ટ્જે? પરિરતા તત મનોજ । 

તિઃસરન્મધુરસા તનુ હ્વ્યા વીક્ષળાલસ્રિસપાપનિદત્ત્રી ॥ પરે 

તારિતા મધુર્વૈશ્વ વિટ: સેવિતા સુરમળેસ્નુવેસમ્‌ । 

છીયયા નિનિડયા શ્રયળીયા યાં વવત્તિ મુનયશ્ર વિશાતામ્‌ ॥ ૫૪ 
સ્તાનવિસ્ઞાનસમ્પન્ન; શ્રીજુષ્ળસ્ય નિટેશત: 1 સિવસત્યુદ્ધવો યત્ર સિદ્ધો મામવતામ્રળી: ॥ પ૦ 
વૈછાયસો દો યત્ર સસ્તિ રાગર્ષયશ્ર યત્‌ | યત્ર તસાશ્રશિરા સિત્યં વેણાન્‌ પતતિ શાશ્રતાન્‌ ॥ ૫૬ 
ચત્ર શ%: પુરા દત્તા વૃત્રં વેવાર્થપારમમ્‌ | વ્રહ્સદત્યાપનોવાર્થ ત્તજે વર્ષાયુત તપઃ ॥ ૫૭ 
સાવળિઃ સૂર્યતનયો નારરેન સુશિક્ષિતિઃ | સદ્ધમાનમ્યસન્‌ થત્ર તપસ્યતિ ઈર ભગન્‌ ॥ ૮ 


પુષ્પ, ફળ અને દળવાળાં પારિજાતનાં વૃક્ષોથી વિંટાયેલી આ બદરીવિશાલા નીચે 
બેસનારા સાધકને ક્યારેય ભૂખ, તરસ, ટાઢ, તડકો આદિ શારીરિક દોષો સ્પર્શ 
કરી શકતા નથી. ભગવાનના નિવાસને કારણે સર્વશ્રેષ્ઠપણાને પામેલી આ બોરડીનું 
પણ સાધકો ચંદન પુષ્પ અને હોમાદિક ક્રિયાથી પૂજન અચંન કરે છે.પ૨ આ 
બોરડીની વિશાળ શાખાઓ અતિસુંદર અને ચળકતી છે. આ બોરડીમાં એક પણ 
કાંટો નથી, તેથી અતિ સુંદર મનોહર લાગે છે. આ બોરડી સતત ઝરતા મધુર 
રસવાળી અને દર્શનમાત્રથી પાપીઓનાં પાપને સમાવનારી દિવ્ય છે."૩ જેની 
શાખાઓ ઉપર બેસી પક્ષીઓ મધુર કલરવ કરે છે, ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ આનું 
નિત્ય સેવન કરે છે. આ બોરડીની ઘાટી છાયા આશ્રય કરવા યોગ્ય હોવાથી 
નારદ આદિક ત્ધષિમુનિઓ એમને વિશાલા નામથી સંબોધે છે."* 

આવાબદરિકાશ્રમને વિષે જ્ઞાનવિજ્ઞાન સંપજ્ઞ, ભક્તોમાં અગ્રેસર અને 
સિદ્ધદશાને પામેલા ઉદ્ધવજી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના આદેશથી નિત્ય નિવાસ કરીને 
રહે છે." આ આશ્રમમાં વેહાયસ નામનો ધરો આવેલો છે. આ આશ્રમમાં મરુત 
આદિ રાજર્ષિ દેવતાઓ પણ નિવાસ કરે છે. તેમજ અશ્વશિરા નામના ત્રષિ શાશ્વત 
વેદોનો નિત્ય પાઠ કરે છે.૫“ પૂર્વે વેદપારંગત વૃત્રાસુરનો વધ કરવાથી લાગેલી 
બ્રહ્મહત્યાના નિવારણને માટે ઇન્દ્ર મહારાજાએ દશહજાર વર્ષ પર્યત આ આશ્રમને 
વિષે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી હતી." 

દેવર્ષિ નારદજી થકી સાંખ્યયોગ અને પંચરાત્રનો ઉપદેશ પામેલા સૂયંપુત્ર 


અ.૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૧૭ 


શ્રેયસે ભુવિ મસ્છાનાં યત્રેવ ભમવાન્સ્વયમ્‌ । નર્નાસયળો નિત્યં તપશ્રરતિ રુષ્ઝરમ્‌ ॥ ૫૨ 
પ્રબર્તતે નૈવ જસ: જ હિત્તિસત્ર ત્તાશ્રમે । ત્રેયોમૂર્તે ભગવત: સાક્ષાદ્દાસાગ્ગમત્પતે; । ૬૦ 
ઝચ્રળ્ડભમવદ્ધચાનાનન્લનિર્વૃતમાનસઃ 1 સિત્ય સેવાપસે ચત્ર તારો વર્તતે મુસિડ ॥ ૬૨ 
સત્રત્યસુજલેશેન પાર્મેછચારિધામગમ્‌ । સુસ્ર સમં નેવ બુધેર્મીયતે સસવેિભિ$ ॥ ૬૨ 
મુજર્તેજેશ્ મુમુક્ષુવૃન્જેડ સમાશ્રિતો યો વિવુધે રસસેઃ । 
સ આશ્રમો ર્્શનમાત્રતોડ પિ રર શોમયતીઇ મૂમિમ્‌ ॥ ૬ર 


// 2/7 777%” 7/7777૪₹707ર%» %727ર% ₹%77જ ર 
૪૬/ર%7%જજ7/777%/ ૪૪%75થ27%: //૪// 


સાવર્ણિમનુ આ આશ્રમમાં રહી ભાગવતધર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે અને સાક્ષાત્‌ 
નારાયણ ભગવાનનું પ્રેમ પૂર્વક ભજન કરતા થકા તપ કરે છે." આ આશ્રમમાં 
સ્વયં ભગવાન શ્રીનરનારાયણદેવ પણ ભરતખંડવાસી ભક્તજનોના આત્યંતિક 
કલ્યાણને અર્થે નિત્ય દુષ્કર તપ કરે છે." કલ્યાણમૂર્તિ તેમજ સમસ્ત જગતના 
સ્વામી એવા સાક્ષાત્‌ ભગવાન શ્રીનારાયણનો આ આશ્રમ હોવાથી કળિયુગ પોતાનું 
સામર્થ દેખાડવા ક્યારેય પણ સમર્થ થતો નથી.“૦ ભગવાનના અખંડ ધ્યાનથી 
ઉત્પશ્ન થયેલા આનંદથી મનમાં પરમ સુખને પામેલા અને ભગવાન 
શ્રીનરનારાયણની અખંડ સેવાપરાયણ એવા નારદમુનિ પણ આ આશ્રમમાં 
નિવાસ કરીને રહે છે.“ ભગવદ્‌ રસને માણનારા રસજ્ઞ ભક્તો બ્રહ્મપદ કે 
ઇન્દ્રપદના મહાસુખને પણ આ બદરિકાશ્રમના એક અલ્પ સુખની તોલે પણ 
ગણતા નથી.૬૨ 

એવા આબદરિકાશ્રમમાં ભગવાનના ભક્તિરસને માણનારા અસંખ્યાત 
મુક્તો અને મુમુક્ષુઓના સમૂહો તથા દેવતાઓ નિવાસ કરીને રહે છે. તેમજ 
દેષ્ટિમાત્રથી આ આશ્રમ દર્શન કરનારા મનુષ્યોનાં પાપને હરે છે, એવો આ 
બદરિકાશ્રમ સમગ્ર ધરતીને શોભાવે છે, અર્થાત્‌ આ આશ્રમના કારણે ધરતી 
પોતાને કૃતાર્થ માને છે.“* 

અ/ 5»/છ ૪૦૬૮#/2? 57 -/2/%૯૪ન/ ૪/ટે%૪&5/ %7%ત્‌ 
2/૮2//2/9%૬%જ ન/ઝે 5%₹/%*%/ 5%% 552૯6/%/ જ૮/2ેક/%%નું «૯/જ 
કયું છે ન/ઝ ૩0૭? અટ્ય/જ છૂ %૦)?. --»-- 


૧૧૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.પ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
તત્રેજલા ભમવતો તરતારયળસ્થ દિ । ર્શનાર્થમુપાગનમુ્મુનયસ્તત્સ્મુતા તપ ! ॥ ૨ 
તીર્થયાત્રા બદુવિધાં વિધાય ગમતીતલે । ૬સ્છન્તસ્તત્જલ પ્રાણું (્શનેન ગમશ્મુસે: ॥ ર૨ 
મસત્રશ્વ વસિણોડત્રિસ્જ્તશ્ર દ્િતસ્તરિતઃ | જશ્યપશ્ર માગ: શાવળ્યો ભૃનુસસિરઃ ॥ ર્‌ 
રારીતો મૌતમઃ જળ્વો યાસવત્વચપરાશસૈ । શિશપાયન ગૌર્વશ્ર વિશ્વામિત્રસ્તથાડડ્સુરિડ ॥ ૪ 
સંવર્તો વશ્રુમૈત્રેયો બૃર્વ્શ્વોડથ તોમશ# 1 ૩તથ્ય રન્દ્રપ્રમિતિવે શપાયનહેવતૌ ॥ ૫ 
પુભસ્ત્ય$ પુભદો મર્મ શજત્રિવોહ્્યદસ્વતિ: | વામરેવ: પસ્શિરવઃ પ્રષેતા: જ્મ જતુ? ॥ ૧ 
સૈમીષવ્યઃ સુમત્તુશ વાસ્મીજિસ્ત્યવનોડ સખિ: । વાત્યાયનો ગરત્કારુરસ્તીવથ વિભાળ્ટજ$ । ૭ 
ત્રરષ્વશટૂઝ શરછાશ્ર શમીવ્સે ગૈમિસિર્યતતિ: । ગણાવતા પાખિનિશ્ર માળ્ડવ્ય:$ શાજ્ટાયનઃ ॥ ૮ 
સુખાત્રિય: સ્થૂતશિર: શુનજો માર્મ્યતિત્તસ | જાલવૃક્ષીય સત્ત તાસિજેતશ્ર માઢ ॥ ૨ 

અધ્યાય - પ 
બદરિકાગ્રમમાં ત્રઇાપષિઓન્ું આગમન. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! એક સમયને વિષે “સર્વેમુનિઓ 
મારાં દર્શન કરવા અહીં પધારે.'' આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીનારાયણે હૃદયથી યાદ 
કરેલા મરીચિ આદિ મુનિઓ ભગવાન શ્રી નરનારાયણનાં દર્શન કરવાને અર્થે 
બદરિકાશ્રમમાં પધાર્યા. પૃથ્વી પરનાં વિવિધ તીર્થોની યાત્રા કરી જગદ્ગુરુ 
ભગવાન શ્રીનારાયણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી તીર્થયાત્રાનાં સંપૂર્ણફળને પ્રાતત કરવાની 
ઇચ્છાથી સર્વે મુનિઓ બદરિકાશ્રમને વિષે પધાયાં.૨ 

મરીચિ, વસિષ્ઠ, અત્રિ, એકંત, દ્વિત, ત્રિત, કશ્યપ, ભરદ્વાજ, શાકલ્ય, 
ભૃગુ, અંગિરા, હારિત, ગૌતમ, કણ્વ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, પરાશર, શિશપાયન, ઓવં, 
વિશ્વામિત્ર, આસુરિ, સંવર્ત, બભ્રુ, મૈત્રેય, બૃહદશ્વ, લોમશ, ઉતથ્ય, ઇન્દ્રપ્રમિતિ, 
વૈશંપાયન, દેવલ, પુલસ્ત્ય, પુલહ, ગર્ગ, શક્રિ, વોઢુ, બૃહસ્પતિ, વામદેવ, 
પંચશિખ, પ્રચેતા, કદમ, ક્રતુ, જૈગીષવ્ય, સુમંતુ, વાલ્મીકિ, ચ્યવન, અરુણિ, 
કાત્યાયન, જરત્કારુ, આસ્તીક, વિભાંડક, ત્ઠષ્યશુંગ, શરદ્વાન, શમીક, જૈમિનિ, 
યતિ, અષ્ટાવક્ર, પાણિની, માણ્ડવ્ય, શાકટાયન, કૃષ્ણાત્રેય, સ્થૂલશિરા, શુનક, 
ગાર્ગ્ય, તિત્તરિ, કાલવૃક્ષીય, ઉત્તંક, નાચિકેત, માઠર, મોજાયન, પર્ણાદ, બૃહદગ્નિ, 
પર્વત, જાતૂકરણ્ય, ત્કચીક, હરિશ્મશ્રુ, અંશુમાન, વેતંડી, ક્ષારપાણી, કઠ, તાંડ્ય, 


અ.પ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૧૯ 


મૌન્નાયનશ્ર પર્ળાવો વૃદ્લમ્નિશ્ર પર્વત: 1 ગાતૂજળ્ય ત્રહ્વીજ્શ ઇરિશ્મશ્રુસ્તથાશુમાન્‌ ॥ ૨૦ 
વૈતળ્ડી ક્ારપાખિશ્ર જસ્તાખ્ડ્ચશ્ર માનવ: । ગમ્તિવેશ્યશ્ર વમેખ્ડિન્ડ શાખ્ડિસ્યો ભાતુજિસ્તથા । ૨૨ 
શ્વેતજતુથ વિષુનો મરર્મોરશિરાસ્તથા | ભાળ્ડાયસિર્ગયન્તશ્ માળ્ટજેયશ્ર શાર્જર$ ॥ ૨૨ 
જળાર ૧૦૫: પેતઃ પિખતાયનમામુરરસી | જક્ષીવાનિધ્તવાઇથ વત્યો મૌરમુરસ્તથા ॥ શર 
ગાવાત્િસ્પમન્યુશ્ર શુદ્રનો બેહશર મુતિઃ 1 મેધાતિથિશ્રાષ્ન્પેળોડથર્વેન્દ્રપ્રમટ્સ્તથા ॥ ૨૪ 
યુ્શવ્ે નર: શો સિિરિવિત: સુતા: શુજ: । પ્રાળો જલ્મ્યો વીતઇવ્ય: સાવળ્યોટાનવો તથા | ૨૦ 
સાવેતસો વૈતટવ્વ: સાવખિર્ભામવસ્તથા । મોમિતો ગાગતિર્યાસ્કડ જાશ્યયો વાત્સ્યનેધુવો ॥ ૨૬ 
સૌભરિઝ શૌનવ્નેડમસ્ત્યો મુટ્તઃ સૈન્ધવાયન: 1 સારસ્વતો બૂર્ષિખો રેવરાતોડગતતવ્રળ$ ॥ ૨૭ 
પતે સશિષ્યાશ્રન્યેડષિ પિષ્ખતાવવ્યો નૃપ ! | નારયળાશ્રમં પ્રાપુ? જેલાસાતભનસત્તિધો ॥ ૨૮ 
મઝ્ઞામતક્ષત ત્ત તત્ર સિતોવ્જાં તે પ્રાતસ્તનાજરતેગિતતોલભષ્ડીમ્‌ । 
ઝત્તુક્હીર્ષતરલધ્વતિનાહ્તાશાં મસ્માવશેષસમસત્મગમુસિવાત્રીમ્‌ ॥ ૨૨ 


ગાલવ, અગ્નિવેશ્ય, કૌડિન્ય, શાંડિલ્ય, ભાલુકી, શ્વેતકેતુ, વિપુલ, મંકિ, ગોરશિરા, 
ભાંડાયનિ, જયંત, માંડૂકેય, શાકર, કણાદ, કવષ, પૈલ, પિપ્લાયન, ભાગુરિ, 
કક્ષીવાન્‌, ઈવ્મવાહ, વત્સ, ગોરમુખ, જાબાલી, ઉપમન્યુ, શુક્ર, વેદશિરા, 
મેધાતિથિ, આષ્ટિષેણ, અથર્વા, ઇન્દ્રપ્રમદ, કુશિક, નરદ, શંખ, લિખિત, સુતપા, 
શુક, પ્રાણ, દાલ્ભ્ય, વીતહવ્ય, સાવર્ણ્ય, ઉદ્દાલક, સાવેતસ, વૈતહવ્ય, સાવણિ, 
ભાર્ગવ, ગોભિલ, જાજલિ, યાસ્ક, કાશ્યપ, વાત્સ્ય, નૈધ્રુવ, સોભરી, શોનક, 
અગસ્ત્ય, મુદ્ગલ, સૈધવાયન, સારસ્વત, ભૂરિષેણ, દેવરાત, અકૃતવ્રણ વિગેરે 
એકસો ઓગણચાલીસ મુનિઓ પોતાના શિષ્યમંડળને સાથે લઈ બદરિકાશ્રમમાં 
પધાર્યા. તથા બીજા પિપ્લાદ આદિ મુનિઓ પણ કૈલાસ પર્વતની સમીપે રહેલા 
બદરિકાશ્રમને વિષે ભગવાન શ્રીનરનારાયણના આશ્રમમાં પધાર્યાં.” ૫ 

મહિમા સાથે પ્રથમ ગંગાસ્નાનઃ- બદરિકાશ્રમમાં પધારેલા 
મુનિઓએ તે આશ્રમની સમીપમાં જ વહેતી ભાગીરથી ગંગાનાં દર્શન કર્યા. શ્વેત 
જળવાળી, આ ગંગાના તરંગો પ્રાતઃકાળે સૂર્યનાં કિરણોથી ચળકે છે. આ ગંગા 
ઊંચે ઉછળતા તરંગોના ઘોષથી દશે દિશાઓને ગજાવે છે, તથા આ ગંગાજી સગર 
રાજાના ભસ્મીભૂત થયેલા સાઠહજાર પુત્રોને મુક્તિ આપનારી છે. 

ભગવાન શ્રીનારાયણનાં નિત્ય સ્નાનથી આ ગંગાજી અતિ પવિત્ર છે, 
એટલા જ માટે આ ગંગાનું દર્શન અને સ્મરણ કરવા માત્રથી જન્માંતરોનાં સમગ્ર 


૧૨૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.પ 


ચા તિત્યહ ભમવલપ્તવનાતિપૂતા રણ સ્મૃતાડપિ સિર્વિસાયત્રયાપદત્તરી । 
સ્મર્શેન પાતજ્સેતિ તુ જિતુ વાત નામ્નેવ રૂરમનૃળામપિ પાતવઘ્તી ॥ ર૦ 
ચત્યન્નતો ગનપળા ઞષિ જોજ્ટાથાઃ સત્લેવ્યપુળ્વપત્તાયુપયાસ્તિ સણ । 
ચામત્તર તનુ મઈદ્ધિભુતોડપિ રેશા સિસ્તોયનસ દ્વ ચાસ્તિ વિમીતતાં વૈ ॥ ૨૨ 
સત્તેવનાત્તિમિહાશું તત ચાં તમત્તે સોજા ત તાં તુ તપસા ન મજૈદ્રતિર્વા । 


ત્તાન્દ્રાયળવ્રતપુરશ્રરળાહિમિર્યા સ્માત્જાયશુન્ધિરિદ સામ્બુજળેન ત્તાસ્યાઃ ॥ રર 
તાનામજ્રારિજ્રળશ્રમમન્તસડ પિ પાપાત્મનામપિ નુૃળાં સુવમ્યુસટ્ટાત્‌ । 
ઝવપ્રમોગ્ન્તતવિમાનવરેળ સણ: સ્વર્મપ્રલનતિપુળા ન ૫રાડસ્તિ થ્યા: ॥ રર 
યા શ્રીમહેશ્વસ્ગયમુજુ ૈજમૂષાસેન્દ્રે: સુરેઃ સુરમળેશ્વ સિષેવ્યમાળા । 
મુસુશુમુકુમિર્થાર્િસસિદ્ધિજામૈઃ સર્વાથરેતિ સતતં ભુવિ સેવનીયા ॥ ર૪ 


પાપના સમૂહનો વિનાશ થાય છે, તો પ્રત્યક્ષ જલસ્પર્શ કરવાથી પાપ દૂર થાય 
તેમાં શું કહેવું ? ગંગાજીના નામનું ઉચારણ કરવા માત્રથી દૂર વસતા મનુષ્યોનાં 
પણ પાપ નાશ પામે છે.*૦ ગંગાજીના સંબંધ માત્રથી કીકટ આદિ અનાર્ય દેશો 
પણ તાત્કાલિક સાધુજનોને સેવવા યોગ્ય અને પાવનકારી પુણ્યક્ષેત્ર થયા છે. અને 
ગંગાજીના સંબંધ વિનાના પ્રદેશો તો મહાસંપત્તિથી ભરપૂર હોવા છતાં પણ પાણી 
વગરની નદીની સમાન નક્કી ઘૃણાને પાત્ર જણાય છે.* 

આવાં ગંગાજીના સેવનથી આલોકમાંથી મનુષ્યને જેવી ઉત્તમ ગતિ પ્રાત 
થાય છે. તેવી નાના પ્રકારનાં વ્રત તપ અને યજ્ઞયાગાદિકે કરીને પણ થતી નથી. 
તેમજ ચાંદ્રાયણ વ્રત, મંત્ર પુરશ્વરણ તથા તીર્થાટન વગેરે સાધનોના અનુષ્ઠાનથી 
જેવી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે, તેવી શુદ્ધિ તો આ ગંગાજીનાં પવિત્ર જળના માત્ર 
એકબુંદ આચમની લેવાથી થાય છે.૨૨ અનેકવિધ યશયાગાદિ પૂણ્યકર્મ કરવાના 
પરિશ્રમ વિના પણ પાપાત્મા મનુષ્યો એકવારના આ ગંગાજીના સેવનથી જ સૂર્યની 
કાંતિ સરખા પ્રકાશમાન વિમાનમાં બેસી તત્કાળ સ્વર્ગે સીધાવે છે. અને તેથી જ 
આ ગંગાજી સમાન અન્ય કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ નદી નથી.૨* આ ગંગાજી જગદંબા 
પાર્વતી દેવીની સાથે બિરાજતા મહેશ્વર ભગવાન શિવજીના જટામુકુટના 
આભૂષણરૂપ છે. શિવજી પણ પોતાની પવિત્રતા માટે સદાયને માટે પોતાના મસ્તક 
ઉપર ધારી રાખે છે, તેમજ ઇન્દ્રે સહિત દેવતાઓ અને દેવગણો નિરંતર આ 
ગંગાજીનું સેવન કરે છે. અને મુક્તભાવને પામેલા મુનિજનો અને મુક્તિની 


અ.પ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૨૧ 


સત્ર વ્વ વાડ પિ પુરુષસ્થ મૃતસ્થ ત્તાસ્થિ યસ્ય? પતેત્‌ પતતભક્ષજપક્ષિત્તઞ્ત્યા? । 

ચદમ્મસિ ધુવમસાવષિ રેવતોજ સંઘો સમેત વિનુ તહિ તલમ્યુસેવી ॥ ર૫ 

સુત્ર મછામુનિમળૈઃ પુસ્ષોત્તમઃ શ્રીનારયળ:ઃ પ્રતિહ્તિ સસતિલે થહીયે । 

સ્ઞાતિ સ્વયં સજ્લપુળ્યનિધિ: સલીલ માદાત્મ્યવર્ળનપટુર્ભુવિ વે તુ તસ્થાઃ ॥ ર૬ 
તસ્યાં થથાવિધિન્ઞાત્વા પ્રાત: જૃત્યં વિધાય તે | મમવદર્શનં જર્તું વટ્રી તામુપાયયુ? ॥ ર૭ 
ઝથ તે સ્‍્ટ્શુવિપ્રા મમવન્તં તરં મુતિમ્‌ | ગધ સ્થિત વિશાતાયા વર્લ્યાં મમનસ્યશ: ॥ ર૮ 
ખગનયજિરીટે સ્વર્ળામે મુતિધાર્તિશેબરમ્‌ । સિતોર્ધ્વપુખ્ડું તુતસીમાલિન શ્રેતવાસસમ્‌ ॥ ૨૨ 
જવિઈરિરન્તરિક્ષઃ પ્રબુદ્ધઃ પિપ્તાયન: | ઞાવિછત્રોડથ દુમિતશ્રમસઃ જરભાગનઃ ॥ રૂ૦ 


ન 


ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુઓને પણ સેવવા યોગ્ય છે. વળી આ ગંગાજી સકલ મનોરથને 
સિદ્ધ કરનારી હોવાથી સાંસારિક સમગ્ર ભોગની ઈચ્છાવાળા સકામી મનુષ્યોએ 
પણ નિરંતર સેવવા યોગ્ય છે.5* 

અરે !!! કોઈ અન્ય સ્થળને વિષે મૃત્યુ પામેલા પુરુષનું અસ્થિ માંસભક્ષી 
પક્ષીના મુખમાંથી આ ગંગાજીના પવિત્ર જળને વિષે પડે તો પણ તેનો જીવ તે જ 
ક્ષણે દેવલોકની પદવીને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પછી આ ગંગાજીના જળનું પ્રત્યક્ષ સેવન 
કરનારા મનુષ્યો સ્વર્ગના સુખને પ્રાપ્ત કરે તેમાં તો કહેવું જ શું ? ચ કારણ કે 
સકલ પુણ્યના નિધિ ભગવાન શ્રીનારાયણ તનુ આદિ મુનિઓની સાથે આ 
ગંગાજીના જળને વિષે હમેશાં જળક્રિડા કરે છે, માટે આવાં ગંગાજીનાં મહિમાનું 
વર્ણન કરવા આ ધરતીપર કોણ સમર્થ થઈ શકે ?.ચ“ માટે જ મરીચ્યાદિક 
મુનિઓએ શાસ્રોક્ત વિધિથી આ ગંગા નદીમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્નાન કર્યું, ત્યારબાદ 
પ્રાતઃકાલીન સંધ્યાવંદન આદિ નિત્ય કર્મની સમાપ્તિ કરી ભગવાન શ્રીનારાયણનાં 
દર્શન કરવા તે વિશાલા નામની બોરડીની સમીપે આવ્યા છે.૨? મરિચ્યાદિ 
મુનિઓને ગગનચુંબી વિશાલા નામથી પ્રસિદ્ધ બોરડીના વૃક્ષ નીચે વેદિકા ઉપર 
વિરાજમાન થયેલા ભગવાન નરત્ર્છપિનાં પ્રથમ દર્શન થયાં.૨“ તે ભગવાન નરની 
સુવર્ણસમાન ઉજ્જવલ કાંતિ હતી. તેમના મસ્તક ઉપર જટાજૂટનો મુકુટ શોભતો 
હતો. આશ્રમ નિવાસી મુનિઓએ પૂજામાં અપણ કરેલા પુષ્પના તોરાઓ ધારણ 
કર્યા હતા, ભાલને વિષે શ્વેત ઉધ્વપુંડ્‌ તિલક શોભતું હતું, કંઠમાં તુલસીની માળા 
ધારી હતી, આ રીતે શ્વેતવસ્ત્રધારી શ્રીનર ભગવાન શોભી રહ્યા હતા.*“ તથા 
કવિ, હરિ, અંતરિક્ષ, પિપ્લાયન, આવિહોંત્ર, દુમિલ, ચમસ, કરભાજન આ નવ 


૧રર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.પ 


રૃત્યેતૈેનવભિ્મુ્યેર્મદાયોનેશ્વસેસ્તથા । વૃત તન્વાહિમિવિષ: જલાપમામવાસિંમિ: ॥ રૂ૨ 
છૂભુગં ગતર્શ્યામં વળવેષધર જુશમ્‌ | સુપ્રસત્તમુચામ્મોગ તં ર્ષ્ટ્યા ગદષુઠ્િગ: ॥ રર 
મુનીસ્વિતોવ્યાથ સ ત્તાત્મનઃ પ્રિયાન્‌ ત્રહ્ળ્યહેવોડષિ ગમટુરુયુલા । 
ઝભ્યેત્ય સઘ: પ્રળનામ માતિતસ્તૈે: સોડષિ માટ પરિરમ્ય મુદ્ધરેડ ॥ રેર 
તતો સિષેરુુનયો તરેળ જુશેષુત્તેષુ વૃષીષુ તથ । 


સ પૂઞયામાસ યથથોસ્તિત તાન્‌ પારાિમિઃ પૃગ્યતમાન્સહ્સ્ય: । રૂ૪ 
જુત્વાતિથ્યમૃષીળાં સ રેશજાલોત્રિતં તર: । વિનવેનોપસુમ્ય વત્તનં ત્તેલ્મબ્રવીત્‌ ॥ રૂ૫ 
તર ૩વાત્ત - 


ઝધઘાનન્લે મણાન્નાતો મવતાં રર્શનાન્મમ । સર્વ સુલભમેવાસ્તિ રુર્લમ: સત્લમામમ: ॥ રૂ૬ 


મહાયોગેશ્વરો તથા કલાપગ્રામવાસી તનુઆદિ મુનિઓની સાથે શ્રીનરભગવાન 
બેઠા હતા.૨૦-* તે દ્રિભુજ નવીન મેઘની સમાન શ્યામ, વ્ણિવેશને ધરી રહેલા, 
તપશ્ચર્યાથી શરીરને કુશ કરનારા તથા પ્રસન્ન મુખકમળવાળા નરભગવાનનાં 
દર્શન કરી મરિચ્યાદિ મુનિઓ અતિ હર્ષને પામ્યા.** ત્યારપછી જગતના ગુરુ 
અને બ્રહ્મવાદીઓમાં અગ્રેસર એવા નરત્રઉધષિએ પોતાને અત્યંત વ્હાલા આવા 
સંતોનાં દર્શન થતાંની સાથેજ સહર્ષ ઊભા થઇ સન્મુખ જઇ સંતોને નમસ્કાર કર્યા 
અને તે મરિચ્યાદિ મુનિઓ પણ અતિ હર્ષભેર સામે દોડી નરભગવાનને બાથમાં 
ઘાલી ભેટીને તેમના સત્કારનો પણ આદર કર્યો. મુનિઓના સત્કારમાં 
નરભગવાને અર્પણ કરેલાં દર્ભ અને તૃણનાં આસન ઉપર મરીચ્યાદિ મુનિઓ 
બિરાજમાન થયા, ત્યારપછી પોતે સત્પુરુષોના પૂજ્ય હોવા છતાં નરભગવાને 
પાધ અર્ઘ્ય વગેરે યથાયોગ્ય પૂજા સામગ્રીથી મુનિઓનું પૂજન કર્યું.** આ પ્રમાણે 
નરભગવાને દેશકાળને અનુસારે ત્રષિઆનો યથાયોગ્ય આતિથ્ય સત્કાર કર્યો 
અને વિનયથી નમ્રભાવે મુનિઓની સમીપે પધારી તેઓને આ પ્રમાણે કહેવા 
લાગ્યા.*૫ 

સંત અને સત્સંગનો મહિમાઃ- નરત્રછષિ કહે છે, હે સંતો ! આપનાં 
દર્શનથી આજ મને બહુજ આનંદ થયો. આ સંસારમાં સકલ પદાર્થો સુખેથી પ્રાપ્ત 
થઇ શકેછે પણ તમારા જેવા પવિત્ર સંતોનો સમાગમ મળવો અતિ દુર્લભ છે. 
પવિત્ર સંતોમાં પણ તમે અતિ શ્રેષ્ઠ છો, કારણ કે તપોનિધિ ત્ર4ધષિસ્વરૂપ આ પ્રગટ 
શ્રીનારાયણ ભગવાનને વિષે તમારી મતિ સ્થિર વર્તે છે. ભગવાનપણું ગુપ્ત રાખેલ 


અ.પ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૨૩ 


તત્રાપિ સત્તમા યૂયં યેષાં ટ્ઢતર મતિ 1 ત્રદષ્યાયૃતો બમવતિ વર્તતેડપિ તપસ્યતિ ॥ રૂ૭ 
યેષાં દદ સહ શ્રીમાન્વર્રીવનવછમ: | ઇર: સ્જુરતિ સાક્ષત્તાન્વયં વિજો મછ્ત્તમાન્‌ ॥ ર૮ 
સૂય મુસ્ટગનાઃ સર્વે ટૂછ્યેવ ગનપાવનાઃ | તેષાં વડ સટ્ટુમં મન્યે ગીવાનામતિયુર્લભમ્‌ ॥ ર૨ 
સસ્થાસન્ના બવાન્મુસિસ્તસ્ય વડ સુમો ભવેત્‌ । વેનેવ ગાયતે પ્રીતિઃ શ્રીમન્નારયળે પ્રમૌ ॥ ૪૦ 
તયેવ જેઇમેદાહો ત્યસસ્ પ્રશાન્તધીડ । પરં પટ્મવાખોત્તિ પુમાન્‌ ત્રજ્ઞાર્ટિર્લમમ્‌ ॥ ૪૨ 
જેનોપમા મવેત્તેષાં સતાં નારાયળાત્મનામ્‌ । બૂમો પસેપવારય તીર્થવ્યાગવિત્તારિળામ્‌ ॥ ૪ર 
પસેપજારશીના દિ સસ્તિ સત્તો ર્યાતવઃ | નિતરમેવ બમવદ્ધસ્છા વૈ યુષ્તલટ્ય$ ॥ ઉરે 
સૂયમુત્તમવેલાયામામતા ભમવત્ત્રિયા$ ! 1 ગદ નારાયળઃ સ્વામી તય્યતે રશન પ્રમુડ ॥ ૪૪ 
સ્વટ્શનાયાતુટ્તિં મુનીનાં તત ર્વોજ્સામ્‌ં | આમછતાં વર્તતેડર તસ્ય સ્વેક્ષા્પળક્ષળ: ॥ ૪૫ 


હોવા છતાં તમે તેને ઓળખો છો. મહા એશ્ચર્ય સંપન્ન તેમજ બદરિવનવલ્લભ 
ભગવાન નારાયણ જેમના હૃદયમાં સદાય સાક્ષાત્‌ વિરાજતા હોય તેવા સત્પુરુષોને 
જ અમે સૌથી શ્રેષ્ઠ માનીએ છીએ.“ તમે સર્વે મુક્ત પુરુષો દેષ્ટિમાત્રથી જ 
મનુષ્યોને પાવન કરો છો. એટલાજ માટે આ સંસારને વિષે આસક્ત પુરુષોને 
તમારો સમાગમ પ્રાપ્ત થવો અતિશય દુર્લભ છે.* હે સંતો ! જેને આ ભવબંધન 
થકી છૂટવાનો સમય નજીક આવ્યો હોય તેને જ તમારા જેવા સત્પુરુષોનો સમાગમ 
પ્રાસ થાય છે, અને તમારા સમાગમરૂપ સત્સંગથી શ્રીમજ્ઞારાયણ ભગવાનના 
સ્વરૂપને વિષે મનુષ્યને ગાઢ પ્રીતિ થાય છે.“ અને તે પ્રીતિના કારણે શરીર, 
ઘર, પુત્ર, સ્રી આદિ પદાર્થોમાંથી આસક્તિનાં બંધનો તૂટે છે. પંચવિષયમાંથી 
બુદ્ધે પાછી વડે છે. અને બ્રહ્માદિ દેવતાઓને પણ દુર્લભ એવા ભગવાનના 
અક્ષરધામને મનુષ્ય પામે છે.*' 

આ પૃથ્વીપર તી્થાટનના મિષથી વિચરણ કરનારા અને જીવાત્માઓને 
અભયદાન આપવારૂપ પરોપકાર કરનારા તેમજ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે 
મનની અખંડવૃત્તિ રાખનારા આપ જેવા સત્પુરુષોને હું કોની સાથે ઉપમા આપી 
શકું ?.*૨ દયાળુ સ્વભાવના સંતો સહેજે પરોપકારી હોય છે, અને તેમાં પણ 
તમારા જેવા સાક્ષાત્‌ ભગવાનના ભક્તો તો નિશ્ચય અતિશય પરોપકારી છે.” હે 
ભગવાનને વહાલા સંતો ! તમે અત્યારે ઉત્તમ વેળાએ પધાર્યા છો. કારણ કે હમણાંજ 
અનંત જીવોનું કલ્યાણ કરનારા મહા એશ્ચર્યશાળી ભગવાન નારાયણ ત્રછષિ તમને 
દર્શન આપશે.” કારણ કે પોતાના દર્શને પધારતા મુનિઓ અને દેવતાઓને 


૧૨૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ.પ 


ઝસ્થામેવ હિ વેતાયાં વિધિ પોર્વાજ્િજં પ્રપુઃ । સમાપ્નાત્ર સમાયાત્તિ નેષ્િવતેત્તિતમન્વટમ્‌ ॥ ૪૬ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 

રૃુત્યં મધુર્યા વાત્તા જુર્વન્તં સત્ક્િયાં તરમ્‌ | મુનવસ્તત્તમાવસાસ્ત ઝત્તુદઝપાનસા: । ૪૭ 
મુનય ઝુ: - 

ગાનીમસ્ત્તાં વયં સર્વે ત્રદ્ષયો ગમવીશ્વરમ્‌ । ત્રજાળ્ડનામનેજાનામીશ્વરં છિ નસેત્તમ ! ॥ ૪૮ 

તપશ્ચર્યા પ્રજુર્વન્ત સેવમાન સવા પ્રમુમ્‌ । ઝપિ ત્તામીશ્રવર વિજ: સાક્ષાત્તારયળ યથા ॥ ૪૨ 

સર્વેષાં માનનીયોડસિ પૂગ્યો વન્સસ્ત્વમીશ્વર । છ્જા મૂતિકિધા ભાતિ નરનારયળાવિતિ ॥ ૫૦ 


હેરહમેશાં ભગવાન નારાયણત્રકષિ આ અવસરે પોતાનાં દર્શનનો લ્હાવો આપે 
છે.*૫ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચચારીઓએ નિત્ય કરવા યોગ્ય દેવપૂજા આદિ કર્મ સમાપ્ત કરી 
ભગવાન શ્રીનારાયણત્રક્ષિ આ સમયેજ અહીં દર્શન આપવા પધારે છે.“ આ 
પ્રમાણે મધુરવાણીથી પોતાનો સત્કાર કરતા નરભગવાન પ્રત્યે તેમનો મહિમા 
જાણનારા મરિચ્યાદિ મુનિઓ પ્રસજ્ઞ મને કહેવા લાગ્યા. હે ભગવાન નરોત્તમ ! 
અમે સર્વેત્ધષિઓ તમને જગતના સ્વામી અને અનેક બ્રહ્માંડોના નિયંતા જાણીએ 
છીએ. ભગવાન નારાયણની સેવામાં સદાય તત્પર બની તપશ્ચર્યા કરનારા તમે 
ભગવાન શ્રીનારાયણની માફક જ ઇશ્વર છો, એ પ્રમાણે અમે તમને સમજીએ 
છીએ.**** સર્વેશ્વર તમે સવે દેવતાઓ અને મુનિઓને માનનીય, વંદનીય અને 
પૂજનીય છો. મૂળ એક સ્વરૂપ હોવા છતાં નર અને નારાયણ એમ બે સ્વરૂપે 
ભાસો છો.૫૦ 

હે નરભગવાન !મત્સ્ય, જવ, અંકુશ, વજ, કળશ, કમળ, ઊધ્વરેખા 
આદિ ચિહ્ભોથી વિશિષ્ઠ એવાં ભગવાન શ્રીનારાયણનાં ચરણકંમળવડે અંકિત 
થયેલી આ ભારતભૂમિના ભાગ્યનો કોઈ પાર નથી, પ્રતિદિન ભગવાન નારાયણની 
દષ્ટિ પામેલી આ વૃક્ષની પંક્તિઓને પણ ધન્ય છે. તેમજ અમે પણ ભક્તપ્રિય 
ભગવાનના આ બદરિકાશ્રમનાં દર્શન થવાથી મહાભાગ્યશાળી થયા છીએ." 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટેક૪ય/ 
*9%જ 2૮2//0/%૬%નજ ન/જે 5%₹/%%/ 5%%% %ક2૯/%/ ”૮/રેક/%%/ 
275%//£ કુ/ઝ7જું #/ઝ%નળ ૪અજે જ2જગઝવ૬/જન/ £જજજું /7₹5%6/ 
કયું છે ન/ઝે 5/%*7 અક્ય/% જૂજ જ. --%૪-- 


અ. ૬ પ્રથમ પ્રકરણ વરપ 


ધર્યા બાસ્તમૂરિયં બમવતો નાસયળસ્ગાફટ્તા 1 પર્્રમત્યવાફુશાશસિવટાય્ોનોધ્વીસહ્િસેઃ । 
ધન્યેયં તશ્સન્તતિશ્ર દરિળા સંવીક્ષિતા પ્રત્યઈ । ધન્ચાશ્રાશ્રમર્શનાલષિ વયં ભસ્છપ્રિયસ્ચેશિતુ$ 1૫૨ 
// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹7ર% %727ર% ₹%77જ ર 
5-77%77₹૬727/7₹₹777% ₹૪75557%* // ૧ // 


સુવ્રત ઝવાત્ત - 

છ્વં સુવત્યુ મુનિષુ નરે સ્મિતમુલે પ્રભુ: । સમાદલેવષિત્રયોડસાવાયાત્તત્ર સિગોટ્ગાત્‌ ॥ ૬ 
સોમસિદ્ધતનામિઃ પથિમુસુંડ સાનુમામસ્મખેશ્ર અસસ્થેઃ । 
વન્સમાન ૩૪બાડત્તિવિનીતૈ; સ્વાનુમોદ્રવસમીક્ષિતતપાર: 1 ર 
રેસ્ટિષ્ઝસ્તપો દિરયા તૈજભાસ્કરમરસમાનથયા । 
શોમનાસિતસિગાસઞન્યયા પ્રાગમાત ૩સ્પાખ્યુરત્વિષા । રૂ 


અધ્યાય - ૬ 
શ્રીનારાયણા ભગવાનનું બદરીતળે આગમન. 


સુવ્રત મુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણેનાં ત્ધષિમુનિઓનાં સ્તુતિ 
વચનો સાંભળી નર ભગવાન મંદમંદ હાસ્ય કરતા હતા, તે જ સમયે દેવકર્મ અને 
પિતૃકર્મની સમાપ્તિ કરી પોતાની પણશાળામાંથી શ્રીનારાયણ ભગવાન બહાર 
આવ્યા.' તે સમયે યોગના પ્રભાવથી સિદ્ધ શરીરને પામેલા શ્વેતદ્ીપવાસી અને 
બદરિકાશ્રમવાસી મુક્તો માર્ગમાં શ્રીનારાયણ ભગવાનને પ્રણામ કરી રહ્યા છે. 
અંતરિક્ષમાં પોતાના અનુચરોની સાથે આવેલા દેવતાનાં વૃંદો પણ શ્રીનારાયણ 
ભગવાનને પ્રણામ કરી રહ્યા છે. ભગવાનના ચરણારવિદમાં જ એક દષ્ટિવાળા 
ઉદ્ધવજી પાછળ પાછળ ભગવાન શ્રીનારાયણને અનુસરી રહ્યા છે.૨ દેહધારી 
દેવ મનુષ્યો પણ ન કરી શકે તેવા દુષ્કર તપ કરવાથી બમણી વૃદ્ધિ પામેલી અસંખ્ય 
સૂર્યના તેજની સમાન શ્વેત કાત્તિ પોતાના દિવ્ય શરીરના અંગોમાંથી નીકળી ચારે 
તરફ પ્રકાશ પથરાવી રહી છે.* એ ભગવાન શ્રીનારાયણના જાનુ પર્યત લાંબી બે 
ભૂજાઓ શોભી રહી છે. શરીરનો શ્યામ સુંદર વર્ણ છે. નવીન કમળની સમાન 
પ્રફુલ્લિત નેત્રકમળો કર્ણ સુધી લાંબાં શોભી રહ્યાં છે. પૂણિમાના ચંદ્રની સમાન 


૧૨૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૬ 


રૈ્ઘનાદુયુઃમતોડસિતવળો તૂતપરટગરતાયતનૈત્રડ 1 


પૂર્નત્તન્દ્રવાહ્ન: સ્પમિતરાગઞર્ન્તસિર્સત્તસે મૂટ્‌પાર: ।। ૬ 
સૂક્ષ્મર્મ્યજપિતાનૃગુજે શો બદ્ધસુન્ટ્સ્નટડ પૂથુવક્ષાઃ । 
યુસારાશનત્લોટ્રસખત્સદ્ાસશ્ર તતસવ્રમતા[મઉ; ।। ૬૧ 


પાળખ્ડ્સેધ્વતિસલજ્સ્તુલસીસન્વ્રહસૂત્રધર ફક્યશિસટ્ । 
મૃત્જમળ્ડસુપતાશખલ્ન્યો વળિસસિત્તિ સ્ધસ્ત જરાભ્યામ્‌ । ૬ 
ઝશુજ પરિર્ધસ્દુત્તિશુછ સ્જન્‍્ધસમ્વિતસિતોત્તર્વાસા; । 
સર્બસૈત તરુળોડમૃતવૃછ્યા પ્રીળયત્તિગટ્શા મુનિવૃન્ટ્મ્‌ ॥ ૭ 
સ્વાતિવણછભમુનીક્ષળનાત મપૂરિછિ્ષમુટ્રે ત સિધાતુમ્‌ । 
શવનુવસ્તિજસટ્ાસ્થટ્મબ્નાત્લ્ાવયસિવ મતોસર્મૂલિ: 1 ૮ 


મંદમંદ હાસ્યથી શોભતી દંતપંક્તિથી અતિ સુંદર જણાતા મુખારવિંદથી શોભી 
રહ્યા છે. અને તેમનાં બજ્ઞે ચરણો કમળની સમાન કોમળ છે.” આવા શ્રીનારાયણ 
ભગવાન અતિ સૂક્ષ્મ, રમણીય પીળા તેમજ વાંકડિયાળા વાળથી શોભી રહ્યા છે. 
મસ્તક ઉપર સુંદર જટા બાંધી છે. વિશાળ વક્ષઃસ્થળ વહાલું લાગે છે. પીપળાના 
પાન સરખા સુંદર ઉદરમાં ત્રિવળી પડે છે. તેના મધ્યમાં ગોળ ગંભીર ઊંડી નાભી 
શોભી રહી છે.પ વિશાળ ભાલમાં શ્વેત ઊ્ધ્વપુંડ્‌ તિલક અને કંઠમાં તુલસીની 
બેવડી કંઠી ધારણ કરેલી છે. ડાબે ખભે શ્વેત યજ્ઞોપવિત ધાર્યું છે, તેમનાં કૃશ 
શરીરમાં સ્પષ્ટ રીતે નાડીઓનું દર્શન થઇ રહ્યું છે. વર્ણીરાટ હોવાથી એક હસ્ત 
કમળને વિષે માટીનું કમંડલ અને બીજા હસ્તમાં પલાસનો દંડ ધારણ ક્યો છે.“ 

સફેદ રંગની એક પવિત્ર ધોતી ધારણ કરેલી છે. તેમજ ખભા ઉપર 
લટકતું તેવા જ રંગનું શ્વેત ઉત્તરીયવસ્ત્ર મૂકેલું છે. સદાય કિશોર અવસ્થામાં 
રહેલા આ નારાયણ ભગવાન પોતાની અમૃતમય દષ્ટિરૂપ વૃષ્ટિથી સર્વે મરીચ્યાદિક 
મુનિઓને પ્રસન્ઞતા ઉપજાવે છે.? પોતાના પ્રાણથી પણ પ્રિય વહાલા સંતોનાં દર્શન 
થવાથી ઉત્પન્ન થયેલા આનંદાતિશયને પોતાના ઉદરમાં સમાવવા સમર્થ નહિ 
થવાથી દિવ્ય મનોહરમૂર્તિ ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિ વિકસેલા મુખકમળ અને 
નેત્રકમળદ્વારા હાસ્યસ્વરૂપે અને હર્ષના અશ્રુસ્વરૂપે બહાર વહેવડાવતા હોય 
એમ લાગે છે. 


અ. ૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૨૭ 


ત વિતોવ્ય મુનયો ભમવત્ત મૂર્દિષીવિવસા તમનાલૈ । 
પ્રમચમ્ભવગતાવૃત્નેત્રાઃ પ્રૉત્થિતા પુતિ સિપત્ય ત્ત નેપ: । ૨ 
ટ્શનક્ષળ ડમે નર્બન્ધોપૂરિવાસસતિયોમખતાપમ્‌ । 
સસ છ્ન નિગુરર્ટ્રિ દૃણઃ જૈરવિખ્ય દ્વ પૂર્તસ્મિંશો$ 1 ૨૦ 
તત પિવન્ત ટવ તોતનેર્મુએસ્તે સિદન્ત ર્વ બાદુબિડ પ્રપુમ્‌ । 
સામ્મિસન્ત રબ સાર્‌ તર સર્વશો ટ્ટ્શિરે તર્મુણી: 1 ૨૨ 
તાન્‌ થથાવરુસુધાડથ માનયન્માનહ સ્વપરિસશ્મળા રિમ । 
ઝાસસાર્‌ બલ્સતસોરધો વેરિજા સ્તતજીુ શાસનાં ઈરિડ । ૨ર 
પીઢ સત્ર મતોદરે મુતિપતિર્ભઅુપ્રિયઃ સૌડસ્્યુતઃ । 
સભ્પ્રત્યે [સષસાટ વૈસ્તિટુષાં તેષામથોસ્ટ્મુણાઃ 1 
તસ્મૈ તે ત્ત સિષેરુષે તપસ્યા રૂછયાડગમિત: પશ્યતે । 
[વિપ્રા તૈછજલખળિતે ભમવતે પ્રૌત્યા નમશ્રજકિરે ॥ શર 


આવા ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિને આવતા જોઈ મરીચ્યાદિ મુનિઓ 
પણ આસન ઉપરથી તત્કાળ ઊભા થયા. અતિશય હર્ષથી પરવશ બન્યા. પ્રેમથી 
ઉદૂભવેલાં અશ્રુઓથી નેત્રો ભરાઈ ગયાં, અને નીચે ધરતી પર પડી સાષ્ટાંગ 
દંડવત્‌ પ્રણામ કરવા લાગ્યા. મનમાં અતિશય પ્રસન્ન થયેલા મુનિઓનો બહુ 
દિવસના વિયોગનો તાપ નરબંધુ શ્રીનારાયણ ભગવાનનાં દર્શન થવા માત્રથીજ 
જેમ ચંદ્રનાં દર્શનથી કુમુદિનીનો વિરહજન્ય તાપ દૂર થાય તેમ દૂર થયો.** 

મરીચ્યાદિ મુનિઓ શ્રીનારાયણ ભગવાનનું નેત્રથી પાન કરતા હોયને શું 
! મુખેથી ભગવાનને ચાટતા હોયને શું ! ભુજાઓ ભરી જાણે ભેટતા હોયને શું ! 
આવું દશ્ય નર ભગવાને તથા તનુ આદિ મુનિઓએ જોયું.'* સર્વેને માન આપનારા 
શ્રીનારાયણ ભગવાને સર્વે મુનિઓને ભેટી બહુપ્રકારે તેમનું સન્માન કર્યું. ત્યારપછી 
બદરિવૃક્ષ નીચે વેદિકા ઉપર પાથરેલાં દર્ભના આસન ઉપર વિરાજમાન થયા.** 
મુનીશ્વર, ભક્તપ્રિય, અચ્યુત શ્રીનારાયણ ભગવાન અતિશય મનોહર આસન 
ઉપર ઉત્તર દિશા તરફ મુખારવિંદ રાખી મુનિઓને રાજી કરવા વિરાજમાન 
થયા. આસન ઉપર બેસી ચપળ દષ્ટિથી ચારે તરફ મુનિમંડળને નિહાળતા નેષ્ઠિંક 
વ્રતધારી શ્રીનારાયણ ભગવાનને મરીચ્યાદિ મુનિઓ ફરી દંડવત્‌ પ્રણામ કરવા 
લાગ્યા.** 


૧૨૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૬ 


તતઃ પુપૂગુનિગમિણટેત તાસયળ ત વિધિના તર તત । 
પૂખોપણારેબિતિધેસુનીન્દ્રાઃ સજ્ઞેસમવ્યર્માધિયો વિશુજ્ઠ: 1 ૨૪ 
જસ્તૂરિકિજીુ જુમજેસરસયેયુછેુન સત્લોરભત્ન્ટ્નેન । 
સત્મછિજત્તમ્પજજેતજાઘ: પુષ્વેસ્નેજે સ્ત્સસીટ્સેશ્ર ॥ ૨૫ 
1તાચિત્રપુષ્વોતમતાસ્રારે ₹્યાતસસે: સુમશેઅરેશ્ચ । 
સુમસ્ધિધૂષેનદામિશ્ર રપે: સજર્િનિવેસૈશ્ર જલૈસ્નેજૈ: 1 ૨૬ 
તીરાનતેનાતિમનોઇરેળ સત્મત્ત્રપુષ્માન્નસિંમિઃ પ્રળામૈ; 
ઝાનત્તુસશ મુનયો વિંધિજ્ઞા વેસોસુમત્ત્રેડ પતિતૈસ્તમુસ્વૈડ] ૨૭ 
રૃત્યત્તિતં સિગગનામમપૂર્સિર્ષ વ્યાસમ્વિસ્ત્રજુસુમોત્તમશેશસસિમ્‌ । 
જળ્યાત્પદ્વાવધિભસત્યુમહારસિ ધ્યાનાસ્વટ તમત્તલેનયનેનિટ્ધ્યુ: ॥ ૨૮ 
શ્રીનારાયણ ભગાવનનું મુનિઓએ કરેલું પૂજનઃ- ત્યાર 
પછી મરીચ્યાદિ મહર્ષિઓએ પ્રેમપૂર્વક એકાગ્રચિત્તથી વિધિ અનુસાર ઇષ્ટદેવ 
શ્રીનારાયણ ભગવાન અને શ્રીનર ભગવાનનું વિવિધ પ્રકારની પૂજા સામગ્રીથી 
પૂજન કર્યું.'” વિવિધપ્રકારના ઉપચારોમાં કસ્તૂરી, કુંકુમ, કેસર અને કપૂર 
મિશ્રિત શ્રેષ્ઠ સુગંધીમાન ચંદનથી તેમજ સુગંધીમાન શોભતા મોગરા, ચંપા અને 
કેવડા આદિ અનેક પ્રકારનાં રંગબેરંગી પુષ્પોથી અને માંજર સહિતના તુલસીપત્રોથી 
શ્રીનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કર્યુ.૫૫ વળી મુનિઓએ રંગબેરંગી ઉત્તમ પુષ્પોની 
સુંદર માળાઓ ભગવાનના કંઠમાં ધારણ કરાવી. પુષ્પોથી બનાવેલા રમણીય 
ગુચ્છ અને કલંગી પણ ધારણ કરાવ્યાં. મસ્તક ઉપરની જટામાં સુંદર પુષ્પના 
તોરા ધારણ કરાવ્યા. ત્યારપછી સુગંધીમાન ધૂપ અને દીવડાઓથી પૂજન કર્યું, 
તેમજ સુંદર સ્વાદિષ્ટ વિવિધ ફળોનું ભગવાન શ્રીનારાયણને નેવેધ અપણ કર્યું.૧* 
અતિ મનોહર આરતી ઉતારી ભગવાનના પવિત્ર શ્રીચરણોમાં મંત્રપુષ્પાંજલિ 
સમપણ કરી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. આ પ્રમાણે વિધિમાં પ્રવીણ મુનિઓએ ઉચ્ચે 
સ્વરે ઉદ્ઘોષ કરેલા વેદમંત્રોથી શ્રીનારાયણ ભગવાનનું પ્રેમભર્યું પૂજન કર્યું.૧* 
આ પ્રમાણે પૂજાયેલા ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિના અંતરમાં એકાંતિક 
સંતોના આગમનથી અતિશય આનંદ થયો, સંતોએ પૂજન કરવાથી લટકતા પુષ્પોના 
અનેકવિધ તોરાઓની પંક્તિથી ભગવાન શોભવા લાગ્યા, કંઠથી આરંભીને ચરણ 
પર્યત લાંબી પુષ્પમાળાની પંક્તિથી શોભતા એ ધ્યાનના એક માત્ર આલંબન સ્વરૂપ 


અ. ૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૨૯ 


તત તારં સ્તરટ્યેપ્તતિબાસુરટું ધાન્યકરેડપિ સ્ટશુઃ રુ્વેવ તસ્ન ન 
ઝાનન્ત્પરણસજ્લાવયવાઃ પુનસ્તે રૃષ્ટ્વા વદિશ્વ મુર્તિ અથ ત્છુવુસ્તન્‌ ॥ ૨૨ 


// ટજ %₹ત7/રુઝ7%” 7777૪777?» 5777 ૪%7%જ ર? 
૪7%૬27%ઝ77૪ત7જ-77%7 59:527%: // & // 


સક્ષમોડધ્યાયઃ 
ત્રદભય ઝત: - ગય ગયાગ ! જીપારસતિર્મતૈવિતતમોદમહાન્ધતમોપરૈ: । 
સ્વમત્રતૈવત્રવૈતદુઞગન્મગદ્રમર્સે મવમસીદ અમર્‌₹; 1 ૨ 


તયત નાથ ! સિગાંષ્રિતિષેવિળો ધૃત્તિમતા તપસા ક્ષપિતૈનસ$ । 
[િગપટં પરમં હામૂતાભધ બદછુસલભાસ્જરભાસ્વર્મક્ષરમ્‌ ॥ ર્‌ 


શ્રી નારાયણ ભગવાનનું મરીચ્યાદિ મુનિઓ સ્થિર નેત્રોથી ધ્યાન કરવા લાગ્યા.* 
ધ્યાન કરતા ત્ધષિમુનિઓએ પોતાના હૃદયકમળને વિષે નારાયણ ભગવાનની 
કૃપાથી અતિશય તેજસ્વી દિવ્ય શરીરધારી તેમનાં (નારાયણનાં) દર્શન કર્યા, 
અને અક્ષરધામને વિષે રહેલા તેમનાજ મૂળ દિવ્ય સ્વરૂપનાં પણ દર્શન કયાં, 
પરમાત્માનાં આવાં દિવ્ય દર્શન થવાથી અંગોઅંગમાં આનંદપૂર્ણ મરીચ્યાદિ 
મુનિઓ હૃદયથી બહાર વેદિકા ઉપર વિરાજતા આવા જ શ્રીનારાયણ ભગવાનનાં 
દર્શન કરી આનંદ વિભોર થઇ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.પ૯ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57? -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૩/ 
*%%જ 2/2///-%૦૬ન ન/» 5/%₹/%%/ */%% 5%52૯/%/ ”£/2ક/%%/ 
29/જેજુ/ઝ7ઓે કર2જ/ જગ/૬/નન/ ઠળ ઝૂ%જ *૭)ત૮2૪જજું /%5%૯6/ 
કયું છે ન/% છઠ અડ્ઝ/ય. ૬ 


અધ્યાય - ૭ 
મરિચ્યાદિક મુનિઓ સ્તુતિ કરે છે. 


હે અજન્મા ! આપનો જય થાઓ. જય થાઓ. કરૂણા રસથી ભરેલા 
આવિચળ વચનામૃતોથી તમે વિશાળ મોહરૂપી માયાના ગાઢ અંધકારને દૂર કરી 


૧૩૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૭ 


વિશર્ધર્ષપથં પસ્સિક્ષતું પુતિ યુમાન્તદતાન્સુજુતપ્રિય ! । 
સજ્લશાસ્રપુરાળસરમમાસ્ત્યમમુક્ધેવ સમીસ્યસે પ્રશુ? ।॥ રૂ 
તરિ વિ્લસ્તિ મવન્તમિહેશ્વર સિર્રિસગીવભવદ્રમમોત્તનમ્‌ । 
ભુહિ સતાં વતતનૈસપ થે તસસ્ત ત્રશ્ષયોડપ છતાસ્તન માયયા ॥ ૪ 
નહિ સુસ્ત મવવશ્રયમન્તરસ તનુમૂતા હ્િતિ વા મુવિ વામ્વરે । 
તહ્ધુનાડબ્શતાન્ત ૩્તાશ્રતાસ્તવ થવા સ્મુર્મિ સુર્રિનસ્તલ ॥ ૫ 
ઝનધિમમ્ય સમક્ષમતુમઇ પ્રથમના ગપ તો મદ્ય: । 


સિગવજુતા વશવન્‌ હિ છુતઃ પુનવિષષિળો વિમુછાઃ સુચ્રમાપ્તુયુડ | ૬ 


જીવાત્માઓની જન્મ જન્માંતરથી ઉદભવેલી ભ્રાંતિને હરો છો. એથી આ પૃથ્વી 
પર તમે જગતના ગુરુસ્થાનને શોભાવી રહ્યા છો.' હે નાથ ! ધીરજની સાથે 
તપશ્ચર્યા કરી પોતાનાં પાપ ધોઈ આપના શ્રીચરણોની ઉપાસના કરતા મુનિજનોને 
તમે અમૃત નામથી પ્રસિદ્ધ પોતાના શ્વેતદ્ઠીપ ધામને વિષે પ્રથમ લઈ જાઓ છો. 
ત્યાર પછી અનંત સૂર્યોની ઉજ્જવલ કાંતિ સમાન પ્રકાશમાન એવા પોતાના 
અક્ષરધામને વિષે લઈ જાઓ છો.* હે સુકૃતપ્રિય પ્રભુ ! તમે એકાંતિક ધર્મ સ્થાપન 
કરવામાં સમર્થ છો. એ એકાંતિક વિશુદ્ધ ધમનું સંરક્ષણ કરવા અને કળિયુગના 
પ્રભાવથી નષ્ટપ્રાય થઈ ગયેલા સમગ્ર વેદ, પુરાણો, તથા આગમ આદિ સચ્છાસ્્રોને 
આ પૃથ્વી ઉપર પ્રવર્તાવવા બહુપ્રકારે પ્રયત્ન કરો છો.* હે ભગવન્‌ સમસ્ત 
જીવપ્રાણીમાત્રને આ સંસારની ભ્રમણામાંથી મુક્ત કરનાર અને સર્વેના ઇશ્વર 
એવા આપને આપના સંતપુરુષોના ઉપદેશવાક્યોથી પણ જે મનુષ્યો ઓળખી 
શક્તા નથી તે પછી ભલેને શરીર-ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનારા ત્ઠષિઓ હોય છતાં તે 
તમારી અવિદ્યારૂપ માયાથી હણાઈ મોક્ષમાર્ગમાંથી વંચિત રહી જાય છે.* 

હે પ્રભુ !દેહધારી જીવાત્માઓને તમારા શરણ વિના સ્વર્ગમાં કે પૃથ્વીમાં, 
આકાશમાં કે પાતાળમાં અત્યારે કે સો વર્ષપછી અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. 
પણ એ જ્યારે ત્યારે તમારાં ચરણનો આશ્રય કરશે ત્યારે જ અવિનાશી સુખનો 
ભોક્તા થશે." હે શ્રીહરિ ! પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં મહદાદિ ચોવીસ તત્ત્વો પોતાના 
ચેતન વિશેષો સાથે હોવા છતાં પણ આપના પ્રત્યક્ષ પ્રવેશના અનુગ્રહ વિના વિરાટને 
ઊભા કરવારૂપ પોતાના કાર્યમાં સમર્થ થયા નહિ, તો પછી કેવળ વિષયોમાંજ 
આસક્ત અને આપનાથી વિમુખ એવા મનુષ્યો તમારા આશ્રયવિના સુખને ક્યાંથી 


અ. ૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૩૧ 


તયમબૂમ છરે ! જુતિનોડ્સ વૈ પરતર ક્ષસતોડક્ષરતોડપ યત્‌ । 
ત્રર્ષિતનું «ધત પુસ્ષોત્તમ દૃરિ વિજઞામ ભવત્તમહછો ભનમમ્‌ ।। ૭ 
સિમમશાસ્રપુરાળસુરેશિજેસ્તતભાવભરેળ તિષેવિતૈ: । 

સર્‌ ભવેન્ત મનસ્ત્વચિ તિશ્રતં વિતથાવાલ્મસ શતુ તત્તજ । ૮ 
સાછ્યયોમ તિમમામમવાત્તાં પાશ્ચસત્રવૂષશાસ્રમતાનામ્‌ । 
અ્ળવોડત્ર પયસામિવ સાક્ષાત્ત્વ કમેળ ત્ત મવસ્થપિ સિષઠા ।। ૨ 
ઝધિમમ્ય વાડ્મયમિટ્‌ં ત્વપીદ વે ત ભગત્તિ તતતિભવત્પવમ્યુગમ્‌ । 
ત્રિમુળાત્મજાત્મમતિજ સ્પિતાશયૈરતવેત્ય હાર્વમિત્તિ તે વ્રગન્ત્યધ: ॥ ૨૦ 
તપસ્તિહછ્યાડવમળય્ય યે ત્વામજ્તાતતત્ત્લા ન ભગત્તિ મૂઢાઃ । 
વિતશ્યસ્તિ તે વૈ બછુધાડડ્સુસષુ યોસિષ્તમીક્ળં પરતો બ્રમત્ત: ॥ ૨૨ 


પ્રાત કરી શકે ?.૬ પરન્તુ હે હરિ ! અમો સર્વે ત્ધષિઓ આજે કૃતકૃત્ય થયા છીએ, 
કારણ કે અમે તમને જાણીએ છીએ, ત્ઉકપિરૂપધરી રહેલા આપ ખરેખર ક્ષર 
અક્ષરથી પર અક્ષરધામાધિપતિ સર્વેને ઉપાસના કરવા યોગ્ય, પુરુષોત્તમનારાયણ 
ભગવાન છો. અહો ! અમે કેવા ભાગ્યશાળી છીએ.? અચળ પૂર્ણભાવ અને 
શ્રદ્ધાથી વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણ આદિ સત્શાસ્ત્રોનું સેવન કરનારા આચાર્યો કે ગુરુઓને 
પણ જો આપને વિષે અચળ એકાંતિક ભક્તિ ઉત્પન્ન ન થાય તો તેનો અર્થ શું છે ? 
જય પરાજય માટે કરેલો વાણી વિલાસ માત્ર બકવાસ છે. તેનાથી કોઈ લાભ 
નહિ.” સાંખ્ય, યોગ, વેદ, મીમાંસા, પંચરાત્રશાસ્ત્ર કે સમગ્ર ધર્મશાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોનું 
લક્ષ્ય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ આપ જ છો. આ લોકમાં જેમ સમસ્ત નદીઓનું અંતિમ 
લક્ષ્ય સમુદ્ર છે, તેમ પ્રત્યક્ષપણે આપનું પ્રતિપાદન કરે કે પરોક્ષપણે દેવ, ઈશ્વરોના 
વર્ણનદ્વારા પ્રતિપાદન કરે પણ અંતે એ સમસ્ત શાસ્ત્રોનું પ્રતિપાધ સ્વરૂપ આપ જ 
છો.“ છતાં આ પૃથ્વી ઉપર જે પુરુષો આ સમગ્ર શાસ્ત્રોને ભણીને સારી રીતે 
સમજી લીધા પછી પણ પોતાની સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણાત્મક વિપરિત બુદ્ધિથી 
ઉલટા અભિપ્રાયોને ઊભા કરી સર્વત્ર એક પરમાત્મા જ પ્રતિપાધ છે. એવા સર્વે 
શાસ્રોના સિદ્ધાંતને અવગણીને જે મનુષ્યો તમારા ચરણકમળનો આશ્રય કરતાં 
નથી ને અન્યાશ્રય કરે છે. તે પુરુષો અધોગતિને પામે છેઃ૧૦ 

હે નારાયણ ! તમે ત્ધષિરૂપમાં વિરાજો છો તેથી તમારા સ્વરૂપને યથાર્થ 
નહિ સમજનારા જે મૂઢ પુરુષો તમને એક તપસ્વી જાણીને તમારી અવગણના 


૧૩૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૭ 


સે ત્તાં વિદાય સ્વયમાત્મતત્ત્વ દ્રછું ચતન્તેડન્યમુપાસ્ય વાષિ । 

શ્રષ્ાસ્તતસ્તેડપ્યનવાલ્ષજામાઃ સ્વાન્વસયત્તો નિસ્યં વ્રગત્તિ ॥ ૨ર 

તતિમર્ષયસ્તિ સમભયાશ્ર તનુ વત્તિમુનગોડપ્યગાહ્ય: । 

તુમ્યમર્રિસપત્તયે શરન બવ્્ંષ્રિમેવ તત અાશ્રિતા વયમ્‌ ॥ શરૂ 
અઘ ધન્યા વય સ્વામિસ્ત્વત્વાહમ્યુગર્્શનાત્‌ । વછુબિવ્વિસેઃ પ્રા મનોરથ સ્તિત્મ્‌ ॥ ૬૪ 
ત્વદ્ધસ્દિમન્તર ગીવા: જામલોભત્વામ્નિના । જ્ન્ટ્ણમાના નશ્યસ્તિ તત્ત્વાં વવમુપામતાઃ ॥ ૨૪ 

મોળોજાધિપતિસ્ત્વમેવ ભગવાન્‌ શ્રીવાસુરેવ: સ્વયં । 
મૂર્ત ધર્મત ગાવિરાસ ગનતાનિઃશ્રેયસાય બુવમ્‌॥ 
ભસદિસાનવિરામધર્મસ રતિ જર્વસ્તપો સુષ્સર । 
સિદ્ધાં પ્રાપયસે ર્શામિઇ મુનીસ્ેષ્કર્મ્યજર્મારર: ॥ ૨૬ 
કરે છે, અને આપનું ભજન, સ્મરણ કરતા નથી તે પુરુષો વારંવાર આસુરી યોનિને 
વિષે ભટકી બહુ કષ્ટને પામે છે*** હે ભગવનુ્‌ ! જે પુરુષો તમારી ઉપાસના 
છોડીને અન્ય દેવની કે ગુરુની ઉપાસના કરે છે, તે પુરુષો કદાચ પોતાના 
આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રયત્ન કરે તો પણ પોતાનું આત્મદર્શન પામી 
શકતા નથી. તેઓ પોતાના શિષ્યસમુદાયને છેતરી મોક્ષમાર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થાય છે 
અને શિષ્યોએ સહિત નરકમાં પડે છેઃ૫૨ 
પોતાથી નીચેના ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓએ કે મનુષ્યોએ અર્પણ કરેલ પૂજાના 

પદાર્થોને ભોગવતા બ્રહ્માદિક ઇશ્વરો પણ આપનાથી ભય પામીને તમારા 
ચરણકમળમાં એ પૂજાના પદાર્થો સમર્પિત કરી દે છે. તેથી જ આપના આવાં 
નિર્ભય ચરણકમળનો અમે આશ્રય કરીએ છીએ” હે સ્વામિન્‌ !આવાં આપનાં 
શ્રીચરણોનાં દર્શનથી અમે અત્યારે ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ. બહુ દિવસો પછી 
અમને આપનાં દર્શનરૂપ અમારા મનોરથનું ફળ પ્રાપ્ત થયું છે'” હેહરિ !તમારી 
ભક્તિ વિના જીવો કામ અને લોભરૂપી દાવાનળમાં સતત બળ્યા કરે છે, તેથી 
પરમ પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષમાર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. માટે અમે સર્વે મુનિઓ 
તમારા શરણે આવ્યા છીએઃ'* ગોલોકધામના અધિપતિ ભગવાન શ્રીવાસુદેવ 
એવા તમેજ જન સમુદાયના આત્યંતિક મોક્ષ કરવાને અર્થે ધર્મ અને મૂર્તિદેવી 
થકી પ્રગટ થયા છો. નિષ્કામકર્મને વિષે અતિ આદરભાવ રાખી તમે ધર્મ, જ્ઞાન, 
વૈરાગ્ય અને ભક્તિએ યુક્ત તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરો છો અને આ બદરિકાશ્રમવાસી 


અ. ૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૩૩ 


તવ ગુળમળં શેષોડ્ટીશઃ સદજ્મુએસષિ પ્રભવતિ । યતઃ સાજલ્યેનોહિતું ન જલાપ્યહો ॥ 
ઝથમિદ તવ શસા ગન્યે ભવેયુરગા્ય: । સ્વવતનપસપ્રાપ્યે તત્વાં થથામતિ વૈડ્મદિ ॥ ૨૭ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - ૬ૃતિ વિધાય ઈર: સ્તવન દ્િગાઃ સજલજલ્મષનાશનસસ્મુતેઃ । 
ત ૩પ૫વિશ્ય તલ્મ્રત છવ તદ્લનનીરગનિ વિસુલોજિરે ॥ ૨૮ ॥ 
// 2/૪ %7૮7રુ7%૦ 7/777૪7ર% ૪7277 ₹%જ%જર 
£7277₹777₹77777%7 ૪77:5527%: // છ // 


મુનિઓને સિદ્ધદશા પમાડો છો આવા આપના અનંત કલ્યાણકારી ગુણોના 
સમૂહનું સંપૂર્ણપણે વર્ણન કરવા હજાર મુખવાળા સર્વ સર્પોના સ્વામી સ્વયં શેષજી 
પણ સમર્થ થયા નથી. તો બ્રહ્માદિક દેવતાઓ આપના ગુણોના પારને કેમ પામી 
શકે? તેથી અત્યારે અમે તો માત્ર અમારી વેખરી વાણીને સફળ બનાવવા અમારી 
બુદ્ધિ પ્રમાણે આપની સ્તુતિ કરીછે, રાજી રહેજોઃ'? સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ 
! જેમનું સંસ્મરણ સમગ્ર પાપને ધોનારું છે એવા ભગવાન શ્રીનારાયણની 
મરીચ્યાદિ મુનિઓએ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી તેમની આગળ જ બેસી રહ્યા અને 
પરમાત્મા ભગવાન શ્રીનારાયણના મુખારવિંદનાં દર્શન કરવા લાગ્યા” 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57? -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2૭ 
*9%જ 2/ત2//0/%%ન «ન/ઝે 5%₹/%%/ %૩% %૭5-2૯/%/ જ2ગ્//2 
ઝુ/”ઝઅ7છએે 57-ન7/2/%૪જ જગ૩/૬/નન? 2/7 કર? છે ન/જે 27/77 
અક્ય/જ ખૂ %૦?. -૭- 


૧૩૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૮ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
સુચ્રોૉપવિણનથ તાન્‌ ભમવાન્મરુવત્લલઃ । પ્રસત્તો મધુર વાવયમુવાત્ત પ્રાસ્લીન્મુનીન્‌ ॥ ૨ 
શ્રીભમવાનુવાત્ત - 
સ્વામતં વૉ મુસિશ્રેષ ! યૂયમત્ર સમાનતા? । તત્ધસત્નોડસ્મ સિતશં રર્શનં વો મમેપ્તિતમ્‌ ॥ ર 
મોલોવજાવીનિ ધામાસિ તથા થોમસમુદ્ધયડ । ત્રહ્સાહ્યો વસિહર યથા યૂયં ત તે પ્રિયા: ॥ રૃ 


સૂયમાત્મત્રિયા મે સ્થ થન્માં ત્તિન્તથથાતિશમ્‌ | વૉધયત્તોડસગીવાથ્ જુપયામુસિસાધનમ્‌ ॥ ૪ 
મછાલનાતિ સર્વાળિ તપોયસત્રતાનિ ત્ત | ગીવાભયપ્રતનસ્ય જલયાષિ સમાતિ તો ॥ ૩ 


પરેપવારિળો યુષ્માસ્તતોડયં હૃ્યે સહા | ત્તિન્તસયામિ મછામામાં ! મત્તિણ્ાગ્છુજ્ધેતસ; ॥ ૬ 


અધ્યાય - ૮ 
ગ્રહપિઆઓએ કરેલું ભગવાનની આગળ અદમનું નિવેદન 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! મુનિઓ સ્તુતિ કરીને બેઠા પછી 
ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિ અતિ પ્રસજ્ઞ થયા અને બશ્ને હાથજોડી 
સુખપૂર્વક પોતાની સામે બેઠેલા ત્ધષિમુનિઓને મધુર વચને કહેવા લાગ્યા.* 

સ્વાગત પ્રશ્નોઃ- શ્રીનારાયણ ભગવાન કહે છે, હે શ્રેષ્ઠ મહર્ષિઓ ! 
હું તમારું સ્વાગત કરું છું. તમે અહીં પધાર્યા તેથી હું અતિશય પ્રસજ્ઞ થયો છું, 
તમારું દર્શન મને બહુજ પ્રિય લાગે છે.૨ હે મુનિઓ તમે મને જેવા વહાલા છો 
તેવા ગોલોકાદિક ધામો પણ મને વહાલાં નથી. અણિમા આદિક અષ્ટસિદ્ધિઓનું 
એશ્ચર્ય પણ મને એટલું વહાલું નથી. મારી પૂજા કરી મને બલિ અર્પણ કરનારા 
બ્રહ્માદિક દેવો પણ મને એટલા વહાલા નથી. શા માટે કે, હે સંતો ! તમે માત્ર 
દયાએ કરીને અજ્ઞાની મનુષ્યોને મુક્તિના સાધનરૂપ ભક્તિના કારણભૂત મારા 
સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપો છો અને રાત્રી દિવસ મારું સ્મરણ કરતા થકા પૃથ્વીપર 
વિચરો છો, તેથી તમે મને મારા આત્માની જેમ અતિ વહાલા છો. 

સર્વોત્તમ અભયદાનઃ- હે સંતો ! સમગ્ર ભૂમિ, ગાય, તલ વિગેરેનું 
મહાદાન કરે, અથવા તીવ્ર તપો કરે, અથવા યજ્ઞ અને વ્રતોનાં અનુષ્ઠાન કરે છતાં 
પણ મનુષ્યોને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપી કાળના ભયમાંથી છોડાવવારૂપ જે 
અભયદાન આપવાના એક અંશ તોલે ન આવી શકે.પ હે મહાભાગ્યશાળી સંતો 


અ. ૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૩૫ 


સિઃશ્રેયસાય ગીવાનાં મુવનેષ્વર્વિતેષ્તષિ | ઞસ્તિસસરળ નૂન યુષ્તાજમિતિ વેહ્મ્યટમ્‌ ॥ ૭ 
સાન્્રત હેવતોજાત્કિ મવર્દ્રિવા રસાતલાત્‌ | આમમ્યતે વા મૂલોવાત્તન્મે વહ્ત સત્તાઃ ! ॥ ૮ 


ત્રર્ષય ઝુ: - 
ર્ળ્ડેડસ્મિન્‌ માસ્તે સ્વામિસ્તીર્થયાત્રામશેષત: । વિધાય રશન જર્તું તવાત્ર વચમામતા: ॥ ૨ 
શ્રીભમવાનુવાત્ત - 
પાલયત્તિ પ્રગા; જસ્વદ્ધ્મસેતૂન્મયા ગુત્તાન્‌ । રળ્ડેડસ્મિન્‌ માસ્તે વિષ્રા ! નૃતાં પ્રાછાડ સુટુભામ્‌ । ૨૦ 
ત્રર્ષય ઝસુઃ - 
ભમવન્તાન્ત્રતં મૂમો સાદાય્યં પ્રાપ્ત વૈ જલે? । ગધર્મડ સાન્વય: સર્વપ્રગાસ્વબિવિવર્ધતે ॥ ૨૨ 
ચે ધર્મરક્ષજા મૂપા પુર્વસ્તેષ્વષિ પ્રભો ! । સ પ્રવૃત્તોડસ્ત્યત: સવે ત્તાસ્ત્વત્ઝુતસેવત: ॥ ૨૨ 


મછાપાપોપપાષેષુ પ્રસત્છાઃ સસ્તિ માનવા? 1 વિષવેડપષ્વતિતુવ્યાથ સવત્તાસવિવગિતાઃ ॥ શરૂ 


!તમે જીવોને અભયદાન આપી મોટો પરોપકાર કરનારા છો. મારા સ્વરૂપમાં 
અચળ નિષ્ઠાવાળા હોવાથી તમારું અંતઃકરણ વિશુદ્ધ બનેલું છે, એથી જ આપ 
જેવા સંતોનું મારા હૃદયમાં હું અખંડ સ્મરણ કર્યા કરુ છું.“ હું જાણું છું કે, તમે 
જીવાત્માઓનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે સમગ્ર ભૂમંડળ ઉપર સદાય વિચરણ 
કરો છો.* હે શ્રેષ્ઠ મુનિઓ ! તમે અત્યારે શું દેવલોકમાંથી પધાર્યા ? કે રસાતલ 
અથવા પાતાળલોકમાંથી પધાર્યા છો ? કે પછી પૃથ્વીલોકમાંથી પધાર્યા છો ? તે 
મને તમે જણાવો.” ત્યારે મુનિઓ કહે છે, હે સ્વામિન્‌ ! અમે સર્વે મુનિઓ આ 
ભરતખંડનાં સમગ્ર તીર્થોની યાત્રા કરીને તમારાં પાવનકારી દર્શન કરવા અહીં 
આવ્યા છીએ.” ત્યારે નારાયણ ભગવાન કહે છે, હે સંતો ! ભરતખંડને વિષે 
દેવતાઓને પણ દુર્લભ અને બહુજન્મના પુણ્યને અંતે પ્રાપ્ત થતા એવા મનુષ્ય 
જન્મને પામેલ મારી પ્રજા મે બાંધેલી ધર્મમયાદાનું પાલન કરે છે કે નહીં ?.૧૦ 
ભરતખંડની દુદશાનું વર્ણનઃ- ત્યારે ત્ધષિઓ કહે છે, હે ભગવન્‌ 
! અત્યારે આ ભરતખંડને વિષે કલિયુગની સહાયતાથી પોતાના વંશે સહિત 
અધર્મસર્ગ સમગ્ર પ્રજાજનોમાં અતિશય વૃધ્ધિ પામી ગયો છે.** હે પ્રભુ ! તમે 
કહેશો કે ધર્મરક્ષક રાજા અને ધર્મગુરુઓ શું કરે છે ? તો તેમાં પણ અધ્મસગે 
પ્રવેશ કર્યો છે, તેથી તમોએ બાંધેલી ધમની મર્યાદા પણ તેઓએ છિશજ્ઞ ભિજ્ઞ કરી 
નાખી છે.૫૨ અને મનુષ્યો બ્રહ્મહત્યા આદિ મહાપાપ અને ગૌહત્યા કે પરસ્રીગમન 
આદિ ઉપપાપોમાં ખૂબજ પ્રવૃત્ત થઈ પંચવિષયોમાં અતિ આસક્ત બન્યા છે. 


૧૩૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૮ 


ઝત: સંથમિનીવર્ત્મ ગાત તૈરતિસરુસમ્‌ | જોડપિ જસ્થાપિ ત ત્રાતા રૃશ્યતે ગમતીતલે ॥ ૨૪ 
ત્વં હિ માર્તલોજાનાં ભગનીયોડગસિ યત્યુતે | વરસ્યુપ તપોડ્તસ્તાનધર્માત્‌ પાતુમર્ટીસ ॥ ૨૪ 
સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 
રૃત્યુષીળાં વત્તઃ શ્રુત્વા સ ગાતજ્રળઃ પ્રમુઃ । પાતુમેસ્છટ્ધર્માત્લ્વાઃ પ્રાહુર્ધુથ ભુવિ પ્રગાઃ ॥ ૨૬ 
છતસ્મિન્‌ સમયે તત્ર ધર્મો મૂર્ત્યા સહાયયો । ઞામમં મુસિવૃત્સાનામવધાર્ય તરસાધિષ ! ॥ ૨૪૭ 
મૌરસ્તપ; જુશતરશ્ર ગનેત્તમાસ્રડ પૂખેન્ઝુસન્યવવલન: સવ્યાક્િપયઃ: । 
સસોપવીતરતિર શુત્તિશુવતવાસા નારયળ સ તમવૈક્ષત ર્ભપાળિ ॥ ૨૮ 


તાસ્પ્રસન્નમુરપરટગશાન્તમૂવિ જારુળ્યપૂર્ળનયનેકિતભસ્વૃન્રમ્‌। 
ભૂરિક્ષેમાનિલયમીશ્વરમાર્તવન્ધું સ્વાજ્ટશ્રયાર્વિતમનોનવનાબિરમમ્‌ ॥ ૨૨ 


આમ સદાચારરૂપ ધમને છોડી સ્વેચ્છાચારી થયા છે.*3 તેથી તે પાપીઓના 
આવાગમનને કારણે યમપુરીનો માર્ગ પણ અતિશય સાંકડો બન્યો છે. અત્યારે 
પૃથ્વી પર કોઈ કોઈનો રક્ષણહાર રહ્યો નથી.*” હે ભગવન્‌ ! તમે ભરતખંડવાસી 
જનોના આરાધ્ય ઇષ્ટદેવ છો. તેમને માટે જ તમો તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરો છો. તેથી 
ભરતખંડવાસી જનોની અધર્મ થકી રક્ષા કરવા એક તમેજ યોગ્ય છો.૫૫ 
માતાપિતા ધર્મ-ભક્તિનું આગમનઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ 
!આવાપ્રકારનાંત્કષિઓનાં વચન સાંભળી ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિના અંતરમાં 
કરુણા પ્રગટી, સર્વેનું રક્ષણ કરવા સમર્થ ભગવાન નારાયણે ભરતખંડને વિષે 
અવતાર ધારણ કરી પોતાની પ્રજાનું અધર્મવંશ થકી રક્ષણ કરવાની ઇચ્છા કરી.*“ 
મોટા મોટા મુનિઓ ભગવદ્‌ દર્શને પધાર્યા છે, એમ જાણી માતા મૂર્તિદેવીની સાથે 
પિતા ધર્મદેવ ત્યાં પધાયાં.** ધર્મદેવનું શરીર ગૌરવણંનું છે, તપથી કાયા કૃશ 
બની છે, મસ્તક ઉપર ઉત્તમ જટા શોભે છે, પૂર્ણિમાના ચંદ્ર સરખું રમણીય 
મુખારવિંદ છે, બશ્ઞે નેત્રો કરૃણારસથી ભરેલાં છે. ડાબે ખભે સુંદર યજ્ઞોપવિત 
ધારી છે. પવિત્ર શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે. તેમજ હાથમાં દભ ધારણ કરેલા એવા 
ધર્મપિતાએ આવી નારાયણ ભગવાનનાં દર્શન કર્યા.“ તે સમયે ભગવાન 
નારાયણમુનિનું મુખારવિંદ પ્રસજ્ઞમુદ્રામાં છે. સૌમ્ય આકૃતિ અને કરૂણા ભરેલાં 
નેત્રોથી ભક્ત સમુદાયને નિહાળી રહ્યા છે. ક્ષમાના નિધિ, સર્વના નિયંતા અને 
દુઃખી જીવાત્માઓની સહાય કરનારા તે પોતાના શરીરની મનોહરકાંતિથી સામે 
બેઠેલા સર્વ ભક્તજનોના નેત્રો અને મનને આનંદ ઉપજાવી રહ્યા છે.*“ મુનિમંડળને 


અ. ૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૩૭ 


મુતિમળ્ડતમધ્યસ્થં તં વિત્ઞોવચેવ સત્વરમ્‌ । ૩પામમત્‌ સ તેગસ્વી પૂર્છિર્ષમૃતાન્તર$ ॥ ૨૦ 
ધર્મ વિત્ઞોવ્ય મમવાનાયાન્તં પિતર ટુતમ્‌ | ૩ત્થાય પીતાવ્ભ્યેત્યપરિરભ્યાનમત્‌ પલે: ॥ ર૨ 
રષાશ્રુનનનઃ સોડપિ તં તરં તત તથાવિધમ્‌ । મુજ સવાશીર્વત્તનેરમ્યનન્ટ્ત ભૂપતે ! ॥ રર 
પ્રળેમતુસ્તતો મૂતિ નરતારાયળો સિગામ્‌ | ગનનીં સા ત્ત તાવાશીવાયે: પુત્રાવયૂયુગત્‌ ॥ રર 
તલ્‌ત્થાયર્ષયડ સર્વે તાવભ્યેત્યાત્ર્ળ તે 1 સશ્શ્રાન્તા ફવ રર્ષેળ પ્રળેમુર્તમ્પતી નૃપ ! । ર૪ 
માનયામાસતુસ્તી તત તાન્‌ થથોત્તિતમાવ્રત્‌ । સિષીવ્તુસ્તતો વૃષ્યાં સ્તાયાં તો નળ ત્ત ॥ ર૫ 
સાજ ભમવતા સર્વે નિષેટુસ્તે યથોત્રિતમ્‌ । પત્રસ્છ સ્વામતં પ્રીતો ધર્મ નારયળઃ પ્રભુ ॥ ર૬ 
તતઃ સ મુતિમિઃ પ્રોસુ૪મધર્મોપદ્રવં ભુવિ । થથાવત્ઝથયામાય તેષાં પ્રીત્યોપશળ્વતામ્‌ ॥ ર૭ 


મધ્યે વિરાજતા આવા નારાયણ ભગવાનનાં દર્શન કરી અતિશય હર્ષથી ઘેલા 
થયેલા મહાતેજસ્વી પિતા ધર્મદેવ એકદમ તેમની સમીપે આવ્યા.” પિતાને આવતા 
જોઈ શ્રીનારાયણમુનિ પણ એકદમ પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈ ગયા ને 
તેમની સન્મુખ દોડી પિતાને આલિંગન કરી તેમનાં ચરણોમાં મસ્તક મૂકી પ્રણામ 
કર્યા.૨૧ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે ભૂપતિ પ્રતાપસિંહ રાજા ! ધર્મપિતાનાં નેત્રોમાંથી 
હર્ષનાં અશ્રુઓ ઉભરાયાં. બજ્ઞે પુત્ર નર અને નારાયણમુનિને “તમારો જય 
થાઓ,” આવાં સુંદર આશીર્વચનોથી અભિવાદન કર્યું.૨૨ ત્યાર પછી નર અને 
નારાયણે માતા મૂર્તિદેવીના ચરણમાં વંદન કર્યા, અને માતાએ પણ બદ પુત્રોને 
આશીર્વાદ આપ્યા.*2 હે રાજન્‌ ! તે સમયે સમગ્ર મુનિઓ પણ પોતપોતાના 
આસન પરથી ઊભા થઇ આદરપૂર્વક ધર્મ અને મૂર્તિદેવીની સન્મુખ પધાર્યા ને 
આતિ હર્ષ ઘેલા થઈ ભક્તિ ધર્મને પ્રણામ કરવા લાગ્યા.** તેથી બન્નેએ પણ 
ત્રષિમુનિઓને આદરપૂર્વક યથાયોગ્ય માન આપ્યું. પછી નરમુનિએ પ્રેમથી અર્પણ 
કરેલા દ્ભનાં આસન ઉપર વિરાજમાન થયાં.*" ત્યારપછી સર્વે મુનિઓ પણ 
નર અને નારાયણ ભગવાનની સાથે પોતપોતાના આસન પર યથા યોગ્ય 
વિરાજમાન થયા, ને ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિએ માતાપિતાને કુશળ સમાચાર 
પૂછચા.ચ૬ ત્યાર પછી તેમણે ત્રષિઓએ કહેલી ભરતખંડમાં વૃદ્ધિ પામેલા 
અધમંસર્ગના ઉપદ્રવની વાર્તા પ્રેમપૂર્વક જે શ્રવણ કરતા હતા, તે સર્વે વૃત્તાંત 
ત્રષિમુનિઓના જ સાંનજ્તિધ્યમાં માતાપિતાને યથાર્થ કહી સંભળાવ્યું.૨* 


૧૩૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


 ગજ્તરામળસ્થાનનપરનિઃ સૂતાં વાર્તા તતનીયુપશખ્તા સતામા ''₹ 
તેષાં મનોવૃત્તય ણ્યસંત્રયા આાસન્સમાધાવિવ ભૂપ ! સર્વશ: ॥ ર૮ 
॥ ઇતિ શ્રીસત્તઝિગીવને નારાયળત્તસ્ત્રિ થર્મશાલ્રે પ્રથમપ્રજસ્ળે 
ઝઘર્મોપદ્રવનિવેટ્નનામાણપધોડથ્યાયઃ ॥ ૮ ॥। 


ઝ્વાત્ત - 

રૃત્થં મુતિષુ ધર્મે ત શુળ્વત્યું મમવદ્તત$ । તલનનાબ્ગેજપરસ્થિર્ટૂવિતત્તવૃત્તિષુ ॥ ૨ 
તારાયળે ત્ત તદ્ાર્તાજથનૈજામયેતસિિ | તેનાન્તડ પ્રેર્તિસ્તત્ર ટૂ્વાસા મુસિસયયૌ ॥ ર 
જતાસાલમતો મદ્યાં તત્ર પોર્વાજ્િજ વિધિમ્‌ | વિધાયાલે તતઃ પ્રાત બદરી તાં તપોસિધિ; ॥ રે 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, રાજન્‌ ! તે સમય ભગવાન શ્રીનારાયણના 
મુખકમળમાંથી નીકળતી આ અમૃતસમાન વાર્તાને સાંભળતા મુનિજનો, ધર્મ, 
ભક્તિ, ઉદ્ધવ, નારદ આદિ સર્વેના મનની વૃત્તિ સમાધિમાં જેમ સ્થિર થાય તેમ 
સ્થિર થઈ ગઈ.૨4 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%2૪૭/ 
*9%જ 2/ત2//2/%૬%ન ન/% 5%₹/%%/ 5/%% %૭52૯/%/ 5/જઅ/ઝે 
/જિ%ે૮ન કરટજ/ અ5%% 65/%૬જું /7૪%૪ ક્યું છે ન/» ૪/૭%) અક્ય/ઝ 
છૂ %૦?. --૮-- 


દુવાસામુનિનું આગમન અને આપેલા શાપનું વષન 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! નેત્ર અને મનની વૃત્તિને ભગવાન 
શ્રીનારાયણના મુખકમળને વિષે જ એક સ્થિર કરીને મરીચ્યાદિ મુનિઓ ધર્મદેવ, 
ભક્તિદેવી, ઉદ્ધવ આદિ સર્વે અમૃત સમાન ભગવાનનાં વચનોનું શ્રવણ કરી 
રહ્યા છે.' ભગવાન શ્રીનારાયણ પણ ભરતખંડની વાત કરવામાં તલ્લીન થયા 
છે. તે જ સમયે તેમની જ પ્રેરણાથી દુર્વાસા મુનિનું ત્યાં આગમન થયું.૨ કેલાસ 
પર્વત પરથી પધારેલા તપોનિધિ દુર્વાસા મુનિએ પ્રથમ ભાગીરથી ગંગામાં સ્નાન 


અ. ૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૩૯ 


તર્નારાયળ તત્ર મુસિમળ્ડતમધ્યમમ્‌ । ર્રશ મૂતિધર્મો ત સિદ્ધ તથોજ્વમ્‌ ॥ ૪ 
નાપશ્યત્તત્ર ત જોડપિ વાર્તાસુમનસ્તયા । ઞાવર નાજત તતો માન્યસ્માપ્યસ્થ જિસન | ૫ 
તિષત્તાસીત્લ ષટિજાં પશ્યતેવ સમાસ«$ । ઞવજ્તાતમિવાત્માનમાત્રેયો ર્યમન્યત ॥ ૬ 
તુજોપ સઇ: સર્વેભ્યઃ જીધા ર૪વિલોત્તન: | વેપમાનાજી ૩૪ાઇુઃ શપ્લ્યસ્તાનાઈ નિર્ભય: | ૭ 
ઝહ્નો ! વાલવિપર્યાસો વેન સન્માર્મવર્તના; 1 પ્રવૃત્તા: ાપથે સસ્તિ ભન્તસેતવ ૩ન્‍મલ: ॥ ૮ 
વિઘયાર્મિતમત્તત્વાહ્વગાનન્તુ માં દ્વિગાઃ | જિત્તુ ધર્મોડપ્યધર્મોડમૂહ્વગાનાતિ માં થત: ॥ ૨ 
ર્પાપનોવ્મે તેષાં જુવે તલહમઘ વૈ | થથા સૈવં પુનઃ છુર્યુર્ત્યુવત્વોસ્વેઃ શશાપ તાન્‌ | ૨૦ 
સર્વેડપિ યૂથ માનુષ્ય તભત્તો ભો વૃષાહ્ય? ! । જલ્યધર્માલ્યાસુરેભ્યસ્તત્ર ૧૪ ત્ત પૂરિશઃ ॥ ૨૨ 


કરી પ્રાતઃ સંધ્યાવન્દનાદિ વિધિ સમાપ્ત કર્યા પછી બદરીવિશાલાની સમીપે 
પધાર્યા.3 ત્યાં વિશાલાની નીચે વેદિકા ઉપર મુનિમંડળના મધ્યમાં વિરાજતા 
ભગવાન શ્રીનરનારાયણનાં, તથા મૂર્તિદેવીધર્મ અને દિવ્ય શરીરને પામેલા 
ઉદ્ધવજીનાં તે દુર્વાસામુનિને દર્શન થયાં.” 

શ્રીનારાયણ ભગવાનની વાત સાંભળવામાં સર્વેના મન આસક્ત હોવાને 
કારણે કોઈએ પણ તે દુર્વાસા મુનિને જોયા નહિ. તેથી માનનીય એ દુર્વાસા મુનિનો 
કોઈથી પણ આદર સત્કાર થયો નહિ." તેથી અત્રિપુત્ર દુર્વાસા મુનિ એક ઘડી 
પર્યત તે સભાસદો સામે જ એક દષ્ટિ કરતા ઊભા રહ્યા, અને આ સભાસદોએ 
મારું ઘોર અપમાન કર્યું છે, એમ પોતાના મનમાં માનવા લાગ્યા.“ ક્રોધથી તેમનાં 
નેત્રો લાલચોળ થયાં શરીર કંપવા લાગ્યું, હોઠ ફરકવા લાગ્યા, ધર્મદેવ આદિ 
સર્વે સભાસદો ઉપર ક્રોધના અંગારા વર્ષાવતા બે હાથ ઊંચા કરી નિર્ભયપણે 
શાપ આપતા કહેવા લાગ્યા.? અહો !!! આશ્ચર્યની વાત છે ને, આ કેવો વિપરીત 
સમય આવ્યો છે ? જેથી સત્પુરુષોના માર્ગે ચાલનારા પુરુષો પણ કુમાર્ગે ચાલનારા 
થયા છે. મહાપુરુષોએ બાંધેલી ધર્મમર્યાદાને તોડી રહ્યા છે અને અભિમાનથી 
મદોન્મત્ત બન્યા છે, અતિથિઓના અપમાન કરવા સુધીના અધર્મમાર્ગે જઇ રહ્યા 
છે.“ અરે !!! આ મરીચ્યાદિ વિપ્રો વિધા, તપ વિગેરેના મદથી ઉન્મત્ત થયા છે, 
તેથી એ મારું અપમાન કદાચ ભલે કરે પણ આ સાક્ષાત્‌ ધર્મદેવ પણ ધર્મમર્યાદાનો 
ભંગ કરી મારું અપમાન કરે છે ?.“ તેથી આજ એ સર્વેના ગવંનો હું નાશ કરીશ. 
જેથી ફરીને આવું કર્મ તે કરે નહિ. આ પ્રમાણે ઉચ્ચ સ્વરે ગર્જના કરતા તે સર્વેને 
શાપ આપવા લાગ્યા.** કે હે ધર્માદિ મુનિઓ ! તમે સર્વે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય 


૧૪૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


મહ્વસ્ઞાજૃતો યૂયમવશાં તેભ્ય છ્વ હિં | તાડન તાપ્થ મ્રામાત્‌ પુરાસિષ્ાસનારિ ત્ત ॥ ૨૨ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 

સલ્:સ્થાનિતિ તાન્‌ સર્વાન્‌ શપ્ત્વા તૂષ્ની વમૂવ સઃ । 

ધક્ષ્યમાળ ર્વાજસ્માવ્વ્રહ્ાળ્ટમર્વિસ સ્થિતઃ ॥ શ્ર 
તતો નારાયળો ધર્મો મુનયશ્ચોદ્ધવો નૃપ ! । તહુસ્વાત્મોશમાજળ્ય તમૈક્ષન્તામ્તિસસિમમ્‌ ॥ ૨૪ 
ઞતિત્મોધાનલગ્તાસાવ્ણમાનાટવેપથુમ્‌ | સશજ્ટ્ટન્તનિષ્પિણાધર સુષ્ોક્ચતોત્તનમ્‌ ॥ ૨૪ 
સર્વેડપ્યુત્થાય સદા તં પ્રળમ્યાજેળ તે । વિનીતાઃ સાન્ત્વયામાસુરુપવેશ્યાસને શુબે ॥ ૨૬ 
સુસ્છ્યાડનુનીયમાનોડસૌ દવિષામ્તિસ્વિષિમિઃ । ભશ ર્વષે ભૂયોડપિ તત્વશામ્યત ભૂમિષ ! ॥ ૨૭ 

તં શલવન્તમર્વિતાનથ ધર્મરેવો સિષ્મરળ સવિનય ધરળો સિપત્ય । 
યદ્ધાન્નસિદ્ધભ ૩૯રમતિઃ પ્રળમ્ય પ્રોવાત્ત સાન્ત્વનપટુઃ પ્રિયભૂમિરેવ: ॥ ૨૮ 


જન્મને પામો, ત્યાં કળિયુગ અને અધર્મથી વૃદ્ધિ પામેલા અસુરો થકી મહા કષ્ટ 
પામો. મારું અપમાન કરનારા તમારા સર્વેનું તે અસુરો દ્વારા ઘોર અપમાન થાઓ 
અને તાડન પામો. તેમજ ધક્કા મારી ગામ અને નગરમાંથી બહાર કાઢી મૂકવા 
આદિ ઘણાક અપમાનને પામો.પ૫-૫૨ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! અકસ્માત જાણે આખા બ્રહ્માંડને બાળી 
દેશે કે શું? એમ દુર્વાસામુનિ આ પ્રમાણે ધર્મદેવ આદિ સભાસદોને શાપ આપી 
મોન થયા. હે રાજન્‌ ! તે સમયે ઉચ્ચ સ્વરે આક્રોશ ભરેલા શબ્દો સાંભળી 
ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિ, ધર્મદેવ, મુનિઓ અને ઉદ્ધવજીએ પાછું વળીને જોયું, 
ત્યાં તો કાળઝાળ ક્રોધરૂપી અગ્નિથી ધખતા દુર્વાસામુનિને જોયા.** અતિ ક્રોધરૂપી 
આગ્નિથી તેમનું શરીર બળી રહ્યું હતું અને કાંપતું હતું, કટ કટ શબ્દ કરતા દાંત 
વચ્ચે હોઠને દબાવી રહ્યા હતા, એમનાં નેત્રો અતિશય લાલચોળ બન્યાં હોવાથી 
તેમની સામે જોવાની કોઈની હિંમત પણ ચાલતી ન હતી.૫૫ 

આવા દુર્વાસાને જોઈને સર્વે મુનિઓ તત્કાળ આસન ઉપરથી ઊભા થયા, 
આદરપૂર્વક વંદન કરી સુંદર આસન ઉપર તેમને બેસાડ્યા અને અતિ વિનપ્ર 
બની સાંત્વના આપવા લાગ્યા.** હે ભૂપતિ ! મરીચ્યાદિ મુનિઓએ અનેક પ્રકારના 
ઉપાયોથી શાંત પાડવાની કોશિષ કરી પણ દુર્વાસા મુનિનો ક્રોધ તો જાણે અગ્નિમાં 
ઘીનો હોમ કરે ને અગ્નિ પ્રજ્વલ્લિત થાય તેમ ફરી અત્યંત ભભૂકી ઊઠયો પણ 
શાંત થયો નહિ.પ* પછી મહા ઉદારબુદ્ધિવાળા સાંત્વના આપવામાં ચતુર, 


અ. ૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૪૧ 


ઘર્મ ૩વાત્ત - 
પુંસુ ગૃતતાપરાધેષુ તત્િતાયેવ સર્વથા | શિક્ષા્ન્ડો યુગ્યતે વૈ મછ્ષે ! ત્વાટ્શાં સતામ્‌ ॥ ૨૨ 
સુદ્ધચાડપરાધો તાસ્મામિઃ મુતતસ્તે ત ત્ત જેતવાત્‌ | ઈયર નિત્ત્વાસવુદ્ધો યુષ્ખાહમમ$ ॥ ર૦ 
સસ ગણામ સર્વસ્વ સ્તપ્રાળાનપિ ચત્તૃતે । ત્રહાપિમાનતં તં ત્વાં નાર્યયેમાન્યથા જથમ્‌ ॥ ૨૨ 
ઝન્યાસસુમનસ્ત્વેન સન્માન તે ન જુર્વતામ્‌ । ક્ષાન્ત્વાડપરાધમસ્માજ સર્વાન્‌ શાપાદ્દિમોત્તય ॥ રર 
તવનીતસમત્વેન પરાનુપ્રહગન્મનામ્‌ । «યં ત્રાહ્નળાનાં વૈ પ્રોત્ઠુ શિક્ષાસ્ષાં ક્ષળમ્‌ ॥ રર 


સુબ્રત ઝવાત્ત - 
રૃત્થં નીતિવિત તેન સિશ્છ પ્રાથિતો મુનિ: । શાન્તજોધરવઃ જિસ્ત્તમુવાત્ત જુતાગ્ગસિમ્‌ ॥ ર૦ 


બ્રાહ્મણપ્રિય ધર્મદેવ, વિના કારણે શાપ આપતા તે દુર્વાસામુનિના ચરણમાં પડી 
બે હાથ જોડી વિનયપૂર્વક પ્રણામ કરી કહેવા લાગ્યા.પ ધર્મદેવ કહે છે, હે મહર્ષિ 
! જે પુરુષોએ અપરાધ કર્યો હોય તેના હિતને અર્થે તમારા જેવા સત્પુરુષોએ 
કરેલો શિક્ષાદંડ નિશ્ચે યોગ્ય જ છે. પરંતુ હે મુનિ ! અમે તમારું અપમાન જાણી 
જોઇને કર્યું નથી, અથવા કપટથી પણ કર્યું નથી, પરંતુ આ ભગવાન નારાયણની 
વાત સાંભળવામાં અમારું ચિત્ત આસક્ત હતું તેથી આપશ્રીના આગમનને અમો 
જાણી શક્યા નહિ.'“*૦ અરે !!! આપના જેવા સંત માટે અમે અમારું સર્વસ્વ 
અપણ કરી દઈએ, એટલું જ નહિં અમારા પ્રાણનુંપણ બલિદાન આપી દઈએ તો 
પછી સ્વેચ્છાથી અહીં પધારેલા આપ બ્રહ્મર્ષિનું અમે સન્માન કેમ ન કરીએ ?.૨૫ 
પરંતુ આ ભગવાન શ્રીનારાયણની વાર્તા સાંભળવામાં અમારું મન આસક્ત હતું 
તેથી આપ પધાર્યા તેની અમારે જાણ ન હોવાથી આપશ્રીનું સન્માન થઈ શક્યું 
નહિ, આ અજાણતાં થયેલા અમારા અપરાધને ક્ષમા કરો. અને અમો સવને 
શાપથકી મુક્ત કરો.૨* હે મુનિ ! અન્ય ઉપર અનુગ્રહ કરવાને અર્થે જ તમારા 
જેવા સંતનો અવતાર હોય છે. પરંતુ અપરાધીઓને દંડ દેવા માટે ક્રોધ તો ક્ષણ 
માત્ર હોય છે, વાસ્તવમાં આપના જેવા બ્રાહ્મણોનું હૃદય તો માખણ જેવું કોમળ 
હોય છે.૨* 

સુવ્રત મુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! નીતિમાં કુશળ ધર્મદેવ 
આપ્રમાણે નિષ્કપટ ભાવથી દુર્વાસામુનિની પ્રાર્થના કરી તેથી ક્રોધ કાંઈક થોડો 
શાંત થયો અને બે હાથ જોડી ઊભેલા ધમંદેવ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા.** 


૧૪૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


રુર્વાસા ૩વાત્ત - 
સેવાઈ ક્ષળસ્ટ્‌ ધર્મ ! ન સ્વશાપાત્ત્ત જસાન । વિમોત્તયામિ નેલોવયે છાપીતિ આતિરસ્તિ મે ॥ ર 
તથાપ્યનષ ! મત્ત્િત્ત પુળ્યમૂર્તેસ્તવાસ્તિજ 1 ગધોવેશેસ્છયા વિસ્ચ્મૂહુ ગાતમિવેલ્યતે ॥ ર૧ 
મસ્જાપસ્ત્વન્યથા નેવ ભવિષ્યતિ જવત્તન । તથાપ્યનુપ્રટં જુવે યુષ્માજ ધર્મ ! તત્છુળુ ॥ ર૭ 
માનુષ્યેડપિ તવૈષેવ મૂતિ: પતી ભવિષ્યતિ । પુત્રશ્ન ભનવાનેષ તારાયળ ત્રશષિ: પુન? ॥ ર૮ 
સ યુવાં ત્ત મુનીન્સર્વાન્‌ ધર્માસુરજણતઃ 1 સક્ષિષ્યત્યવનૌ નૂનં પોક્યતિ ત્વાં ત સર્વથા ॥ ર૨ 
મુત્રીમૂતે ભળવત્તિ સેદાતિશયતો યુવામ્‌ । સિસ્દ્ધતત્તો મસ્છાપાન્મોક્ચેથે ઞલ્યજાલત: ॥ ર૦ 
તતો હ્વ્યમતિ ધર્મ ! પ્રાપ્હ્યથો વાં સ્વવાગ્છિતામ્‌ | ભવિષ્યત્યેતરેવં છિ નાન્યથા મદ્દતઃ ઘ્રમિત્‌ ॥ ર૨ 
મુનયઃ ! સોદ્ધવા યૂયં દિગાતિત્વં નૃષુ કિતો । પ્રાપ્સ્યથાથેષ યુષ્માસું હરિ સય જરિષ્યતિ ॥ રર 


દુર્વાસામુનિએ કરેલો અનુગ્રહઃ- દુર્વાસામુનિ કહે છે, હે ધર્મ ! હું 
ક્ષણવાર ક્રોધ કરનારો વ્યક્તિ નથી, ત્રિલોકિને વિષે કોઈપણને હું મારા શાપ થકી 
ક્યારેય પણ મુક્ત કરું નહિ એવી મારી ખ્યાતિ છે.૨ છતાં પણ હે નિષ્પાપ ! 
ધર્મદેવ !પુણ્યમૂર્તિ! આપશ્રીના સાંનિધ્યથી અને કાંઇક આ ભગવાનની ઇચ્છાથી 
મારું ચિત્ત કાંઇક કોમળ થયું હોય તેમ મને જણાય છે.** હે ધર્મદેવ ! મારો શાપ 
તો ક્યારેય મિથ્યા થતો નથી. છતાં પણ તમારા ઉપર અનુગ્રહ કરું છું તેને તમે 
સાંભળો.*? મનુષ્યયોનીમાં પણ આ મૂર્તિદેવી તમારાં પત્ની તરીકે જન્મ ધારણ 
કરશે અને આ સાક્ષાત્‌ નારાયણત્રઠષિ ફરીને તમારા પુત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થશે.*“ 
પુત્ર સ્વરૂપે પ્રકટેલા આ પરમાત્મા તમારું અને આ સર્વે મુનિઓનું અધર્મ અને 
અસુરોના કષ્ટ થકી રક્ષણ કરશે, અને પૃથ્વી ઉપર તમારું સર્વ પ્રકારે ચોક્કસ 
પાલન પોષણ કરશે.* પુત્રરૂપે પ્રગટેલા આ પરમાત્માને વિષે તમારો સ્નેહ 
આતિશય વૃદ્ધિ પામવાથી તેમના સ્વરૂપને વિષે તમારાં બજ્ઞેનાં ચિત્તનો નિરોધ 
થશે. ત્યાર પછી ટુંક સમયમાં જ મારા શાપ થકી મુક્ત થઇ જશો.*” હે ધર્મદેવ 
! ત્યાર પછી તમે તમારી મનોવાંછિત દિવ્યગતિને પ્રાપ્ત કરશો, અને હું જે વચન 
કહું છું તે પ્રમાણે જ થશે પણ ક્યારેય બીજી રીતે નહિ થાય. 

હે મુનિઓ ! જ્યારે તમે પૃથ્વી ઉપર ઉદ્ધવજીની સાથે ત્રેવણિક દ્રિજાતિમાં 
મનુષ્યયોનિમાં જન્મ ધારણ કરશો ત્યારે આ નારાયણ ભગવાન તમારા સખા 
બની તમારી સર્વેની સહાય કરશે.** ત્યાર પછી મારા શાપ થકી મુક્ત થઈ દિવ્ય 
ગતિને પ્રાપ્ત કરશો. આ પ્રમાણે અનુગ્રહ કરી સર્વેને નમસ્કાર કરી દુર્વાસામુનિ 


અ. ૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૪૩ 


તતો મત્છાપનિર્મુત્છા મતિ સ્વયાં પ્રયાસ્યથ । ણ્વમુવત્વા સ તાત્નત્વા જેસાસં પ્રયયો પુત ॥ રર 
મુનયસ્તે તુ તત્રોષુર્ેણાન્તરગિષૃક્ષવઃ 1 શું હવાસસ શત્છા ગપિ શેપુર્ન સજ્ધિયઃ ॥ ર૪ 
ધર્મસ્યાત્ર ત્રદ્પીળાં તત શાષે સ્તુનિરામસામ્‌ | ફ્સ્છા મમવતો સેથા ધર્મલેન્ધૂન્‌ છરિષ્યવતઃ ॥ રેર 
ઝતો રુર્વાસસં ત્નોધાસ્છપન્ં સ્વાનજારળમ્‌ | તોપાતમત જિસ્દ્દે શાપ સાજુત નાન્યથા ॥ રૂ૬ 
ઝથોવાત્ત ઈરિ ધર્યો નારયળ ! મમ ત્વયા । ત્રશ્ષીળાં ત્તાવન જાર્યમધર્માસુરજુ છત: ॥ રૂ૭ 
તમાઇ મમવાસ્તાત ! ત્તિત્તાં મા બુરું તેતસિ । મટ્ત્છિયેવ શાષોડયં ગાત ડ્ત્યવધાર્યતામ્‌ ॥ રૂ૮ 
પ્રવૃત્તોડસ્ત્યધુના મૂયાનધર્મો મુવિ સર્વતઃ | જલેર્વતં સમાસાઇ પીછ્યન્તે તેન માનવા$ ॥ રૂ૨ 
ઝતસ્ત્વત્પુત્રતાં ભૂયો દર્નિમાડઇમાપ્ય તમ્‌ । સર્વતો નાશયિષ્વામિ પાતયન્સાધુપૂસ્ષાન્‌ ॥ ૪૦ 
ધર્મજ્ઞાનવિરમાટ્યાં ભસ્છિ ભુવિ યથા પુરા । પ્રવર્તચિષ્યે યુષ્તાબિ: સહેવ વિત્તરસ્રહમ્‌ ॥ ૪૨ 


ફરી કેલાસ પ્રત્યે ચાલ્યા ગયા.” 

સુવ્રત મુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ત્યાર પછી મરીચ્યાદિ મુનિઓ મનુષ્ય 
દેહ ધારણ કરવાની ઈચ્છા કરતા કેટલોક સમય ત્યાં બદરિકાશ્રમમાં જ નિવાસ 
કરીને રહ્યા, આ બધા દુર્વાસામુનિને પાછો શાપ આપવા સમર્થ હતા છતાં 
સદ્બુદ્ધિવાળા તેઓએ શાપ આપ્યો નહિ.*” શાપ તો નિમિત્ત માત્ર હતો. હે રાજન્‌ 
! નિરપરાધી મુનિઓ અને ધર્મ-ભક્તિને જે શાપ થયો તેનું મુખ્ય કારણ 
ધમદ્રોહીઓનો વિનાશ કરવા ઇચ્છતા શ્રીનારાયણ ભગવાનની ઇચ્છા જ 
જાણવી. તેથી જ પોતાના અનન્ય ભક્ત એવા ધર્મદેવ આદિ મુનિઓને અકારણ 
ક્રોધપૂર્વક શાપ આપતા દુર્વાસામુનિને રોક્યા નહિ, ઠપકો પણ આપ્યો નહિ અને 
શાપને પણ મિથ્યા કર્યો નહિ.** 

ત્યાર પછી ધર્મદેવ શ્રીનારાયણ ભગવાનને કહેવા લાગ્યા કે, હે નારાયણ 
! તમે અમારું અને આ મુનિઓનું પૃથ્વીપર અસુરો અને અધમંના સમગ્ર કષ્ટ 
થકી રક્ષણ કરજો.*? ત્યારે ભગવાન શ્રીનારાયણ કહેવા લાગ્યા કે, હે તાત ! તમે 
મનમાં જરા પણ ચિંતા ન કરશો, મારી ઇચ્છાથી જ આ શાપ થયો છે એમ તમે 
જાણો.“ પૃથ્વી પર અત્યારે અધર્મ કળિયુગની સહાયતા લઈ ચારે તરફ ખૂબ જ 
વૃદ્ધિ પામ્યો છે. તે અધર્મથી મારા ભક્તો ખૂબજ પીડાઈ રહ્યા છે.“ તે કારણથી 
હું તમારે ત્યાં ફરી પુત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ “હરિ” એવા નામથી વિખ્યાત થઈશ. 
સાધુ પુરુષોનું પાલન કરીશ અને અધમંનો સંપૂર્ણપણે ચારે બાજુથી વિનાશ 


જ. 


કરીશ.” તમારી સાથે વિચરણ કરીને હું ધર્મ, જ્ઞાન અને વેરાગ્યે યુક્ત ભક્તિનું 


૧૪૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૯ 


ત્યવત્વા ત્તિન્તાં તત: સર્વેડ પ્યુત્પયધ્વં નૃષુ શતો । યસ્ચેસ્છા યત્ર તત્રાસો ગાયતાં વો દિગાતિષુ ॥ ૪૨ 
રૃત્યુસ્છાસ્તે તમાનમ્ય ગમ્મુ: સર્વે સિગાશ્રમાન્‌ | સમરત્ત છવ દૃહ્યે નરનારયળં દિતિમ્‌ ॥ ૪ર 
્તેસલેષુ તતો ધર્મઃ સટ પત્યા અનિ નૃષુ | ગિષુકુઃ પિતર સ્વસ્થ વ્યત્િતિત્ત્તથોજ્ધવઃ ॥ ૪૦ 
ગિષૃક્ષવો ગન્મ મનુષ્વગાતો રેશાનનેવાંસ્તુ મણર્ષયસ્તે । 
મતાસ્તતો મૂમિપતે ! દ્રિગેષુ જાલેન સર્વે ગમદુર્ગનુષિ ॥ ૪૫ 


// 5/7 777%” 7/7/૪7૪₹7ર% %727ર% ₹%77જર 
57707777877: ₹777%7 7૧% :527%: // ? // 


ભારતની ભૂમિ ઉપર ફરી પૂર્વવત્‌ પ્રવર્તન કરીશ.” તેથી તમે સર્વે ચિંતા છોડીને 
જેમની જ્યાં ઇચ્છા હોય તેવા ત્રૈવણિક દ્વિજાતિ મનુષ્ય યોનિમાં પૃથ્વી પર જન્મ 
ધારણ કરો.** આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિનાં વચન સાંભળી શાંત 
થયેલા તે સર્વે મુનિઓ ભગવાનનેપ્રણામ કર્યા અને હૃદયમાં શ્રીનારાયણ ભગવાનનું 
સ્મરણ કરતા કરતા પોતાના આશ્રમો પ્રત્યે સીધાવ્યા.7* 

સુત્રત મુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ધર્મપિતા, મૂર્તિદેવી અને ઉદ્ધવજી પણ 
પવિત્ર ભૂમિ-ઉત્તર કૌશળ દેશને વિષે મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ ધારણ કરવાની 
ઇચ્છાથી યોગ્ય માતા-પિતા વિષે ચિંતવન કરવા લાગ્યા.” હે ભૂમિપતિ ! તે 
મરીચ્યાદિ મહર્ષિઓ પણ મનુષ્ય જાતિમાં જન્મ લેવાની ઇચ્છાથી અનેક દેશોમાં 
વિચરણ કરવા લાગ્યા અને સમય જતાં યોગ્ય દ્વિજ માતા-પિતાને ત્યાં જન્મ ધારણ 
કર્યો.” 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57? -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૭/ 
*%%જ 2/2//0/%૬ન ન/ઝ 5%₹/%%/ %%% 5/5ક2૯/%/ 5%£૬% અ//£ન્‍ે 
%૦૦૬/ ઠુ#/27/ન/ ₹/૫/જું જે જગ/૬/”ન/ %નન્‍% જે// ૪% ૪નુઝ%૯નું 
/જ૪/જ કું છે ન/%ઝ ન૬-? ૪ક્ય/% જૂજ %૦?. --૮-- 


અ. ૧૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૪૫ 


સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 

રાખનત્નત્રાન્તરે ગાતા નરેષ્વાસન્લદસ્શ: | ગહેવા તનવા હેત્યા યક્ષા રક્ષાસિ ત્ત ક્ષિતો ॥ 
પુરા તેવાસુરમૃુધે સહાયેન રરેડ સુરેઃ 1 થે સતા અયુસસ્તે હિ બવન્ધુર્વેસ્મસ્યુતે ।। 
ઞત્િપ્રિયં મનવતો નુર્ધ્વા ધર્મ સનાતનમ્‌ | તન્ાશેનેવ તત્તાશં સિશ્ચિવ્યુસ્તે ત્વધામિજ: ॥ 
જ િદ્વાપર્યો: સન્ધો મુવ્યગાયન્ત તે તત: 1 નષુ જેત્િત્ત પશુષુ પક્ષ્યારિષ્મપિ જેત્તન ॥ 
વેટ્હેવપિવિપ્રાળાં તજીદ્ોદ તત તે સતામ્‌ | તેષાં ભનવહીયત્વં ખાનન્તથ્રોન્મજ મૃશમ્‌ ॥ 
ભૂમારમૂતાસ્તાન્સન્તું તતઃ શ્રીવલ્રીપત્તિડ । નારીયળ: સ્વયં ગસે ગૃુષ્ળાખ્યો થહુષુ ક્િતો ॥ 
સ્વયં ગઘાન જતિગિત્લોડસુરનવ્તેદિતિઃ । જતિસિદ્ધાતયામાસ વભહેવાર્ગુનાર્હિમિ$ ॥ 
તત્ર સ્વયં ઇતાસ્તેન થે થે ત્તાન્યદ્તા ઞષિ । તસ્તવિત્તા મરળ પ્રાપુર્વે ત્તાન્તે તેન વીક્ષિતા? ॥ 


(4 ૯ -જ .-7“ 2૮ :.૦/ ૦ 2૨ 


અધ્યાય - ૧૦ 


ભારતભૂમિમાં હજારો અસુરોનો જ્ન્મ અને આસુરી પ્રવૃતિ 
માટે સ્વીકારેલી જુદી જુદી ભૂમિકાઓ. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !આ અરસામાં આ પૃથ્વી પર હજારે હજાર 
અસુરો, દાનવો, દૈત્યો, યક્ષો અને રાક્ષસોએ પણ જન્મ લીધા.' પૂર્વે દેવાસુર 
યુદ્ધમાં ભગવાનની સહાયતા લઈ દેવતાઓએ જે જે અસુરોને માર્યા હતા, તે સર્વેએ 
ભગવાનની સાથે વેર બાંધ્યું. સનાતન ધર્મ ભગવાનને અતિશય પ્રિય છે, એવું 
જાણીને અધર્મનિષ્ઠ તે અસુરોએ ધમના વિનાશથી જ પોતાના શત્રુ ભગવાનનો 
વિનાશ થશે, એવો દેઢ નિશ્ચય કર્યો. સમય જતાં તે સર્વે અસુરો કલિ અને 
દ્વાપરયુગની સંધિના સમયે પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધા, તેમાં કેટલાક અસુરોએ 
મનુષ્યયોનિમાં અને પશુ-પક્ષીની યોનિમાં જન્મ લીધા હતા.* અત્યંત મદોન્મત્ત 
બનેલા તે અસુરો વેદ, દેવ, ત્ઠષિ, વિપ્ર અને સંતોને ભગવદીય જાણી તેમનો 
ભરપુર દ્રોહ કરવા લાગ્યા." તે સમયે ભૂમિના ભારરૂપ અસુરોનો સંહાર કરવા 
શ્રીબદરીપતિ સ્વયં નારાયણ આ પૃથ્વી ઉપર યદુકુળને વિષે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા 
સ્વરૂપે પ્રગટ થયા.“ અત્યંત આશ્ચર્યકારી પરાક્રમો કરનારા સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાને કેટલાક અસુરોનો સંહાર કર્યો, અને કેટલાક અસુરોને બળદેવ તથા 
અર્જુન દ્વારા મરાવ્યા.? તે મરણ પામેલા અસુરોની મધ્યે જે અસુરોનો સંહાર 


૧૪૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૦ 


ઝસુરસ્તે તુ મૂપાસ ! તેમિરે મુસિમીષ્તિતામ્‌ । વૈરધીરષિ ચન્મેને ભરિસ્તેન જુપાળુના ॥ ૨ 
તથામૂતા ન વૈ થે તુ મૃતાસ્તસ્િશ્ર વૈરિળ$ । મન સ્થપસ્ાવષયમોમતીક્ષ્ળતૃષશ્ર યે ॥ ૨૦ 
રતા યુધીટ્મ્મતિનવાસનાસ્તે જતાવિદ | ગાતા વિહ્ત્વા વુર્વાસ:શતષધર્માગ્ગનિ પ્રભો; ॥ ૨૨ 
સપતીજસ્ય ધર્મસ્ય મુનીનાં પીટનેન ત્ત । ર્ત્ઝત્તો મુવિ તે ગુષ્ળવેરનિર્યાતનં પુન ॥ ૨૨ 
ધર્મારેગન્મતઃ સર્વે તે પ્રામેવાસુરવ્રગાઃ | ગાતા નૃપ ! નરેષ્વેવ શતશશ્વ સદજ્ઞશઃ ॥ શરૂ 
તત્ર ત્યા હનવા થે ગાતા રાગવુતેષુ તે | યક્ષરક્ષાસિ ત્ત ત્રહનુહાગા ત્રાણાળારિષું ॥ ૨૪ 
તે તુ સ્વીયાસુરતાં મોઘું વિષ્ળો: શિવસ્ય ત્ત । જાલ્યાશ્ચ હીક્ષામાલય નુફ્તાં બેગિરે નૃળાન્‌ ॥ ૨૫ 
સર્વેડપિ ગુ ષ્ળવેરેળ તવાત્માધિજ્વણમમ્‌ । વર્ળાશ્રમાત્મજં ધર્મ તદ નાર્ટયન્મુછુઃ ॥ ૨૬ 


સ્વયં શ્રીકૃષ્ણે કર્યો હતો, તથા જેમનો બળદેવ આદિએ સંહાર કર્યો હતો, તેમાંથી 
જેમના ઉપર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની કૃપા દષ્ટિ પડી હતી તે, તથા જે અસુરો ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણમાં ચિત્તવૃત્તિ રાખીને મૃત્યુ પામ્યા તે, સર્વે અસુરો પોતાને ઈચ્છિત મુક્તિને 
પામ્યા. અને હે ભૂપાલ ! ભગવાન કેવા દયાના સાગર છે કે જે વેર બુદ્ધિથી પણ 
પોતાનું સ્મરણ કરે છે તેને પણ ભક્તિરૂપ માની મુક્તિ આપે છે.“ પરંતુ જે 
અસુરો મૃત્યુ નહોતા પામ્યા અને જેનાં મન મલિન વાસનાથી ઘેરાયેલાં હતાં તથા 
પંચવિષયોના લોભની તીક્ષણ તૃષ્ણા ધરાવતા હતા, અને યુદ્ધમાં ભગવાનના સંબંધે 
રહિત થઈ કેવળ વેરભાવથી મૃત્યુ પામ્યા હતા, તે સર્વે અસુરો અત્યારે દુર્વાસાના 
શાપથી ભગવાનનું ધર્મદેવ થકી પ્રાગટ્ય થવાનું છે એમ જાણીને આ કળિયુગમાં 
ઉત્પન્ન થયા.*”'* તે અસુરો મૂર્તિદેવીએ સહિત ધર્મપ્રજાપતિને તથા મુનિઓને 
પીડીને શ્રીકૃષ્ણ સાથેના વેરનો બદલો વાળવા ઇચ્છતા હતા. અને તેથી જ હે 
રાજન્‌ ! ધર્મદેવ આદિના પ્રાગટ્ય પહેલાં જ પૃથ્વી પર સો એ સો અને હજારે 
હજાર અસુરોનાં રુંડે ઝુંડ મનુષ્યયોનિમાં ઉત્પન્ઞ થયાં.૫૨*૩ તે અસુરોને મધ્યે જે 
દૈત્યો અને દાનવો હતા તે રાજકુળોમાં જન્મી રાજાઓ થયા, જે બ્રહ્માના 
ગુહ્યઅંગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા યક્ષો અને રાક્ષસો હતા તેબ્રાહ્મણાદિક ત્રણ વર્ણમાં 
જન્મ્યા.** આ અસુરો પોતાનો આસુરીભાવ ગુપ્ત રાખવાને માટે વિષ્ણુ, શિવ 
અને મહાકાળીની દિક્ષા ધારણ કરી સર્વે મનુષ્યોના ગુરુ થઈ પૂજાવા લાગ્યા.૧૫ 
એ સર્વે રાજાઓ તથા સાધુઓના રૂપમાં છાના અસુરો હોવાથી તે સર્વે શ્રીકૃષ્ણ 
પરમાત્મા સાથે વેરબુદ્ધિ હોવાના કારણે પરમાત્માને પોતાના આત્માથી પણ અધિક 
વહાલા એવા વર્ણાશ્રમ ધર્મનું અને અતિશય વહાલી ભક્તિનું વારંવાર યુક્તિઓથી 


અ. ૧૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૪૭ 


રેરિજાસ્તત્રવેન્ચસ્ય ચસમસ્ાય વગ્રિળા । ધૃતદાતાનોપધર્મ્યાનાજલ્પાન્વરુધાડડશ્રયન્‌ ॥ ૨૭ 
તથા વત્ાસુસસ્યોત્થત્રિવિધસ્્રીમખેશ્વર; | હેવાપિતાત્રમાંસેરમાણાત્મ્ય બછુધોસ્તિરે ॥ ૨૮ 
પ્રતોભયિત્વા «મ્મેન હોતેવેષારિમિસ્ત્રિપ? । સેવાનપ્રશયન્નીવાન્સ્વધર્મદર્મિસ્છિતિઃ ॥ ૨૨ 


મઘમાંસપરન્રીષુ સત્છાય્તે ત્ત સ્તે ધને । મત્ત્રયત્ત્રારિમિસોજાન્વશીત્તજી: જલેર્વતાત્‌ ॥ ૨૦ 
ઝાત્માન ધામિજં મત્વા વિશ્વસ્ય ત્ત યથા ગના? । ર્યું? સ્રીધનમત્છારિ યુર્વસ્તિ સ્મ તથા જિયા: ॥ ર૨ 


ત્રહસાનસ્ય ભસુશ્ સ્વધર્મસ્યાપિ વોધનમ્‌ । સ્વાર્થસિદ્ધચનુજૂ નં તે છુ: શાસ્રાર્થસિરળયૈ; ॥ રર 
અમવુશ્રાત્વિસં વેટ હિસ્યસપર ત્ત તે | થસોરેશેન ત્ત બદૃસ્તિગષ્નુઃ પશુપક્ષિળ: ॥ રર 
શવ્સમેલૈ; શ્રુતીનાં ત સ્મૃતીનામપ્યયુર્વત 1 વિપરીતાનેવ તાર્થાન્સ્વસ્વસ્સ્યનુસારત: । ર૪ 


ખંડન કરવા લાગ્યા.** 

તેઓમાંથી ગુરુઓ બનેલા અસુરો વેનપુત્ર પુથુભગવાનના યજ્ઞનો ભંગ 
કરવા આવેલા ઇન્દ્રે સ્વીકારેલ અને પાછળથી છોડી દીધેલ પાખંડી વેષનો બહુ 
પ્રકારે આશ્રય કરી રહેવા લાગ્યા.પ? તે અસુરો બલ નામના અસુરના મુખમાંથી 
ઉત્પન્ન થયેલ ત્રણ પ્રકારની જે કામિની, સ્વેરિણી અનેપુંશ્વલી સ્રીઓ સાથે પરણી 
પોતાના ઇષ્ટદેવતાઓને નિવેદન કરેલા અશ, માંસ અને મદિરાનું બહુ પ્રકારે 
માહાત્મ્ય વર્ણવી તેના ભક્ષણમાં બહુ જ મોટા ફળની પ્રાપ્તિ થાય તેમ કહેવા 
લાગ્યા.'“ આ અસુરો ત્રણ પ્રકારના ઉપાયથી અથાત્‌ પાખંડી વેષે, સ્રીલોલુપતા 
અને મધમાંસના ભક્ષણનો મહિમા દેખાડી દેવી ભોળા જીવાત્માઓને દંભથી 
છેતરી એ ભક્તોને પોતાના ધર્મે સહિત હરિભકક્તિમાંથી ભ્રષ્ટ કરવા લાગ્યા.પ૯ 
મધ, માંસ, પરદારા, રસાસ્વાદ અને પારકા ધનને વિષે આસક્ત તે અસુરો 
કલિયુગના પ્રભાવના સહારે વશીકરણ મંત્રો અને તેના મન્ત્રો દ્વારા લોકોને વશ 
કરી પોતાના શિષ્યો બનાવતા હતા.*” મનુષ્યો પોતાને ધામિક માની વિશ્વાસપૂર્વક 
સ્રી, દ્રવ્ય અને માંસ આદી સારાં ભોજન અપણ કરે તેવી રીતની ક્રિયાઓ તે 
અસુરો કરવા લાગ્યા.*5 સ્ત્રી, ધન અને ભોજનની પ્રાપ્તિરૂપ પોતાના સ્વાર્થની 
સિદ્ધિને અનુકૂળ તે અસુરો કલ્પિત શાસ્ત્રના મનઘટત સિદ્ધાંતોથી લોકોને બ્રહ્મજ્ઞાન, 
ધર્મઅને ભક્તિનો ઉપદેશ આપવા લાગ્યા.** તે અસુરો સમગ્રવેદને હિંસામયયજ્ઞ 
પરાયણ વર્ણવી યજ્ઞના બહાને હજારો પશુ- -પક્ષીઓનો સંહાર કરવા લાગ્યા.92 
તે પાપી અસુરો શ્રુતિ અને સ્મૃતિના અર્થોને અનેકવિધ શબ્દોના ભેદથી ઉલટા 
કરી પોતાની રુચિ અનુસારે વિપરીત રીતે વર્ણવતા હતા.** 


૧૪૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૦ 


ગ્રજાત્મનઃ સ્વસ્પસ્ય સાક્ષાત્જારે તત સાધનમ્‌ । મુછ પ્રાછ સુરાપાન વૈરાન્યાયધિજં તથા ॥ રર 
પ્રસાટ્ને ન્વ પ્રત્યક્ષટ્શને મુછ્યસાધનમ્‌ | વિટવિળ્વીશજાલીનાં મરા માસં તત મૈથુનમ્‌ ॥ ર૬ 
રૈવે પિત્રે ત રેવાસ્પ્રીત્યે માંસવલિ વિહુ? | સાત્વિજાનપિ માંસાધોર્યગસ્તિસ્મ સુરાન્મુછુઃ ॥ ર૭ 
ત્તરજીુ: સજ પરસ્રીળાં સ્વેછટેવાલવેષ્વષિ | મછાપાપાન્યપિ પ્રાયઃ સ્વાર્થસિદ્ધય ગાત્તરન્‌ ॥ ર૮ 
પ્રાયૉડવાત્યુઃ પુળ્યતીર્થટેવાલયપુરેષુ તે | જેસિત્તપસ્તિવેષાશ્ર જેસ્િસ્છસ્રાળ્વધાસ્યન્‌ ॥ ર૨ 
સત્ર સ્વશિષ્યશાચ્રાયા વતં સ્યાત્તત્ર તે હ્વિમમ્‌ । ઞાવિશ્વજી લુરાર મુકમન્યત્ર ત્તતતરન્‌ ॥ રૂ૦ 
ફેટ્જુસ્વમતપુખ્યે ત્ત પ્રન્થાન્‌ નૂતાનત્તીવતુપન્‌ | ગર્થ તટ્નુસારેળ વેટારેરપિ ત્રજિરે ॥ ર૬ 
છતાનેવાશ્રયન્મૂપા મુરુત્વેનાસુરાશગા; | વર્તમાનૈસ્તલજ્ાયાં તૈરમિશન્ત સેતવઃ । રર 
તળા ત્વધર્માતરળે તત્તજ્ધપપ્રગા નૃપ ! । અમવનત્તિર્મયા પૂત યથા રાગા તથા પ્રગા; ॥ રર 


તે અસુરો બ્રહ્મરૂપ એવા પોતાના આત્માના સાક્ષાત્કારમાં વેરાગ્ય કરતાં 
પણ સુરાપાનને મુખ્ય અને અધિક શ્રેષ્ઠ કહેતા હતા.૨" વિષ્ણુ, શિવ અને 
મહાકાળીના પ્રત્યક્ષ દર્શન અને પ્રસજ્ઞતાનાં મુખ્ય સાધન મધ, માંસ અને મૈથુન 
છે, તેમ તે અસુરો બીજાને કહેતા હતા.*“ અગ્નિહોત્રાદિ દેવકર્મમાં અને શ્રાદ્ધાદિ 
પિતૃકર્મમાં માંસબલિનું નિવેદન જ તે દેવતાઓની પ્રસન્ઞતાનું સાધન છે, તેમ તે 
અસુરો માનતા હતા અને તેથી જ સાત્વિક એવાં દેવ દેવીઓનું પણ માંસાદિકથી 
વારંવાર નૈવેધ કે પૂજન કરતા હતા.* પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિને અર્થે બ્રહ્મહત્યા 
આદિ પંચ મહાપાપોનું આચરણ કરનારા આ અસુરો દેવાલયોને વિષે પણ 
પરસ્ત્રીઓની સાથે વ્યભિચાર કર્મ કરતા હતા.*“ તે અસુરો મોટે ભાગે પવિત્ર 
તીર્થો, મંદિરો અને નગરોમાં નિવાસ કરીને રહેતા હતા. તેમાં કેટલાક તપસ્વીના 
વેષમાં હતા, અને કેટલાક અસ્ર - શસ્રને ધારણ કરનારા હતા.*“ જ્યાં પોતાના 
શિષ્યોની પ્રબળતા હોય ત્યાં જ પોતાનો પાપાચાર પ્રગટ કરતા અને બીજી જગ્યાએ 
તો ગુપ્તરીતેપાપલીલા આચરતા હતા.” દુરાચાર ભરેલા પોતાના મતની પુષ્ટિને 
અર્થે તે અસુરો નવા ગ્રંથોની રચના કરતા અને વેદાદિ શાસ્ત્રોના અર્થો પણ પોતાના 
કલ્પિત ગ્રંથોને અનુસારે કરતા હતા.૫ તેવી જ રીતે અસુરાંશ રાજાઓ પણ 
આવા અસુર ગુરુઓનો આશ્રય કરી તેમની આજ્ઞામાં વર્તી ધર્મમયાંદાઓનો ભંગ 
કરતા હતા.*55 

હે રાજન્‌ ! રાજાઓ પણ જ્યારે અધમંમાં પ્રવૃત્ત થયા ત્યારે તેમની પ્રજા 
પણ પૃથ્વીપર અધર્મ આચરવામાં નિર્ભય થઇ, કારણ કે “જેવો રાજા તેવી પ્રજા' 


અ. ૧૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૪૯ 


સસમાર્મઃ સમુસ્છિન્નઃ સર્વતોડભૂત્તત વૈરિજ: । તેન જાર્શ્ય ૫ર પ્રાપુર્ટેવા વ્રજાવ્યોડસ્વિતાઃ ॥ ર૪ 
રુછે; પ્રવર્ત્યમાને તૈડ જતિ રાગવલેધિતૈ? 1 અસુરાશેરધર્મેડત્ર મુદુર્મૂમિસ્જમ્પત ॥ રૂ૫ 
ત મારં ત્ક્ષમે તેષાં ક્ષમા સોહુમસદ્ધિયામ્‌ । સદ્ધમતીર્થટેવાશ સગઝ્ગના થયુરાર્તતામ્‌ ॥ રૂ૬ 
મુદુલમિક્ષમભવદ્સુત્પાતાશ્ર મૂત્ત્તે | વાતેન મતા પેતુર્બદુશથ્ર મછાદમા? 1 રૂ૭ 
રૃત્યં પુતિ ક્ષૉખિતતતે ! પ્રવૃત ગનેપ્તધર્મે સહ્યુસિમિસે । 
ઝમાઇ ધર્મઃ સ્વગનુર્નુગાતો સઇ સ્ત્રિયાડથર્ષય ૩દ્ધવશ્ર ॥ રૂ૮ 


// 2/7 777%” 7/7/૪7૪₹707ર% %727ર% ₹%77%ર 
૭/૪₹ુ₹777₹7%7472778₹7-77%7 ₹77)-5227%* // ?૦ // 


આ લોકપ્રસિદ્ધ ન્યાય છે.** પૃથ્વી પર સનાતન વેદિક ધર્મનો સર્વત્ર ઉચ્છેદ થવા 
લાગ્યો જેથી બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પણ દુર્બળપણાને પામ્યા. કલિયુગના પ્રભાવથી 
વૃદ્ધિ પામેલા અસુરાંશ રાજાઓ તથા ગુરુઓ જ્યારે અધર્મને વિષે પ્રવૃત્ત થયા 
ત્યારે ધરતી વારંવાર કંપવા લાગી.*" અને દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા તે અસુરોના ભારને 
સહન કરવા સમર્થ ન થઇ. ભાગવતધમ, તીર્થો, દેવતાઓ અને સજ્જન પુરુષો 
પીડાવા લાગ્યા.** પૃથ્વી પર વારંવાર દુષ્કાળ પડવા લાગ્યા, વીજળી પડવા 
લાગી અને પ્રચંડ વાયુના વેગથી અનેક વિશાળ વૃક્ષો ધરાશાયી થવા લાગ્યાં.*9 

હે ધરણીપતિ ! આપ્રમાણે પૃથ્વી પર આવા પ્રકારના ઉત્પાતો થવા લાગ્યા 
અને મનુષ્યોને વિષે અધમની પ્રવૃત્તિઓ થવા લાગી. તે સમયે મૂર્તિદેવીની સાથે 
ધર્મદેવે પૃથ્વીપર જન્મ ધારણ કર્યો. તેમજ મરીચ્યાદિ મુનિઓ અને ઉદ્ધવજી 
આદિએ પણ મનુષ્યયોનિમાં જન્મ ધારણ કર્યા.* 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે૪૩/ 
57% 2/ત2//2/%#જ ન/જે 5%₹//%*/ 5/%% 55-2૯/%/ છથ૬? ૫/2 
અઝુ27ઝે 52૮7 ઠુ2/2#/2 %૬/૪જું /7₹5%/૯૪ કયુ છે ન/ઝે ૮૪૦7 
અડ્ય/% મૂઈ %૦?. --૨૦-- 


૧૫૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૧ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
ઝસ્તિ વસલહેશેષુ પુરમિટ્ટારસંસજમ્‌ | સરથ્વા સત્તર તીરે ત્તાતુર્વળ્યગનાવૃત્તમ્‌ ॥ ૨ 
તત્ર સાવળિનોત્રોડ મૂજ્ધિપ્રો યત્ત્રવરાસ્રય: | માર્મવો વૈતદવ્યશ્ર સાવેતસ ડત્તિ શ્રુત? ॥ ર 
તેટ: સામામિધ: શાયા વોથુમી યસ્ય તત શ્રુતા । નામના સક્મળશમેતિ વિદ્યાતોડભૂત્ય મૂતલે ।૨ 
વંશીધસેડભૂત્તત્પુત્રો વેટ્માનશ્ર તત્લુત: । પુત્રસ્તસ્યામવદ્ધીમાન્જનીયાનિત્તિ વિશ્રુત: ॥ ૪ 
જવાત્રિટ્વત્લજ સ્ન્મેદલાવે પૂરેડથ સ; । સુરતેતુનરધીશનગુલપૂગ્યશ્ર પખ્ડિત: । છ 
તત્યુતો વાલશર્માડમૂટ્દેટશાસ્રવિશારટ$ | ધર્ષપ્રિયો વિશુદ્ધાત્મા સત્યવાવી ગિતેસ્દ્રિય: ॥ ૬ 
ગ્રતાશઃ શુદ્ધજીુ ગો યાસિવ્થ મદામતિઃ | વિયાશાસ્તિટ્યાનગ્ગાસોશીલ્યારિમુળાન્વિત$ ॥ ૭ 
તસ્ય ભાર્યા ભાન્યવતીસંસાડભૂટુળમખ્ડિતા । તયા સઇ વ્રાહ્નળોડસો ધર્મમેવ સણડડતરતૂ ॥ ૮ 


અધ્યાય -૧૧ 
ઘમદેવ અને ભક્ત્િદેવીનું પૃથ્વીપર પ્રાગટઅ. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ઉત્તર કોશલ દેશને વિષે સરયૂ નદીના 
ઉત્તર કિનારે “ઈટાર' નામનું નગર આવેલું છે. આ નગરમાં ચારે વણના મનુષ્યો 
નિવાસ કરે છે.* તેમાં લક્ષ્મણ શર્મા નામથી સુપ્રસિદ્ધ એક વિપ્રનો જન્મ થયો. 
તેમનું ગોત્ર સાવર્ણિ હતું. ભાર્ગવ, વૈતહવ્ય અને સાવેતસ્‌ આ ત્રણ તેમના પ્રવર 
હતા. તેમજ સામવેદી તે વિપ્રની કૌથમી શાખા હતી. તે લક્ષ્મણ શર્મા વિપ્રને ત્યાં 
વંસીધર નામના પુત્ર થયા. તેમના વેદમાન અને તેમના મહાબુદ્ધિશાળી કહ્િરામ 
નામનાપુત્ર થયા.૨* 

તે કહિરામ વિપ્ર કેટલાક કાળ પર્યત મેહદાવ નામના નગરમાં રહ્યા હતા 
અને ત્યાંના સુરનેત્ર નામના રાજાના કુલપરંપરાના પૂજ્ય રાજપંડિત હતા, અર્થાત્‌ 
તે પાંડે અટકથી પ્રસિદ્ધ હતા.પ તે કહિરામ પાંડેને ત્યાં બાલશર્મા નામે પુત્રનો 
જન્મ થયો. આ બાલશમીં વેદશાસ્ત્રમાં પારંગત અને ધમંપ્રેમી હતા. તેમનું મન 
અતિ પવિત્ર હતું. તેઓ સત્યવાદી અને જીતેન્દ્રિય હતા.* બ્રહ્માજીના અંશભૂત 
અને પવિત્ર કુળ પરંપરામાં જન્મેલા આ બાલશર્મા અનેક યજ્ઞો કરતા હતા. તે 
ઉદારબુદ્ધિવાળા હતા, તેમજ વિદ્યા, શાંતિ, દયા, લજ્જા, સૌશીલ્ય આદિ અનંત 
કલ્યાણકારી ગુણોના ભંડાર હતા.? તે બાલશર્મા પાંડેને ત્યાં ભાગ્યવતી નામે 


અ. ૧૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૫૧ 


વિધાતું સ્વસ્થ પિતસૈ ધર્મસ્તાવેવ ટમપતી 1 તિશ્રયં તેતસા તજે શુદ્ધાન્નનજરળો નૃપ ! ॥ ૨ 
ઝાવિર્ભય તતસ્તસ્મિન્ધર્મ$ જાલેન વાડવે । મામ્થવત્યુટ્રે મર્ભો મત્વા મર્ત્યવલવસત્‌ ॥ ૨૦ 
ર્‌શમે માસિ સત્ાતે માનુષ્યં નાટ્યન્નૃષ: । પ્રાહુરાસીત્લ્વતત્રોડસો સુર્ચિષ્વન્સતો ગનાન્‌ | ૨૨ 

સોત્જન્કં વિબુધેષુ નન્ટ્નવનાવનીય પુષ્પાળિ સવે । 

ભુત્તેક્ષાં સિગગન્મનઃ સવિનયં ઝુર્વત્યું વદ્ધાસલીન્‌ ॥ 

સાજં તત્જરસ્પુષ્પવર્ષળગયધ્વાનૈસ્તથાત્મટ્રા- । 

મત્તસ્ત્રાસભરે$ સ્વનાશપિશુનૈઝસે અમદ્ધાર(જ: 1 શર 
વિજ્નમાર્જશજસ્યાજ્ે રસાંજામેન્ડુસમ્િતે । પ્રમોટ વત્લરે ત્ત રક્ષિળાયનમે સ્વૌ ॥ શરૂ 
શરટ્તો જાલિજસ્ય શુવ્લેજાલશિવાતિથો । સૌમ્યેડરિર્વુધ્ચબે વગને જલ્યાળીજરળે તથા ॥ ૨૪ 


પત્ની હતાં. તે પણ પતિવ્રતા નારીને ઉચિત અનંત શુભગુણોથી ભરપૂર હતાં. 
બાલશર્મા પણ પોતાની ભાગ્યવતી પત્ની સાથે સ્વધમંનું પાલન કરવામાં નિરંતર 
તત્પર રહેતા. 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે નૃપ ! વિશુદ્ધ અંતઃકરણવાળાં આ દંપતીને જ પોતાનાં 
માતા-પિતા કરવાનો ધર્મદેવે મનથી દઢ નિર્ણય કર્યો.“ ત્યારબાદ ધર્મે બાલશર્માના 
અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કર્યો અને તે થકી માતા ભાગ્યવતી દેવીના ઉદરમાં ગર્ભરૂપ 
થઈ પ્રાકૃત મનુષ્યની માફક નિવાસ કરીને રહ્યા.*” ગર્ભમાં પણ સ્વતંત્ર રહેલા 
મનુષ્યભાવનું નાટ્ય કરતા ધર્મને દશમો મહિનો પ્રાપ્ત થતાં સત્પુરુષોને સુખ 
ઉપજાવવા માતા થકી પ્રગટ થવાની સંપૂર્ણ તેયારી કરી લીધી.** સમસ્ત વિશ્વને 
ધારણ કરનારા સ્વયં ધર્મનું આ પૃથ્વી પર પ્રાગટ્ય થઇ રહ્યું છે, ત્યારે અતિ 
ઉત્સાહમાં આવી ગયેલા બ્રહ્માદિક દેવતાઓ નંદનવનમાંથી પુષ્પો લાવીને 
વિનયપૂર્વક બે હાથજોડીને આકાશમાં ઊભા રહી ધર્મના પ્રાગટયની પ્રતીક્ષા કરતા 
જયજયકાર કરવા લાગ્યા ને પોતાના હાથમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા છે, તે 
સમયે ધર્મના દ્રોહી અસુરોનાં અંતરમાં પોતાના વિનાશને સૂચવતો મહાત્રાસ ઉત્પન્ઞ 
થયો.૫૨ 

વિક્રમ સંવત્‌ ૧૭૯૬ માં પ્રમોદ નામના સંવત્સરમાં સૂર્ય જ્યારે 
દક્ષિણાયનમાં રહેલા હતા ત્યારે શરદત્રછતુમાં બુધવારે કાર્તિક સુદ એકાદશી તિથિના 
પવિત્ર દિવસે ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં વજનામના યોગમાં, કલ્યાણી નામના 
કરણમાં તથા કુંભ લગ્નમાં, મંગળ, બુધ, ગુરુ અને શુક્ર આ ચાર ગ્રહો કેન્દ્ર 


૧૫૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૧ 


જુમ્મનનતે ત્ત બોમાસ્તિતુષ્કે જેન્દ્રસસ્થિતે 1 ભામ્યવત્યા સૂયતે સમ ધર્મો મનુગસ્પધુત્‌ ॥ ૨૪ 
સાક્ષાજ્ધમે શતો ખાતે જિરત્ત: સુમનાસિ સવે | વાછાન્યવાલ્યન્ેવા હુન્રમિપ્રમુાનિ ત્ત ॥ ૨૬ 
રેવૈસ્તે્વાલ્રમાનાનાં છર્ષેળ મદતા મૃશમ્‌ | વાનાં સુમણાત્તાવસ્ત્રિસોર્વ વ્યાનશે તણ ॥ ૬૭ 
મીતપ્રબન્ધેર્મન્ધર્વા: સુસ્વરં ત ગમુસ્તવા 1 નૃત્યમપ્સરસશ્રનુ : સંહ્તાસ્ત્રિટશાસયે ॥ ૨૮ 
ઝત્લવોડમૂન્મહાસ્તેષાં ત્રિટ્શાનાં મહાત્મનામ્‌ । જુર્વતાં પુષ્પવર્ષાનિ ધર્માવિર્માવવેશ્મનિ ॥ ૨૨ 
ભૂમો ત્ત મટટૂસાન્યાસન્‌ પુરપ્ામત્રગાર્ષુ | વણો યાસિજાનાં ત્ર સિર્ધૂમા ફિ ર્હ્ષિરે ॥ ૨૦ 
સો વમૂવુશ્ેતાસિ નિર્મતાનિ સતાં તલ 1 પ્રષુછાશમોરુરાળ્યાસત્તિર્યતાનિ સરાસિ ત્ત ॥ ર૨ 
વવુઃ સુદર વાતા સિર્મતં ત્રાભવત્તભઃ । સિદ્ના ગયધ્વનિ તજી ત્રષયશ્રાશિષો ટ્હુઃ ॥ રર 
તતઃ સમ્પ્રાન્તો વા સુતગનનદર્ષેળ મદ્તા દ્વિગઃ | સાન ત્રજે સપર સ તુ ધર્મામમપટુઃ । 

જછ્િગાન્‌ સમ્પૃગ્યાવે તહુહિતિવિધં ગાતજમથો | દ્િગાતિમ્યો જન સિગવિભવતુત્યં ત્ત વિધિના ॥ રર 


સ્થાનમાં રહેતાં ભાગ્યવતી દેવીએ મનુષ્ય શરીરધારી સાક્ષાત્‌ ધમને જન્મ 
આપ્યો.૬*૧૫ પૃથ્વી ઉપર સાક્ષાત્‌ ધર્મનું પ્રાગટ્ય થતાં આકાશમાં રહેલા દેવતાઓ 
સુગંધીમાન પુષ્પની વૃષ્ટિ અને જયજયકાર કરતા દુંદુભિ આદિ અનેક પ્રકારનાં 
વાજિંત્રો વગાડવા લાગ્યા.** દેવતાઓએ મહા હર્ષની સાથે વગાડેલાં વાજિંત્રોનો 
મહાધ્વનિ ત્રિલોકમાં સર્વત્ર વ્યાપી ગયો છે.** તે સમયે સ્વર્ગમાં ભેળા થયેલા 
ગંધર્વો સુમધુર સ્વરે ગીતોનું ગાન કરવા લાગ્યા અને અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા 
લાગી. ધમંદેવના પ્રાગટ્ય ભુવન ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરતા મહા હર્ષવાળા 
દેવતાઓને ત્યાં મોટો ઉત્સવ થયો.૫'૬ ભૂમિ ઉપર નગર, ગામ અને નેસડાઓ 
આદિ સર્વત્ર મંગળ વર્તાવા લાગ્યું અગ્નિહોત્રીઓના યજ્ઞકુંડમાં પ્રજ્વલિત અગ્નિઓ 
નિર્ધૂમ થયા.*૦ તે સમયે સત્પુરુષોનાં મન અતિશય નિર્મળ થયાં. સરોવરોને 
વિષે કમળો ખીલ્યાં અને સાથે તેનાં જળ પણ અતિ સ્વચ્છ થયાં.ચ તે સમયે 
સુખાકારી મંદ સુગંધ અને શીતળ વાયુ વાવા લાગ્યો છે, વાદળાં વગરનું આકાશ 
નિર્મળ થયું છે, સિદ્ધો જય જયકારનો ધ્વનિ કરવા લાગ્યા છે અને ત્ધષિમુનિઓ 
ધર્મને રૂડા આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે.૨૨ તે સમયે ધ્મશાસ્તરમાં પ્રવીણપિતા 
બાલશર્મા વિપ્રે પુત્ર જન્મના આનંદથી હર્ષઘેલા થઈ તત્કાળ વસ્ત સહિત સ્નાન 
કર્યું. ત્યાર પછી આંગણે આવેલાબ્રાહ્મણોનું પૂજન કર્યું અને તેઓના કહેવા પ્રમાણે 
પુત્રનો જાતકર્મ સંસ્કાર કર્યો. ત્યાર પછી પોતાની શક્તિ અનુસાર શાસ્ત્રોક્ત વિધિ 
મુજબ બ્રાહ્મણોને દાન દીધાં.** 


અ. ૧૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૫૩ 


સુવ્મેમતાટ્નો મશજેશ્વ «શૈ: સ તુસમાનોડપિ સગં નિષેદે । 

ક્ષાસ્તિ વિતોવયેતિ ત્ત તસ્ય સુરા: પ્રાન્યોમિનં ત વિવિ સ્ત્રિયોડપિ ॥ ર૪ 

ત નૂતતામ્યુધરસુન્ટ્રમાસુરાજૂમાગાનુનાદુયુરલં ₹નિરસ્મિતાસ્યમ્‌ । 

સાલ નૃતાન્ચમુસુધા વિટ્ધાનમીશં મત્વાત્મગ ત પિતરવત્િણષમાલો ॥ ર૫ 

તસ્થાભધાન ગનજ: સુતસ્ય સ દ્વારશાહે વિધિના ત્તજાર । 

પ્ષોડસનજાન્ત્યા ₹ચિસે યતોડત: સ્યાતોડસ્તુ તાનના બુવિ રેવશર્મા ॥ ર૬ 

"વં સ પિત્રા જૃત્તનામધેયો નણાર ત્િત્ત ત્ત હ્તિ ર્નતિડસ્ય । 

સ્તાતે: સ્તજયસ્ય પરસ્ય ત્તાસૌ મુછુઃ સુતોડમૂયતિર્શનીય$ । ર૪ 

સ શ્રીમાન્જ્રતિટ્નિમાશુવર્ધમાન$ શ્યામાજ્નો દિમશત્તિજાન્ત ગાકવન્ત: । 

ચામૂને પ્રથમમિર જતાં તુ વાલ્યે ગાતાડસીત્લજસમન:પ્રર્ષળી સા ॥ ર૮ 

બાળકનું શરીર અતિ કોમળ હોવા છતાં મચ્છર આદિ સૂક્ષ્મ જંતુઓના 
દંશની પીડાને સહન કરતા હતા અને ક્યારેય પણ રૂદન કરતા ન હતા. આપ્રકારની 
બાળકની સહનશીલતા જોઇને બુદ્ધિમાન પુરુષો અને સ્રીઓ પણ તેને “આ બાળક 
પૂર્વના કોઈ મોટા યોગી છે” એમ જાણવા લાગ્યા.** બાળક ધર્મદેવનું શરીર 
નવીન મેઘની સમાન શ્યામ સુંદર અને પ્રકાશમાન હતું. જાનુ પર્યત લાંબી ભૂજાઓ 
હતી. મંદમંદ હાસ્યથી સુંદર તેમનું મુખારવિંદ અતિશય શોભતું હતું. આ બાળક 
મનુષ્ય નાટ્યને કરતા કોઈ ઈશ્વરનો અંશ છે એમ માની બન્ને માતા પિતા અતિશય 
હર્ષને પામતાં હતાં.૨૫ 
જન્મથી બારમે દિવસે પિતા બાલશર્માએ વિધિપ્રમાણે પુત્રનો નામકરણ 

સંસ્કાર કર્યો. આ બાળકની અંગકાંતિ દેવ સમાન સુંદર હોવાથી પૃથ્વી પર 
“દેવશર્મા'' એવા નામથી વિખ્યાત થાઓ. એ પ્રમાણે પિતા અને સંબંધીજનો 
કહેવા લાગ્યા.*૬ આપ્રમાણે પિતા બાલશર્માએ પુત્રનો નામકરણ સંસ્કાર કર્યો. 
આ બાળક દિવસે દિવસે વધુને વધુ પોતાના પિતાના મનને પોતા તરફ ખેંચતા 
જતા હતા. એમ કરતાં પોતાના સંબંધીજનો અને ઈતરજનોના અંતરમાં વારંવાર 
દર્શનની ઈચ્છા જન્માવે તેવા અતિશય દર્શનીય થયા.*? અભૂતપૂર્વ શોભાનો 
ભંડાર આ બાળક દેવશર્મા દિન પ્રતિદિન તત્કાળ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. શ્યામ 
સુંદર શરીર અને ચંદ્ર સરખી કાંતિવાળા આ દેવશમાંને સુંદર દાંત ઉગ્યા. ત્યાર 
પછી સમગ્ર જનોનાં મનને હર્ષ ઉપજાવે તેવી કાલીઘેલી અસ્પષ્ટ મધુર વાણીનું 


૧૫૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૧ 


સત્તોષ્યાભીઇલનૈ: જક મમતમજસેત્તત્લમાવર્તનં ત્ર ॥ ર૨ 
સ્રાતજત્રતનિણોડસૌ માર્યામાત્મસમાં તતઃ 1 ઝ્રોઢુમેસ્ઝતુપતે ! છુતીનાં તોસ્તિતાં મુબેડ ॥ રૂ૦ 
રેશે તત્ર મવત્યેજા નહી તાનના મનોરમા । તસ્યાં તીર્થ મોઢાં વર્તતેડઘત્તયાપણમ્‌ ॥ ર૨ 
તવુત્તરર્શિ પ્રામશ્છુખ્નયા ૬ૃતિ વિશ્રુત# 1 તાતુર્વળ્યગનાજોર્ળો યાસિજાનામતિપ્રિય$ ॥ રર 
તડામેનાતિમઇતા શોંમિતો સિર્મતામ્મસા । પરતો મણ્તીમિશ્ર વહીમિતમગાર્તિમિ? ॥ રર 
તત્રાભૂજ્બળો વિદ્ધાન્‌ જષળશર્મા ગિતેસ્દ્રિય: । યસ્ય ભાર્યાડભવત્યાધ્વી ભવાનીત્યાભિવિશ્રુતા ॥ ર૪ 


પ્રથમવાર ઉચ્ચારણ કર્યું.૨“ તેમણે વેદોક્ત વિધિથી અજ્ઞપ્રાશન આદિ સમગ્ર 
સંસ્કારો પિતા બાલશર્મા થકી ક્રમશ પ્રાપ્ત કર્યા. મુંજની મેખલા ધારણ કરી ઉપનયન 
સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરી જેના કંઠે પ્રાણ આવી ગયેલા છે એવાં બ્રહ્મચર્યવ્રતને પુનઃ જીવન 
આપતા હોય તેમ તેનું દંઢ પાલન કરતા તે દેવશર્માએ ગુરુકુલમાં નિવાસ કરી 
અંગે સહિત વેદોનું બાર વર્ષ પર્યત અધ્યયન કર્યું. ત્યાર પછી અધ્યાપક ગુરુને 
ઇચ્છિત વસ્તુઓનું દાન કરી સંતોષ પમાડી ક્રમશ આવતો બ્રહ્મચયવ્રતનો સમાવર્તન 
નામનો સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યો.ચ૯ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી સ્નાતકતવ્રતમાં પ્રવેશેલા 
દેવશર્માએ પોતાના સમાન ગુણવાળી તથા ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલી યોગ્ય કન્યાની 
સાથે પરણવાની ઇચ્છા કરી.*૦ એ જ ઉત્તર કૌશલ દેશમાં મનોરમા નામે સુંદર 
નદી વહી રહી છે. તેને કિનારે પાપના સમૂહોનો વિનાશ કરનાર “મખોડા” નામનું 
પ્રસિદ્ધ તીર્થસ્થાન આવેલું છે.** તેની ઉત્તરદિશામાં છપૈયા નામનું નાનકડું 
રળિયામણું પ્રસિદ્ધ ગામ આવેલું છે. ચારે વર્ણના મનુષ્યો આ ગામમાં રહે છે.આ 
ગામની ભૂમિ યજ્ઞ કરનારા પુરુષોને માટે અતિ પ્રિય છે.** નિર્મળ જળથી ભરેલા 
અતિ વિશાળ નારાયણ સરોવરથી અતિશય શોભતું આ ગામ ઉગેલા અનેક પ્રકારના 
વિશાળ વૃક્ષોથી અતિશય સોહામણું લાગે છે.૨* 

આવાં છપૈયા ગામમાં કૃષ્ણશર્મા નામના સરવરીયા બ્રાહ્મણ રહેતા હતા, 
તે મહા વિદ્ધાન અને જીતેન્દ્રિય પુરુષ હતા, તેમનાં ભવાનીદેવી નામે પતિવ્રતા 
પત્ની હતાં.* તે બજ્ઞે દંપતી પવિત્ર અને હૃદયથી નિષ્કપટ હતાં. તેઓ પરાત્પર 


અ. ૧૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૫૫ 


તાવુભો સમપતી તિત્યં વાસુટેવે પરાત્પરે | ત્રજતુઃ પરમાં ભિ સિશ્છટ્યો શુત્તી ॥ રૃપ 
તયો; પુત્ર્યભવત્સાક્ષાન્મૂતિર્ધ્મસધમિળી | શીતલક્ષળસમ્તસ્ા નાનાસટુળમખ્ડિતા ।। રૂ૬ 
શવાજે વિજમાર્જસ્ય મગાટ્શ્વેન્ટ્પમ્નિતે । ઝે શુવ્તે પો્ળમાસ્યાં સૌમ્યે સાડ્ગનિ વહિમે ॥ ર૭ 
પૂખેન્ટુનૈન્દ્રીવટ્ને જ્સ્ઝુયુમત્િમ્પિતે । પ્રાટુર્બમૂત સટસા સા સોતર્વ્વિવિમણા ॥ રૂ૮ 
સહ મૂતિ્મૂમાવગનિ મુસિશાષેન તુ તલ । શ્રૃતૌ વોત્યાલે સોત્યુવતરમમૂલનરમપિ ॥ 
નુળાં શ્રીગ ખ્ળસ્ય પ્રતિગુહમભૂલુત્લવમસે । ભસે ભૂમેશ્ેવાસુસનિજર આપોત્તરવયઃ ॥ રૂ૨ 


// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹7ર% %727ર% ₹%77%ર 
575/ર5-70ત7%775%2જ7૨₹20થ્૪7%7 // ?? // 


પરમાત્મા ભગવાન શ્રીવાસુદેવની પ્રતિદિન પરમ એકાંતિકી ભક્તિપરાયણ જીવન 
જીવતાં હતાં.૫ 

હે રાજન્‌ !વિક્રમ સંવત્‌ ૧૭૯૮ ના કાર્તિક સુદી પૂર્ણિમાની પવિત્ર તિથિએ 
બુધવારે કૃતિકા નક્ષત્રમાં પરિધયોગમાં પૂર્ણિમાના ચંદ્રમાએ પોતાનાં કુંકુમવર્ણા 
કિરણોથી પૂર્વ દિશાને જ્યારે શોભાયમાન કરી ત્યારે પ્રકાશમાન દિવ્ય શરીરધારી 
ધમદેવનાં સહચારિણી, શીલ અને સૌભાગ્ય લક્ષણે સંપન્ન તથા અનેક વિધ 
સદ્ગુણોથી સુશોભિત સાક્ષાત્‌ મૂર્તિદેવીનું મા ભવાની અને પિતા કૃષ્ણશમનિ ત્યાં 
પુત્રીરૂપે પ્રાગટય થયું.2૬-*« 

દુર્વાસા મુનિના શાપને કારણે જે સમયે મૂર્તિદેવીનું આ ભૂમિ ઉપર 
પ્રાગટય થયું ત્યારે મનુષ્યો અને દેવતાઓના અંતરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની શ્રવણ, 
કિર્તન આદિ નવધા ભક્તિ કરવાનો અનેરો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામ્યો. તથા શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનનાં પ્રત્યેક મંદિરોમાં અતિશય મોટા ઉત્સવો થયા. ભૂમિને ભાર હળવો 
થયો. અને તે જ સમયે અસુરોના સમૂહોને કંઠે જાણે પ્રાણ આવી ગયા હોય તેમ 
મરણ અવસ્થાને નજીક પહોચ્યાની અનુભૂતિ થઈ.* 

૪/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/ટેક૪ય/ 
*9%તજ 2/ત2//2/%૬%નજ ન/ઝે 5%₹/%ક/ %૩% %૭ક-2૯/%/ 5% ૪ને 
€૦/57ન// %-૦%)ત્ટ#જજું /જ૪&/૯૪ કયુ છે ન/જઝે ૪/2/૨/2*%7? ૪/૦ 
છૂ %ય). --૨૨-- 


૧૫૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૨ 


સુવ્રત ૩વાત્વ - 

સંસ્જારસ્વિત્ધે તસ્યાઃ જુષ્ળખશર્મા થથાવિધિ | વાલેતિ નામ જન્યાયાશ્રજારતિમુણ નૃપ ! ॥ ૨ 
તગઞ્ઝન્મર્નિતસ્તસ્ય વિપ્રસ્ય મૃછમન્વદમ્‌ । વિવૃજ્ધધનધાન્યારિસિમ્પલસીસ્તિરમયમ્‌ ॥ ર 
તન્ટ્યન્તી સ્વપિતસે વાતા શેશવતીસયા | વિવૃધે ત્ત્દ્રતેરવ પ્રાવયક્ષે પ્રત્તિવાસસમ્‌ ॥ રે 
સેવદ્તીસમેવાસીત્લા સૂપનુળભક્ષળે; । રૃુષ્ળમસ્છિસ્વમાવા ત્ત વાલ્યાલસીનત સત્યવાજ ॥ ૪ 
સર્વદા જુર્વતીં પિ મુહ જુષ્ળસ્ય વીક્ય તામ્‌ | ગન: સર્વોડપ્યાગુહાવ ભસ્છિનામ્તેવ ભૂપતે ! ॥ અ 
જન્યાં તાં ુષ્ળશર્માડ્યાસમ્યાય મુળશાત્નિ | તસ્મૈ રેવાય વિપ્રાય સ્વરે વિધિપૂર્વજમ્‌ ॥ ૧ 
તત્રામતો વાનશર્માં ગન્ચૈ; સ્વૈ્વન્ધાબ: સઇ । પુત્રમુદ્ઠાદયામાસ માસિતઃ જુષ્ળશર્મળા ॥ ૭ 


અધ્યાય -૧૨ 
ભક્ત્દેવીનું નામકરણ અને સદ્ગુષપેનું વષન. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! કૃષ્ણશર્મા વિપ્રે વિધિ પ્રમાણે 
પુત્રીના જાતકર્મ આદિ સંસ્કારો કર્યા, અને અતિ હર્ષપૂર્વક પોતાની પુત્રીનું “બાલા” 
એવું નામકરણ કર્યું. તે બાલાના જન્મથી આરંભીને કૃષ્ણશર્માવિપ્રના ભવનમાં 
ધન, ધાન્ય આદિની સમૃદ્ધિ પ્રતિદિન વધવા લાગી અને ઘર ઉપદ્રવોથી મુક્ત 
થયું.૨ પોતાની બાળલીલાથી માતાપિતાને આનંદ ઉપજાવતાં બાલાદેવી સુદપક્ષના 
ચંદ્રમાની કળાની જેમ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યાં.* તે બાલાદેવી રૂપ, ગુણ આદિ શુભ 
લક્ષણોથી માતા દેવહૂતિની સમાન શોભતાં હતાં. તેઓ બાલ્યાવસ્થાથી જ સત્યવચન 
બોલનારાં અને શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની નવધા ભક્તિ કરવાના સ્વભાવવાળા હતા. 
હે ભૂપતિ ! તેને નિરંતર અતિ હપંપૂર્વક શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરતાં જોઇને સર્વે 
મનુષ્યો “ભક્તિ” એવા નામથી બોલાવવા લાગ્યાં, તેથી ભક્તિદેવીના નામથી 
સર્વત્ર પ્રસિદ્ધિને પામ્યાં." 

ધર્મ-ભક્તિનો વિવાહ :- ભક્તિદેવીના પિતા કૃષ્ણશર્માએ સદ્ગુણોના 
ભંડાર એવા તે બાલશમાંના પુત્ર દેવશર્મા વિપ્રને યોગ્ય જાણી ઇટારપુરથી પોતાને 
ત્યાં બોલાવી પોતાની પુત્રીનું વિધિપૂર્વક વાગ્દાન અથાંત્‌ સગપણ કર્યું.“ ત્યારે 
પોતાના સંબંધીજનોની સાથે પિતા બાલશર્મા પણ છપૈયાપુર આવ્યા, તિવારી 
કૃષ્ણશર્મા વિપ્રે તે સર્વેનું સ્વાગત કર્યું, અને બાલશર્માએ પોતાના પુત્ર ધર્મદેવને 


અ. ૧૨ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૫૭ 


પરસ્તસેસ્રિતૌ ર્ષ્ટ્વા તાવુભો «પતી ખના? | પ્રશશસુર્મુદુઃ પ્રશ્ન પાર્વતીશર વિવ ॥ ૮ 

ગામાતર સુશીલ તં જુષ્ળશર્મા ગુળાસ્વિતમ્‌ પ્રેશ્ળા તિવાસયામાસ સત્પ્રાર્થ્થ સ્વસ્થ વેશ્મતિ ॥ ૨ 

ત્યુવાસ તત્ર તત્ત્રીત્યે પખ્ડિતઃ સ દ્િગોત્તમઃ । ગાસયેવ પિતુઃ સ્વસ્થ પત્યા ગનુમતેન તત ॥ ૨૦ 

“્તાનિ ૧ સિત્તત્ર સ્થિત્વા સિગપુર વ્રગન્‌ | વિષ્રવર્યો વાનશર્મા છશિષત્લ સુષાં સિગામ્‌ ॥ ૨૨ 
શ્રીવાતશમોવાત્ત - 

શળુ જલ્યાળિ | ષદ્રં તે વત્તન દિતજુન્મમ । સુશીના પાપભીરુસત્વં ભવ નિત્યં પતિવ્રતા ॥ ૨૨ 


ચાવત્સ્વસોમસછુચાડસ્તિ તાવત્વનેન્ચયુતાનિ ત્ત । ભર્તા સ્વર્મસુર ભુટ્જે ₹મમાળા પતિત્રતા ॥ શર 
ધન્યા સા ગનની તોજ ધન્યોડસો ગનજ પુન । ધન્યઃ સ ત્ત પતિઃ શ્રીમાન્‌ યસ્ય મેહે પતિવ્રતા ॥ ૨૪ 


સુળ્યં યસ્ય ભવેત્પુસ: શતગન્મસમગિતમ્‌ । મૂછે તસ્ય ભવેન્તારી ધર્મતિછા પતિવ્રતા ॥ ૨૫ 


ભક્તિદેવીની સાથે પરણાવ્યાં.? તેઓ બંનેને પરસ્પર યોગ્ય અને શંકર પાર્વતીની 
પેઠે અતિપ્રેમવાળાં દંપતીને જોઇને સર્વે મનુષ્યો વારંવાર પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં.“ 
સુંદર સરળ સ્વભાવના અને ગુણોના નિધિ પોતાના જમાઈ દેવશમાંને 
સસરા કૃષ્ણશર્માએ પ્રાર્થનાપૂર્વક પ્રેમથી પોતાના ઘેર જ નિવાસ કરાવ્યો.“ વિપ્રોમાં 
શ્રેષ્ઠ વિદ્ઘાન્‌ દેવશર્મા પાંડે પોતાના પિતા બાલશમાંની આજ્ઞા અને પત્ની 
ભક્તિદેવીની અનુમતિથી પોતાના સસરા કૃષ્ણશર્મા વિપ્રને રાજી કરવા તેમના 
ઘેર છપૈયામાં “ઘર જમાઈ' પણાનો ભાવ સ્વીકારી નિવાસ કરીને રહ્યા.૫૦ 
પતિવ્રતા-ધર્મનો પ્રભાવ :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! વિપ્રવર્ય 
બાલશર્માં કેટલાક દિવસો સુધી ત્યાં છપેયાપુરમાં કૃષ્ણશમાંને ઘેર નિવાસ કરીને 
રહ્યા, પછી બાલશર્માએ પોતાના ઈટારપુર પ્રત્યે જવાની ઈચ્છા કરી. તે સમયે 
પુત્રવધૂ ભક્તિદેવીને રૂડી શિખામણ આપતાં કહેવા લાગ્યા.** હે કલ્યાણી ! 
તમારું સદાય મંગળ થાઓ, તમે મારું હિતકારી વચન સાંભળો. તમે સારાં સુશીલ 
પતિવ્રતા નારી થાઓ, અને પાપથી હમેશાં ડરતાં રહો, એવા મારા આશીર્વાદ 
છે.૧૨ ક્રારણ કે પતિવ્રતા નારી પોતાના શરીરમાં જેટલા રુંવાડાં છે તેનાથી 
દશહજાર ઘણા કરોડ વર્ષ સુધી પતિની સાથે રહી સ્વર્ગના મહા સુખને ભોગવે 
છે.૧૩ જેને ઘેર પતિવ્રતા પુત્રીનો જન્મ થાય છે તેની માતાને ધન્ય છે અને પિતાના 
ભાગ્યનો કોઈ પાર નથી. તેમ જ જેને ઘેર પતિવ્રતા નારીનો નિવાસ છે તે શ્રીમાન 
પતિને પણ ધન્ય છે.'” જે પુરુષનું સો જન્મનું પુણ્ય ઉદય થાય તેના ઘેર જ 
ધર્મમાં નિષ્ઠાવાળી પતિવ્રતા પત્ની પધારે છે. કારણ કે આવી પતિવ્રતા નારીનો 


૧૫૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૨ 


પિતૃવંશ્યા માતૃવશ્યાઃ પતિવશ્યાસ્્રયસ્રય$ | પત્િવ્રતાયા; પુળ્યેન સ્વર્મસોરવાનિ પુગ્નતે ॥ ૨૬ 
સિમ્યત્પતિત્રતાસ્પર્શ જીર્તે ભાનુમાનષ । સોમો મન્ધવઇશ્રાપિ સ્વપાવિત્રાય નાન્યથા ।। ૨૭ 
સૂથિવ્યાં યાનિ તીર્થાસિ તાસિ સસ્તિ સતીપરે । તેગશ્ સર્વરેવાનાં તનો તસ્યાસ્તપસ્વિનાન્‌ ॥ ૨૮ 
સાધ્વીપાર્રગોમિર્જૂડ પૂતા સયો હિ ગાયતે | નમસ્નીત્ય ત્ત તાં પાપી પાષેષ્યો મુસ્યતે જિસ ॥ ૨૨ 
પતિવ્રતા ત્વસ્ન્ધત્યા સાવિત્ર્યા ત્તાનસૂયયા । શાળ્ડિભ્યાડરત્યયા સત્યા દ્રોપસા શતફ્પયા ॥ ર૦ 
મેનયા ત્ત સુનીત્યા ત્ર સયા સ્વાઇયા તથા । તુભ્યા ભોપામુદ્રયાગસ્તિ તતસ્ત્વં તાહ્શી ભવ ।। ર૨ 
સુત્રત ડવાત્ત - 
તસ્ય પતતિવ્રતાધર્માન્‌ સોડનુશાસ્યાર્વિસાનથ । નામના પ્રેમવતીત્યાઈ રૃષ્ટ્વા તત્ેમ ભર્તરિ ॥ રર 
તતઃ સ્વવંશયુમળિ વાલ્યારેવ સુશિક્ષેતમ્‌ | પુત્ર સર્વગુળોપેતમુવાત્ત વહતાં વર ॥ રર 


પતિ સ્વધર્મનિષ્ઠ અને ભગવદ્‌ ભક્ત હોય છે આવો સંકેત છે.૫૫ પતિવ્રતા નારીના 
પુણ્યના પ્રભાવે પિતા, માતા અને પતિના ત્રણ ત્રણ પેઢીના વંશજો સ્વર્ગના 
વેભવસુખોને ભોગવે છે.** તેજસ્વી સૂર્ય પણ પોતાને પવિત્ર થાવા માટે રખેને 
અપરાધ ન થઇ જાય એવા ભય સાથે પતિવ્રતા નારીનો સ્પર્શ કરે છે. તેમજ વાયુ 
અને ચંદ્રમા પણ પોતે પવિત્ર બને તેવા હેતુથી જ પતિવ્રતા નારીનો સ્પર્શ કરે છે 
પણ બીજો કોઈ ભાવ નથી.** પૃથ્વી ઉપર જેટલાં તીર્થો છે તે સર્વે પતિવ્રતા 
નારીનાં ચરણમાં નિત્ય નિવાસ કરીને રહે છે. સર્વે દેવતાઓનું તેજ અને 
તપસ્વીઓનું તપ પણ પતિવ્રતા નારીના શરીરમાં નિવાસ કરીને રહે છે. એવી તે 
તેજસ્વી હોય છે.“ પતિવ્રતા નારીની ચરણરજથી ભૂમિ પણ તત્કાળ પવિત્ર થાય 
છે અને તેને નમસ્કાર કરનાર પાપી પુરુષો પણ તત્કાળ સર્વે પાપ થકી મુક્ત થઇ 
જાય છે.** સસરા બાલશર્મા કહે છે, હે ભક્તિદેવી ! તમે વસિષ્ઠમુનિનાં પત્ની 
અરુંધતી, બ્રહ્માજીનાં પત્ની સાવિત્રી, અત્રિમુનિનાં પત્ની અનસૂયા, ત્ધપિકુમારીકા 
શાંડિલી, ગોતમમુનિનાં પત્ની અહલ્યા, શંકરનાં પત્ની પાર્વતી, પાંડવ પત્ની દ્રૌપદી, 
સ્વાયંભુમનુનાં પત્ની શતરૂપા, હિમાલયનાં પત્ની મેના, ઉત્તાનપાદના પત્ની 
સુનીતિ, સૂર્યપત્ની સંજ્ઞા, અગ્નિના પત્ની સ્વાહા અને અગસ્ત્યનાં પત્ની લોપામુદ્રા 
વગેરે પવિત્ર પતિવ્રતા સ્રીઓની સમાન પતિવ્રતા બનો.૨૦૨% 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! સસરા બાલશર્માએ ભક્તિદેવીને પતિવ્રતાના 
સમગ્ર ધર્મોની શિખામણ આપી અને તેમના પતિ ધર્મદેવને વિષે અસાધારણ પ્રેમ 
જોઇને “પ્રેમવતી” એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થશો એમ કહ્યું.૨૨ ધર્મશાસ્ત્રના 


અ. ૧૨ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૫૯ 


તાતશમોવાત્ત - 
પુત્ર ! ત્વં નનું સુસોડસિ વેટ્શાસ્રાર્થપારમઃ । તથાપિ શાસ્મિ ભદ્રં તે વૃદ્ધત્વાત્પિતૃપાવત; ॥ ર૪ 
સાન સન્ધ્યાં ગપ હોમં સ્વાધ્યાય પિતુતર્પળમ્‌ | રેવાર્યનં વૈશ્વરેવં ત્તાતિથ્યં સિત્યમાતતરેડ ॥ રણ 
સસ્થ સ્ત્રી સ્યાટુળવતી મુછિધર્માન્સ ગાત્રેત્‌ । પતી તવેષા વાતાપિ સ્વાધ્વીતિ પ્રતિભાતિ મે ॥ ૨૬ 
તસ્માલ્સ્થાઃ પ્રિયં જાર્ય ત્વયા માઈચ્થ્યમિસ્છતા । નાવમાન્યા ગુળવતી માર્યેયં ધર્મવછમા ॥ ર૭ 
ઝાસત્નસમ્વન્ધવતીં વિના છાપિ પરસ્િયામ્‌ | વિધવાં તુ વિશેષેળ ન સ્વુશેસ્ત્વમમઝલામ્‌ ॥ ર૮ 
ગીવદીનો યથા રેઇડ ક્ષળાવ્શુસ્તિાં ત્રગેત્‌ । મર્તુહીના તથા યોષિત્યુસ્ાતાડપ્યશુત્તિ: સણ ॥ ર૨ 
ઝમછુલેભ્ય; સર્વેભ્યો વિધવા હ્ાત્યનજુના । વિધવાર્શનાત્સિન્દિઃ દ્રમપિ પુંસો ન ગાયતે | રૂ૦ 
ઝત્ઞાનાદ્િધવાસ્મર્શ જતવ્યં સાનમાત્રજમ્‌ | સાત્વા જતે તુ તત્સ્મર્શે ર્નિમિજમુપોષળમ્‌ ॥ રૂ૨ 


પ્રવક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ બાલશર્મા વિપ્ર, સકલ સદ્ગુણોના સ્વામી અને બાલ્યાવસ્થાથી 
જ પોતા થકી શિક્ષણ પામેલા તેમજ પોતાના વંશના તેજસ્વી સૂર્ય સમાન પુત્ર 
દેવશર્મા પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા.** 

પુત્ર ધર્મદેવને શિખામણઃ- બાલશર્મા કહે છે, હે પુત્ર ! તમે સુજ્ઞ 
છો, વેદશાસ્ત્રમાં પારંગત છો છતાં વૃદ્ધ પિતાના નાતે તમને શિક્ષાનાં બે વચનો કહું 
છું. તમારું કલ્યાણ થાઓ.*” હે પુત્ર ! તમારે નિત્યે સ્નાન, સંધ્યા, જપ, હોમ, 
સ્વાધ્યાય, પિતૃતર્પણ, દેવતાઓનુંપૂજન, વેશ્વદેવ અને અતિથિઓનો સત્કાર આટલું 
પ્રતિદિન અવશ્ય કરવું. આ પ્રમાણે ન કરવાથી બ્રાહ્મણને દોષ લાગે છે.૨૫ જે 
પુરુષની પત્ની સદગુણી હોય તે જ પુરુષ ગૃહસ્થ ધમંનું યથાર્થ પાલન કરી શકે 
છે. તમારાં આ પત્ની પ્રેમવતી ઉંમરમાં નાનાં હોવા છતાં પતિવ્રતાના ધર્મમાં 
નિષ્ઠાવાળાં મને જણાય છે.૨* એથી ગૃહસ્થધર્મોનું સારી રીતે પાલન કરવા ઈચ્છતા 
તમારે આ તમારા પત્નીનું નિરંતર પ્રિય થાય તેમજ કરવું. ધર્મપ્રિયા અને ગુણવંતી 
આ તમારા પત્નીનું ક્યારેય અપમાન ન કરશો.*? તમારે સમીપ સંબંધ વિનાની 
અન્ય સ્ત્રીઓનો ક્યારેય સ્પર્શ ન કરવો. તેમાં પણ વિશેષપણે કરીને વિધવા નારીનો 
તો ક્યારેય પણ સ્પર્શ ન કરવો. અમંગળને પણ અડવું નહિ.*“ જીવ રહિતનો 
દેહ જેમ ક્ષણવારમાં અપવિત્ર થઈ જાય છે, તેમ પતિ વગરની સ્ત્રી ભલેને સારી 
રીતે સ્નાન કરે છતાં અપવિત્ર જ રહે છે.“ સર્વે અપવિત્રોમાં વિધવા સ્ત્રીઅતિશય 
અપવિત્ર છે. તેથી તેવી સ્ત્રીનાં દર્શનથી પુરુષને કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી.* 
તેથી અજાણતાં જો તેનો સ્પર્શ થાય તો સ્નાન માત્ર કરવું, અને જાણી જોઇને તેનો 


૧૬૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૨ 


તસ્માત્ન વિધવાં નાસ ત્રેયસ્જામ: સ્ુશેત્યુમાન્‌ । આાશિષોડષિ ન વૈ પ્રાણાસ્તસ્યા ગાશીવિષોપમાઃ રર 
વિદાયૈવાં સિગાં માર્યામેવાન્તે ત્વન્યયા સદ । માત્રા સ્વસ્તા રુસિત્રિગષિ નોપવેશ્યં જરાત્તન ॥ ર્ર 
મસ માંસ પારલર્ય સ્તૈન્થં સ્તપરફિસનમ્‌ | ગાતિશ્રશજર જર્મ સર્વથા ર્રતસ્ત્યગે? ॥ રૂ૦ 
પરલરા ત મત્તવ્યા: સર્વવર્ેષુ જદિતિત્‌ | ફણપૂર્તાયુષાં સ્ત્રી પરતરમતિર્નુળામ્‌ ॥ રૂ૫ 
ચાહ્‌શ પુસ્ષસ્સે પરતાસેપસેવનમ્‌ । ત તાઢ્‌શમનાયુષ્યં તોજ જિસન વિતે | રૂ૬ 
મનસા ત પ્રટુછે યે પશ્યસ્તિ પ્સસ્રીયમ્‌ । તે ગન્મસેમિળો મૂમૌ ગાયત્તે પુરુષ? સુત ! ॥ રૂ૭ 
પરટ્રિષુ યે મૂટાશ્રક્ષુ પ્રયુગ્નતે | તેન રુષસ્વમાવેન ખાત્યન્ધાસ્તે ભવસ્તિ દિ ।॥ રૂ૮ 
સે ત્ત મૂઢા યુરતાર વિયોનૌ મૈથુને સતા? | પુરુષેષુ તત યાસ ગાયત્તે તેડત્ર પળ્ટયા$ ॥ ર૨ 
સળસનજ્નાત્વારર્ે પ્રવૃત્તિ્ગાયતે નૃળામ્‌ | ન જાર્યઃ જ હિસિત્લસુ? શિશ્નોવ્સતુપાં તત: 1 ૪૦ 


સ્પર્શ થાય તો એક દિવસ ઉપવાસ કરવો.” તેથી કલ્યાણને ઇચ્છતા પુરુષે 
વિધવા નારીનો સ્પર્શ કરવો નહિ. અને તેમના આશીર્વાદ પણ વિષ સમાન હોવાથી 
ગ્રહણ કરવા નહિ.** 

હે પુત્ર ! પોતાની પત્ની સિવાયનાં મા, બહેન કે દિકરીની સાથે ક્યારેય 
પણ એકાંત સ્થળમાં રહેવું નહિ.** મદ્ય, માંસ, પરદારાગમન, ચોરી, પોતાની કે 
પારકાની હિંસા અનેપોતાની જાતિથકી ભ્રષ્ટ કરનાર અપવિત્ર અજ્ઞ જળનો સ્વીકાર 
કરવારૂપ કર્મનો સર્વપ્રકારે દૂરથી જ ત્યાગ કરી દેવો.** ચારે વર્ણના મનુષ્યોએ 
પરદારાગમન ક્યારેય પણ ન કરવું. કારણ કે પરદારાગમન માણસના 
યજ્ઞયાગાદિક ઇષ્ટ કર્મોના પુણ્યનો તેમજ પરમાર્થે વાવ, કૂવા, તળાવ આદિના 
નિર્માણ કરવારૂપ પૂર્તકર્મના પુણ્યનો અને આયુષ્યનો ક્ષય કરનારું કર્મ કહેલું 
છે. પરદારાગમન પુરુષના આયુષ્યને જેટલી હાની પહોંચાડે છે તેવું અહિતકર 
કર્મ બીજું કોઈ નથી.“ હે પુત્ર ! જે પુરુષો પરસ્ત્રીને કામભાવે યુક્ત દુષ્ટમનથી 
જુવે છે તે પુરુષો પૃથ્વીપર જન્મથી જ રોગી જન્મે છે.** તેમજ જે મૂઢ પુરુષો 
પરસ્ત્રીપર કામભાવે યુક્ત દષ્ટિ જોડે છે તે પુરુષો જન્મથી જ આંધળા થાય છે. 
જે પુરુષો કામાસક્ત થઈ વિજાતીય પશુ કે પુરુષને વિષે મૈથુન કરે છે, તે દુર્બુદ્ધિ 
પુરુષો જન્મથી જ નપુંસક થાય છે.*“ 

મનુષ્યોને સ્ત્રી આસક્ત પુરુષનો સહવાસ થાય તો પરદારાસંગને વિષે 
પ્રવૃત્તિ થઇ જાય છે. તેથી શિશ્ન અને ઉદર તૃપ્તિ પરાયણ સ્ત્રીલંપટ પુરુષોનો 
પ્રસંગ ક્યારેય પણ ન કરવો.” હે પુત્ર ! શ્રીનારાયણ સ્વરૂપને વિષે આસક્ત 


અ. ૧૨ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૬૧ 


સતામેવ સવ સસ જાર્યો નારાયળાત્મનામ્‌ । ધર્માધર્મો વિતિશ્ચિત્ય ધર્મઃ સેવ્યો મનીષિળા ॥ ૪૨ 
ધર્મ છવ સદાયી સ્થાત્પરલોજે ન ત્તાપષ | અતઃ સર્વપ્રજારેળ ધર્ષતિજી સણ ભવે? ॥ ૪૨ 
પવાવ્શીવ્રતં ચત પક્ષયો: શુછ્જીષ્ળયો: | પ્રતિમાસં ભવતિ તસુવામ્યાં જાર્યમાવ્સત્‌ ॥ ૪ર 
સર્વત્રતેભ્યો ણધિજ સેયમેજાલશીવ્રતમ્‌ । યત્ગુત્વા સ્ત્રી ત્ત પુરુષો મુ મુસ તત વિન્સતિ ॥ ૪૪ 
વિષ્નોત્રતાનિ તાન્યાનિ તથા ગન્મમણોત્લવાઃ | સિગશસ્્ચનુસારેળ જર્તવ્યાઃ પ્રતિવત્લરમ્‌ ॥ ૪૫ 
ભાદ્રશુવતત્તુર્થ્યા ત્ત જુર્યા મળપત્તિવ્રતમ્‌ । શિવસત્રિવ્રત માવે જુર્યા: શ્રીજીષ્ળતુણયે ॥ ૪૬ 
ઝસ્માજં જીુલહેવોડસ્તિ ઇનુમાન્‌ ₹મમસેુરાટ્‌ | ફષજુષ્ળત્તતુ્શ્યાં જર્તવ્ય તસ્ય પૂગનમ્‌ ॥ ૪૭ 
સ્તાનં તૈલેનાજુરમ$ સિન્સ્રેળ ત્ત પૂગનમ્‌ । જરવીરાજવુસુમૈ: વર્ય તસ્યોધ્વસ્તસ? ॥ ૪૮ 
નૈવેસાં માષવટ્જર્લરુજેશ્રળજેરપિ | જર્તવ્યં ગુટધાનામિસ્તસ્થ પુત્ર ! સ્વશરછિતિ: ॥ ૪૨ 
ચથાશત્્યાપતો મત્છચા માર્સતિઃ સ્મૃત છવ હિ | નાશયિષ્તતિ સુઈ સર્વમત્ર ન સંશયઃ ॥ ૧૦ 


મનવાળા પુરુષનો જ સમાગમ કરવો, તથા બુદ્ધિશાળી ડાહ્યા મનુષ્યે ધર્મ અને 
અધમંતને ઓળખી ધર્મનું જ સેવન કરવું.“ કારણ કે પરલોકમાં સહાય કરનારો 
કેવળ ધર્મજ છે, પણ બીજો કોઈ નથી. તેથી તમે બશે સદાય ધર્મપરાયણ રહેજો.?* 

હેપુત્ર! દર મહિનાને વિષે શુક્લપક્ષ અને કૃષ્ણપક્ષની બજ્ઞે એકાદશીઓનું 
વ્રત તમારે બજ્ઞેને આદર પૂર્વક કરવું. કારણ કે અન્ય સર્વે પ્રકારનાં વ્રતો થકી 
એકાદશીનું વ્રત સર્વ શ્રેષ્ઠ છે, જેના અનુષ્ઠાનથી સ્ત્રી અને પુરુષ આલોકમાં ભુક્તિ 
અને પરલોકમાં મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે..”** તેમજ દર વર્ષે ભગવાનના જે 
જન્માષ્ટમી આદિક વ્રતો અને તેમના ઉત્સવો છે તેને પોતાની શક્તિને અનુસારે 
કરવા અને ઉજવવા.“ ભાદરવાસુદિ ચતુર્થીને દિવસે ગણપતિનું વ્રત આદરથકી 
કરવું, તથા મહાવદ ચોદશને દિવસે મહાશિવરાત્રીનું વ્રત પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને 
રાજી કરવા આદરપૂર્વક કરવું.” રામભક્ત સમ્રાટ હનુમાનજી આપણા કુળદેવ 
છે, તેથી આસોવદ ચૌદશને દિવસે તેમનું પૂજન કરવું.” ઉર્ધ્વરેતસ્‌ નેષ્ઠિક 
બ્રહ્મચારી શ્રીહનુમાનજીને તેલથી સ્નાન કરાવવું અને સિંદૂરથી અંગોઅંગનું લેપન 
કરવું. કરેણ અને આકડાનાં પુષ્પોની માળા ધારણ કરાવવી. તથા તેમને અડદનાં 
વડાં, સુખડી, ચણા તથા ગોળધાણાનું નૈવેધ પણ યથાશક્તિ ધરાવવું.“ આ 
પ્રમાણે યથાશક્તિ અને યથાભક્તિથી પૂજાયેલા હનુમાનજી સંકટના સમયે સ્મરણ 
કરવા માત્રથી તમારા સર્વપ્રકારનાં સંકટોનુંનિવારણ કરશે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો 
સંશય નથી." પિતા બાલશર્મા થકી આ પ્રમાણે સારી શિક્ષાને પામેલાં તે દંપતી 


૧૬૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૨ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
રૃત્થં સુશિક્ષિતો તેન ટમ્પતી વાતશર્મળા । ણ્વમેવાત્તિરિષ્યાવ રૃત્યુવત્યા તં પ્રળેમતુ# ॥ છ૨ 
જુતપ્રળામં તનયં વધૂં અ શુભાશિષા યોગયત્િ સ્મ તુ: । 
તદ્ધમસિણાટ્ર્ટ્શનેન ધર્મોપહેણા સ તતોડમગઞન્મા ॥ ધર 
તત$ પર પ્રાપ્ત તિગં સગન્ય$ સત્પુત્રલવ્ધાત્મસમસ્તજામ$ । 
કાલેન હિત્વા વપુરાપ વિષ્નોડ ૫ર પટ ધર્મવુતપ્રસાલાત્‌ ।॥ રૂ 
// 2/૪ %₹૮77રુ7%૦ 7/777૪₹7ર% 7277 ૪%જ%જર 
#₹૪5273277777% £₹7ઝક૪7% // ?ર // 


એ રીતે જ અમે વર્તશું એમ કહી પિતાના ચરણમાં વંદન કર્યા." ધર્મદેવ અને 
ભક્તિદેવીની ધર્મમાં નિષ્ઠા અને અતિ આદરભાવ જોઇને ધર્મનો સદુપદેશ કરતા 
પિતા બાલશર્મા અત્યંત પ્રસજ્ઞ થયા અને પોતાને પ્રણામ કરતા પુત્ર અને પુત્રવધૂને 
તમે હમેશાં ધર્મનિષ્ઠ રહો, અખંડ સૌભાગ્યવાળાં બનો અને લાંબુ જીવો એવા 
રૂડા આશીર્વાદ આપ્યા.૨ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! વિચક્ષણ અને સર્વ સદ્ગુણોથી સંપજ્ઞ 
પુત્રરત્નની પ્રાપ્તિથી પૂર્ણમનોરથવાળા બાલશર્મા સંબંધીઓની આજ્ઞા મેળવી 
પોતાની સાથે આવેલાં જાનેયાઓની સાથે ઈટ્ટારપુર પાછા પધાર્યા. તેમજ સમય 
જતાં આ પંચભોતિક દેહનો ત્યાગ કરીપુત્ર ધર્મદેવના અનુગ્રહથી ભગવાન વિષ્ણુના 
પરમપદને પામ્યા.૫* 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/નન/ ૪/2ટે%૪૭/ 
59%જ #ત્//2/%૦૬ન ન/ઝે 5%₹//8%/ 5૨% *52૯/%/ ૦/ક/%જ૦/ 
/જે//૯ ૪ને /છે7/ જ/૯૨૪*/એે કટેજ 65/£૪નજું «૪જ કયું છે ન/%ે 
૦/25? ૪ટ્ય/જ મૂ %૦). -૨ર- 


અ. ૧૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૬૩ 


સુત્રત ડવાત્ત - 
મતે પિતરિ વિષ્રેન્દ્રસ્તહુસ્છાનાત્તત્તાર સઃ | પુણ્સ્થધર્માસ્વિધિના શ્રશુરાવનુરઝ્નયન્‌ ॥ ૨ 
માનયત્તીશ્ચસમિવ પ્રેમવત્યાત્મનઃ પત્તિમ્‌ । વિનવેનાનુવૃત્્યા ત્ત સિષેવે «મ્મવગિતા ॥ ર 
વ્શીવ્રત તૂભૌ રમ્પતી સિયમેન વૈ । પ્રતિપક્ષં સિર ત્રજતુ? પરમાય્સત્‌ ॥ રે 
શ્રોતાન્સ્માર્તાથ વિધિના ધર્માનાતતસ્તોસ્તનોઃ । હતે સ્તિડગધિજેવાસીદિશુત્ધિશેતસો તપ ! ॥ ૪ 
સરજેડપ્યાત્મનો ધર્મ રેવસ્તત્યાગ ત જસત | સત્ન ત ધમિળાં તજે નેતરેષાં સ જલિસિત્‌ ॥ ૫ 
ધર્મનિણાં પરા તસ્ય પશ્યત્તઃ સજા ગતાઃ । ધર્મેત્યેવાહ્યસ્તેન ધર્ષનામા સ વિશ્રુત: ॥ ૬ 
તસ્ય શ્રદ્નાહ્ય: પત્યો દ્વાટશાથ સદાત્મગાઃ । પ્રાજુતાટ્શ્યર્વ્યાજ્ઞાસ્તમસેવન્ત સિત્યણ ॥ ૭ 
સિત્યં ત્રિષવળજ્ઞાનં ત્રિ$ સન્ધ્યાવન્ટ્નં તથા । સાયં પ્રાતહોમજર્મ ગપ સ્વાધ્યાયજર્મ તત ॥ ૮ 
અધ્યાય -૧૩ 
ઘમ-ભક્ત્િની જીવનચયર્ર. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! પિતા બાલશર્માના ગયા પછી વિપ્રવર્ય 
દેવશર્મા, સાસુ અને સસરાને રંજન કરતા કરતા, પિતાએ ઉપદેશેલા ગૃહસ્થધર્મોનું 
શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવા લાગ્યા. અને પ્રેમવતી પોતાના પતિ 
દેવશમાંને ઈશ્વરમાની નિર્દભપણે વિનય અને અનુવૃત્તિ સાચવવા પૂર્વક તેમની 
સેવા કરવા લાગ્યાં.૨ ધર્મ અને ભક્તિ બજ્ઞે દંપતી દર પંદર દિવસે આવતી 
એકાદશીનું વ્રત પણ નિયમપૂર્વક આદરની સાથે નિરાહાર રહીને કરતાં હતાં. 
હે રાજન્‌ !શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં પ્રતિપાદન કરેલા ગુહસ્થધર્મોનું વિધિપૂર્વક આચરણ 
કરતાં તે દંપતીનું ચિત્ત દિવસે ને દિવસે અધિક ને અધિક વિશુદ્ધ બનતું જતું હતું.” 
મહાસંકટના સમયે પણ ધર્મદેવ ક્યારેય પોતાના ધર્મોનો ત્યાગ કરતા નહિ. તે 
હમેશાં ધાર્મિક પુરુષોનો જ સમાગમ કરતા પણ બીજાનો સંગ તો ક્યારેય પણ 
કરતા નહિ.પ તે દેવશર્માની અતિ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મનિષ્ઠા જોઇને સર્વે મનુષ્યો “હે 
ધર્મદેવ” એ પ્રમાણે કહીને બોલાવવા લાગ્યા, ત્યારથી તે “ધર્મ' એવા નામથી 
આલોકમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યા. લાભ શુભ વગેરે પુત્રોની સાથે શ્રદ્ધા, મૈત્રી વગેરે 
ધર્મદેવની બીજી બાર પત્નીઓ પણ પ્રાકૃત મનુષ્યો જોઈ ન શકે તે રીતે દિવ્યસ્વરૂપે 
નિરંતર ધર્મદેવની સેવામાં હાજર રહેતી હતી.” 

ધર્મદેવ હમેશાં ત્રિકાળ સ્નાન અને સંધ્યાવંદન કરતા, તેમજ પ્રાતઃકાળે 


૧૬૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૩ 


િતુળાં તપન વિષ્નો: પૂગનં વૈશ્વરેવિજમ્‌ | ગાતિથ્વં ત્તાન્વઈ ત્તજે સ ધર્મો સિયમેન વૈ ॥ ૨ 
સ્વધર્મજ્ઞાનવૈસમ્યમસ્છિલાટ્યાંચ ત્તાજ્સેત્‌ । વે્શાસ્રપુરાળેતિહાસાનાં પરિશીતનમ્‌ ॥ ૨૦ 
સ્વસ્વધર્મ પાતયન્તો «મ્પતી તાવુભાવપિ । પ્રેશ્ના મગત્તો શ્રીવિષ્નું તવ્વ્રતાનિ ત તજતુંડ ॥ ૨૨ 
સ્વધર્મે વિષ્ળુમત્ત્ઠ ત તયોરત્યાપ્રદસ્થિતિ: । ર્ત્થમાસીત્તથર્ષીળાં ગાતાનાં બુવિ સર્વશ$ | ૨૨ 
જાલેન તનયો ખસે તયોરેજ: સ ધર્મધી: 1 રામપ્રતાપસજ્તોડભૂત્લટૂર્ષળસમો મુળ: ॥ શર 


ઝસુરા ભુતિ થે ગતાઃ પૂર્વ તેડથ સદશ: । ધામિજાન્મમવદ્ધસ્છાન્‌ સુસ્ગુર્વદુધા ગનાન્‌ ॥ ૬૪ 
તાનુપષીસ્તુ વિશેષેળ ગાનત્તો સિગવેરિળ: । પ્રાર્હ્યંસ્તે ત્ત ધર્મ તુ તેભ્યોડપ્યધિજમુન્મણઃ 1૨૪ 


ઝતિશગું તમેવેજં સિશ્વિત્ય તત સયોષિતમ્‌ । યથા યથા સ રુડી સ્થાત્ઝુર્વસ્તિસ્મ તથા તથા ॥ ૨૬ 


અને સાયંકાળે હોમકર્મ, ગાયત્રીનો જપ, સ્વાધ્યાયમાં વેદપારાયણ, પિતૃતર્પણ, 
વિષ્ણુપૂજન, વેશ્વદેવ અને અતિથિઓનો સત્કાર આટલું પ્રતિદિન અવશ્યપણે 
કરતા હતા.“ સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને ભક્તિની દઢતાને અર્થે વેદ, શાસ્ત્ર, 
પુરાણ, મહાભારત આદિ ઈતિહાસોનો વારંવાર અભ્યાસ કરતા હતા.** હે રાજન્‌ 
! તે દંપતી પોતપોતાના ધર્મોનું દઢતા પૂર્વક પાલન કરતાં પ્રેમપૂર્વક ભગવાન 
શ્રીવિષ્ણુનું ભજન કરતાં હતાં, અને જન્માષ્ટમી, રામનવમી આદિ વિષ્ણુના વ્રતોનું 
અનુષ્ઠાન પણ કરતાં હતાં.*૧ આ રીતે સ્વધર્મમાં અને ભગવદ્ભક્તિને વિષે 
જેવી દઢ સ્થિતિ ધર્મ-ભક્તિને હતી તેવી જ દેઢ સ્થિતિ દુર્વાસાના શાપથી પૃથ્વી 
પર જન્મેલા મરીચ્યાદિ મુનિઓની પણ હતી.'* 

રામપ્રતાપજીનો જન્મ :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! સમય 
વ્યતીત થતાં ધર્મ અને ભક્તિદેવીને ત્યાં એક પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો, તે સ્વધર્મનિષ્ઠ 
અને ગુણોમાં સંકર્ષણ સમાન હતા, તેનું “રામપ્રતાપ” એવું નામ રાખવામાં 
આવ્યું.૫૨ 

અસુરોએ કરેલો ઉપદ્રવ :- ધર્મદેવના પ્રાગટ્ય પહેલાં આ પૃથ્વી 
ઉપર જે હજારો અસુરો ઉત્પન્ઞ થયા તે સર્વે ધર્મનિષ્ઠ ભગવાનના ભક્તોને બહુ 
પ્રકારે દુઃખ આપી પીડવા લાગ્યા.'* મરીચ્યાદિ મહર્ષિઓને તો પોતાના વિશેષ 
વેરી માની ઉદ્ધત તે અસુરો દુઃખ આપતા હતા, અને તેમાં ધમદેવને તો અતિ 
અધિક પીડા આપવા લાગ્યા.*" ભક્તિદેવીએ સહિત ધર્મદેવને પોતાના એક 
માત્ર શત્તુ જાણીને જે રીતે તેઓ દુઃખી થાય તેમ તે અસુરો અધિક ને અધિક ઉપાયો 
કરવા લાગ્યા.** તે અસુરો ધર્મદેવના સમગ્ર ગુણોને વિષે દોષોનું આરોપણ કરી 


અ. ૧૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૬૫ 


મુળેષ્વાસેપયન્તસ્તે સેષાસ્તસ્યાર્વિતેષ્વપ । સિસિન્સ્થ તિરશ્રજી રપવાવન્મુદુર્લટુઃ । ૨૭ 
મહે સ્થાતુમુવાસીનો છુર્ગનોપદ્ટતસ્તત$ 1 અયોધ્યામેત્ય ન્યવસદ્ધ્યો માર્યાસુતાસ્વિત: ॥ ૨૮ 
સરચ્વામન્વઈં સ્તાત્વા સિત્યનેમિત્તિવડ જિક્યાઃ । ગુર્વસ્તત્રાપિ તે રાગન્મુછુડ સ ૩પવુટ્ઠવે ॥ ૨૨ 
પત્તિવ્રતાં સુશીતાં ત્ત સર્વતેષવિવગિતામ્‌ । ઞપિ પ્રેમવતીં હુણ: પ્રાર્ટ્યસ્તે મુછુર્નુષ ! ॥ ૨૦ 
સથા પુરા ધર્મરાગઃ સવન્ધુઃ શાત્રવં મત્‌ । પ્રાપજુજું તથા ધર્મો ભસ્છિશ્ દ્રૌષફી થથા ॥ ર૨ 
તતો હુ: વપ્રતીવાર સ્તિજોર્ષન્‌ સ થથામતિ | જાશીં શિવપુરીમેત્ય માસ: જતિત્તનાવસત્‌ ॥ રર 
તત્રાપિ ધામિજે તસ્મિસ્તત્રત્યૈશ્રાપસ્સપ | મદાનુષદ્રવશ્રજે તવતિદ્વેષળાસુરેઃ ॥ રર 
ઝતિઇસવ્ધિસન્તસ્તસ્તતડ સસ્ીસુતો વૃષડ 1 ઞવિજ્ઞાતોડસુરેર્ધીર$ પ્રચામક્ષેત્રમાયયૌ ॥ ૨૪ 
વધાય તત્રત્યવિધિ સિયમાન્‌ પાતયન્સ ત્ત । ૩વાસ જતિસિત્તત્ર ર્તિસિ વ્રતજાશિતઃ ॥ ર 


વારંવાર નિંદા અને તિરસ્કાર કરતા હતા, તેમજ મિથ્યા અપવાદનું આરોપણ 
પણ કરતા હતા..'? 

અસુરોના ત્રાસથી બચવા અયોધ્યા ગમન:ઃ- હે રાજન્‌ ! દુર્જનોના 
અતિ ત્રાસથી છપૈયામાં રહેતા ધમદેવ ત્યાં રહેવામાં અત્યંત ઉદાસ થયા, તેથી 
છપૈયા ગામનો ત્યાગ કરી પત્ની અને પુત્રની સાથે અયોધ્યામાં આવીને રહ્યા.*” 
હે રાજન્‌ ! તે અયોધ્યામાં પણ નિત્ય સરયુગંગામાં સ્નાન કરી પોતાનું સંધ્યાવંદન 
આદિ નિત્યકર્મ અને નૈમિત્તિક કમનું અનુષ્ઠાન કરતા ધર્મદેવને અસુરો વારંવાર 
વધુપીડવા લાગ્યા.*“ હે રાજન્‌ !પતિવ્રતાના ધર્મને વિષે નિષ્ઠાવાળી, સદાચારિણી 
અને બિલકુલ નિર્દોષ, ગભરુ, ભક્તિદેવીને પણ તે દુષ્ટ અસુરો વારંવાર દુઃખ 
આપવા લાગ્યા.*૦ જેવી રીતે પૂર્વેપોતાના ભાઈઓ અને પત્ની દ્રોપદીએ સહિત 
ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર પોતાના શત્રુઓ થકી મહાકષ્ટને પામ્યા હતા તેજ પ્રમાણે ધર્મદેવ 
પણ પત્ની ભક્તિદેવીએ સહિત શત્રુઓ થકી મહાકષ્ટને પામ્યાં.૨* 

કાશીપુરી ગમન :- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ત્યારબાદ પોતાની 
બુદ્ધિપ્રમાણે દુઃખનો પ્રતિકાર કરવાની ઈચ્છાવાળા ધર્મદેવ અયોધ્યાપુરીનો ત્યાગ 
કરી ભગવાન શ્રી વિશ્વનાથની કાશીપુરીમાં આવી ત્યાં કેટલાક માસ નિવાસ કરીને 
રહ્યા.૨૨ ત્યાં કાશીમાં પણ ધર્મદેવના દ્વેષી કેટલાક અસુરોએ ધમદેવને કાંઇક 
બીજી રીતના ઉપદ્રવોથી અતિ પીડવા લાગ્યા.૨* અસુરોના ત્રાસથી અતિ પીડાયેલા 
ધર્મદેવ ધીરજ રાખી પત્ની અને પુત્રને સાથે લઇ કોઈ ન જાણે તેમ કાશીથી નીકળી 
પ્રયાગક્ષેત્રમાં આવ્યા.” પ્રયાગતીર્થમાં ધર્મદેવે કરવા યોગ્ય સર્વે વિધિ કર્યો અને 


૧૬૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૩ 


ઝપશ્યટ્વેજ્ળવાન્ાર્ય તત્રાયાત તપોસિધિમ્‌ । રમાનન્ટ્મુનિ નામના તીર્થયાત્રાવિધિત્લયા ॥ ર૬ 
સ્વશિષ્વલોધનપટું શિષ્યે: જતિપયેવૃતમ્‌ | તોધયત્તં મુમુક્ષુશ્ર વળિવેષં સ્યાજરમ્‌ ॥ ર૭ 
ઝાર્ધ્વપુખ્ટું તતાટે ત્ત વિદ્રત જેસર શુમમ્‌ | જાર્મીસ્તન્દ્રવતેપેત જળ્ડે તત તુતસીસગૌ ॥ ર૮ 
શવ્સબ્રહમપરવ્રહ્નિષ્ળાત સાધુલક્ષળમ્‌ | સાત્વા તં સિદ્ધયોમીન્દ્રં સિષેવે પરમાર્રત્‌ ॥ ર૨ 
સિષેવમાળ$ સ તમાત્મનિષં બસુ વરિછે ત્ત ગનાર્વનસ્ય । 
“વિક્ષળ તૌજિજ્વેરિજિષુ જાર્યેષુ બુદ્ધયોદ્વવતુલ્યમૂરેં ॥ ર૦ ॥ 


// 2/7 77૮77” 7/7₹7૪7૪₹707ર%» %727ર% ₹%77જર 
૭₹9કુ7ક%₹૪ %777%77ન્‍₹₹જ7%327777%/ ૪૦૦૨૭?૭૦7% // ₹ર // 


અહિંસા આદિ નિયમોનુંપૂર્ણપાલન કરતા ધારણા પારણા આદિ વ્રતોનું અનુષ્ઠાન 
કરી શરીરને અત્યંત કુશ કરી મૂક્યું. આમ કેટલાક દિવસો સુધી પ્રયાગક્ષેત્રમાં 
નિવાસ કરીને રહ્યા.ચપ 

પ્રયાગમાં રામાનંદસ્વામીની સાથે ધર્મદેવનું મિલન :- 
પ્રયાગક્ષેત્રમાં તીર્થયાત્રા કરવાની ઈચ્છાથી પધારેલા તપોનિધિ અને વેષ્ણવાચાર્ય 
શ્રીરામાનંદ સ્વામીનાં ધર્મદેવને દર્શન થયાં.“ રામાનંદ સ્વામી શિષ્યવર્ગને 
ભાગવતધર્મનો ઉપદેશ આપવામાં બહુ કુશળ હતા. કેટલાક શિષ્યો તેમની સાથે 
હતા, સ્વામી કેટલાક મુમુક્ષુજનોને બોધ આપતા હતા. નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના વેષને 
ધરી રહેલા, દયાના સાગર એવા રામાનંદ સ્વામીએ લલાટને વિષે કુંકુમના 
ચાંદલાએ સહિત કેસરમિશ્રિત ચંદનથી ઉધ્વપુંડ્‌ તિલક ધારણ કર્યું હતું, કંઠમાં 
બેવળી તુલસીની કંઠી ધારી હતી. વેદાદિ શાસ્ત્રોરૂપ શબ્દબ્રહ્મને અને સાક્ષાત્‌ 
શ્રીકૃષ્ણરૂપ પરબ્રહ્મને જાણવામાં તે અનુભવી હતા. સાધુતાના લક્ષણોથી સંપજ્ઞ 
આવા રામાનંદ સ્વામીને શ્રેષ્ઠ સિદ્ધયોગી જાણી ધર્મદેવ પરમ આદર થકી તેમનું 
સેવન કરવા લાગ્યા.૨** આત્મનિષ્ઠ એવા રામાનંદ સ્વામીની સેવા કરતા ધર્મદેવ 
તેમને વ્યવહારિક એવાં લોકિક કાર્યોની અને મોક્ષ ઉપયોગી એવાં વેદિક કાર્યોની 
બુદ્ધિમાં વિચક્ષણતા જોઈ સાક્ષાત્‌ ઉદ્ધવજી તુલ્ય માનવા લાગ્યા.*૦ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%2૪૭/ 
*9%જ 2/ત2//2/%%ન ન/ઝે 5£%₹/%%/ %5% %૭5૦2૯/%/ ૪ઝુ?7ન/ 
65/%૦૬૦૭7 ૪/તિજયજ 2/ડ5/%જ/ &/%૮૦૬જે %72/%/”દ 2₹/5%નન્‍ન/ જજ 
%ય/ છએ ન/ઝે 225)? અઘ્/% મૂ ૬૦0. --૨ઝ-- 


અ. ૧૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૬૭ 


રામાનન્ટ્મુનિઃ વ્તેડસો જસ શિષ્યશ્ સુદ્રત ! | છ વાસસ્તસ્ય પૈતન્મે વસુમર્ણસિ તત્તતતઃ 1૨ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 

શળુ ત્તે બૂપ ! વક્ચામિ તસ્ત્રિ તસ્ય સટુસે? । મૂવ્યુદ્વવાવતારસ્થ વદ્ધસદ્ધવર્ત્મન$ ।॥ ર 

ઝયોધ્યાનમરે રયે દ્વિગ: જાશ્યપમોત્રગ: | ગાશ્રતાયનશાઓેન ત્રદન્વેહી ત્તાભવસૃપ ! ॥ ર્‌ 

ઝગયાર્ય; પુળ્યમત્તિ$ પૂર્વમાર્સાધતેશ્વ( | વિદ્ાવિનયસમ્પત્ત: સત્યવાવી ગિતેસ્દ્રિય$ ॥ ૪ 

સુમતૌો તસ્ય માર્યાયાં શકો ટુર્વાસસોજ્નવ: 1 શ્રીયુખ્ળમરવુમુલશશારુ: પ્રાહરાશ સ: ॥ ૧ 

વિજ્માર્જશજસ્યાજ્ે વાળાટૂનમમૂમિતે | ગણમ્યાં શ્રાવળે માસિ જુષળયાં સોડગતિ પ્રમે ॥ ૬ 


અધ્યાય -૧૪ 
ઉદ્વવાવતાર ગ્રીૌરામાનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર. 


પ્રતાપસિંહ રાજા પૂછે છે, હે સુવ્રતમુનિ! એ રામાનંદ સ્વામી કોણ હતા? 
કોના શિષ્ય હતા? તેમનું નિવાસ સ્થાન ક્યાં હતું ? અને તેને વેષ્ણવોનું આચાર્યપદ 
કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલ હતું ? આ સર્વે વૃત્તાંત મને તમે યથાર્થ રીતે કહો. 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! તે સદ્‌ગુરુ રામાનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
હું તમને યથાથ સંભળાવું છું. આ પૃથ્વી ઉપર ભાગવતધર્મનું પ્રવર્તન કરનારા તે 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સખા ઉદ્ધવજીનો અવતાર હતા.* હે રાજન્‌ ! રમણીય 
અયોધ્યા નગરીને વિષે “અજય' નામના એક ઉત્તમ બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. એ વિપ્રનું 
કરાશ્યપગોત્ર હતું. આશ્વલાયન શાખાના એ ત્રછગ્વેદી બ્રાહ્મણ હતા. કાશ્યપ, 
આવત્સર અને નેધ્રુવ આ ત્રણ તેના પ્રવર હતા. તે અજયવિષપ્ર પુણ્ય કર્મો કરવામાં 
નિષ્ઠાવાન હતા. તેણે પૂર્વ જન્મમાં પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આરાધના 
કરી હતી. વિધા અને વિનયથી સંપજ્ઞ, સત્યવાદી એ વિપ્રે ઇન્દ્રિયોને જીતી પોતાને 
વશ કરી હતી.** આવા મહાન અજયવિપ્ર અને સુમતિ નામનાં તેમનાં પવિત્ર 
પત્ની થકી દુર્વાસા મુનિના શાપને કારણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિરૂપી કુમુદવનને 
પ્રફુલ્લિત કરવામાં ચંદ્રમા સમાન સાક્ષાત્‌ ઉદ્ધવજી પ્રગટ થયા હતા." 

વિક્રમ સંવત્‌ ૧૭૯૫ ના શ્રાવણવદી અષ્ટમીને શુભ દિને પ્રભાતના સમયે 


ઉદ્ધવજીનું પ્રાગટ્ય થયું. તેમનું શરીર ગૌરવર્ણનું હતું; મંદમંદ મુખહાસ્યથી તે 


૧૬૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૪ 


મૌસસ્# સ્મિતસુન્ટ્સસ્યસત્તિ₹ પ્રૌઢાજુ તિર્લીયક્ઞર્ટન્ટ: । 
તજમસપાલ્પછવયુમો મમ્મીસ્નામિડ સ ત્ત । 
શોળાપાસૂઅબશાસરટ્યશ્રાસ્છગિમ્નાધતે । 
તનશ્યામરિસેસ્ટ: સુનથનો નિસ્તીનમોધિર્બમૌ | ૭ 
ઝથાગયો દિગશ્રેષ? પુત્રગન્મમહોત્લવ: 1 જ્ઞાત્વા વિષ્રાન્સમાદૂ્‌ય ગાતજર્મ સમાતરત્‌ ॥ ૮ 
રમળાદ્રામ ડ્ત્યાર્યાં દ્વાલશેડ હિ તત તસ્ય સ: । ત્તજાર સપ્રણણત્મા સ્વસ્તિવાત્રનપૂર્વજમ્‌ ॥ ૨ 
વિવૃધે સોડલ્પજાલેન પિતૃમ્યામુપતાત્િતઃ 1 ગનયત્નયનાનન્ટં વાલત્ત્દ્ર ર્વોહિતિડ ॥ ૨૦ 
જુતોપનયનશ્રાયાવણ્મેડન્ે ચથાવિધિ | પાસયામાસ ધર્માત્મા વ્રજ્ત્રયવ્રત ર્હમ્‌ ॥ ૨૨ 
મણાશ્રમમનિસ્છન્વૈ નેષ્િજવ્રતવછમ: 1 સસ સિવૃત્તધર્માનાં ત્તરજાર પ્રાચશડ સતામ્‌ ॥ ૨ર 
સિગપિત્રા વાસ્તમાનં શ્રીમદ્ધામવતં નૃપ ! | શુશ્રાવાનુરિને પ્રીત્યા સ પૌમળ્ડવયા ગપષિ ॥ શરૂ 


અતિશય શોભતા હતા. શરીર પુષ્ટ હતું. જાનું પર્યત લાંબી બન્ને ભુજાઓ, કમળ 
સમાન કોમળ તેમના બે ચરણ, ઉદરમાં ઊંડી ગોળ ગંભીર નાભી અને લાલ 
કમળની સમાન કાંતિવાળા નેત્રોથી તે શોભી રહ્યા હતા, તેમનું હૃદય વિશાળ અને 
હોઠ લાલ બિંબફળ જેવા શોભતા હતા. મસ્તક ઉપર વાંકડીયાળા શ્યામ સુંદર 
કેશ, સુંદર કમળની પાંખડી સમાન શોભાયમાન નેત્રો અને શોભાયમાન વિશાળ 
ભાલપ્રદેશથી તે ઉદ્ધવજી અતિશય શોભતા હતા.* 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !આવા પુત્રના જન્મથી અતિશય હર્ષ પામેલા 
અજયપવિપ્રે વસ્રે સહિત સ્નાન કર્યું, અને વેદવિધિશ વિદ્ધાન વિપ્રોને બોલાવી પુત્રનો 
જાતકર્મ સંસ્કાર કરાવ્યો.” અત્યંત હર્ષિત મનવાળા અજય વિપ્રે પુત્રના જન્મથી 
બારમે દિવસે સ્વસ્તિક વાચન કર્મ કરી સવને હર્ષ ઉપજાવતા હોવાથી પુત્રનું નામ 
“રામ” એવું રાખ્યું.“ માતા સુમતિ પિતા અજય શ્રીરામનું પ્રેમપૂર્વક લાલન 
પાલન કરે છે, અને તેપણ આકાશમાં ઉદય પામેલા બાલચંદ્રની પેઠે સર્વેના નેત્રોને 
આનંદ ઉપજાવતા અલ્પ સમયમાં જ ખૂબ વધવા લાગ્યા છે.'૦ શ્રીરામે આઠમા 
વર્ષે પિતા થકી વિધિપ્રમાણે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા. પછી ધમાંત્મા તે રામ 
દેઢતા પૂર્વક બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરવા લાગ્યા છે.૧૫ મનથી પણ ગૃહસ્થાશ્રમને 
નહિ ઇચ્છતા અને નેષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યવ્રત જેને અતિશય વહાલું છે, એવા શ્રીરામ 
પ્રતિદિન નિવૃત્તિધર્મમાં નિષ્ઠાવાળા સત્પુરુષોનો જ સમાગમ કર્યા કરતા હતા.*5 
હે રાજન્‌ ! રામ દશ વર્ષથી અંદરની પોગંડ અવસ્થામાં હતા છતાં પણ પિતાના 


અ. ૧૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૬૯ 


રૂટ મસ્છિસ્તતો વિષ્ળો વમૂવાસ્ય ત્ત માનસે । પ્રતિમાપૂગનં તસ્ય તિયમેન ત્તરજાર સ$ ॥ ૨૪ 
વિષ્નું ટ્ટિક્ષુ: પ્રત્યક્ષમનાસત્તો મછાર્ષુ | સિર્ઝમામ મ્દાતૂળ વેરાધ્યયનજેતવાતૂ ॥ ૨૫ 
તીર્થયાત્રા તરસાનારેશેષુ વિમતસ્પૃદઃ | શ્રીઈરિં દૃટ્યે ધ્યાયત્પ્રાપ સવત મિરિત્‌ ॥ ૨૬ 
મોપનાથાનયસ્થાતુરમોપાનાનન્ટ્યોમિતઃ 1 શિષ્યમાત્માનન્ટ્સંસં મુનિ તત્ર સમૈક્ષત ॥ ૨૭ 


ઝણાુયોમજલનાનૈપુળ્યે યોમિસમ્તતમ્‌ । સમાધિતિઈં સન્ાલમેવત્વં ત્રહ્મળાત્મન$ ॥ ૨૮ 
સ્િરજાલં સ્વહેદસ્ય રક્ષળે સઘ "ણવ વા । ત્યામે સ્વાતન્ત્વમાપત્તં પ્રસાહરેવ સુરો? ॥ ૨૨ 


સુપયા સ્વોપરેશેન યોમસિજ્િમુપાનતૈડ 1 વૃત શિષ્યેડ સ વછુબિ: પ્રળનામ તમારરત્‌ ॥ ર૦ 
સાટ્‌ર માસિતસ્તેન પ્રતાપપ્રથિતેન સઃ । તત્રાવસન્માસમેજ વખિધર્મટ્ટસ્થિત્તિ: ॥ ર૨ 


મુખ થકી શ્રીમદ્‌ ભાગવતનું પ્રતિદિન પ્રેમપૂર્વક શ્રવણ કરતા હતા.** 
શ્રીમદૂભાગવતનું સતત શ્રવણ કરવાથી આ રામના મનમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને 
વિષે દેઢ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઇ, તેથી તે નિયમપૂર્વક ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પ્રતિમાનું 
પૂજન કરવા લાગ્યા.'” ઘરમાં અનાસક્ત રામને અંતરમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના 
પ્રત્યક્ષ દર્શનની ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા જાગી, તેથી વેદાધ્યયનના બહાને તત્કાળ ઘરનો 
ત્યાગ કરી નીકળી ગયા.'“ અંતરમાં બીજી કોઈ સ્પૃહા નથી અને હૃદયમાં 
શ્રીકૃષ્ણનું સદાય ધ્યાન કરે છે, એવા શ્રીરામશમાં અનેક દેશોમાં તીર્થયાત્રા કરતા 
કરતા રૈવતાચળ (સૌરાષ્ટ્રના ગિરનાર) પર્વતની તળેટીમાં પધાર્યા.*% 
રામશર્માનું આત્માનંદમુનિ સાથે મિલનઃ- આ ગિરનાર પર્વતની 
તળેટીમાં પ્રસિદ્ધ શ્રી ગોપનાથ મહાદેવના મંદિરે રહેલા ગોપાળાનંદ યોગીના શિષ્ય 
આત્માનંદમુનિનાં શ્રીરામશમાએ દર્શન કર્યા. આ આત્માનંદમુનિ 
અષ્ટાંગયોગની કળામાં પારંગત હતા, સમસ્ત યોગીઓ તેમનું સન્માન કરતા હતા. 
તે સમાધિનિષ્ઠ હતા, અનેપોતાના આત્માની અક્ષરબ્રહ્મની સાથે એકતા પણ હતી.“ 
સદ્ગુરુ ગોપાળાનંદ યોગીની કૃપાથી તે પોતાના શરીરને લાંબો સમય સુધી એમને 
એમ ટકાવી રાખવું, અથવા તત્કાળ તેમનો ત્યાગ કરી દેવો તેમાં સ્વતંત્રતાને પામ્યા 
હતા.*“ ગુરુની કૃપા વડે પ્રાપ્ત કરેલા પોતાના યોગમાર્ગના ઉપદેશથી યોગસિદ્ધિને 
પામેલા ઘણા બીજા શિષ્યોથી વિંટાયેલા આવા સિદ્ધપુરુષ આત્માનંદમુનિનાં દર્શન 
કરતાંની સાથે શ્રીરામશર્માએ બહુજ આદર પૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા.૨૦ 
તેસમયેપોતાનાપ્રભાવથી સર્વત્ર ખ્યાતીને પામેલા શ્રી આત્માનંદ મુનિએ 
શ્રીરામશર્માનો આદર સત્કાર કર્યો અને નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના ધર્મમાં દઢ સ્થિતિવાળા 


૧૭૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૪ 


સમાધૌ વિષ્નુવીક્ષાડ્સ્ય બવેહિત્યિવધાર્ય તમ્‌ । સખ્નાર્થયદ્રામશ્મા પ્રળમ્ય પ્રાન્નસિર્નુપ ! ॥ રર 
સ્વામિન્સાક્ષાદ્ધસ્મિઈં ર્હ્ક્ષામિ તતો મવાન્‌ | તત્સિદ્ધિજુત્લાધને મે જુપયા વસુમર્દતિ ॥ રર 
રૃત્યુસ્ઠડ સ મુનીન્દ્રસ્ત પ્રાહ યોમ સુસાધય । તેન સેત્સ્યત્યભીઈં ત ડ્ત્યુસુુ સોડ્રષસુપ ! ॥ ર૪ 
તતઃ સ સિદ્ધયોમં તં સાત્વા યોમોપલવ્યને | શિષ્યતાં તસ્ય સખ્પ્ાપ માનથસ્તિનવેન તમ્‌ ॥ ર૫ 
તામ રામાનન્ર દૃતિ તસ્ય સ પ્રીતમાનસઃ । મુનિશ્રજારથ ચોમ સછાકેસ્તમશિક્ષયત્‌ ॥ ર૬ 
સિદજ્નયોમોડમવત્તોડ પિ જાલેનાલ્વેન વળિસટ્‌ । ત્રજમળેવયં ત સખ્ાપ ગુસ્વત્સ્વાત્મનસ્તથા ॥ ર૭ 
સમાધૌ ત્રજ્તતેગશ્ન વ્યાપતુવત્જ્યુ મો ટશ । સોડપશ્યત્તિત્યણ વર્ળી તત્ર નારયળ ત તુ ॥ ર૮ 
ઝસત્તુણે વ્યાવુસથ તલાડસો સમા તમ્‌ | સમાધિસિદ્ધિ પ્રા્ોડ્ટં સ્વામિન્ઝરુળયા તવ ॥ ર૨ 


તે રામશર્મા ત્યાં આત્માનંદમુતિની સમીપે એક માસ સુધી નિવાસ કરીને રહ્યા.૨* 
આ આત્માનંદ મુનિને સમાધીમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષ દર્શન જરૂર થતું 
હશે, આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને હે રાજન્‌ ! શ્રીરામશર્મા બે હાથ જોડી નમસ્કાર 
કરીનેપ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.૨* કે હે સ્વામિન્‌ ! મારાં અંતરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં 
પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા વર્તે છે. તે હેતુથી તમે મને તેમનાં પ્રત્યક્ષ 
દર્શનનું સાધન કૃપા કરીને દેખાડો.૨3 હે રાજન્‌ ! રામશર્માનાં આવાં વચનો 
સાંભળી આત્માનંદમુનિ અતિશય આનંદને પામ્યા અને તેમના પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા, 
કે તમે અષ્ટાંગયોગની સાધના કરો, તેનાથી તમારા મનની સમગ્ર ઈચ્છાઓ પૂર્ણ 
થશે.*” સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! તે રામશર્માએ આત્માનંદ મુનિને સિદ્ધયોગી 
જાણીને અષ્ટાંગયોગની સિદ્ધિને અર્થે વિનયપૂર્વક તેમના ગુરુપણાનો આદર કરી 
તેમનું શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું. ત્યારે આત્માનંદ મુનિ બહુજ રાજી થયા અને 
શ્રીરામશમાંને દિક્ષા આપી “શ્રીરામાનંદ” એવું નામ પાડ્યું. પછી તેમને યમ 
નિયમાદિક અંગોએ સહિત અષ્ટાંગયોગની સાધના શિખવવા લાગ્યા.૨"૨૬ અને 
તે વર્ણિરાટ્‌ શ્રીરામાનંદમુનિ પણ ગુરુકૃપાથી અલ્પ સમયમાંજ સિદ્ધયોગી થયા 
અને ગુરુની માફક પોતે પણ પોતાના આત્માની અક્ષરબ્રહ્મની સાથે એકતાને પ્રાત 
કરી લીધી, અથાત્‌ રામાનંદ સ્વામીને પણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયો. 

વ્ણિરાટ્‌ શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ સમાધિને વિષે દશે દિશાઓમાં પ્રસરી 
રહેલા અક્ષરબ્રહ્મ પ્રકાશને સદાય દેખવા લાગ્યા, પરંતુ તે તેજને વિષે સાક્ષાત્‌ 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું દર્શન ન થયું.“ તેથી તેમના મનમાં અત્યંત ખેદ થયો અને 
અતિશય આકુળ વ્યાકુળ થવા લાગ્યા, ગુરુ આત્માનંદ સ્વામી પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા 


અ. ૧૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૭૧ 


ગ્રજતેગો તિરાજારં તત્ર પશ્યામિ જેવતમ્‌ । સાજાર વ્રજ જું તુ નેવ પશ્યામ્યમીષ્તિતમ્‌ ॥ રૂ૦ 
ગ્ત્યુદ્િમ્નમના ગસ્મિ વિનેક્ષાં જમલાપતેઃ । અપૂર્ણજામં સ્વં મન્યે તેન ત્તાત્માનમન્નસા ॥ ર૨ 
તલા પ8? પ્રાહ વિષ્ળુસ્તેખોસૂપો સિરાજ તિ? । તષ ણ્વાસ્તિ વૈ વખિત્તાવારસ્ત્વસ્તિ માયિક ॥ રર 
ઝાજારસ્ય વિનાશોડસ્તિ તિરજારસ્ય નાસ્તિ સઃ । દૃત્યુરુ ૩જ્વવસ્તેન સસોડમૂઈત્તરાધિપ ! ॥ રર 
જ્રાપોસ્છાસં મુછ્તાન્તે સ્સેટ્‌ સ તતો બૂશમ્‌ । છર્ાજુત્યસયુિ તં હિત્વા દ્રામ્નિર્યથો તત: ॥ ર૦ 
મુરળા વાર્ષયમાળોડ પિ નાચ્થાત્તત્ર સ સન્મતિ? । સાવાસ્ત્રહ્સિદ્ધાન્તસ્થાપજ મૃમયન્‌ ૫૪૫ ॥ રૂ૫ 
રામાનુગાત્રાર્યપરે સ સ્ચાટ્ત્યિવધાર્ય સ: | ઇરેરતિપ્રિય સ્થાન શ્રીર્ટ્ના્યં થયો તત: ॥ ર૬ 


કે, હે સ્વામિન્‌ ! તમારી દયાથી મને સમાધિની સિદ્ધિ પ્રામ થઈ પણ તે સમાધિમાં 
મને માત્ર નિરાકાર બ્રહ્મતેજનાંજ દર્શન થાય છે, પરંતુ જે હું ઇચ્છું છું તે સાકાર 
પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન મને થતાં નથી.૨“૦ કમલાપતિ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન વિના મારા મનમાં અતિશય ઉદ્દેગ થઈ રહ્યો છે, અને મારા 
આત્માને હું સંપૂર્ણપણે અકૃતાર્થ માનું છું.** 

ત્યારે ગુરુવર્ય આત્માનંદમુનિ રામાનંદ સ્વામી પ્રત્યે કહે છે, હે વણિન્‌ ! 
જે ભગવાન વિષ્ણુ છે તેજ નિરાકાર તેજોમય સ્વરૂપ છે, તેમનો બીજો કોઈ આકાર 
નથી. કારણ કે જગતમાં જે કોઈ આકાર દેખાય છે તે સર્વે માયિક છે.*૨ શા માટે 
માયિક છે ? તો કહે છે કે આકાર માત્રનો વિનાશ અવશ્ય છે. પરંતુ નિરાકારનો 
વિનાશ નથી, ભગવાન અવિનાશી છે. હે નરાધિપ ! આત્માનંદમુનિ આ પ્રમાણે 
બોલ્યા કે તરત જ ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ સ્વામી મૂર્છિત થઇને પૃથ્વી ઉપર 
ઢળી પડ્યા.** એક મુહૂર્ત પછી મૂછ! ઉતરી જાગ્રત થયા ને ઊંચે સાદે અતિશય 
રુદન કરવા લાગ્યા, ત્યાર પછી ભગવાનના આકારનું ખંડન કરનાર તે ગુરુનો 
તત્કાળ ત્યાગ કરી તે સ્થળમાંથી તે નીકળી ગયા.** 

સાકારબ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનાર ગુરુની શોધ:- “ભગવાન 
સદાય સાકાર છે,' એવા શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતની દઢ માન્યતા ધરાવતા સદ્બુદ્ધિમાન 
શ્રીરામાનંદ સ્વામી, ગુરુ આત્માનંદ સ્વામીએ ખૂબ વાર્યા છતાં પણ રોકાયા નહિ 
અને સાકાર બ્રહ્મના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરનારા ગુરુની શોધમાં રવાના થઈ 
ગયા.*૫ સાકાર બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારા ગુરુ તો શ્રીરામાનુજાચાર્યે સ્થાપન 
કરેલ ગાદીસ્થાને હોવા જોઈએ. એવો મનમાં નિશ્ચય કરી તે રામાનંદ સ્વામી 
ભગવાન શ્રીહરિને અતિશય પ્રિય સ્થાન એવા શ્રીરંગક્ષેત્રમાં આવ્યા.** નૈષ્ઠિક 


૧૭૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૪ 


તત્ર શ્રીસ્ટુરેવસ્ય મસ્ર્સિસ્તિજ છ્વ સડ 1 સ્વાવાસમજસેદળી મમવન્તં સ્મરન્‌ દર્‌િ ॥ રૂ૭ 
તાવેર્યા પ્રત્યઈ સ્ઞાત્વા સિત્યજર્મ વિધાય ત્ત । ત્રવાર સિયમેન શ્રીર્ટુનાથસ્ય રર્શનમ્‌ ॥ રૂ૮ 
સાજાસ્તાસ્થાપજાનિ પરસ્થ ત્રહ્મળો દરેડ । સસ્છાસ્્રાળિ શ્રોતુમનાઃ સ ઞાસીત્વેતરખિ તુ ॥ રૂ૨ 
પ્રત્યક્ષભમવદ્ઠીક્ષાસાધનસ્ય ત્ત તેશિજમ્‌ | મવેષમાળો વ્યર્ધાટ્વેષ્ળવાનાં સમામમમ્‌ । ૪૦ 
ઝથ સમાનુગાત્તાર્યત્તસ્ત્રિળોપનુહિતિમ્‌ । પ્રપન્તામૃતનામાન મન્થં તત્રાશ્રળોનૂપ ! । ૪૨ 
તતઃ ક્રીવૈષ્ળવાત્તાર્ય શ્રીરમાનુગમેવ સઃ | ર્વેષ રેશિજં ર્ત સિદ્ધેદસ્થિતં સણ ॥ ૪૨ 
પ્રન્થાશ્ તત્ઝુતાન્ત્રીત્યા સાવાર્ત્રહ્નિશ્ચયાન્‌ । શુત્રાવાનુટિનિં વર્ળી ત્રીભાષ્યાલીન્સ્વવછમાન્‌ । ૪ર 
શ્રીમદ્રામાનુગસ્યાસૌ નામ્નામણેત્તર શતમ્‌ । પપાતાનુર્નિં મત્તયા ર્યો તં ત થથાશ્રુતમ્‌ ॥ ૪૦ 
રૃત્થં વિહ્ધતસ્તસ્ય માસત્રયમમાન્નુપ ! । પસ્નમ્યાં મધુમાસેડથ તસ્ય સ્વખોડભવત્ત્રમે ॥ ૪૫ 


બ્રહ્મચારી એવા એ રામાનંદ સ્વામી ભગવાન શ્રીરંગનાથજીનું હૃદયમાં સ્મરણ 
કરતા થકા શ્રીરંગ ભગવાનના મંદિરની સમીપે જ પોતે નિવાસ કરીને રહ્યા.** 
ક્રાવેરી ગંગામાં પ્રતિદિન સ્નાન કરી સંધ્યાવંદન આદિ નિત્યકર્મ કરી નિયમપૂર્વક 
શ્રીરંગનાથ ભગવાનનું દર્શન કરતા હતા.*“ તેમના મનમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા 
ભગવાન શ્રીહરિના સદા સાકાર સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરનારાં સત્શાસ્ત્રો 
સાંભળવાની જ ઇચ્છા રહેતી હતી, પણ ઈતર શાસ્ત્રોને સાંભળવાની બિલકુલ 
ઇચ્છા રાખતા ન હતા.*“ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનનું સાધન બતાવે 
તેવા સદ્ગુરુની શોધમાં શ્રીરામાનંદ સ્વામી નિરંતર ત્યાં રહેલા વેષ્ણવોનો સમાગમ 
કરતા હતા.” 

શ્રી રામાનુજાચાર્યથકી દીક્ષાગ્રહણ અને આચાર્યપદનો 
સ્વીકારઃ- સુત્રત મુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! શ્રીરામાનંદસ્વામીએ 
ભગવદ્‌પાદ શ્રીરામાનુજાચાર્યનાં ચરિત્રોથી ભરપૂર 'પ્રપનજ્ઞામૃત' એ નામના ગ્રંથનું 
વેષ્ણવોના સમાગમ વખતે શ્રવણ કર્યું.” તે ગ્રંથનુંશ્રવણ કર્યાપછી શ્રી સંપ્રદાયમાં 
સદાય સિદ્ધદેહે વિરાજતા શ્રી વેષ્ણવાચાર્ય શ્રીરામાનુજાચાયને જ ગુરુ કરવાની 
દઢ ઈચ્છા કરી.** પછી રામાનંદ સ્વામી શ્રીરામાનુજાચાર્યે રચેલા સાકાર બ્રહ્મનું 
પ્રતિપાદન કરતા “શ્રીભાષ્ય' આદિક પોતાને પ્રિય ગ્રંથોનું પ્રતિદિન શ્રવણ કરવા 
લાગ્યા.” દરરોજ શ્રી રામાનુજાચાર્યના એકસો ને આઠ નામના સ્તોત્રનો પ્રીતિપૂર્વક 
પાઠ કરે અને પ્રપન્ઞામૃતમાં જેવું તેમનું વર્ણન કરેલું છે તેવા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે.” 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! પ્રતિદિન આ પ્રમાણે કરતા શ્રીરામાનંદ 


અ. ૧૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૭૩ 


સાક્ષાદ્રામાનુગાત્તાર્ય તત્રાપશ્યત્ત્રિટખ્ડિનમ્‌ । વાત્ત્યા સૂર્યપ્રતીજાશં ર્વ્યરેઈ સુલોત્તનમ્‌ ॥ ૪૬ 
મુખ્ટ્રાળિ દ્વાટ્શોર્ધ્વાનિ વિશ્રતં સસ્મિતાનનમ્‌ । પ્રાળમત્તમવેત્યાશું શ્રીમત્નાથ ત્ત સક્ષળે$ ॥ ૪૭ 
તતોડવય્સતીન્દ્રસ્ત વદ્ધાગ્નસ્તિપુટં સ્થિતમ્‌ | વરં વર્ય મદળિન્‌ ! રમાનુગમવેછિ મામ્‌ ॥ ૪૮ 
રૃત્યુસ્ઠ સોડ તિદ્ણત્મા તમુવાત્ત યતીશ્વર ! । મનોરથોડસ મે પૂર્ણસ્ત્વર્હુજ્યા વઇજાલગઃ ॥ ૪૨ 
શ્રીમસ્ારાયળસ્યાઈ સાક્ષાહ્ત્છિમિ રર્શનમ્‌ । તન્મે થથા બવેસ્છીપ્રં તમુપાયં વર્‌ પ્રભો ! ॥ ૫૦ 
તતઃ પ્રસન્ન પ્રતો તસ્મે હીક્ષાં સ વૈષ્ળવીમ્‌ | મન્‌ દ્વો તત પ્રપન્નાય તતશ્ેલ્મુવાત્ત દ ॥ ૧૨ 
શ્રીમસારાયળં મત્ત્યા ભગેસ્ત્વં વળિસત્તમ ! । પ્રન્થાશ્ મત્યુતાસિત્યમભ્યસેસ્તસ્દ્રિવઝત: ॥ ધર 
સ્વધર્મ વિખનુભસિ ત્ત વૈષ્ળવાનાં સમામમમ્‌ | પ્રત્યાહાર તેસ્દ્રિયાળાં ન ત્યગેસ્ત્વં ત્તતુછયમ્‌ ॥ ખરે 
સ્વામીને ત્રણ માસ વીતી ગયા. ત્યારપછી શ્રીરામાનુજાચાર્યના જન્મ દિવસે એટલે 
ચૈત્રસુદ પ ની વહેલી સવારે ધ્યાન સમાધિ થઇ.” ત્યારે સાક્ષાત્‌ 
શ્રીરામાનુજાચાર્યનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં, ત્રિદંડ ધારણ કરેલા તેમની કાંતિ સૂર્યસમાન 
તેજસ્વી હતી, દિવ્યદેહમાં સુંદર નેત્રકમળથી તેઓ અતિશય શોભતા હતા, શરીર 
ઉપર બાર ઉધધ્વપુંડ્‌ તિલકને ધારણ કર્યા હતાં, મંદમંદ હાસ્યને કરતા શ્રીમજ્ઞાથ 
એવા શ્રીરામાનુજાચાયંને પ્રપન્ઞામૃતમાં કહેલા તેમનાં આ અસાધારણ ચિહ્ોથી 
ઓળખીને શ્રી રામાનંદ સ્વામી તત્કાળ દંડવત્‌ પ્રણામ કરવા લાગ્યા.““** પછી 
બેહાથ જોડી પોતાની સામે ઊભેલા શ્રીરામાનંદ સ્વામીને યતીન્દ્રશ્રી કહેવા લાગ્યા 
કે, હે વર્ણી ! હું રામાનુજાચાર્ય છું. તમે મારી પાસેથી વરદાન માગો.“ આ 
પ્રમાણે કહ્યું તેથી શ્રીરામાનંદ સ્વામી મનમાં અતિશય રાજી થયા, અને બે હાથ 
જોડી કહેવા લાગ્યા કે, હે યતીશ્વર ! આપનાં મંગલકારી દર્શનથી મારા ઘણા 
સમયનો મનોરથ આજે પૂર્ણ થયો છે.“ હે સમર્થ સ્વામી ! શ્રીમજ્ઞારાયણ 
ભગવાનનાં હું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા ઇચ્છું છું, તે દર્શન મને જલદીથી થાય તેવો 
ઉપાય બતાવો.*૦ 

ત્યારપછી અતિશય પ્રસજ્ઞ થયેલા ભગવદ્‌પાદ શ્રીરામાનુજાચાર્યે શરણે 
આવેલા શ્રીરામાનંદ સ્વામીને વેષ્ણવી દીક્ષા આપી અને બે મંત્રો આપ્યા, અને 
ત્યારપછી કહેવા લાગ્યા." હે વર્ણિરાજ ! તમે ભગવાન શ્રીમજ્ઞારાયણની 
પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ આળસ છોડીને કરવા માંડો અને મારા રચેલા શ્રીભાષ્યાદિ 
ગ્રંથોનો નિત્ય અભ્યાસ કરો."* હે વર્ણી ! એક સ્વધર્મ, બીજી પ્રેમલક્ષણા નવધા 
ભગવદ્‌ભક્તિ, ત્રીજુંભગવાનના ભક્તોનો સમાગમ અને ચોથું વિષયોના રાગમાંથી 


૧૭૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૪ 


રૃત્થં [દિ વર્તમાનસ્ય જાલેનાલ્વેન તેડનષ ! | શ્રીમન્ારયળસ્યેક્ષા સાક્ષારેવ ભવિષ્યતિ ॥ પ૪ 
હીક્ષાં ત્વં વૈષ્નવીં «સા: પ્રપત્નેજ્યો મમાસયા | સિદ્દિસ્તવેવ તેષાં તત ભવિષ્યતિ ન સંશય; ॥ બણ 
વિક્ષેષો ભનવદ્ધત્તો પુળ્યક્ષેત્રેષુ યત્ર તે | ત સ્ચાત્તત્ર વસેત્યુવત્વા તક્ષ્મળાર્યસ્તિસેટ્ધે ॥ ૫૬ 
પ્રબુદ્ધ: સ વુ: સ્વીયમપશ્યત્તતજસાગ્છિતિમ્‌ । શોભમાનં ત્ોર્ધ્વપુળ્ડુરછ સત્યમવેન્વ તત્‌ ॥ ૫૭ 
સ્વધર્મસ્થો મગન્મત્છયા સોડસ્પજાલેન ભૂપતે ! । ર્ટ્્શ ત્રહાતિગ:સ્થં તક્મીનારયળં દર્‌િ ॥ પ૮ 
પૂળવામસ્તતો મૂમો તીર્થાનિ વિત્તત્તાર સ: । તત્ર તત્ર પ્રપત્નેભ્યો હીક્ષાં પ્રાહ સ્વ વૈષ્ળવીમ્‌ ॥ છ૨ 
રૌક્ષિતાસ્તેન વે વેડ્ત્ર ગનાસ્તે તે તુ મૂમિપ ! । સ્વધર્મસ્થાશ્ સિર્હમ્મા ટ્ઢમરિયુગોડભવન્‌ । ૬૦ 


ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને પાછી વાળવી, આ ચારનો ક્યારેય પણ ત્યાગ ન કરવો." 
હે નિષ્પાપ મુનિ ! આ પ્રમાણે વર્તવાથી તમને ટૂંક સમયમાંજ ભગવાન 
શ્રીમનજ્ઞારાયણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે જ.'"* તમે મારી આજ્ઞાથી આજ પછી તમારે 
શરણે આવેલા મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને વેષ્ણવી દીક્ષા આપજો, તમારી પાસેથી દીક્ષા 
લીધેલા ભક્તજનોને પણ તમારી જેમજ સાક્ષાત્‌ ભગવદ્‌ દર્શનની સિદ્ધિ પ્રાત 
થશે, તેમાં કોઈ જાતનો સંશય નથી.પ" તમે પણ ભગવદ્‌ભક્તિ કરવામાં વિક્ષેપ 
ઉત્પનજ્ઞ ન થાય તેવા પુણ્યક્ષેત્રમાં નિવાસ કરીને રહેજો, કોઈ સ્થાનમાં વિક્ષેપ થાય 
તો તે સ્થાન છોડીને કોઈ અન્ય સ્થાને જ્યાં વિક્ષેપ ન થાય ત્યાં ચાલ્યા જવું, આ 
પ્રમાણે કહીને શ્રીરામાનુજાચાર્ય અંતર્ધાન થઈ ગયા.“ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ત્યારબાદ શ્રીરામાનંદ સ્વામી સમાધિમાંથી 
જાગ્રત થયા અનેપોતાના શરીરને તપ્ત સુદર્શન ચક્રના ચિહ્મથી અંકિત અને ઉ્ધ્વપુંડ્‌ 
તિલકોથી સુશોભિત જોઇને બહુજ હ્ષને પામ્યા. તેમજ સમાધિમાં ઘટેલી ઘટના 
બિલકુલ સત્ય છે. આ કોઇ સ્વપ્ર નથી, એમ માની ખૂબજ રાજી થયા." ગુરુના 
કહેવા મુજબ સ્વધર્મમાં રહી રામાનંદ સ્વામી પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિ કરવા 
લાગ્યા, તેથી અલ્પ સમયમાંજ તેમને પોતાના હૃદય કમળને વિષે બ્રહ્મતેજની 
મધ્યે રહેલા ભગવાન શ્રીલક્ષ્મીનારાયણનાં દર્શન થયાં."“ પ્રત્યક્ષ દર્શનથી 
રામાનંદ સ્વામીનો મનોરથ પૂર્ણ થયો અને પૃથ્વીપર તીર્થોમાં વિચરણ કરવા 
લાગ્યા, તેમજ તે તે તીર્થોમાં જે જે મુમુક્ષુ શરણે આવે તેમને વેષ્ણવી દીક્ષા આપવા 
લાગ્યા." હે રાજન્‌ ! આ પૃથ્વી ઉપર રામાનંદ સ્વામીએ જે જે મુમુક્ષુજનોને 
વેષ્ણવી દીક્ષા આપી હતી તે સર્વે સ્વધર્મમાં રહી નિદભપણે દેઢતાપૂર્વક ભગવાનની 


અ. ૧૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૭૫ 


સાક્ષાદ્ધમવરીક્ષાં ત્ત પ્રાપઘન્તાત્તિસળ વૈ । તતસ્તે તત્ર તત્રાસ્ય માદાત્યં બદુધોત્તિરે ॥ ૬૨ 
તુઇસ્ય સાક્ષાયતિમૂમિપસ્થ સોડનુત્રરેળાથ દરેડ પ્રસાલત્‌ । 
ઝાસીસ્ત્વ સિર્હમ્મસધર્મમરુ્મૃસ્ત્રિતાપપ્રથિત: પૂથિવ્યાન્‌ । ૬૨ 


// 2/7 77૮757” 7/7/૪7૪₹07ર% %727ર% ₹%77જ રળે 
47₹7%77ન્‍₹₹જ7/જઝ%7/૨7ર%/ઝર ૪77% ૪૦૪૨૭?-527%: // ₹૪ // 


પસ્નરશોડથ્યાય$ ॥ ૨૫ ॥ 
સુત્રત ડવત્તિ - 


પ્રતિણાં મછ્તીં તસ્ય વીક્ચાન્યે વૈષ્ળવા ગનાઃ | ત સેરદિરે મત્લસ્ળિ જમ્મિજા વિષયેષિળડ ॥ ૨ 


ભક્તિ કરવા લાગ્યા.*૦ ભક્તિ કરતા તે સર્વે દીક્ષિત મનુષ્યોને અલ્પ સમયમાંજ 
સાક્ષાત્‌ શ્રીનારાયણ ભગવાનનું દર્શન પ્રાપ્ત થયું, તેથી તે સર્વે ભક્તજનો તે તે 
સ્થળે જ્યાં તેઓ રહેતા હતા, ત્યાં ગુરુ રામાનંદ સ્વામીનો મહિમા ખૂબજ ગાવવા 
લાગ્યા.“ હે રાજન્‌ !પ્રસજ્ઞ થયેલા સાક્ષાત્‌ યતિરાજ ગુરુવર્ય શ્રીરામાનુજાચાર્યની 
પૂર્ણ કૃપાથી અને ભગવાન શ્રીલક્ષ્મીનારાયણની પૂર્ણ પ્રસન્ઞતાથી તેમજ નિ્દભપણે 
કરાતી ધર્મે સહિત ભક્તિના માધ્યમથી આ રામાનંદ સ્વામીનો પ્રતાપ અને પ્રભાવ 
આ પૃથ્વી ઉપર સર્વત્ર ખૂબ જ ફેલાવા લાગ્યો.૬૨ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%2૪૭/ 
*9%જ 2/ત2//2/%₹ન ન/જે 5%₹/%ક/ 55% 5ક-2૯/%/ 572/%/ન૮ 
2%/%ન/ %ન%/દ ૨/2%જું /%૪5%/૯૪/ કયું છે ૪/9 50૮-0 અક્ય/% કુઈ 
૭૦7. --૨૪-- 


ટદુયાસામુનિના શાપના પ્રભાવે રામાનંદ સ્વામીએ 
ભોગવેણું અપાર દુ:ખ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ ! લોકસમુદાયમાં અત્યંત વૃદ્ધિ પામેલી 
તે રામાનંદ સ્વામીની પ્રતિષ્ઠા અને પ્રભાવ જોઇને મત્સરગ્રસ્ત દંભી અને 


૧૭૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૪ 


સથા થથાપમાનઃ સ્થાછોજે તસ્ય તથા તથા । મિથ્યાંમિશંસનાવીસિ વિવ્ધુશ્ર વ્વધધાપયન્‌ ॥ ર 
પ્રતાપાતિશયં તસ્ય તથાપ્યક્ષીળમેવ તે | ર્ષ્ટ્વા તજી: શાસ્રવાવસ્તત્ર પ્રાપુઃ પરગયમ્‌ ॥ ર્‌ 
તલોડતિવ્તેધમાપન્તાસ્તાડનં ભર્ત્લનારિ તત । ત્તજીસ્તે સ તુ તત્લેદે નુદ્ધયાડડવન્ત્યજ્યવત્‌ ॥ ૪ 


જેસ્ત્નનનાથ ગટિતા ઞયશ્ચિપિટપાળયઃ । તસ્યોર્ધ્વપુળ્ટાળ્યામૃગ્યાત્રોટ્યસ્તુલયીસ્રગપ્‌ ॥ ૫ 
વમગ્નુર્વાસુહેવસ્ય સિહાસનમપિ જુધા | ઞરરત્રતિમાં જેનિત્તિત્યાર્સ્યા તસ્ય તોદ્ધતાઃ ॥ ૧ 


રૃત્થં સ રુર્ગનવુતમુપદ્રવમજારળમ્‌ । પ્રારવ્ધમોમં મન્વાનોડ્સક્યસિસ્નિડતરજ્ટુબિ ॥ ૭ 
ત્યવત્વા ₹માનુગાનાર્યવર્ત્મ સોપદ્રં બરિડ । મગન્તાસયળં ત્તિત્તે વૃત્ટાવનમુપાયયો ॥ ૮ 
વિષયાસક્ત જે અન્ય વેષ્ણવોના વેષમાં અસુરો હતા તે સહન કરી શક્યા નહિ. 
અને રામાનંદ સ્વામીનું જે જે રીતે અપમાન થાય તેવા તેવા ઉપાયો કરવા લાગ્યા. 
તેમના ઉપર મિથ્યાપવાદનું કલંક નાખવા લાગ્યા, અને પોતાના શિષ્યો પાસે પણ 
તે અસુરો મિથ્યાપવાદનું આરોપણ કરાવવા લાગ્યા.'૨ આવો મોટો ઉપદ્રવ 
કર્યો છતાં પણ રામાનંદ સ્વામીનો અત્યંત વૃદ્ધિ પામેલો પ્રભાવ લેશ પણ ક્ષીણ 
થયો નહિ. તેથી તેમને શાસ્મરાર્થમાં જીતવા પ્રયાસો કર્યા પરંતુ તેમાં પણ તેઓનોજ 
પરાજય થયો.” તેથી અતિશય ક્રોધે ભરાયેલા તે અસુરો રામાનંદ સ્વામીને લાકડી 
તથા ચીપિયાના માર મારવા લાગ્યા અને અનેકપ્રકારની ગાળો ભાંડી તિરસ્કાર 
કરવા છતાં પણ અવંતીનગરીના કદર્ય નામના બ્રહ્મદેવની જેમ રામાનંદ સ્વામી 
બધું જ સહન કરતા રહ્યા.” તેમાંથી કેટલાક દિગંબર, જટાધારી અને હાથમાં 
ચીપિયાધારી અસુરો આવી રામાનંદ સ્વામીના ઉર્ધ્વપુંડ્‌ તિલકને ભૂંસી નાખ્યાં 
અને તુલસીની કંઠી અને તુલસીની જપમાળાને તોડી નાખવા લાગ્યા. તેમાંથી 
કેટલાક ઉદ્ધત ઈષાખોર અસુરોએ ક્રોધથી ભગવાન શ્રીવાસુદેવનું સિંહાસન પણ 
તોડી નાખ્યું અને કેટલાક નિત્ય પૂજાની ભગવાનની મૂર્તિને હરી ગયા.“ 
વૃંદાવનમાં આગમન અને શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષ દર્શનઃ- સુવ્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે અસુરોએ અકારણ કરેલા ઉપદ્રવને પોતાનુંપ્રારબ્ધ 
માની રામાનંદ સ્વામી કોઈ ન ઓળખી શકે તેવાં ચિહ્નો ધારણ કરી અલક્ષ્યલિંગે 
આ પૃથ્વી પર વિચરવા લાગ્યા.* ઉપદ્રવને કારણે રામાનુજાચાયંના સાંપ્રદાયિક 
ઉધ્વપુંડ્‌ ચિહ્યોને ઉપરથી છોડી ચિત્તમાં શ્રીમજ્ઞારાયણનું સ્મરણ કરતા કરતા 
વૃંદાવનમાં આવ્યા.“ તે વૃંદાવનતીર્થમાં રામાનંદ સ્વામી પ્રતિદિન યમુનાજીમાં 
સ્નાન કરી પોતાનો નિત્યવિધિ કરતા હતા. અને વૃંદાવનનાં દરેક મંદિરોમાં શ્રીકૃષ્ણ 


અ. ૧૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૭૭ 


પ્રત્યટં યમુનાયાં સ સ્તાત્વા જૂત્વા ત્ત નૈત્યજમ્‌ | મસ્ત્રિષુ સમમેષુ તજે શ્રીજુષ્ળફર્શનમ્‌ ॥ ૨ 
અપરણ ત્ર શુશ્રાવ શ્રીમદ્ધામવતં નૃપ ! | વાસ્યમાનં તત્ર તત્ર પરાળ વૈષ્ળવેદ્દિગેડ ॥ ૨૦ 
ણવ તિવસતસ્તસ્યાતક્યતિુસ્ય સન્મતેઃ । મસ્છિ જખ વિવૃદ્ધાડભૂરધ્યો તં તાનુવાસરમ્‌ ॥ ૨૨ 
તસ્મૈ પ્રસન્નો ભમવાન્સમાધો નિગર્શનમ્‌ | રહૈ રસેશ્ચરીજાન્તો વૃન્સાવનવિટારજુત્‌ ॥ ૨૨ 
"્‌ઝામેળેવ મનસા શ્રીજુખમેતિ ગપન્‌ દ્રિ | સ્જુરિતિ સટસાડપશ્યવ્વણગ્યોતિસ્નન્તજમ્‌ ॥ શ્ર 
શ્રીરાધાસ હિત જુષ્નં તત્રાદ્રાક્ષીન્નનોઇરમ્‌ | મુરલી વાલ્યન્તં તત દ્િમુગ શ્યામસુન્ટ્સમ્‌ ॥ ૨૪ 
તન્વર્યસમાજલ્યં નાનાભૂષળભૂષિતમ્‌ । જિર્સીરિનં વૈગયત્તીં વિદ્રતં માતિજાં મલે 1 ૨૪ 
તં રૂષ્ટ્વા પ૫રમાનન્ત પ્રાપ મત્તરટ્યં તતઃ 1 પુસ્ષોત્તમસખ્રાપ્યા સ્વં ત્ત પૂર્ણમમન્યત । ૨૬ 
પરમાત્માનું દર્શન કરવા જતા.“ હે રાજન્‌ ! બપોર પછીના સમયે રામાનંદ 
સ્વામી વેષ્ણવ વિપ્રો દ્વારા તે તે મંદિરોમાં વંચાતી શ્રીમદભાગવત પુરાણની કથાનું 
શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરતા હતા.'* 

હે રાજન્‌ ! અલક્ષ્યવેષે વૃંદાવનમાં નિવાસ કરીને રહેલા સદબુદ્ધિ 
શ્રીરામાનંદ સ્વામીની શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે ભક્તિ અતિશય વૃદ્ધિ પામી તેથી 
દરરોજ તેનું હૃદયમાં ધ્યાન કરતા હતા.'પ તે કારણે રાસેશ્વરી રાધાના પતિ 
ભગવાન શ્રીવૃંદાવનવિહારીએ સ્વામી ઉપર અત્યંત પ્રસજ્ઞ થઇને ધ્યાનરૂપ 
સમાધિમાં પોતાનું પ્રત્યક્ષ દર્શન આપ્યું.૫૨ એકાગ્રમનથી શ્રીકૃષ્ણ... શ્રીકૃષ્ણ... 
આ પ્રમાણે પોતાના હૃદયમાં જપ કરી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક હૃદયકમળમાં 
પ્રગટ થયેલો અનંત અપાર બ્રહ્મતેજનો સમૂહ જોયો. તે તેજના મંડળને વિષે 
શ્રીરાધાએ સહિત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન થયાં, તે ભગવાન કેવા હતા તો 
દ્વિભુજ, મોરલીને વગાડતા, શ્યામ સુંદર અને અત્યંત મનોહર એવા તે પ્રત્યક્ષ 
ભગવાનને જોયા.'**વળી તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન નટવરની સમાન વેષધારી, અનંત 
આભૂષણોથી વિભૂષિત હતા. મસ્તક ઉપર મુગટ ધારણ કર્યો હતો, કંઠમાં 
વેજયંતીમાળાને ધારી રહ્યા હતા. આવા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણનાં દિવ્ય દર્શન 
કરી રામાનંદ સ્વામી પરમ આનંદને પામ્યા, અને એ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 
થકી રામાનંદ સ્વામીએ બે મંત્રો પ્રાપ્ત કર્યા. આવી રીતે ભગવાન શ્રીપુરુષોત્તમ 
નારાયણની પ્રત્યક્ષ પ્રાત્તિથી પોતાને આત્મારામ અને પૂર્ણકામ માનવા લાગ્યા.૧૫" 
૧૬ આવી રીતે જ્યારે જ્યારે રામાનંદ સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા 
ત્યારે તેમનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થતું અને પૂજાના સમયે પણ મૂર્તિ સ્વરૂપમાંથી અચાનક 


૧૭૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૫ 


ણવ યત યલડધ્યાયત્ત ટ્ટ્શ તવા તવ | ગર્તાયાં સ્જીર્તિં તં ત પૂગાજલેડપ્યવૈક્ષત ॥ ૨૪ 
પૂગોપદારત્રત્યક્ષં સ ર્ટાવનુવાસરમ્‌ । પ્રીત્યા મમવતે તસ્મૈ તત ગાપ સ સિર્વૃતિમ્‌ ॥ ૨૮ 
સાક્ષાત્ઝુખ્નોક્ષળાનન્સે સિસાધિશ્ર સ વખિરટ્‌ | તહિસ્છયેવ સ્વમવેત્તતેજાસ્તિજમુજીવમ્‌ ॥ ૨૨ 
સુર્ગનોપદ્રવં ત ત્ત રુર્વાસ:શાપસમ્મવમ્‌ | વિવેલથ મુળા બેગે શ્રીુષ્ન સ્વેછટેવતામ્‌ ॥ ૨૦ 
તતો હિતાય ખીવાનાં જુષ્ળેન સ્થાપન બુવિ | ગૃતતં સ્વસ્ચેતિ સંસ્મુત્ય તરેવ સ સમાત્તસ્ત્‌ ॥ ર૨ 
સસ્છાસ્રભમવદ્વાવચસારમાળય તત્ત્તત: । નવીન સન્રણયં સ્વં બવન્ધ નૃપ ! સિર્ભયમ્‌ ॥ રર 
ખીવેશમાયાસપાળાં નિર્ણય પ્રાયશઃ સ તુ । રમાનુગાનાર્યનૃતમન્થોસ પ્રત્યપાલ્યત્‌ ॥ રર 


પ્રગટ થયેલા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં હતાં.'? પ્રતિદિન પૂજાના 
સમયે મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થયેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પ્રીતિપૂર્વક પૂજાના ઉપચારો 
અપણ કરી રામાનંદ સ્વામી પૂજતા હતા, અને ભગવાન પણ પ્રત્યક્ષપણે તે 
સ્વીકારતા, તેથી રામાનંદ સ્વામી પરમ સુખના મહાસાગરમાં લીન થઇ જતા 
હતા.*/ 

સ્વને ઉધ્ધવસ્વરૂપનું જ્ઞાન અને ઉધ્ધવસંપ્રદાયની સ્થાપના:- 
સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાથી વણિરાટ 
શ્રીરામાનંદ સ્વામીના અંતરમાં આનંદ વ્યાપ્યો અને તેમનું મન સર્વે ચિંતાથી મુક્ત 
થયું, તથા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ઈચ્છાથી પોતે શ્રીકૃષ્ણના પરમ એકાંતિક સખાભક્ત 
અને તિરોધાન સમયે પોતાનું જ્ઞાન આપી બદરિકાશ્રમમાં જેને મૂકવામાં આવ્યા 
હતો, તે ઉદ્ધવજી હું છું, આવું જ્ઞાન થયું. અને દુર્જનોનો જે ઉપદ્રવ થયો છે તે 
પણ દુર્વાસામુનિના શાપને કારણે થયો છે, તેવું પણ રામાનંદ સ્વામીને જ્ઞાન થયું, 
અને ત્યારથી પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું અતિ આનંદપૂર્વક ભજન સ્મરણ 
કરવા લાગ્યા.૨૦ અનંત જીવોના આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાને વાસ્તે ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણે મને આ પૃથ્વી ઉપર મૂકયો છે, તેનું સ્મરણ કરતા શ્રીરામાનંદ સ્વામી તે 
અનંત જીવોનું કલ્યાણ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા.*૧ હે રાજન્‌ !સત્શાસ્ત્રોમાંથી 
ભગવાનના વચનોનો સાર સાર તત્ત્વ પૂર્વક સ્વીકારી શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ 
નિર્ભયપણે પોતાના નવીન સંપ્રદાયની ભગવાનની ઇચ્છા મુજબ સ્થાપના કરી.૨૨ 

ઉધ્ધવસંપ્રદાયનું આગવું લક્ષણઃ- આ નવીન સંપ્રદાયમાં જીવ, 
ઇશ્વર અને માયાના સ્વરૂપના નિર્ણયમાં રામાનુજાચાર્યના ગ્રંથોમાં કરેલા નિર્ણયનું 


અ. ૧૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૭૯ 


સ્વવળાત્રમધર્મેળ યુત્ા શ્રીસાધિવ્ાપતે: 1 પસ્છિડ જાર્યા ર્હેત્યેતછક્ષળ હુદ્ધવાધ્વન ॥ ર૪ 

મુમુક્ષગ્છઃળાપત્નાસ્તરેવોપર્શિન્સ્વયમ્‌ । પ્રાજ સ્વાનુમૂતે તત્સ્થાને પ્રીત્યેઈ માસમાવસત્‌ ॥ ર" 
સ તેથિવ્તે વળિવસે મુમુક્ષૂન્‌ શ્રીરુષ્ળમિ મમયન્સધર્મામ્‌। 
પ્રા્ોડભવત્તગૃપ ! તોર્થરાનં ધર્ષઃ સિષેવે તમિતિ છાવેહિ ॥ ર૬ 


// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹707ર% %727ર% ₹%77જર 
2%જ૪%૪૪૦૪૦/ત7૪ર₹7-77% ₹૪૨₹7:527%7 // ?૧ // 


જ રામાનંદ સ્વામીએ બહુધા પ્રતિપાદન કરેલ છે.૨* “પોતે પોતાના વર્ણાશ્રમના 
ધર્મમાં રહીને જ શ્રીરાધિકાના પતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની દઢ ભક્તિ કરવી,” 
એજ આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું અસાધારણ લક્ષણ જાણવું.૨* સ્વયં રામાનંદ સ્વામી 
પણ શરણે આવતા મુમુક્ષુજનોને પોતાના સંપ્રદાયના અસાધારણ લક્ષણરૂપ સ્વધર્મે 
સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો જ ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. અને પોતાના પૂર્વ 
અવતાર ઉદ્ધવજી સ્વરૂપે અનુભવેલા પ્રસિદ્ધ સ્થાન તે વૃંદાવનતીર્થમાં એક માસ 
પર્યત નિવાસ કરીને રહ્યા. આવી રીતે તે શ્રીરામાનંદ સ્વામી તીર્થોને વિષે 
ફરતાફરતા અને મુમુક્ષુઓને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ધર્મે સહિત જ ભક્તિ કરવાનો 
બોધ આપતા આપતા, તે પ્રસિદ્ધ તીર્થરાજ પ્રયાગક્ષેત્રમાં પધાર્યા અને ત્યાં ધર્મદેવનું 
મિલન થયું. આવા રામાનંદ સ્વામીનું ધર્મદેવ સેવન કરતા હતા, આ પ્રમાણે 
રામાનંદ સ્વામી વિષયક પૂછેલા ચાર પ્રશ્નોનો આ ઉત્તર છે, તે તમે જાણો.૨* 
૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/ટેક૪ય/ 
5/%જ 2૮2/0/%૬%ન ન/ઝે £/%₹/2%/ 5%» 552૪/%/ 6% 27/૪૮/57? 
5૯/જેજું /%3%૪ કયું છે ન/% 5૮2%) અક્ય/% જૂજ ૦). --૨૪-- 


૧૮૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૬ 


ઝવાત્ત - 
પાલ્સવાઇન જુર્વસ્તસ્યાસાવેજલા નિશિ | સ્વખે ર્શે શ્રીજુષ્નં તેગોમળ્ડલમધ્યમપ્‌ ॥ ૨ 
તં રૂષ્ટ્વા પરમાશ્ચર્ય પ્રસાર તસ્ય તં વિટ્ન્‌ | મુનેસ્તતસ્તમેવેજ સહર સિશ્ચિજાય સઃ ॥ ર 
સર્વભાવેન શરળ તમેવ પ્રતિપલ ત્ત । તસ્માદ્ધમવતીં હીક્ષાં સભાર્ય: સોડ્મઈીશુપ ! ॥ ર્‌ 


ઝણક્ષસે ગૃૂષ્ળમત્રૌ તસ્મૈ સોડપિ મુમુક્ષવે | ૩પાર્શન્મુનિર્લત્વા તુતસીવાઇગે સગૌ । ૪ 
શ્રીુષ્નેત્તિ ત્વમાટ્શ્રિ મતિમદટ્યયમન્તતઃ 1 મતુરાથ ડૃતિપ્રોસ્મે વૈષ્ળવત્વવિધાપજ$ ॥ છ 
ત્રજ્ાઇમાટિ ત્ત પત્‌ રનત જુખતિ તત્પરમ્‌ । સોડસ્મીત્યુત્તે દ્વિતીયોડપષિ મતુરિછિજલપ્રટડ ॥ ૬ 


અધ્યાય -૧૬ 


ઘમદેવો રામાનંદ સ્વામીને ગુરુ તરીકે સ્વીકાયા અને 
મંગ્રટીક્સા ગ્રહષ્ડ૩7ા કરી. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !એક વખત રાત્રીને વિષે ધર્મદેવ શ્રીરામાનંદ 
સ્વામીની ચરણચંપી કરી રહ્યા હતા. ત્યારે તેમની ઇંદ્રિયોની વૃત્તિ અંતર સન્મુખ 
થઇ ને સ્વપ્ર થયું, તે સ્વપ્રમાં તેજના મંડળને મધ્યે બિરાજતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં 
પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં. પરમ આશ્ચર્યકારી મૂર્તિ એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન 
થયાં તેને ધર્મદેવ શ્રીરામાનંદ સ્વામીની કૃપાનું ફળ માનવા લાગ્યા અને તેમને જ 
એક પોતાના ગુરુ તરીકે સ્વીકારવાનો નિશ્ચય કર્યો. હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી ધમંદેવ 
પોતાના પત્ની ભક્તિદેવીની સાથે સર્વભાવે રામાનંદ સ્વામીનું શરણું સ્વીકારી 
તેમના થકી ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ કરી.” 

અને રામાનંદ સ્વામીએ પણ ધમંદેવને ખરા મુમુક્ષુ જાણી તુલસીના 
કરાષ્ઠની બેવડી કંઠી ધારણ કરાવી તેમને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના બે અષ્ટાક્ષર મંત્રનો 
ઉપદેશ કર્યો.* તેમાં પહેલા મંત્રમાં પ્રથમ “શ્રીકૃષ્ણ' અને પછી “ત્વમ્‌' પદ અને 
પછી “ગતિઃ” પદ અને છેલ્લે “મમ' એ રીતના બે મકારવાળું પદ જેમાં આવેલું છે 
એવા વેષ્ણવધર્મની સિધ્ધિ કરાવનાર એવા પ્રથમ અષ્ટાક્ષર મંત્રનો ઉપદેશ કર્યો. 
અને ત્યારપછી બીજો અષ્ટાક્ષરમંત્ર કે જેને વિષે “બ્રહ્માર્હ' એ પદ પ્રથમ છે અને તે 
પછી “દા' પદ જેના છેડે છે એવું “શ્રીકૃષ્ણ' પદ આવે છે તે પછી “સોડસ્મિ' એવું 
પદ જેના અંતભાગમાં આવેલું છે એવા આ સમગ્ર મનોરથોને પૂર્ણ કરનાર આવા 


અ. ૧૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૮૧ 


ઝાય: શરળનત્તોડત્ર સામાન્ય રતિ વમેલિતઃ । દ્તિચસ્તુ મણામત્તો વિશેષ રતિ વિદ્ધિ મોઃ ॥ ૭ 
તતસ્તસ્મૈ ત્ર સદ્ધ્માન્‌ પાળનીયાન્મુમુક્ષુમિ । ૩પાર્રિશ ચેસ: પૂગ્યોડત્ર સ્થાત્‌ પત્ર તત ॥ ૮ 
સભ્રલવેડસ્મહીયેડસ્મિન્સસ્થિતા થે તુ પૂ₹ષાઃ । ભવેયુશ્ર સ્ત્રિયસ્તેષાં સિયમાત્ુળું વસ્તિ ત્તે ॥ ૨ 
સેવતાપિત્યામાર્થમપિ જસ્યાપિ હેહિન: । છમપિ હિંસા ત જર્તવ્યા હૌક્ષાં જાર્ષખ્નીમુપાશ્રિતેડ ॥ ૨૦ 
હ્‌ઝાલશવિધં મસ સુરા ત્ત ત્રિવિધા દંગ ! | આપસ્પિ ન વૈ વેયા નાસ તત્સ્યુછધોષધમ્‌ ॥ ૨૨ 
ભક્ષળીયં ત વૈ માસં ચસશિઇમપિ છત । ધર્માર્થમપિ પિપ્રેન્દ્ર ! ન જાર્ય સ્તેનજર્મ ત ॥ ૨૨ 
પરસ્રીમમનં પુસા સ્ત્રિયા લન ત્ત ન છસિત્‌ | ગાસ્સઝુસ્તથા માર્યા ન જાર્વોડષિ મછાપરિ ॥ શરૂ 
મુહીતર ગાશ્રમિળો યે સ્યુસ્તેસ્ત્વછધા દ્િગ ! | સસ? સ્ત્રિયા ન જ્તવ્યો મર્યારેષા સનાતની ॥ ૨૪ 


બીજા મહામંત્રનો પણ ધર્મદેવને રામાનંદ સ્વામીએ ઉપદેશ કર્યો." તેમાં પ્રથમ 
મંત્ર છે તે શરણાગતિમંત્ર છે અને તે સામાન્ય દીક્ષા માટે છે. અને બીજો મંત્ર છે તે 
મહામંત્ર કહેવાય છે અને તે મહાદીક્ષાના અધિકારી મનુષ્યોને ઉપદેશ આપવા 
માટેનો મંત્ર છે એમ, હે ધર્મદેવ ! તમે જાણો. (સામાન્ય દીક્ષા અને મહાદીક્ષાનું 
વિવેચન ચોથા પ્રકરણમાંથી સ્પષ્ટ જાણી લેવું. ) 

ગુરુએ ઉપદેશેલો ભાગવતધર્મઃ- બે મંત્રોનો ઉપદેશ આપ્યા 
પછી શ્રી રામાનંદ સ્વામીએ ધર્મદેવને મુમુક્ષુજનોને પાલન કરવા યોગ્ય 
ભાગવતધર્મનો ઉપદેશ આપવા લાગ્યા, જે ધર્મનું પાલન કરવાથી મનુષ્ય આલોક 
તથા પરલોકમાં પૂજ્ય બને છે.” હે ધર્મદેવ ! આપણા આ ઉદ્ધવસંપ્રદાયમાં રહેલા 
પુરુષો અને સ્ત્રીઓના નિયમો હું તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો.“ શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનની સામાન્ય કે મહાદીક્ષાને પામેલા મારા આશ્રિત ભક્તજનોએ દેવતા 
અને પિતૃના યજ્ઞને અર્થેપણ કોઈ જીવપ્રાણી માત્રની હિંસા ક્યારેય કરવી નહિ.** 
હે વિપ્ર!અગિયાર પ્રકારનું મધય અને ત્રણ પ્રકારની સુરાનું આપત્કાળને વિષે પણ 
પાન કરવું નહિ, તથા સુરા અને મધ-માંસ મિક્ષિત ઔષધનું પણ સેવન કરવું 
નહિ.** અને વળી હે વિપ્રેન્દ્ર ! યશની પ્રસાદીભૂત હોય તો પણ માંસ ક્યારેય 
ખાવું નહિ. અને ધમને અર્થે પણ ક્યારેય ચોરીનું કર્મ કરવું નહિ.*૨ હે ધર્મ ! સવે 
વર્ણના પુરુષોએ દેવ, બ્રાહ્મણ અને અગ્નિની સાક્ષીએ પરણેલી સ્ત્રી સિવાયની 
પરસ્ત્રીનું ગમન ક્યારેય કરવું નહિ. તેમજ સર્વે સ્રીઓએ મહા આપત્કાળમાં પણ 
જારપુરુષોનો સંગ ક્યારેય ન કરવો.** 

હે ધર્મદેવ ! ગૃહસ્થાશ્રમથી ઈતર આશ્રમમાં રહેલા બ્રહ્મચારી, ત્યાગી 


૧૮૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૬ 


પુંસાડથ વિધવાસ્નર્શઃ પુંસઃ સ્મર્શસ્તથા તયા । વુદ્ધચા ન જાર્યઃ સ્મર્શશ્ર ત્યામિનઃ સધવસ્ત્રિયા ॥ ૨૫ 
ઝાત્મઘાત્સ્તુ તીર્થેડષિ નુદ્ધયા જાર્યો ન જહિસ્તિ । મિત્તસન્માર્યમર્યાતસ્છુવ્યા યુષ્નજથા ન ત્ત ॥ ૬૬ 
સુષ્ળપ્રાસાર્વાત્વાહિમાદાત્મ્યેનાપિ જહિસ્તિત્‌ । સ્વગાતિબ્રશજરળં વર્તવ્ય જર્મ નૈવ ત્ત ॥ ૨૭ 
મિથ્યાપવાલે નાસિપ્યોડન્યસ્મિન્સ્વસ્યાષિ વૃત્તવે । પાપાત્મનાં ન જર્તવ્વ: સજ્ઞો વ્યસનિનાં તથા ॥ ૨૮ 
તપસ્વી ત્રોધયુત્તો યઃ જીષ્ળભસ્છશ્ર જામવાન્‌ । સ્વધર્મસ્થોડપ્યભત્છો યસ્ત્થામી સોભયુતશ્ર થડ ॥ ૨૨ 
સો 1₹3 શિષ્યવર્મ સ્વં ચથાશાજ્તં ન વર્તયેત્‌ । યશ્ચ સાની સ્વયં ભૂત્વા [િન્સાસુત્ઇચાડડનુમતિ ઈરેડ ॥ ૨૦ 
તતેષામપિ ષળ્નાં વૈ સુ: સન્મતિથળ્ડન; । ઞસત્લસ્રૂ ફવ ત્યાગ્યઃ સ્વક્ષેમાય મુમુક્ષુમિ; ॥ ર૨ 
રેવતાનાં તત તીર્થાનાં વેહાનાં ત મવામપિ । બ્રાણળાનાં તત સાધૂનાં સિન્ણા જાર્યા ત ધમિળામ્‌॥ રર 
કોઈ પણ પુરુષોએ અષ્ટપ્રકારે સત્રીઓનો ત્યાગ રાખવો. આ સનાતન મયાંદા 
છે.** અને ગૃહસ્થાશ્રમી પુરુષોએ પણ પોતાના સમીપ સંબંધ વિનાની વિધવા 
સ્ત્રીઓનો જાણીને સ્પર્શ ન કરવો. અને વિધવા સ્ત્રીઓએ પણ પુરુષનો જાણીને 
સ્પર્શ ન કરવો. તેવીજ રીતે સધવા નારીએ પણ સાધુપુરુષોનો જાણીને સ્પર્શ ન 
કરવો.* તેમજ જાણી જોઇને તીર્થને વિષે પણ ક્યારેય આત્મઘાત ન કરવો. તથા 
સદ્ધર્મની મર્યાદા તોડનારા પુરુષથકી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની કથા વાર્તા મહિમા 
વિચારીનેપણ સાંભળવી નહિ.** તેમજ ભગવાનના પ્રસાદીભૂત અજ્ઞના માહાત્મ્યે 
કરીને પણ પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મથી ભ્રષ્ટ થવાય તેવું ભોજન લેવારૂપ કર્મ ક્યારેય 
પણ કરવું નહિ.** 

પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિને અર્થેપણ કોઈના ઉપર મિથ્યાપવાદનું આરોપણ 
કરવું નહિ. તથા પાપી તથા વ્યસની જનોનો સંગ કરવો નહિ, તેમજ તપસ્વી હોય 
પણ ક્રોધે યુક્ત હોય, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ભક્ત હોય પણ કામે યુક્ત હોય, 
સ્વધર્મનિષ્ઠ હોય પણ જો ભગવાનનો ભક્ત ન હોય, ત્યાગી હોય પણ જો લોભે 
યુક્ત હોય, ગુરુ હોય અને પોતાના શિષ્ય સમુદાયને શાસ્ત્રની મર્યાદામાં વર્તાવતા 
ન હોય, આ છ પ્રકારના મનુષ્યોનો સંગ સન્મતિને નાશ કરનાર છે. માટે મુમુક્ષુ 
ભક્તજનોએ અસત્પુરુષના સંગની માફક જ આ છ પુરુષોના સંગનો પોતાના 
કલ્યાણને ઈચ્છતા એવા પુરુષે ત્યાગ કરવો. 

દેવતા, તીર્થ, વેદ, ગાય, બ્રાહ્મણ, સાધુ અને ધાર્મિક પુરુષની નિન્દા 
ક્યારેય પણ કરવી નહિ. અને જે શાસ્ત્રને વિષે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દિવ્ય સાકાર 
સ્વરૂપનું ખંડન કરવામાં આવ્યું હોય તેવાં શાસ્ત્રોને ક્યારેય માનવાં નહિ અને 


અ. ૧૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૮૩ 


સત્ર શ્રીજુષ્ળતેવસ્ય સ્થાત્લાજારત્વર્વળ્ડનમ્‌ | તસ્છાસ્રં નેવ મત્તવ્યં ન શ્રોતવ્યં ત જહિસ્તિ ॥ રર 
ઝાયુધં તત વિષ ગાત પક્તિમત્લ્યાટિવન્ધજુત્‌ । જસ્મેસ્િટ્ષિ નો રેય દિસામૂતં યતોડસ્તિ તત્‌ ॥ ર૪ 
ત્રાણળેનાશ્રમવતા ધાર્ય નૈવાયુધં તિત્‌ । ગીવદિસાવજરં યત્તુ તત્તત છ1પિ ત જિસન ॥ રણ 
પ્રાતઃ સ્ાત્વા તોર્ધ્વપુળ્ટુ જર્તવ્યં પ્રતિવાસરમ્‌ | જુખષ્ળપ્રસાહિમન્ધેન તોપીત્તન્ટ્નેન વા ॥ ર૬ 
પુખ્ટ્દ્રવ્વળ તન્મધ્યે પુસા વર્તુલત્ન્દ્રજ: 1 રાધાલક્મીપ્રસારેન જર્તવ્ય: જીડ્જુમેન વા ॥ ર૭ 
મુષ્ળપૂગાવશિષ્ઠેન ત્તન્ટ્નેન સુવાસિની । નાર્રી તુ મુર્યાટૂયે ત્તન્દ્રજં પ્રતિવાસરન્‌ ॥ ર૮ 
રાધાપૂગનશિષેન જાશ્મીરેળ ત્ત સાન્વદમ્‌ | મધ્યરેશે તલાટ્સ્ય જુચાદ્તુલત્તન્દ્રજમ્‌ ॥ ૨૨ 
રાધાજી ખાર્ત્ાવશિઈ ઝુફ્યુમં તન્ટ્નં તથા | મિશ્રીજુત્યાલ્પજં જુર્યાટ્િધવા તન્દ્રજ મલે | રૂ૦ 
સથાધિવાર સન્ધ્યારિ તતઃ જુત્વેવ નેત્યજમ્‌ । રાધિજાજુખ્ળયોરસ્તા સર્વે: જાર્યા યથાવિધિ ॥ ર? 
પસ્નાધ્યાથી રસીના શ્રીમદ્ધમવતોરિતા । પહનીયા પ્રતિર્નિં રાધાજી ષ્ળં સમર્સ્ય ત્ર ॥ રર 


સાંભળવાં પણ નહિ.૨*-૨૩ આયુધ, ઝેર અને પક્ષી તથા માછલાંને પકડવાની 
જાળ વગેરે હિંસામૂલક સાધનો કોઇને દાનમાં કે વેચાતાં આપવાં નહિ, કારણ કે 
આ સાધનોથી હિંસા થાય છે.** બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં રહેનાર બ્રાહ્મણે ક્યારેય 
આયુધ ધારણ કરવાં નહિ, તેમજ જે વસ્તુથી જીવની હિંસા સંભવિત હોય તેવી 
વસ્તુનુંધારણ ક્યારેય કરવું નહિ.ચપ પ્રતિદિન પ્રાતઃ સ્નાન કરી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની 
પ્રસાદીભૂત ચંદન અથવા ગોપીચંદનથી પુરુષોએ ઊધ્વપુંડ્‌ તિલક કરવું. અને 
તિલકની મધ્યે ચંદન અથવા ગોપીચંદનનો ગોળ ચાંદલો કરવો, અથવા રાધા 
લક્ષ્મીના પ્રસાદીનું કુંકુમ તેનાથી પણ ગોળ ચાંદલો કરવો.૨5૨? 

સધવા નારીએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરતાં બાકી રહેલ પ્રસાદીભૂત 
ચંદનથી પ્રતિદિન પોતાના હૃદયમાં ચાંદલો કરવો. તથા રાધાજીની પૂજા કરતાં 
બાકી રહેલ પ્રસાદીભૂત કુંકુમથી લલાટને મધ્યે ગોળ ચાંદલો કરવો.૨“** અને 
વિધવા નારીઓએ રાધાકૃષ્ણની પૂજા કરતાં બાકી રહેલા પ્રસાદીના કુંકુમ અને 
ચંદનનું મિશ્રણ કરી કંઠમાં નાનો એવો ચાંદલો કરવો.*૦ આ પ્રમાણે પોતપોતાના 
નિયમ મુજબ તિલક અને ચાંદલો કરી સૌએ પોતાના અધિકાર મુજબ સંધ્યાવંદન 
આદિ નિત્યકર્મની સમાપ્તિ કરી શાસ્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે શ્રીરાધાકૃષ્ણનું પૂજન 
કરવું.** પૂજન કર્યા પછી શ્રીમદ્‌ ભાગવતને વિષે વર્ણવેલ રાસલીલાના પાંચ 
અધ્યાયોનું પ્રતિદિન અધ્યયન કરવું.* પ્રતિદિન સમગ્ર રાસ પંચાધ્યાયીનો પાઠ 
કરવા અસમર્થ પુરુષે તેના એક અંતિમ અધ્યાયનો દરરોજ પાઠ કરવો, તેમ 


૧૮૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૬ 


સમપયા ગશસુસ્તુ પહે તસ્ય: સ (૧૦૧૫ | પહેત્તલસ્તિમાધ્યાયં તાવતા તસ્ય તત્ઝસમ્‌ ॥ ર્ર 
સ્વસ્વશસ્છચનુસારેળ તન્મત્રસ્ય ગપોડન્વટમ્‌ | સિયમેનેવ જ્તવ્યો હ્તા નિશિ ત્ત ભતત? ॥ રૂ૦ 
શ્રીયુષ્ળનામમન્રશ્ર ત્ર સજલેસષિ । વોર્ત્યઃ સ્મર્યડ સર્વજાતં હીક્ષામેતાં સર્માશ્રતેડ ॥ રેપ 
સ્વજળ્ઝપસ્વિતિન્યૌ તુતસીજાઇગે સગૌ | યસોપવીતવત્તિત્યં ધાર્યે સૂક્તમળી શુમે । રૂ૬ 
તુતસ્યતામે દ્રે માલે દ્નૈશ્રન્ટ્નજાઇએગે | ધારળીયેડથ શૂટ્વેસ્તુ સિત્યં સન્ટ્નજાઈગે ॥ રૂ૭ 
સખ્ાંપ્રિસ્ચર્શનં પૂર્વ જારયિત્વેવ માતિવા । સર્વાપિ વળ્ડે સન્ધાર્યા પુમ્મિઃ સ્રીમિશ્વ સર્વવ ॥ ર૮ 
ધર્માનિતાન્‌ પાતવદ્દ્િઃ પુમ્મિઃ સ્્રીમિશ્વ સિત્યણ । ભત્છચા નવાસવા જુષ્ળો ભગનીય તિ સ્થિતિ ।રૂ૨ 


સુવ્રત ઝ્વાત્ત 
હવ ધર્માનહિસાવીસ્તસ્મે સર્વાન્સયોષિતે । ૩પારિશ્ય પુર્શ્ર્યાવિધિ ત્તાહ સ મત્તરયૉઃ ॥ ૪૦ 


કરવાથી પણ સંપૂર્ણ રાસલીલાના પાઠનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.** પોતપોતાની શક્તિ 
અનુસાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અષ્ટાક્ષરમંત્રનો નિયમ અને ભક્તિપૂર્વક નિત્યે 
રાત્રી દિવસ જપ કરવો.** આ ઉદ્ધવસંપ્રદાયની સામાન્ય કે મહા ભાગવતી 
દીક્ષાને પામ્યા હોય એવા અમારા સમગ્ર આશ્રિતજનોએ “શ્રીકૃષ્ણ' એવા ત્રણ 
અક્ષરના મંત્રનો જપ સર્વકાળે કર્યા કરવો. અને સર્વકાળે તે મંત્રનું સ્મરણ પણ 
કર્યા કરવું.*૫ વળી દીક્ષા પામેલા સર્વેએ પોતાના કંઠને વિષે સુખેથી ફરતી રહે 
તેવી તુલસીના કાષ્ઠમાંથી બનાવેલી સૂક્ષ્મ પારાવાળી ભગવાનના ચરણમાં 
પ્રસાદીભૂત કરેલી શુભ બેવડી કંઠી જેમ યજ્ઞોપવિત અખંડ ધારણ કરવાની હોય 
છે તેમ નિત્યે ધારણ કરવી.** દ્વિજાતિ ત્રણ વર્ણના જનોએ તુલસીની કંઠી જોન 
મળે તો ચંદનના કાષ્ઠમાંથી બનાવેલી બેવડી કંઠી ધારણ કરવી. તેમજ શૂદ્ર વર્ણના 
મનુષ્યે સદાયને માટે ચંદનના કાષ્ઠમાંથી બનાવેલી બેવડી કંઠી ધારણ કરવી. 
સર્વે સ્રી, પુરુષોએ હમેશાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ચરણની પ્રસાદી કરાવીને જ સર્વે 
પ્રકારની કંઠી કંઠને વિષે ધારણ કરી રાખવી.*“ આ કહેલા સમસ્ત ધર્મોનું પાલન 
કરનાર સ્ત્રી અને પુરુષોએ નિરંતર નવ પ્રકારની ભક્તિદ્વારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું 
ભજન સેવન કર્યા કરવું. આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની રીત છે.ગ૯ 

રામાનંદ સ્વામીએ ધમંદેવને દીક્ષા આપવાનો આપેલો 
અધિકારઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ભક્તિદેવીની સાથે 
ધર્મદેવને અહિંસાદિક સર્વપ્રકારના ધર્મનો ઉપદેશ આપીને ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ 
બજ્ઞે અષ્ટાક્ષરમંત્રના પુરશ્વરણનો સમગ્ર વિધિ કહ્યો છે.“” આ રીતે સ્વધર્મ, 


અ. ૧૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૮૫ 


સ્વધર્મસ્ઞનવૈરાન્યોષેતાં શ્રીરાધિજાપતે: । અનન્યમજિ સાજ્ઞાં સ ૩પાટ્શ્યેટ્મૂત્તિવાન્‌ ॥ ૪૨ 
ધન્યોડસિ દ્િગવર્ય ! ત્વં ત્રેયસે યતસે યત । ત્વચિ સત્તિ મુળા યે તે હેરિનામતિટુર્ભમા; ॥ ૪૨ 
મસ્છિષ્યાળાં દિ સર્વેષાં માન્યો મુછ્યશ્ સન્મતે ! । ભવિતા ત્વં યતો ગ્યેછચં ગુળેરેવાસ્તિ નોડધ્વનિ ।ર્‌ 
મૂછ મત્વા સમાર્યસ્ત્વં મછામન્ત્રં ગષેઃ સહા । ૩પારિશેશ્રાશ્રિતેભ્યો યથાયોન્યં મનુદ્યમ્‌ ॥ ૪૪ 
ગેવખિજેભ્યઃ પુમ્મ્યશ્ર સત્સદ્રેભ્યસ્તથાનઘ ! । સમ્યમુપાર્શિસ્ત્વં હિ મનુમાસ યથાવિધિ ॥ ૪૫ 
ઝ્તમેભ્યોડધિજારિભ્યો ગપહ્મ્યો મનુમારિમમ્‌ । પુર્વેમ્યો દ્વિતીયં તુ વિધિનોપાટિશેર્મનુમ્‌ ॥ ૪૬ 
પુર્શ્રર્યાડસ્ય વર્તવ્યા સંજણલે યથાવિધિ । યતોડસ્ય સેવતા જુ: સ પ્રભુ? સ્વેઈઇસજ્િજ? ॥ ૪૭ 
ગીવમાયાપરેશાનાં સ્વસ્પં વોન્ુમન્નના । ₹માનુગાનાર્યવુતા પન્થા? પાઠચાસ્ત્વયાર્રત્‌ ॥ ૪૮ 
સેપુળ્યં તક્ષ્મળાર્યસ્ય યતો સાનાશનિર્ણયે । યથાડસ્તિ ત તથાડન્યેષામિત્યેતે સમ્મતા મમ ॥ ૪૨ 


જ્ઞાન, વેરાગ્ય આદિ અંગે સહિત રાધિકાના પતિ એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની અનન્ય 
ભક્તિ કરવાનો બજ્ઞેને ઉપદેશ આપીને રામાનંદ સ્વામી આગળ કહેવા લાગ્યા” 
હે વિપ્રવર્ય ! તમે ધન્ય છો. કારણ કે આત્યંતિક કલ્યાણ માટે તમે પ્રયત્ન કરો છો. 
તમારી અંદર દેહધારીઓને પણ દુર્લભ એવા અપાર સદ્ગુણો રહેલા છે.** હે 
સદ્બુદ્ધિવાળા ધ્મદેવ ! મારા શિષ્ય સમુદાયમાં તમે આજથી મુખ્ય છો અને 
સર્વેના સન્માનનીય થશો, કારણ કે આપણા ઉદ્ધવ સંપ્રદાયને વિષે ગુણોથી જ 
મોટાઈ માનેલી છે.” તમે હવે આ તમારાં પત્ની ભક્તિદેવીની સાથે ઘેર જાઓ, 
ત્યાં હમેશાં અષ્ટાક્ષર મહામંત્રનો માળાવડે જપ કરજો અને શરણે આવેલા 
મુમુક્ષુઓને તેના અધિકાર અનુસાર આ બધ્ઞે મંત્રનો યથાયોગ્ય ઉપદેશ કરજો.” 
હે નિષ્પાપ ધર્મદેવ ! ત્રણે વર્ણના પુરુષોને તથા સત્શૂદ્ર પુરુષોને વિધિ પ્રમાણે 
પહેલા અષ્ટાક્ષરમંત્રનો ધર્મની સાથે ઉપદેશ કરજો." અને ત્યાર પછી પહેલા 
મંત્રનો જપ કરી, તે મનુષ્ય જ્યારે ઉત્તમ અધિકારને પ્રાપ્ત કરે ત્યારે વિધિ પ્રમાણે 
બીજા મહામંત્રનો ઉપદેશ કરજો.” 

હે ધર્મદેવ ! તમે પણ સંકટના સમયમાં વિધિ પ્રમાણે આ બીજા મહામંત્રનું 
પુરશ્વરણ કરજો. કારણ કે સર્વપ્રિકારની મનોવાંચ્છિત સિદ્ધિને આપનારા સાક્ષાત્‌ 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન આ મંત્રના દેવતા છે.*? અને વળી જીવ, ઈશ્વર અને માયાના 
સ્વરૂપને યથાર્થ જાણવા માટે શ્રીરામાનુજાચાર્યે રચેલા ગ્રંથોનો આદરપૂર્વક 
અભ્યાસ કરજો.” કારણ કે જીવ, ઈશ્વર અને માયા આદિના જ્ઞાનાંશના 
નિર્ણયમાં જેવી રામાનુજાચા્યની નિપુણતા છે તેવી અન્ય આચાર્યોમાં નથી, તેથી 
તેમના શ્રીભાષ્યાદિ ગ્રંથો અમે માન્ય કર્યા છે.” 


૧૮૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૬ 


રૃત્યુવત્વા સમ્પ્રલયસ્ય ₹હ્સ્યમષિ સોડર્વિસમ્‌ | તસે સ્વં જથયામાસ સ્તિત્ધશિષ્વાય તત્તવતઃ | ૧૦ 
તતસ્તં સમગ મન્તમારિશ્ય સ્વયમુદ્ધવઃ | દ્વારાવતીમનુયયૌ ધર્મશ્રાપિ સિગાતયમ્‌ ॥ ષ૨ 
સટુસ્પ્રાસસિપરમાનન્ટડ સ્ીસુતો સિગમ્‌ | પ્રામમેત્યાડડ્તરદ્ધસિ શ્રીગુષ્ળસ્ય સ ભૂપતે ! ॥ ખર 
સ્થૂતાર્રિસત્રિતયાત્યૃથવ્વૈતન્યમાતતમ્‌ | ઞઅળ્ડમાત્મનો સ્પ મેસે સુષળસ્ય સેવજમ્‌ ॥ ધર 
ખીવેશજાલમાયાનાં નિયન્તા પુસષસ્ય ત્ત | જુષ્ળ ર્ત્યેવ સિશ્ત્ય નશ્વર અમટ્ત્વિવેત્‌ ॥ પ૪ 


ગ્રન્થાન્‌ રમાનુગાત્વાર્યજુનતાન્‌ ુર્વાસયા સ ત્ત । પપાઠ મીતાભાષ્યાહીન્‌ પાહયામાય ત્ાર્રાત્‌ ॥ ધળ 
શ્રૌરૃષ્ળ ભગતસ્તસ્ય ધર્મતિછઠારિમિર્મુમે: । સાક્ષાદ્ધમોંડ્યમિતિ તં સેવા ગીવા વિહુર્તુપ ! ॥ ૫૬ 


તતસ્તસ્યાશ્રયં તમુ સ્તે સ્વનિઃશ્રેયસાય દિ । મુસ્સક્ષળહીનાન્સ્વાન્‌ હિત્વૈવાસુર્રેશિવાન્‌ ॥ ધ 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ગુરુ રામાનંદ સ્વામી આ પ્રમાણે કહીને 
પછી સ્નેહાળ શિષ્ય ધર્મદેવને ઉદ્ધવસંપ્રદાયના સમસ્ત રહસ્યની સર્વે વાત 
તત્ત્વપૂર્વક યથાર્થ કહી સંભળાવી.૫૦ ત્યારપછી ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ 
ધમંદેવને પોતાને ઘેર જવાની આજ્ઞા આપી. તેઓ દ્વારિકા તરફ રવાના થયા અને 
ધર્મદેવ પણ પોતાના ઘર તરફ રવાના થયા.'* 

હે રાજન્‌ ! સમર્થ સદ્‌ગુરુની પ્રાપ્તિથી પરમાનંદ પામેલા ધર્મદેવ પત્ની 
ભક્તિદેવી અને પુત્ર રામપ્રતાપની સાથે પોતાના ઘેર છપૈયા આવ્યા અને ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરવા લાગ્યા.૫૨ પોતાને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ આ ત્રણ 
દેહથી જુદો અને આખા શરીરમાં જ્ઞાનશક્તિથી નખથી શિખા પર્યત વ્યાપીને 
રહેલો અખંડ અવિનાશી એવો હું આત્મા, તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો સેવક છું. આ 
પ્રમાણે માની ભજન કરવા લાગ્યા." જીવ, ઈશ્વર, કાળ, માયા તેમજ પ્રધાનપુરુષ 
તથા પ્રકૃતિપુરુષના નિયંતા સર્વેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે આપ્રમાણે નિશ્ચય કરીને 
ધર્મદેવ આ જગતને નાશવંત માનવા લાગ્યા.” તેમજ હે રાજન્‌ ! ગુરુ રામાનંદ 
સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મદેવ રામાનુજાચાર્યે રચેલા ગીતાભાષ્ય આદિ ગ્રંથોનો 
આદર પૂર્વક પાઠ કરવા લાગ્યા અને પોતાના શિષ્યોને ભણાવવા લાગ્યા." હે 
રાજન્‌! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરતા ધર્મદેવની પોતાના ધર્મ પાલનમાં અતિદેઢ 
નિષ્ઠા આદિ અનંત સદ્ગુણોને જોઈને દેવી જીવાત્માઓ “આ સાક્ષાત્‌ સ્વયં 
ધર્મપ્રજાપતિ જ ધર્મદેવરૂપે અવતર્યા છે” એમ માનવા લાગ્યા. અને તે દેવી 
જીવોએ પોતાના ગુરુના લક્ષણે રહિત એવા અસુર ગુરુઓનો ત્યાગ કરી પોતાના 
આત્યંતિક કલ્યાણને માટે ધર્મદેવનો ગુરુપણે આશ્રય કરવા લાગ્યા." 


અ. ૧૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૮૭ 


રિત્વા મુજ્ન્સ્વાન્‌ વૃષમાશ્રિતાનામપિ પ્રળણ નુર્ધીર્ન તેષુ । 
ચદ્મ્મલવ્ધાધિસ્સોસ્તિતેષુ સાડડપાસ્પલાડસ્થાત્જિત તદ્પુષ્ષુ ॥ ૫૮ 


// ટજ %₹7ત7/રુઝ7%7 7777૪777?» 5777 ૪%7%જ ર? 
5%%90₹7777-₹₹%7/7777%277ર787777777 જ%527:527%:* // ?£ // 


સક્ર્શોડથઘ્યાયઃ 
સુવ્રત ઝવાત્ત - 

સેવા જવ વ્યરાગત્ત યેડત્ર ધર્મેળ વીક્ષિતાઃ | ત્યસ્ઠાયુરકિયા ભૂપ ! વર્ષાપાવેન્ટ્સસિભા: ॥ ૨ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! પોતાના અસુરગુરુઓનો ત્યાગ કરી 
ધર્મદેવનો આશ્રય કર્યો છતાં તે દૈવી જીવોને પોતાના પૂર્વના ગુરુઓને વિષે “ગુરુ” 
શબ્દની બુદ્ધિ નાશ પામી નહિ પણ ગુરુ શબ્દના જુદા અર્થથી સ્થિર રહી ગઈ. 
કારણ કે દંભથી પ્રાપ્ત કરેલા અનેક પ્રકારના રસાસ્વાદથી તેમનાં શરીર ખૂબજ 
પુષ્ટ અને ભારે થયાં હોવાથી તેમાં ગુરુપણું એટલે કે ભારેપણું જેમનું તેમજ રહ્યું 
હતું, અથાત્‌ ધર્મદેવનો સમાગમ કરી જેમના અંતરમાં સત્ય, અસત્યનો વિવેક 
ઉદય થયો હતો તેવા દેવીજીવો સારી રીતે સમજતા હતા કે આપણા જુના ગુરુઓ 
માત્ર શરીરથી જ ગુરુ છે બાકી ગુરુનાં લક્ષણ તેમાં એક પણ નથી.“ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57? -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%૪૩/ 


*9%જ 2/ત2//0/%૦%ન ન/% 5/%₹/%%/ */%% %૭ક2૯/%/ 5%£૦ે ઝુટુ 
2/%/નદ 2૬/%ન્‍ન/ અ/કય ક૦/જું /%₹5/૪ કયુ છે ન/% 277%) 
૪અ૭/% જૂજ ૪૦07. --૨૬-- 


ઘમદેવને અસહા આસુરી પીડાનો ઉપદ્રવ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ધર્મદેવ થકી ભાગવતી દીક્ષાને પામેલા 
પુરુષો હિંસા વગેરે આસુરીક્રિયાનો ત્યાગ કરી શરદત્છતુના ચંદ્રમાની સમાન 
ઉજ્જ્વળ ક્રાંતિવાળા બની સ્વર્ગના જાણે દેવ હોય તેમ શોભવા લાગ્યા. અને 
તેઓ અશ, ધન, વસ્ત્રાદિક પદાર્થોથી વારંવાર ધર્મદેવનું અતિશય સન્માન કરવા 


૧૮૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૭ 


વાસોન્રધનયાનાદઃ સન્માન તસ્ય તે પૂશમ્‌ । તજીમુદુસ્તેન ધર્મ: સમૃદ્ધોડ પૂરુષેન્દ્રવત્‌ ॥ ર 
સંસ્જારાન્‌ સિગપુત્રસ્ય મૌસ્નીવન્ધાવધિ સ્વયમ્‌ । ત્તજાર તેષુ નારિ ગનવિસ્મયજુસ્ત સઃ ॥ રે 
ઝાયુર્યા સમપણ મત્તાસ્તદ્ષ્ટ્વા મનુગાસુર? । સુરાર્નિપસાણાન્યાસ્તં તહીયાસ્તથાડડર્્યન્‌ ॥ ૪ 
ધર્મસ્ય ગીવિજાવૃત્તિ ધનાસિ શતશશ્ચ મ: | ખછુર્યાનાર્‌િ ત્તજીશ્ર વછુધા તેડપમાનનામ્‌ ॥ ૫ 
સરિદ્રચહુઃ ્રમતુલ પ્રાતઃ શતુજત મઇત્‌ | ધર્મ ર્ત્યપત્તજી સ્ત સાતયોડષિ સમત્યર$ ।। ૬ 
પ્રાપૂળિવમશ્ વદુશો મહે તસ્ય નરાધિપ ! । ગામસ્છીસ્તિ સ્મ મત્ઝસ્તિ યાતતવાશ્રાન્રજાયક્િળ? | ૭ 


પ્રક્ષીળધનધાન્યાર્ઈિતવૃત્તિપસ્ત્છિટ: । યથાજ્થગ્નિત્તત્સેવાં વત્રજે સ મૂદિસમમતાન્‌ ॥ ૮ 
સટમાનં દ્િષદુઃ સ ધેર્યેળ મદતા પત્તિમ્‌ । છ્જ્યા પ્રેમવત્યાઈ વિનીતા તમુલરધી? ॥ ૨ 
ઝણો ! ! શૈવમતિઃ સ્વામિસ્તવાપીટ્મ્ટ્શા યતઃ । ગપજારિળ્યષિ જાપિ છીપા સ જુર્વત: ॥ ૨૦ 


લાગ્યા, તેથી ધમંદેવ પણ કોઈ રાજા મહારાજાની જેમ સમૃદ્ધિવાન થયા.* તેથી 
ધર્મદેવે પોતાના પુત્ર રામપ્રતાપના આપત્કાળને લીધે હજુ સુધી નહિ કરેલા ઉપનયન 
સંસ્કાર સુધીના તમામ સંસ્કારો યથાવિધિ કર્યા અને તેમાં મનુષ્યોને વિસ્મય 
ઉપજાવે તેવાં દાન દીધાં.* ધર્મદેવની સંપત્તિ આવી રીતે વૃદ્ધિ પામતી જોઈને 
આસુરી સંપત્તિથી મદોન્મત્ત થયેલા અને મનુષ્યના રૂપમાં ફરતા અસુરો આસુરી 
રાજાઓની પક્ષપાતી સહાયથી ધર્મ-ભક્તિને તથા તેમના આશ્રિતજનોને બહુજ 
પીડા આપવા લાગ્યા.” તે અસુરો ધર્મદેવની આજીવિકા, ધન, ધાન્ય, સમસ્ત 
ગાયો અને વાહનોનું હરણ કરી અનેક પ્રકારે અપમાન કરવા લાગ્યા. આવી 
રીતની અસુરોની અતિ ઉપાધિથી ધર્મદેવ દારુણ દરિદ્રતાનું દુઃખ પામ્યા. દરિદ્રીને 
કોણ આવકાર આપે ? તેથી સંબંધીજનો પણ ધર્મદેવનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા.“ 

હે નરાધિપ ! વધુમાં તે અસુરો અતિથિ, અન્ઞાર્થી અને ભિખારીના સ્વરૂપે 
ધર્મદેવના ઘેર અવર-જવર કરવા લાગ્યા. તેથી ધર્મદેવનાં ધન ધાન્ય બિલકુલ 
ખુટી ગયાં, અને આજીવિકા હરાઈ ગઇ, છતાં પણ ધર્મદેવ ગૃહસ્થના શાસ્ત્રીયધર્મને 
અનુરૂપ અતિથિઓની સેવા જે તે પ્રકારે કરી ગૃહસ્થધર્મ બજાવતા હતા.” કોઈ 
પણ રીતે સહન ન થાય તેવા ભયંકર પ્રસંગો ઊભા થયા છતાં મહાન ધીરજ 
ધારણ કરીને શત્રુઓની પીડાને સહન કરતા ધર્મદેવ પ્રત્યે ઉદાર બુદ્ધિવાળા પત્ની 
પ્રેમવતી એકવખત વિનયપૂર્વક કહેવા લાગ્યાં.“ 

પતિ પ્રત્યે ભક્તિદેવીનાં વિનય વચનોઃ- ભક્તિદેવી કહે છે, હે 
સ્વામિન્‌ !દેવની ગતિ તો જુઓ ! કેવી આશ્ચર્યકારી છે ! કારણ કે અપકાર કરનાર 


અ. ૧૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૮૯ 


ઝપદ્રવો મછાન્‌ ગાત શાત્રવો સિનિમિત્તજડ | ગીબિજાપિ સતા થત્ર સદ સરવે: પર્ત્છિલેડ ॥1 ૨૨ 
ઝાયાત્ત્યત્નાથનો ભૂયો વર્તતેડન્ં ત્વશેષ્જમ્‌ । વયં કુધં વિસોઢાસે વર્ષ્યામોડતિથીસ્તુ જિમ્‌ ॥ ૨૨ 
જદ્વતીવે વા તૃતીવેદ્િ મિલત્યાવામિદાશનમ્‌ । ગત્તં છચિત્કસ છ્ળપિ શાવજપત્રં તુ જીત્રસ્તિતૂ ॥ શર 
ત્વયા ધેર્યેળ તત્સર્વ સહાતે પુસ્ષેળ હિ | ગધીરાયાઃ સ્ત્રિયા મે તુ મૂશમુદ્િગતેડસ્તરમ્‌ ॥ ૨૪ 
વિમેમિ તાથ ! લરિદ્રિચાત્તતીધર્મવિસેધિન# । યત્સત્ત્વેડન્નારિજામા સ્રી ધર્મગ્રણ વિનશ્યતિ | ૨૫ 


ઝનેજશાસ્રનિષ્ળાત:ઃ સર્વસ્ો વર્તતે ભવાન્‌ | અત "તત્ઝછમુસ્્ચે સાધન વિ્િવ્ણતામ્‌ ॥ ૨૬ 
વિપત્જાલેડ તિમદતિ પ્રાતેડપ્યસ્મિન્થથા પુરા । સ્થિતિ: સ્વસ્થતયા સ્વામિસ્તવાશ્ર્યાવદાસ્તિ ત ।। ૨૭ 
રૃતિ પત્ના મૂઢુ પ્રોસ્ઠુડ સ ધર્મઃ સર્વવિત્ધભુઃ । પ્રીળયંસ્તામુવાત્તે વિતશ્યન્તીં વઇુધાડડપ૫ળા ॥ ૨૮ 


જનો ઉપર પણ ઉપકાર કરનારા મહાધમંવાળા તમારી પણ દુઃખથી આવી ભયંકર 
સ્થિતિ થઇ છે.*૦ આસુરી શત્રુઓને લીધે આપણને અકારણ આવો મહાઉપદ્રવ 
ઉત્પન્ન થયો છે. આપણી આજીવિકા પણ તેઓ હરી ગયા તથા ઘરની સામગ્રી 
પણ કાંઈ રહેવા દીધી નથી.** આપણે ત્યાં અજ્ઞાર્થીઓ વારંવાર આવે છે, પણ 
ઘરમાં અનાજ અશેષ છે, (અથાત્‌ બિલકુલ નથી, છતાં ઘરમાં અનાજ નથી એમ 
કહેવું પતિવ્રતાનારીના ધર્મમાં નિષેધ છે તેથી અશેષ છે તેવું હકારાત્મક વાક્ય 
ભક્તિમાતા બોલ્યાં.) હે પતિદેવ ! આપણે તો દુઃખ સહન કરીશું પણ અતિથીઓને 
શું જવાબ આપીશું ?.૫૨ 

અને વળી આપણને તો બીજે અથવા ત્રીજે દિવસે ભોજન મળે છે, તેમાં 
પણ અજ્ઞ ક્યારેક મળે છે, ક્યારેક માત્ર શાક અને ક્યારેક માત્ર ફળ વગેરે પ્રાત 
થાય છે.** તમે પુરુષ છો તેથી ધીરજપૂર્વક આ બધું કષ્ટ સહન કરી શકો છો, 
પણું સ્રી છું તેથી ધીરજ ધરી શકતી નથી, અને મારા અંતરમાં મોટો ઉદ્દેગ રહ્યા 
કરે છે.*” હે નાથ ! દરિદ્રતાનું દુઃખ પતિવ્રતાના ધર્મમાં વિરોધી છે તેથી તેનાથી હું 
અત્યંત ભય પામું છું, દરિદ્રતાના દુઃખને લીધે અજ્ઞના કણને અર્થે જ્યાં ત્યાં ભટકતી 
સ્ત્રી ધમંભ્રષ્ટ થઈ વિનાશ પામે છે.૫૫ 

હે પતિદેવ ! તમે અનેક શાસ્ત્રોમાં પારંગત છો. તેથી આપત્તિના દુઃખને 
દૂર કરવાના ઉપાયને જાણો છો. તે હેતુથી આ દારુણદુઃખની મુક્તિને માટે કાંઈ 
ઉપાય વિચારો તો સારું.** હે સ્વામિન્‌ ! આવો મોટો આપત્કાળ આવ્યો છે છતાં 
તમે પૂર્વની જેમ જ સ્વસ્થ ચિત્તે વર્તી શકો છો, તે મને આશ્ચર્ય ઉપજાવે છે.** 
પોતાની પત્ની ભક્તિદેવીએ આ પ્રમાણે કોમળ વચનો કહ્યાં તે સાંભળી સર્વ ઉપાયને 


૧૯૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૭ 


જત્યાળિ ! શ્રૃળુ મટ્વાવયં ચહ્નુવે શાસ્્રસમમતમ્‌ । ધેર્યેળ તીર્યતે તૂતમાપલવ્મિર્મનીષિમિ: ॥ ૨૨ 
પ્રારવ્બજર્માધીનોડસ્તિ રેછો વૈ સર્વટેરિનિ | પ્રાપ્યતે યત્યુરં છુ: તજિ તસ્યાનુસાસ્ત: ॥ ૨૦ 
પ્રારવ્યોપસ્થિત છુ: સ્રમસ્મામિ: પ્રાતમસ્તિ હિં | સિમિત્તમાત્રતા તત્ર સપલાહેસ્તુ વોર્ત્યતે ॥ ર૨ 
ભોમ વિના ન પ્રારવ્ધં જર્મોપાયેઃ સ્વનુષિતે$ । જસ્યાપિ ક્ષીયતે સૂનમિતિ બદ્રેડસ્તિ નિશ્ચય ॥ રર 
રુષપ્રારવ્બવગનિત મુછ પૂસ્તિર સત્તિ ! | રેવેનુપાર્સિમિ: પૂર્વે: સમર્થેરવ્સમુગ્યત | રર 
ત્રેતોવયસ્યાપ્યધિપત્તિઃ શસા સઇ પુરન્ટ્ર | પ્રાપ ૧૪ મદદ્ધદ્રે ! વૃત્રારિયૃતત પુરા ॥ ર૪ 
પુળ્યશ્તોજસ્તથા રાના નિષધાનામધીશ્વર । ર્મયન્ત્યા સ્ત્રિયા સાજ પ્રાપ ભૂર્યર્પીડનમ્‌ ॥ રષ 
વસિણપિરફન્ધત્યા સઇ ત્રહ્વિતાં વર 1 શાત્રવં વછુધા હુ: થં વિધિતુસ્યોડપિ સવ્યવાન્‌ ॥ ર૬ 


જાણનારા સમથ ધર્મદેવ આપત્કાળથી બહુ પીડા પામેલ પત્ની ભક્તિદેવીને રાજી 
કરવા કહેવા લાગ્યા.“ 
પત્ની પ્રત્યે ધર્મદેવનાં ધીરજનાં વચનોઃ- હે કલ્યાણી ! સર્વ 
શાસ્ત્ર સંમત મારું વચન તમે સાંભળો. મનુષ્ય માત્ર ધીરજરૂપી નાવથી 
આપત્કાળરૂપી મહાસાગરને અવશ્ય પાર કરી શકે છે.** હે દેવી ! સર્વજીવ 
પ્રાણીમાત્રનો દેહ પ્રારબ્ધ કર્મને આધીન છે, અને જે કાંઇ સુખદુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે 
તે પ્રારબ્ધને અનુસારે જ પ્રાત થાય છે.૨૦ અને આપણને જે આ દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે 
તે પ્રારબ્ધથી જ થયું છે, આ શત્રુઓ તો કેવળ તેમાં નિમિત્તમાત્ર છે.૨' માટે હે 
ભદ્રે ! પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવ્યા વિના તેની નિવૃત્તિના ગમે તેટલા ઉપાયો કોઈ કરે 
છતાં જીવપ્રાણીમાત્રનું પ્રારબ્ધ નાશ પામતું નથી, આ સર્વશાસ્્રનો નિર્ણય છે.૨૨ 
હે સતિ !પૂર્વેસમર્થ હોવા છતાં પણ દેવતાઓ, મહારાજાઓ અને રાજાઓ 
આદિકે કઠિન પ્રારબ્ધકર્મોથી ઉત્પન્ન થયેલાં મહાદુઃખોને ભોગવ્યાં છે.૨* હે 
કલ્યાણી ! સમસ્ત ત્રિલોકીના અધિપતિ ઇન્દ્રમહારાજા પણ પોતાની પત્ની શચીની 
સાથે વૃત્રાસુર વિગેરે શત્રુઓએ આપેલાં મહાકષ્ટને ભોગવ્યાં છે.૨” તેમજ નિષધ 
દેશના અધિપતિ અને પુણ્યશ્લોક એવા નળરાજાએ પણ પોતાની પત્ની દમયંતીની 
સાથે શત્રુઓએ આપેલી ઘણી બધી પીડાને પામ્યા છે.ચ અરે !બ્રહ્માજીની તુલ્ય 
અને બ્રહ્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા વસિષ્ઠત્ષષિએ પણ પોતાનાં પત્ની અરુંધતીની 
સાથે વિશ્વામિત્ર થકી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવ્યાં છે.૨૬ આવા અનેક સમર્થ 
પુરુષોએ પણ આ રીતે પ્રાપ્ત થયેલાં પ્રારબ્ધનાં કષ્ટને ધીરજથી સહન કર્યા છે અને 
આપણે પણ એજ રીતે ધીરજ રાખી સહન કરવાનું છે.ચ? 


અ. ૧૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૯૧ 


«વ સમર્થે્નદુબિસ્ષિ પ્રારવ્ધતમ્મિતમ્‌ । ૧૪ ધેર્યેગેવ સોટમસ્મામિ: સણતે તથા | ર૭ 
પત્યુરિત્થં વતો ૫સ્િ શ્રુત્વા રિવિન્ાન્તર નૃપ ! । ગપશ્યત્તી સ્વટુડવાન્ત મતધેર્યા સ્સેટ સા ॥ ર૮ 
તાં સાન્ત્વયન્‌ પુનર્ધર્મ; પ્રોવાત્ત મધુરં વત્તઃ । રેટ મા ગુરુ ભદ્રે ! ત્વં જસ્યાપ્યાપન્ન સર્વણ ।॥ ર૨ 
કર્મળો છુનિવાર્યત્વાત્ધ્રારવ્યસ્ય પુતઃપુન: 1 છતોઘમા ઞષિ પ્રાયો ધીર નોલોમમુગ્ઝછુ ॥ રૂ૦ 
ઝઇ તથેવ ત્વત્ધીત્યે સાધન ૧૪નાશનમ્‌ । થત્તિસિટપિ જર્તાસ્મિ સ્ન્તાં મનસિ મા જુથાઃ ॥ ર૨ 
રૃત્યાશ્ચાસ્ય સતીં પતી ધર્મોડર્મિયનાશનમ્‌ । જમુપાયં જરોમીતિ તેતસાડ સિન્તયત્તત? ॥ રર 
શીદ્રસિદ્નિપ્રવ નૃળાં દર્‌ સ્વિન્તયતોડસ્ય તમ્‌ । સ્વતાતિનોપરિછિસ્ય સ્મૃતિરયીદ્ધનૂમત: ॥ રર 
ઇનૂમાન્જીુસહેવોડસ્તિ સર્વસટુછમસ્નન: । સ પ્વારાડડરધ્ય રતિ સિશ્ચિજાય વૃષો નૃપ ! | ર૪ 
ક્ષેત્ર પુળ્યમયોધ્યાર્યં ગપસિજ્નિપ્રવ દુતમ્‌ | પ્ત્ય તત્ર જુતાવાયસ્તવરાધનમાત્તસ્ત્‌ ॥ રષ 


દુઃખનો અંત નહીં દેખાતાં ભક્તિદેવીનું કરુણ રુદનઃ- 
સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! દુઃખી હૃદયવાળાં ભક્તિદેવીએ પોતાના પતિદેવનાં 
આવા પ્રકારનાં સહન કરવાનાં વચનો સાંભળ્યાં ને દુઃખનો અંત નહિ દેખાતાં 
ધીરજ ખૂટી ગઈ ને રૂદન કરવા લાગ્યાં.૨ હે રાજન્‌ ! રૂદન કરતાં ભક્તિદેવીને 
સાંત્વના આપતા ધર્મદેવ ફરી કહેવા લાગ્યા, કે હે કલ્યાણી ! તમે ખેદ ન પામો, 
કોઇનું પણ દુઃખ હમેશાં રહેતું નથી.“ પ્રારબ્ધ કર્મનો વિનાશ શક્ય નથી, છતાં 
ધીરપુરુષો વારંવાર પ્રારબ્ધને હટાવવા પ્રયત્નો કરે છે અને તે પ્રયત્ન નિષ્ફળ 
જાય છતાં પણ તેઓ ક્યારેય પ્રયત્ન છોડી દેતા નથી.*૦ તેવી જ રીતે હું પણ 
તમારી પ્રસજ્ઞતાને અર્થે સંકટને દૂર કરવાનો ઉપાય કરીશ, એથી મનમાં શોક ન 
કરો. આ પ્રમાણે ધર્મદેવ પોતાનાં પતિવ્રતા પત્ની ભક્તિદેવીને આશ્વાસન આપી 
“શત્રુઓનો ભય કયા ઉપાયથી નાશ પામશે?” એવો વિચાર કરવા લાગ્યા.* 
શીઘ્ર સિધ્ધિને આપે એવો ઉપાય ધર્મદેવ અંતરમાં વિચારી રહ્યા હતા ત્યારે 
વિવાહના સમયે પિતા બાલશમાએ આપેલ ઉપદેશ વચનોથી હનુમાનજીનું સ્મરણ 
થઇ આવ્યું.*3 સર્વ સંકટને દૂર કરનારા હનુમાનજી આપણા કુળદેવ છે. આવી 
વિકટ પરિસ્થિતિમાં તેમનું જ આરાધન કરું. આવું ધર્મદેવે નક્કી કર્યું.*” પછી 
ધર્મદેવે તત્કાળ જપની સિધ્ધિ આપે એવા પવિત્ર સ્થળ અયોધ્યાતીર્થમાં જઈ નિવાસ 
કર્યો અને ત્યાં હનુમાનજીની આરાધના કરવા લાગ્યા.૨" અસુરો ન જાણી શકે એ 
રીતે ધર્મદેવ પ્રતિદિન હનુમાનજીના મંદિરે જાય અને ત્યાં હનુમાનજીનું પૂજન 
કરી તેમના સોળ અક્ષરના મંત્રથી ગભિત હનુમાનસ્તોત્રનો આ પ્રમાણે પાઠ કરવા 


૧૯૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૭ 


ઝજ્તાતેછોડસુરમભેઈનુમન્મસ્ટ્રિડન્વદમ્‌ । મત્વા સપ્તૂગ્ય તન્મત્ત્રાત્મવં સ્તોત્ર પપાઢ સ; ॥ રૂ૬ 
તમસ્ત ગાન્નનેયાય વાયુપુત્રાય બીમતે । રામટ્તાય મદતે સુષવસત્રિવાય ત્ત ॥ રૂ૭ 
તમોડસ્તુ તે મહાવીર ! મહાવતપરજમ ! | વૈરિભીષળસ્પાય રાવળત્રાસવયિને ॥ ર૮ 
તમો ઇસવતારાથ શિત્ાવૃક્ષાયુધાય ત્ત । રક્ષ:સૈન્યવિમર્લાય તમસ્તુભ્યં ચશસ્વિને ॥ રૂ૨ 
તમો ઇનુમતે તુભ્ય ભજ્ાનમરવહિનિ 1 રશળીવસુતષ્તાય સીતાશોજવિનાશિને ॥ ૪૦ 
તમોડસ્તુ તે મઇયોમિન્સલ શુદ્ધાન્તસત્મને 1 સીતારમાતિદૃાય તમસ્તે સ્તિર્ગીવિને ॥ ૪૨ 
તમ જપીન્દ્ર ! તે નિત્યં સર્વર્રમવિનાશિને | ભૂતષ્રેતપિશાત્રાટ્મિયવિદ્રાવળામિધ ! ।। ૪૨ 
તમસ્તુભ્યં રમમદ્રપુસ્ત્રેષ્ઠવ મૂચસે । તમોડતિસ્થૂસફસ્પાય સૂક્મફ્પધસય ત્ત । ૪ર 


લાગ્યા.“ 

ધર્મદેવો કરેલી સોળ શ્લોકાત્મક હનુમાનજીની પ્રાર્થના:- હે 
અંજનીસુત અને વાયુદેવના પુત્ર ! તમને નમસ્કાર. હે રામચંદ્રજીના મહાબુદ્ધિશાળી 
દૂત ! તમને નમસ્કાર, હે દેવતાઓના પૂજનીય અને સુગ્રીવના સચિવ હનુમાનજી 
! તમને નમસ્કાર.** હે મહાવીર ! હે મહાબલી ! હે પરાક્રમી ! તમને નમસ્કાર, 
હે શત્રુઓને જોવા માત્રથી ત્રાસ ઉપજે એવી ભીષણ આકૃતિવાળા ! અને રાવણ 
જેવા પરાક્રમી અસુરને પણ ત્રાસ આપનારા હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર.” 
હે રૂદ્રના અવતાર સ્વરૂપ ! તમને નમસ્કાર, પથ્થરની શિલા અને વૃક્ષો જેનાં 
આયુધો છે એવા હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર, રાક્ષસોના સૈન્યનું મદન કરનારા 
અને મહાયશસ્વી હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર.*૯ 

લંકાનગરીને ભસ્મીભૂત કરનારા હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર. દશ 
માથાંવાળા રાવણના પુત્ર અક્ષયકુમારનો ક્ષય કરનારા હે હનુમાનજી ! તમને 
નમસ્કાર. હે સીતાના શોકનો વિનાશ કરનાર હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર.” હે 
મહાયોગી ! હે સદાય શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર. મા 
જાનકી અને ભગવાન રામચંદ્રજીને અત્યંત વહાલા અને ચિરંજીવી એવા હે 
હનુમાનજી તમને નમસ્કાર.”' હે વાનરોમાં શ્રેષ્ઠ ! હે સર્વરોગનું નિત્ય શમન 
કરનારા ! તમને નમસ્કાર. હે ભૂત, પ્રેત, પિશાચ આદિકને ભય ઉપજાવે અને 
તાત્કાલિક તગેડી મૂકે એવું મંગળ નામ ધારણ કરનારા હનુમાનજી ! તમને 
નમસ્કાર.** હે મંગળમૂર્તિ શ્રીરામને અતિશય પ્રિય એવા હનુમાનજી તમને 
વારંવાર નમસ્કાર છે, તેમજ અતિશય સ્થૂલ મહા મોટો આકાર ધરનારા અને 


અ. ૧૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૯૩ 


તમોડર્વિતમયષ્તાય નિર્ભચાય મદાત્મને | વાલાજસુતિરેઇાય મુષ્િપ્રહરળાય ત્ત ॥ ૪૪ 
નમો સટ્ટશ્વસેચાનમજ્ુવિત્રાસિતાસપ ! । રામનામાનુસ્ાય સક્ષ્મળપ્રાળલય તે ॥ ૪૫ 
નમસ્તે વિશ્વવન્ચાય વિગયાય વરીયસે । ભસુસટૂછસંસત્રે ધર્તનિણાય ગિષ્નવે ॥ ૪૬ 
તમો નૈષ્ઠિજવર્યાય વિગનારળ્યવાસિને । ભસ્છાભીષપ્રત્રે તત પાળ્ટવપ્રિયજારિળે ॥ ૪૭ 
તમો ધર્મારિનાશાય વિમતાય ત્ત મભાસ્વતે । નિત્યં રપાયળજથાશ્રવળોત્સુજતેતસે ॥ ૪૮ 
તમો ધામિજસેવ્યાય ત્રણળ્યાય સુરાત્તિત ! | તુમ્યં વૃછ્વ્વ્રતપ્રેઠ ! સર્વપાપાપદારિળે ॥ ૪૨ 
તમો શ્રિ ષન ! મારતે ! વન્ધશ્ળ્ડન ! | સુણ્રરય શરળ્યાય નમસ્તે ત્રદષિવૃત્તથે ॥ ૫૦ 
તમો વરદ્‌ ! તે સિત્યં રમધ્યાનાધનાજીલ ! | સુચ્ાસધ્ય ! રુરારાધ્ય ! તમસે ર્વ્ય્પિળે ॥ છ૨ 


અતિશય સૂક્ષ્મરૂપને ધરવામાં પણ સમર્થ એવા હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર.” 
હે અખિલ ભયને નાશ કરનારા અને સ્વયં નિભયસ્વરૂપ એવા હે હનુમાનજી ! 
તમને નમસ્કાર. હે અતિશય ઉદાર મનવાળા અને બાલસૂર્યની સમાન તેજસ્વી 
કાંતિમાન શરીરને ધારણ કરનારા ! તમને નમસ્કાર. મુષ્ટિકારૂપી આયુધથી શત્તુને 
પ્રહાર કરનારા હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર.” હે લંકેશ્વરના બગીચાને ઉખેડી 
રાક્ષસોને ત્રાસ આપનારા હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર. હે રામનામમાં અતિશય 
અનુરાગવાળા અને સંજીવની ઔષધી લાવી લક્ષ્મણજીના પ્રાણનું રક્ષણ કરનારા 
હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર." હે વિશ્વવન્દ્ય ! હે સવંત્ર વિજય પ્રાપ્ત કરનારા 
! હે પ્રખ્યાત સદ્ગુણોથી શ્રેષ્ઠ ! તમને મારા નમસ્કાર. હે ભક્તજનોના સંકટને 
હરનારા ! હે ધર્મમાં નિષ્ઠાવાળા ! હે સવંત્ર જીતનો ડંકો વગાડનારા હે હનુમાનજી 
! તમને નમસ્કાર.“ હે નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓમાં શ્રેષ્ઠ ! હે નિર્જન વનપ્રદેશમાં 
રહેનારા હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર. તેમજ હે ભક્તજનોના ઈચ્છિતમનોરથોને 
પૂર્ણ કરનારા તથા હે પાંડવોનું પ્રિય કરનારા હે હનુમાનજી ! તમને નમસ્કાર.” 
હે ધર્મના શત્રુઓનો વિનાશ કરનારા ! નિર્દોષ અને તેજસ્વી સ્વરૂપ એવા આપને 
હું નમસ્કાર કરું છું, તેમજ રામાયણની કથા સાંભળવામાં નિરંતર ઉત્સુક મનવાળા 
હે હનુમાનજી ! તમને હું નમસ્કાર કરું છું.” હે ધાર્મિક પુરુષોને સેવવા યોગ્ય! 
હે બ્રાહ્મણોનું હિત કરનારા !હે દેવતાઓથી પૂજાયેલા હે હનુમાનજી ! તમને મારા 
નમસ્કાર છે. તેમજ હે બ્રહ્મચયવ્રતમાં અતિપ્રિય અને સર્વપ્રકારના પાપને હરનારા 
હે હનુમાનજી ! તમને મારા નમસ્કાર.“ હે દરિદ્રતાના દુઃખોનો વિનાશ કરનારા 
! હે બંધનોને તોડનારા ! હે મારુતિ ! તમને મારા નમસ્કાર, હે ભક્તજનોને ઈચ્છિત 


૧૯૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૭ 


તમોડજસૂનહારય તુમ્યં મામમયં જુર । રર્શનં સેછિ સાક્ષાત્તે નમસ્તે સર્વસશને ॥ ૫૨ 

રતિ શ્રીટનુમત્લ્તોત્રપ્રતિશ્લોજેજ્વર્ળજમ્‌ | સ્વાદાપ્ડન્તમગપન્મત્રં સ તુ થથાવિધિ ॥ ધર 

ગપાત્તે પ્રત્યટં સ્તોત્ર વદ્ધાગ્નસતિરિટં નૃપ ! | પ્જજેન પરા તિઝન્પુરતસ્તસ્ય સોડપઠત્‌ ॥ ૫૪ 
તીતિપ્રવીળ ! સિમમામમશાન્નવુદ્ધે ! રગાધિરાગરબુનાયજમત્ત્રિવર્ય ! । 
[સિન્સૂસ્ત્રષિતજતેવર ! નૈષિજેન્દ્ર ! શ્રીરામહૂત ! સનુમન્‌ ! ₹₹ સટટટં મે ॥ પ૫ 


સુખ આપનારા ! તથા હે શરણાગતોનું રક્ષણ કરનારા ! અને ત્ષિઓના જેવી 
સાત્તિકવૃત્તિને વરેલા ! હે હનુમાનજી ! તમને મારા નમસ્કાર છે.'૦ 

હે ભક્તજનોને ઈચ્છિત વરદાનને આપનારા હે હનુમાનજી ! તમને મારા 
નમસ્કાર છે. એકાગ્ર ચિત્તથી નિત્યે શ્રીરામચંદ્રજીનું ધ્યાન કરનારા ! તથા જેની 
આરાધના ભક્તજનો માટે સહજપણે સરળ છે એવા અને અભક્તજનો માટે 
આતિ કઠિન છે એવા તથા દિવ્ય સુંદર આકૃતિ ધરનારા હે હનુમાનજી ! તમને 
મારા નમસ્કાર છે.'* હે આકડાના પુષ્પનો હાર પહેરનારા ! તમને નમસ્કાર, જે 
કોઈપણ જગ્યાએ રહીને પોતાની આરાધના કરનારા ભક્તજનો ઉપર કૃપાદષ્ટિ 
કરનારા હે હનુમાનજી ! તમે મારા ઉપર કૃપાદષ્ટિ કરી મને નિર્ભય કરો. અને 
આપનું સાક્ષાત્‌ દિવ્ય દર્શન મને આપો, હું આપને નમસ્કાર કરું છું.પ૨ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! પ્રતિદિન આ પ્રમાણે ધર્મદેવ 
ભક્તજનોના સંકટને વિનાશ કરનારા સ્તોત્રથી હનુમાનજીની પ્રથમ સ્તુતિ કરતા 
અને ત્યાર પછી તે સ્તોત્રના એક એક શ્લોકને વિષે એક એક અક્ષરનો સ્વીકાર 
કરીને અથાત્‌ પ્રથમ શ્લોકનો પહેલો અક્ષર, બીજાનો બીજો અને ત્રીજાનો ત્રીજો 
એવી રીતે સોળ શ્લોકમાંથી એક એક અક્ષરનો સ્વીકાર કરવાથી થયેલ “ઝે 
નમો હનુમતે ભયભંજનાય સુખં કુરુ” આ મંત્રને છેડે “ફટ્‌ સ્વાહા” જોડીને 
ધર્મદેવ આ સોળ અક્ષરના મંત્રનો વિધિપૂર્વક જપ કરતા હતા."* હે રાજન્‌! આ 
સોળ અક્ષરના મંત્રના જપને અંતે ધર્મદેવ હનુમાનજીની આગળ જમણા પગને 
ડાબા પગના સાથળ ઉપર મૂકી એક ડાબા પગે ઊભા રહી બશ્ઞે હાથ જોડીને 
આગળ કહેલા સ્તોત્રનો નિરંતર પાઠ કરતા હતા.'* 

ધર્મદેવકૃત સત્સંગ પ્રસિદ્ધ નીતિપ્રવીણસ્તોત્રઃ- ધર્મદેવ 
હનુમાનજીની પ્રાર્થના કરતાં કહે છે, હે રાજનીતિમાં પ્રવીણ ! હે વેદ અને શાસ્ત્રમાં 


અ. ૧૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૯૫ 


સીતાપદાસગર્પૂત્તમપૂસ્જિણપ્રોત્સાસ્નજ્જ્સણાય ! ઇતાસપૌધ ! । 
સિર્લ'ધયાતુપત્તિહાટ્જરાગધાને! શ્રીરામટ્તા ઇનુપન્‌! ₹₹ સટટુટ મે ॥ ૦૬ 
રુર્વાચરવળવિસખિતશસ્છષ્ાતજળ્યા સુતક્ષ્મળસુસ્રાહ્તગીવવણે ! । 
દ્રોળાત્રતાનયનનન્ત્તિરામપક્ષ! શ્રીરામહૂત! ઇતુમન્‌! ₹₹ સટટુટ મે ॥ ૫૭ 
રામામમો૪તરિતાર્તિબન્ધ્યયોમ રુ: બા જ્ધિમમ્નમસતાપતપારિબર્દ ! । 
રામાસ્પ્રપયમધુપીભવવ્ન્તસત્મન્‌! શ્રીરામટૂત! ₹નુમન્‌! ₹₹ સુટ મે ॥ ૫૮ 
સત્તાત્મજેસરિમિદાજપિસટ્તવીય ભાર્યાન્નનીપુસ્તપઃ"તપુત્રભાવ ! । 
તારક્યોપમોસ્તિતવપુર્બનતીવ્રબેમ ! શ્રીરામહૂત ! ઇનુમન્‌ ! ૪ર સછટટ મે ॥ ૫૨ 


કુશળ ! હે રાજાધિરાજ શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાનના મંત્રિવર્ય ! હે શરીરપર સિંદુરનો 
લેપ કરનારા ! હે નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓમાં શ્રેષ્ઠ ! હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી ! મારું 
સંકટ દૂર કરો.પપ 

સીતાજીનું અપહરણ થવાથી શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાનને અપાર કષ્ટ ઉત્ત્પન્ન 
થયું તેનું નિવારણ કરવામાં એક પ્રધાનપણે સહાય કરનારા, રાક્ષસરાજ રાવણની 
સુવર્ણમયી લંકાનગરીને અગ્નિથી ભસ્મીભૂત કરનારા હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી 
! મારું સંકટ દૂર કરો." 

લક્ષ્મણજીને મારવા દશાનન રાવણે છોડેલ શક્તિ નામના આયુધના 
ઘાતથી પ્રાણ કંઠમાં આવી ગયા ત્યારે લક્ષ્મણજીના સુખને માટે સંજીવની ઓષધિને 
લાવી આપનારા તથા દ્રોણાચલ પર્વત લાવીને રામપક્ષની વાનર સેનાને આનંદિત 
કરનારા હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી ! મારું સંકટ દૂર કરો.“* 

ભાઈના વિયોગથી દુઃખરૂપી મહાસાગરમાં ડૂબેલા ભરતજીને 
શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાન લંકાપુરીથી અયોધ્યા પાછા પધારી રહ્યા છે, આવાપ્રકારનાં 
વચનરૂપી નૌકામાં બેસાડી દુઃખના સિધુમાંથી ઉદ્ધારનારા અને તેથી જ પ્રસન્ઞ 
થયેલા ભરતજીએ જેમને અનેક પ્રકારની પહેરામણી અર્પણ કરી છે એવા તથા 
શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાનના ચરણારવિંદને વિષે જ ભ્રમરવત્‌ પોતાના ચિત્તને 
આસક્ત રાખનારા હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી ! મારું સંકટ દૂર કરો." 

મનનું દમન કરનારા મહાકપિરાજ કેસરી અને તેમનાં પત્ની અંજની 
માતાના તીવ્ર તપશ્ચર્યાના ફળરૂપે પુત્રરૂપથી પ્રગટ થયેલા તથા ગરુડજીની સમાન 
શરીરશક્તિ અને તીવ્રવેગને ધારણ કરનારા હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી ! મારું 


૧૯૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૭ 


તાર્નાભિત્તાસ્જિવિસુણ્સવીરજુ ત્યા વિદ્રાવળાસ્ળસમીક્ષળટુ:પ્રધર્ષ્ય ! । 

સોમઘ્નસત્સુતવ્વિત્તલ્મન્ત્રગાપ ! શ્રીરામહ્ત ! ઇનુમન્‌ ! ₹₹ સટટટં મે ॥ ૬૦ 

ચન્તામધેચપલ્જશ્રુતિમાત્રતોડપિ વે ત્રહાસક્ષસપિશાત્તમળાશ્ચ મૂત્તાઃ । 

તે મારિજાશ્ર સમયં છાપયાત્તિ સ ત્તા ત્રીરામણત! ₹નુમન્‌! ₹₹ સટ્ટટ મે ૬૨ 

ત્તં ભરુમાનસસમીપ્તિતપૂતિશત્તો સ્ટૂસ્ય રુ્મટ્સપતમયાલિમાગઃ । 

રૂછ મમાપિ પરિપૂર્ય પૂર્ણજામ ! શ્રીરામટૂત ! ઇનુમન્‌ ! ૪ર સ્ટુટં મે ॥ ૬૨ 
રૃત્યનેન સ તુષણાવ સર્વસટ્છહારિળા | સ્તોત્રેળ માશતિ ધર્મ: પ્રત્યઇં સિયતત્રતઃ ॥ ૬ર 
છલજન્ટ્ટ્લાહા શાજમાત્રાશનઃ ક્મિત્‌ | ગલાઇસે સિર: સોડવર્તત સઈ સ્ત્રિયા ॥ ૬૪ 


સંકટ દૂર કરો." 

અનેક પ્રકારના આભિચારિક પ્રયોગ કરનારા (અથાંત્‌ મેલિવિધા 
અજમાવનારા) પુરુષોએ મૂકેલી વીરગણોએ સહિત કૃત્યાઓને ભગાડવા માટે 
પોતાના ભયાનક લાલચોળ નેત્રો કરનારા છો અને તેથી જ કોઈનાથી પણ સામે 
દષ્ટિ માંડીને ન જોઈ શકાય તેવા તથા તમારા મંત્રનો જપ કરનારા રોગથી પીડાતા 
મનુષ્યો તે રોગમાંથી મુક્ત થાય છે, પુત્રની ઈચ્છાવાળો સંસ્કારી પુત્રને પ્રાપ્ત કરે 
છે અને ધનાર્થી ધનને પ્રાપ્ત કરે છે એવા હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી ! મારું સંકટ 
દૂર કરો.” તમારા નામના પદનું એકમાત્ર શ્રવણ થવાથી બ્રહ્મરાક્ષસ, પિશાચ, 
ભૂત, પ્રેત આદિ તથા મરકી વિગેરે અનિષ્ટ તત્ત્વો તત્કાળ ભય પામીને પલાયન 
થઇ જાય છે, એવા હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી ! મારું સંકટ દૂર કરો.“ 

તમે ભક્તજનોના મનોરથ પૂર્ણ કરવા સમર્થ છો, એટલા જ માટે દીન 
દુઃખી તેમજ ઉદ્ધત શત્રુઓના ભયથી અત્યંત પીડા પામેલા એવા મારા પણ મનોરથ 
પૂર્ણ કરો, હે પૂરણકામ ! હે શ્રીરામદૂત હનુમાનજી ! મારું સંકટ દૂર કરો.“* 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ધમંદેવ પ્રતિદિન નિશ્ચિતવ્રત 
લઇને સર્વ સંકટને હરનારા આ સ્તોત્રવડે હનુમાનજીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.“ 
અનુષ્ઠાનનો પ્રારંભ કર્યો ત્યારથી પત્ની ભક્તિદેવીની સાથે ધમદેવ ક્યારેક ફળ, 
ક્યારેક કંદ અને પત્રનો આહાર કરે છે, ક્યારેક માત્ર શાક જમી લે, ક્યારેક માત્ર 
જળપીને રહે અને ક્યારેક તો ઉપવાસ પણ થાય, આપ્રમાણે વ્રત કરી હનુમાનજીની 
આરાધના કરતા હતા.“* 


અ. ૧૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૯૭ 


તસ્મે દ્તીયમાસાન્તે સ્વખમામત્ય માર્સલ? 1 સાક્ષાત્લ્વરર્શનં પ્રાલત્ધ્રીતાત્મેત્થમુવાત્ત ત્ત ॥ ૬૫ 
ધર્મ! તુભ્યં પ્રસન્તોડસ્મિ જણાત્ત્વ મોક્ચસે દુતમ્‌ । યાદિ વૃન્રાવન તત્ર ભજ્યા પ્રાર્મિત્રસટૂમમ્‌ । ૬૬ 
સર્વિબિ: સઇ સસ્નુત્ય સ્તસમાનાસુસર્લને: । મરીસિપ્રમુએવિપ્ર ! પ્રાપ્સ્યસે સુમીષ્તિતમ્‌ ॥ ૬૭ 
રૃત્યુવત્વાન્તાધમાષેરે મહિ: સોડથ ઈપિત: । ગગામાર ત્ત તત્લ્વાખં વૃત્ત તથ્વમમન્યત ॥ ૬૮ 
સમાપ્ય સ્વદ્રતં પ્રાતઃ પુત્રં માતુલવેશ્મનિ । વિન્ચસ્ય ભાર્યયા સાજ વન વૃન્સાવનં થયો ।। ૬૨ 
ઝસુરાનુપતેર્મીતૌ પ્રસ્છસાં સિર્મતી મહત્‌ | અસહાયાવપાથેયૌ નેસતુઃ સમય પથિ ॥ ૭૦ 


સ્થૂતસ્યૂતગર્ન્રો જશ્ન મધુભાષિળો | પિતસે તૌ ત્ત ખમતાં મેમિષારળ્યમીયતુ? । ૭૨ 
રશમેડ્ટનિ સન્ાલો ક્ષેત્ર તતત્ર તોથિજમ્‌ | વિધિ વિહ્ધતુઃ શસછચા «પતી ધૈર્યશાસિનો ॥ ૭૨ 


હનુમાનજીનું પ્રત્યક્ષ દર્શન:- એમ કરતાં બે મહિનાના અંતે તેમના 
ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થયેલી સ્વપ્ર સમાધિમાં ઉતરી ગયેલા ધર્મદેવને હનુમાનજીએ પ્રત્યક્ષ 
આવી પોતાનું દર્શન આપ્યું અને બહુજ પ્રસન્ઞમને ધર્મદેવને કહેવા લાગ્યા, હે 
ધર્મદેવ ! તમારી ઉપર હું બહુ જ રાજી થયો છું. ચિંતા ન કરો. તમે જલદીથી આ 
કષ્ટમાંથી મુક્ત થઈ જશો, અત્યારે તમે વૃંદાવનતીર્થમાં જાઓ, ત્યાં તમારા પૂર્વના 
મિત્રો મરીચ્યાદિ મુનિઓ પણ તમારી જેમ જ અસુરો થકી કષ્ટને પામ્યા છે, 
તેઓનો સંગાથ મળતાં તમે ઈચ્છિત સુખને પ્રાત કરશો.“ 

ધર્મ ભક્તિનું વૃંદાવનતીર્થ તરફ પ્રયાણઃ- સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે 
રાજન્‌ ! આટલું કહીને હનુમાનજી અંતર્ધાન થઈ ગયા. ત્યારપછી અત્યંત ખુશ 
થઇ ગયેલા ધર્મદેવ સમાધિમાંથી જાગ્યા અને તે સ્વપ્રના વૃત્તાંતને સત્ય માન્યું.૬“ 
પ્રાતઃકાળે પોતાના વ્રતની સમાપ્તિ કરીપુત્ર રામપ્રતાપને તેમના મામાને ઘેર છપૈયામાં 
છોડીને પત્ની ભક્તિદેવી સાથે ધર્મદેવ વૃંદાવન તીર્થમાં જવા નીકળ્યા.“ કોઇ 
અસુર પાછળ પાછળ આવશે એવા ભયથી કોઈ ન જાણી શકે એ રીતે ઘેરથી 
ભાથું લીધા વિના નીકળ્યા, ભય પામતાં પામતાં સંગાથ વિના એકલા જ ચાલ્યાં 
જાય છે.*૦ હે રાજન્‌ ! તે સમયે ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવીએ જાડાં, સાંધેલાં અને 
જીર્ણ શીર્ણ વસો પહેર્યા હતાં, તેમનાં શરીર અતિ દુર્બળ હતાં, છતાં અરસ પરસ 
મધુર વાતો કર્યે જતાં હતાં. આ પ્રમાણે જગતનાં મા-બાપ ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવી 
નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં આવ્યાં.?* દશમે દિવસે આ તીથક્ષેત્રમાં પધારેલાં 
મહાધીરજશાળી દંપતી ધર્મ-ભક્તિએ સમગ્ર તીર્થનો વિધિ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે 
કર્યો.** ત્યાર પછી પોતાના હૃદયમાં વૃંદાવનવિહારી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું સ્મરણ 


૧૯૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૭ 


સ્મરન્તૌ રૃટ્યે જુષ્ળં વૃન્સાવનવિદાસ્ળિમ્‌ । ગયા સતત્રતૌ નિત્યં તતો વ્રગમુષેયતુ? ॥ ખરૂ 
પુષ્તત્ોલોત્લવં દ્રછું વ્રગતાં સસૂશો નૃળામ્‌ | પથિ સછું ન ત્જાતિ તર્તાયુરશટૂયા ॥ ૭૪ 
માસેનેજન શનજેરવ્રગન્‌ ધર્મ: સસ્તરિયા | પુળ્યં વૃન્સાવનં પ્રાપ હેતોત્લવહ્તિ નૃપ ! ॥ ૭૫ 
રેશાન્તરીયગનયછુસમર્સ્યમાનેં મૉવર્ધને જુસુમલેલમત સ જીષ્ળમ્‌ । 
સમ્પૂગ્ય વીક્ય તત તહીયવિતિત્રશોમાં તજે પ્ર્લલિળમમું વિધિનેવ ધર્મ: ॥ ૭૬ 
// ટજ %7૮77રુ7%૦ 7/777૪7ર% 7277 ૪%જ%જર 
૪/75%7250જ-₹જ777%777%  ₹૪૪૨૭7૭527%7 //2૪// 


કરતાં નિરંતર માગ્યા વિના જે કાંઇ મળે તેનાથી શરીર નિર્વાહ કરતાં ધર્મ-ભક્તિ 
ત્યાંથી વૃંદાવન તીર્થ તરફ જવા નિકળ્યાં.૨* 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાનના પુષ્પદોલોત્સવનાં દર્શન કરવા 
જતાં મનુષ્યોના સંઘોમાં પણ અસુરોના ભયની શંકાથી માર્ગમાં તેમનો સંગાથ 
છોડી એકલાંજ ધર્મ-ભક્તિ ચાલતાં હતાં, આ રીતે ભક્તિની સાથે ધીરે ધીરે ચાલતા 
ધર્મદેવ નૈમિષારણ્યથી એક મહિને ફાગણવદ પડવાના શુભ પુષ્પદોલોત્સવના 
દિવસે પવિત્ર વૃંદાવનતીથમાં પહોચ્યા.??૫ 

દેશદેશાંતરમાંથી દર્શનાર્થે પધારેલા મનુષ્યોએ જે ગોવર્ધન પર્વતનું 
અનુપમ પૂજન કર્યું છે, એવા પર્વતમાં પુષ્પોથી શણગારેલા હિંડોળામાં વિરાજમાન 
થયેલા ભગવાન શ્રીબાલકૃષ્ણ ઝુલતા હતા તેનું દર્શન અને પૂજન કરી તે ગોવર્ધન 
પર્વતની રમણીય શોભાને નિહાળી ધર્મ ને ભક્તિ વિધિ પ્રમાણે ગિરિરાજની 
પ્રદક્ષિણા કરવા લાગ્યાં.?* 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટેક૪૭/ 
*/%જ 2/૮2//2/%૬જજ ન/% 5&/%₹/%*%/ 5/%જ 5/52૯/%/ જે %/કેન/” 
૪અ/2/5/ન/જે અતે 5/2/% %૦૦/ 5/૮નુ”/ન%ન/ ૭૭૬/% 5/૪ 
૯૮/૪/ન૮0%%/ ૪/ઝ%ન કયુ. છે ન/ઝે 2/72) અક્ય/% છૂ %૦૦. 
નક 


અ. ૧૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૧૯૯ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
પુખલલોત્સવં દ્રજું ગનાસ્તત્ર સદસ્શ: 1 રેશાન્તરેભ્ય આયાતા આસન્પૂપ ! સયોષિત: || ૨ 
શાપાદુર્વાસસો મૂમૌ યે માતા મુનયો નૃષુ | બ્રમન્તસ્તેડપિ તત્રાયન્સુરેર્બદુધાહ્તા$ ॥ ૨ 
પ્રા ગાતિસ્મુતિ જીષ્મેસ્છયા સાતપરસ્પરઃ 1 ગનેરસાતતત્તાશ્ર લેવાલેજત્ર સુતા? | રે 
રે પ્રટક્ષિળાં ઝુર્વસ્તાન્‌ પરિકામતઃ પથિ | તક્ષેલુવુધે ધર્મસ્તે તત તં માનુષાજુ તિન્‌ ॥ ૪ 
પરસ્પર મિસિત્વા તે સ્વસ્વવૃત્તાન્તમાહિતિ: 1 જથયામાસુસસ્રસ ૧૪ ત્તાસુર્યૂથગમ્‌ ॥ ૫ 
મુસિજુ્છેક્ષયા ધર્યો ધર્મગુન્છેક્ષયા દ્વિગાઃ | ઞવ્યથત્તાથ મુનયો ધર્મ પ્રાછુરિટ્‌ વત્તઃ ॥ ૬ 


અધ્યાય -૧૮ 
ઘમદેવ અને મરીચ્યાદિ મુનિઓનું વૃંદાવનમાં મિલન. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! દેશદેશાંતરમાંથી 
પોતાની પત્નીઓએ સહિત હજારો જનો પુષ્પદોલોત્સવનાં દર્શન કરવા આ પવિત્ર 
વૃંદાવનતીર્થમાં આવ્યા હતા.' તેમજ દુર્વાસા મુનિના શાપથી આ પૃથ્વી પર 
માનવયોનિમાં જન્મેલા અને અસુરો થકી અતિશય પીડાયેલા મરીચ્યાદિ મુનિઓ 
પણ ફરતા ફરતા તે વૃંદાવનક્ષેત્રમાં આવ્યા હતા.૨ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ઈચ્છાથી 
તેઓને પોતાના પૂર્વ મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તેથી પરસ્પર એક બીજાને 
ઓળખી ગયેલા તે મુનિઓ બીજા સંસારીજનો પોતાને ઓળખી ન શકે તે રીતે 
દેવી ઈચ્છાથી તે વૃંદાવનના એકાંત પ્રદેશમાં સર્વે ભેળા થયા. અને ગોવર્ધનપર્વતની 
પરિક્રમા કરવા લાગ્યા. તે સમયે પ્રદક્ષિણા કરતા ધમદેવે માર્ગમાં તેઓને 
લોકોત્તર લક્ષણોથી ઓળખી લીધા અને તે મરીચ્યાદિ મુનિઓએ પણ 
મનુષ્યાકૃતિમાં રહેલા ધર્મદેવને ઓળખી લીધા.** 
હે રાજન્‌ અરસપરસ ઓળખી જવાથી એક બીજાને અતિ હેતથી ભેટી 
પડ્યા અને પોતાનું સમગ્ર જીવનવૃત્તાંત એક બીજાને કહી અસુરોએ જે આતિ કષ્ટ 
આપ્યું હતું તે સર્વે કહેવા લાગ્યા.“ ધર્મદેવ મુનિઓનાં દુઃખે દુઃખી થયા અને 
મુનિઓ ધર્મના દુઃખે દુઃખી થયા, ત્યારપછી મુનિઓ ધર્મદેવ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા, 
હે ધર્મદેવ ! રૂદ્રના અવતાર એવા દુર્વાસામુનિના શાપથી આ જન્મમાં આપણે 
ભયંકર કષ્ટને પામ્યા, હવે તમારી પ્રાર્થના સાંભળ્યા પછી બદ્રિકાશ્રમમાં જે દુઃખનો 


૨૦૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૮ 


રૌદ્ર સૈદ્રસ્ય શાપેન જુત્છુમા્મિદાસુરમ્‌ । ઞસ્માબિરથ તસ્યાન્તસ્તવુસ્ો દ્રક્યતે જણા ॥ ૭ 
ધર્મસ્તાનાઇ તછાવચં નાન્યથા ભવિતા દ્િગાઃ ! । ગતો ધેર્યેળ સોઢવ્નં જું રુખ્નેક્ષળાવધિ ॥ ૮ 
તાર્યોડસ્મામિરુપાયોડત્ર જુષ્ળારાધનભક્ષળ; । વેન તુછડ સ્વયં જુષ્ળડ સાક્ષાદ્સાત્લ્વર્શનમ્‌ ॥ ૨ 
ઝઈ જૂ ખ્ળણક્ષરસ્ય પુરશ્ર્યા વિધાનતઃ | જરિષ્યામિ તવ્જ્ાનિ યૂયમપ્યનુતિષત ॥ ૨૦ 
તિશમ્યેત્થં ધર્મવત્તો મુનયસ્તે પ્રદષિતા? | છ્તહેવં દિ જર્તવ્યમિતિ વ્યવસિતા નૃપ ! ॥ ૨૨ 
તપસ્યસ્થ દ્વિતીયાયાં જુષખ્ળાયામથ તે વ્યધુ$ । પ્રારન્મં વિષ્ળુયામસ્ન મુસેવરે ત્ત ઇસ્તમે ॥ ૨૨ 
ચગમાનસ્તત્ર પૂર્વ સમારેમે સ્વયં વૃષ: | જૃષ્ળમત્ત્રપુરશ્ર્યા થથાશસિ યથાવિધિ ॥ શ્ર 
શ્રીમદ્ધામવત જેસ્િત્પુસાળં પેટુરાવરત્‌ | પુરશ્ર્યાવિધાનેન વાસરેડ સક્ષસરામિ: ॥ ૨૪ 
ભારતે ભમવહ્‌ીતા થાડસ્તિ તાં જેત્રનાપતન્‌ । શ્રીવાયુહેવમાદાત્યં પતસ્તિ સ્મ ત્ત જેત્તન ॥ ૨૪ 


અંત તેણે તમને સૂચવ્યો હતો તે અંત ક્યારે આવશે ?.૬? 

ત્યારે ધર્મદેવ તેઓને કહે છે, હે મુનિઓ ! દુર્વાસામુનિનું વચન ક્યારેય 
મિથ્યા નહિ થાય. એથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષ દર્શન જ્યાં સુધી આપણને ન 
થાય ત્યાં સુધી ધીરજ રાખી એ કષ્ટને આપણે સહન કરવું રહ્યું. માટે હે મુનિઓ ! 
આપણે આ પવિત્ર વૃંદાવન તીથને વિષે કંઇક એવો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની 
આરાધનારૂપ ઉપાય કરીએ કે જેનાથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જલદીથી પ્રસન્ન થાય 
અનેપોતાનું પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્‌ દર્શન આપણને આપે.“ 

શ્રી કૃષ્ણના પ્રત્યક્ષદર્શન માટે જપાત્મક વિષ્ણુયાગનો પ્રારંભ:- 
ધર્મદેવ કહે છે, હે મુનિઓ ! હું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અષ્ટાક્ષરમંત્રનું શાસ્ત્રોક્ત 
વિધિપ્રમાણે પુરશ્વરણ કરીશ, અને તમે સર્વેમુનિઓ પણ એપુરશ્ચરણના અંગભૂત 
અન્ય અનુષ્ઠાનો કરો.*” હે રાજન્‌ ! ધર્મદેવનું આ વચન સાંભળી મુનિઓ બહુજ 
પ્રસજ્ઞ થયા અને તે પ્રમાણે જ કરવાનો મનમાં દઢ સંકલ્પ કર્યો.*૧ 

ત્યારબાદ ધર્મ-ભક્તિ અને સર્વે મુનિઓએ સંવત ૧૮૩૬૪૬ ના ફાગણવદી 
બીજ ને ગુરુવારે હસ્ત નક્ષત્રમાં શ્રીવિષ્ણુયાગનો પ્રારંભ કર્યો.*૨ તેમાં સર્વથી 
પહેલાં મુખ્ય યજમાન સ્વયં ધર્મદેવે શ્રીકૃષ્ણના અષ્ટાક્ષર મંત્રના પુરશ્વરણનો 
પોતાની શક્તિને અનુસારે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ પ્રારંભ કર્યો.** ત્યારપછી કેટલાક 
મુનિઓ શ્રીમદ્ભાગવતનું પારાયણ પુરશ્ચરણ વિધિ અનુસાર સાત સાત દિવસે 
સંપૂર્ણ થાય તે રીતે કરવા લાગ્યા.** કેટલાક મુનિઓ મહાભારતને વિષે 
ભીષ્મપર્વમાં રહેલ શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ગીતાનો પાઠ કરવા લાગ્યા. કેટલાક 


અ. ૧૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૦૧ 


વિષોર્નામસદસ્ઞાન્યં સ્તોત્ર પેહુથ જેત્તન | જતિત્િદ્ધિષ્ળાાયત્રી ગપત્તિ સ્મ યથાવિધિ ॥ ૨૬ 
શ્રીનારાયળવર્મેજે પેટુવિપ્રા ૩૯૬મુરા: | નામસ્મસ્ળમાત્રં ત જેસ્ત્સુષ્ળસ્ય ત્તજિરે ॥ ૨૭ 
શ્રીમજ્ધામવતસ્થાં તત રાસલીસોપવર્ણનામ્‌ । પગ્નાધ્યાથીં ટ્ટમતિનિત્યં મસ્છિડ પપાઠ ત્ત ॥ ૨૮ 
સિશિ સુક્તેડસ્વિસગને મૌતમોવિન્લમાયનપ્‌ । વીળામૃવજ્ઞાર્યુત સર્વે સંદત્ય ત્રજિરે ॥ ૨૨ 
ણવ સમારધયતાં સુખં તેષાં યતાત્મનામ્‌ | વેશારસ્ય સિતા પ્રાત મોૉરિન્યેજાલશી નૃપ ! ॥ ર૦ 
તપઃ જુશતરઝ્વૈષુ તેષ્તાપન્ેષ્વથ પ્રભુ; । પ્રીત: જરુળયા મુખળો તલ સાક્ષાત્સ્વરર્શનમ્‌ ॥ ૨૨ 
ઝળળ્ટરસલીલાયાં નોલોજ થાટ્શઃ સ્વયમ્‌ | તાટ્શોડટ્શ્યત તવા સ વૃન્તાવનનન્દ્રમા? ॥ ૨૨ 


સ્કંદપુરાણમાં રહેલ શ્રીવાસુદેવ માહાત્મ્યના પાઠ કરવા લાગ્યા.'" કેટલાક 
મુનિઓ વિષ્ણુસહસન્નનામ સ્તોત્રનો પાઠ કરવા લાગ્યા અને કેટલાક ત્ષિઓ વિધિ 
પ્રમાણે વિષ્ણુગાયત્રી “ઝટ શ્રીનારાયણાય વિવ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તજ્ઞો વિષ્ણુઃ 
પ્રચોદયાત્‌”' એ મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યા.'* કોઈ મુનિઓ ઉત્તર દિશા તરફ 
મુખ રાખી શ્રીનારાયણકવચનો પાઠ કરવા લાગ્યા અને કેટલાક મુનિઓ માત્ર 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના નામમંત્રનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા.*? હે રાજન્‌ ! સ્વયં 
ભક્તિદેવી શ્રીમદૂભાગવતના દશમ સ્કંધના પૂર્વાર્ધમાં રહેલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની 
રાસલીલાનું જેમાં વર્ણન છે તે રાસપંચાધ્યાયીનો અચળ મનથી પાઠ કરવા 
લાગ્યાં.૫“ 

હે રાજન્‌ ! રાત્રીને વિષે જ્યારે સવે તીર્થવાસી યાત્રીઓ સૂઈ જાય ત્યારે 
ધર્મભક્તિ અને ત્ધષિમુનિઓ ભેળા મળી વીણા, મૃદંગ આદિ વાજિંત્રોના નાદની 
સાથે જયદેવ કવિએ રચેલા “ગીતગોવિંદ' નામના કાવ્યનું ગાયન કરતા હતા.*“ 
આ પ્રમાણે મનને નિયમમાં રાખી ધર્મ-ભક્તિ અને ત્ષિમુનિઓ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણની આરાધના કરતા હતા, ત્યારે બે મહિનાના અંતે વેશાખ સુદ મોહિની 
એકાદશીનો પવિત્ર દિવસ આવ્યો.*૦ તપથી અતિ કુશ થઈ ગયેલાં શરીરવાળા 
અને પોતાને શરણે આવેલ તે ધર્મ-ભક્તિ અને ત્ધષિમુનિઓ ઉપર પ્રસન્ન થયેલા 
સમર્થ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે તે દિવસે દયા કરીને પોતાનું સાક્ષાત્‌ દર્શન આપ્યું.૨ 

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સાક્ષાત્‌ દર્શનઃ- ગોલોકધામને વિષે અખંડ 
રાસલીલામાં જેવા સ્વયં વિરાજમાન છે તેવા ને તેવા જ સ્વરૂપે વૃંદાવનને વિષે 
પોતાની આરાધના કરી રહેલા ધર્મ-ભક્તિ અને ત્ઠષિમુનિઓને ચંદ્રમાની જેમ 
શીતળતા આપનારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં.૨૨ 


૨૦૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૮ 


શ્રીયુષ્ખસ્ય મછાપૂગાં ગત્વા તત્તિશિ ગપ્ત: । ત્રા્ઞે મુ્છ્લે લ્ટશુઃ સઇસા તે સિત મઇડ । રર 
ત્ેરિવ્નેટીન્યુસૂર્યામે સસ્તવિલનન્ત્સક્ષળે । તસિમસ્તે ર્ટ્શુડ જં સર્વે મહસિ મૂયસિ ॥ ર૪ 
તૂતનામ્યુધસ્સુન્ટ્સ્મૂતતિ તેખસાડતિમદતા સિતભાસમ્‌ । 
વ્મોરટ્મન્મથતિમોસનસ્તં વસ્તિધોતજ્નજપ્રભનસ્રમ્‌ ॥ ર૫ 
પાળિપવયુમતલેત ત્ત વેળું સત્તિધાય સસ્રિસધસનિમ્ને । 
તાહ્યન્તમુસ્ધા સ્બરમૈરૈ; શોભન તટ્વસેત્તિતવેખમ્‌ ॥ ર૨૬ 
તૈજ્રસતતિગતિત્રજિસટ મીતરગસમજી ખ્ડસશોમમ્‌ । 
સ્થૂસવૃત્તસમમૌ૪જ%માત તાસ્મન્ધજી સુમોત્તમરારમ્‌ ॥ ૨૭ 
ભાતજે સરતિશેષજજાત્ત સમ્બમાનસુમશેસ્સ્સિમ્‌ । 
છેમસ્તમયમૂરસિતિમૂષ પૂ્ળશાસ્ટ્સુધાશુસમાસ્યપ્‌ । ૨૮ 


ધર્મ-ભક્તિ અને ત્ધષિમુનિઓ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પૂજન કરી 
તેએકાદશીની રાત્રીએ વ્રતના અંગભૂત જાગરણ કરતા હતા. એમ કરતાં બ્રાહ્મમુહૂર્ત 
થયું ત્યારે એકાએક શીતળ શાંત મહાતેજનું તેઓને પ્રથમ દર્શન થયું.૨* અને 
ત્યાર પછી કરોડે કરોડ સૂર્ય અને ચંદ્રમાની કાંતિ સમાન અને તેજસ્વી તેમજ 
સચ્ચિદાનંદરૂપ એવા આ અક્ષરબ્રહ્મ તેજને વિષે સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણનારાયણના 
ધર્માદિકને દર્શન થયાં.૨* 

નવીન મેઘની સમાન શ્યામ સુંદર મૂર્તિ હોવા છતાં અતિશય તેજના લીધે 
શ્વેત જણાતા હતા. કોટિ કોટિ કામદેવને પણ મોહ ઉપજાવે તેવા અતિશય રૂપાળા 
હતા. અગ્નિથી તપાવેલા સુવણંના વર્ણની સમાન પીળા પીતાંબરને ધારી રહ્યા 
હતા.“ સુંદર લાલ ઘીલોડા જેવા અધરોષ્ઠ ઉપર કમળ સરખા હસ્તકમળથી 
વેણુને ધારી બહુ પ્રકારના સ્વરભેદથી વગાડતા હતા, નટવર જેવો સુંદર વેષ 
ધાર્યો હતો.*“ મસ્તક ઉપર રત્નની પંક્તિઓ જડિત સુવર્ણનો મુગટ શોભતો હતો. 
કાનમાં મકરાકાર કુંડળ શોભી રહ્યાં હતાં. કંઠમાં એક સરખા ગોળાકાર મોટાં 
મોતીઓની માળા અને સુગંધીમાન સુંદર પુષ્પોની માળાઓ ધારણ કરી હતી.** 
વિશાળ ભાલમાં કેસર ચંદનના સુંદર તિલકથી અતિશય શોભી રહ્યા હતા. તેમજ 
લટકતા સુંદર પુષ્પોના તોરાની પંક્તિઓથી પણ શોભી રહ્યા હતા. રત્નજડિત 
સુવર્ણનાં ઘણાં આભૂષણો ધારણ કર્યા હતાં. તેમનું મુખારવિંદ સોળે કળાએ ખીલેલા 
શરદત્છતુના ચંદ્રમાની સમાન શોભતું હતું.₹“શરદત્રક્તુમાં ખીલેલાં નવીન કમળનાં 


અ. ૧૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૦૩ 


શાર્તામનવખનન્મમિત્િદ્રામ્મોસ્સસ્છટ્સમાયતનેત્રમ્‌ । 
સૂક્ષ્મવવ્ત્રમૂટ્મેત્રજ્જેશ હ્શનીયતિશણિતાવયવાભન્‌ । ર૨ 
બૈષ્તીરાધાતક્્મળાસત્યમામા સત્યાભદ્રાખામ્વવત્યારિમિશ્ર । 
સ્્રીશિ; પ્રેશ્ળા પૂગ્યમાનાંપ્રિપશં ર્જ્યા તાસામાવ્ણન મનાસિ ॥ રૂ૦ 
નન્જેન રામેળ યશોવ્યા ત્ત પત્યા સમં રેતજવજન્યયાડપિ । 
નન્ટાસુષદ્રાસુરભીમુણ્ામિમો મિશ્ર સસેરમુીક્યમાળમ્‌ । રૂ૨ 
શ્રગ્નારિજદ્રવ્યજરેસ્નેજે મો પાઝૂનાનાર્મામતશ્ર યૂથ: । 
પ્રલ્યેક્ચતાળાનનપવસખઞન્તતસ્મિતાનન્લ્તિભરસોજમ્‌ | રર 
તં ટુષ્ટ્વા પરમાનન્રં પ્રા્ાસ્તે તુ સવિસ્મયમ્‌। પ્રળમ્ય સ્ટવ વજ્ઞાગ્રસિપુટા: સ્થિતા: ॥ રર 
મૂરત ભમવતસ્તેષામિસ્દ્રિયાળાં તુ વૃત્તયઃ | જૂછાસ્તસ્થુસ્તતો ગાતાસ્તે જાઉપ્રતિમા ર્વ ॥ રૂ૦ 


પત્રની સમાન વિશાળ નેત્રો શોભતાં હતાં. મસ્તક ઉપર ઝીણાં, વાંકડિયાળા કોમળ 
એવા કાળા કેશ શોભી રહ્યા હતા. આવી રીતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દર્શનીય સમસ્ત 
શરીરના અવયવોથી શોભી રહ્યા હતા.“ રુક્મિણી, રાધા, લક્ષ્મણા, સત્યભામા, 
સત્યા, ભદ્રા અને જાંબુવતી આદિક પટરાણીઓ અતિપ્રેમથી તેમનાં ચરણકમળનું 
સેવન કરી હતી. અને પોતાની દષ્ટિમાત્રથી સર્વેના મનને પોતામાં ખેંચી લેતા હતા 
એવા સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણનારાયણનાં ધર્મ-ભક્તિ અને ત્ધષિમુનિઓને પ્રત્યક્ષ દર્શન 
થયાં.*૦ 

વળી નંદ, યશોદા, વસુદેવ, દેવકી, બલરામ, સુભદ્રા વિગેરેપરિવારજનો 
તથા નંદા, સુભદ્રા સુરભિ આદિ ગાયો સ્નેહપૂર્વક એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપનું 
દર્શન કરી રહ્યાં હતાં. તેમજ અનેક પ્રકારના શુંગારિક દ્રવ્યો હાથમાં લઇ ઊભેલી 
ગોપાકનાઓના સમૂહો પ્રેમથી ચારે બાજુ વિંટાઈને તેમના મુખારવિંદનું દર્શન 
કરી રહ્યા હતા. સ્વયં પોતે સર્વે ભક્ત સમુદાયને મંદમંદ હાસ્ય વડે આનંદિત કરી 
રહ્યા હતા. આવા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સાક્ષાત્‌ દર્શન પામી 
પરમ આનંદ તથા આશ્ચ્યને પામેલા ધર્મ-ભક્તિ તથા ત્ષિમુનિઓ તેમને દંડવત્‌ 
પ્રણામ કરી બન્ને હાથ જોડી સામે ઊભા રહ્યા.*5-2* 

તે ધર્મ-ભક્તિ તથા ત્્ધષિમુનિઓની નેત્રાદિક ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણની અતિશય રમણીય દિવ્ય મૂર્તિમાં ખેંચાઈ ગઈ, તેથી તેઓ કાષ્ઠનાં 
પૂતળાંની જેમ સ્થિર ઊભા રહ્યા.” ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ઈચ્છાથી તે સર્વે આમ 


૨૦૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૯ 


સુજોન્છયેત્થં તુ મુછ્તમેવ તે તસ્થુસ્તથેવાથ પુતર્વપુ:સ્મૃતિમ્‌ । 
પ્રાપુસ્તતસ્તસ્ય પુછસ્થિતો વૃષસ્તુણવ સાજ મુતિમિસ્તમીશ્વરમ્‌ ॥ રૂ૫ 


// ટજ %₹ત7/રુ57%7 7777૪777?» 5777 ૪%7%જ ર? 
/૧5%2777₹7907%7%ર₹27777ન્‍₹27₹₹777%757:₹27:5227%7 //2૮// 


ઉ્‌જોનવિશોડથ્યાય: 
ઘર્મ ૩વાત્ત - 
ભમવસ્તવ રર્શન નૃળામાસ્રિસાયૌષવિનાશનક્ષમમ્‌ । 
પ્રત્તિનવ્બમિહાઘ ત્તાપવમર્રિતાનામપિ વારળં તઘુ । ૨ 
ત્વમસિ પ્રભવિષ્નુરીશિતા ગમતામાર્રિનારિબન્ધટૃત્‌ । 
ક્ષસતોડક્ષરતસ્તથા પતે તનુ જર્તા પુસ્ષોત્તમઃ પ્રભો ! ॥ ર્‌ 


એક મુહૂર્ત પર્યત સ્થિર ને સ્થિર ઊભાં રહ્યાં, ત્યાર પછી તેમનીજ ઇચ્છાથી ફરી 
દેહની સ્મૃતિ પ્રાત થઈ ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનારાયણની સન્મુખ ઊભા રહી 
ધર્મદેવાદિ સર્વે ત્ધરષિમુનિઓ તે સર્વેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની સ્તુતિ કરવા 
લાગ્યા.” 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૩/ 
59% 2ત2//2/%૬#ન ન/ઝે 5%₹/%ક/ 5૨% %૭ક૦2૯૭/%/ «/«૪ન*/ 
&%7/ક૪ અને કુ/જ#7છ /જેશ્જુ/2/ન ૪/2/%ન/27 52% કરટ૯૦/ 
2///જ જઝ૬/” 5/*ૃય્છે 5)૮/ન/ જન અ/છજ/ અ/જંઠજું /ઝ૪૨૯ 
કયુ. છે ન/» ૪ઢ/2-%) અક્ય/% મૂઈ ૬૦7. --૨૮-- 


અધ્યાય -૧૯ 
મરીચ્યાદિ મુનિઓની સાથે ઘમદેવે કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ. 


ધર્મદેવ કહે છે, હે ભગવન્‌ ! આપનું દર્શન મનુષ્યનાં સર્વ પ્રકારના પાપના 
સમૂહને નાશ કરવામાં સમર્થ છે, અને સર્વે આપત્તિઓને તત્કાળ દુર કરનારું છે. 
આવું આપનું દિવ્ય દર્શન આજ અમને પ્રાપ્ત થયું છે, અહો !!! આપની કૃપાના 
એક મુખે શું વખાણ કરું ?.* હે પ્રભુ ! તમે પોતાના આશ્રિત ભક્તોનું રક્ષણ 


અ. ૧૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૦૫ 


તત ધામ મત પરાત્પર બૂદહેવાક્ષસ્મવ્યયં સહા । 
ગતિતેગસિ તત્ર સંગે સજલૈશ્વ્યપુસેમશસ્િમિ$ ।। ર્‌ 
સમજારળ ! વાયુહેવમુખ્યપ્રથિતવ્યૂઇમવપુર્ધરસ્ત્વમેવ । 
સજલૈરષિ સાત્ત્તૈસમસૈવિધિના તત્તમવેન પૃગ્યસે વૈ ॥ ૪ 
ગમતો ગનન ત્ત પાનનં ઇરળં ત્રાપિ જ્સેષિ રીશ્વરડ । 
'િધિનિષ્નુદરજૃ તીર્હધસ્િમમાર્પ્રિતિપાર્તિશ્રવાઃ ॥ ૧ 
તનુતા મુનિ ધર્મવરત્મતિ પૃથુતાધર્મપ્થેર્પામતે । 
ઝવિતું તરિઇ પ્રગાયસે બદુધા સાધુયુસશ્ર પૂત્ત્લે । ૬ 
તિમિસ્પધુતા સમાલતા સિમમાઃ પ્રામ્મવતારિલેત્યત: । 
જમહાજુ તિના તથા «ધે સિગપૂછે તનુ મન્્સત્તભત$ । ૭ 


કરવા સમર્થ છો. જગતના નિયંતા છો. જીવોના અનાદિ અવિદ્યારૂપ બંધનને 
તોડનારા છો. ક્ષર એવા બદ્ધજીવો અને અક્ષર એવા મુક્તાત્માઓથી પણ તમે 
પર છો. એથી પુરુષોત્તમ એવા આપ આ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કર્તા છો.૨ આવું 
આપનું ધામ છે તે પ્રકૃતિપુરુષાદિ ઈશ્વરોના સ્થાનો કરતાં પણ પર છે. સર્વોત્તમ, 
અધો ઉર્ધ્વપ્રમાણે રહિત, અક્ષર, સદાય અવિનાશી છે. આવા અતિશય તેજોમય 
ધામને વિષે સમગ્ર એશ્ચર્ય અને શક્તિએ સહિત આપ બિરાજો છો.* હે સર્વના 
કારણ ! દેવ મનુષ્યાદિ સમ-વિષમ સૃષ્ટિની રચના કરવા છતાં સમ-વિષમતાના 
વિકારી ભાવોથી પર રહેલા એવા આપજ વાસુદેવાદિ પ્રસિદ્ધ ચતુર્વ્યૂહ ધારણ 
કરનારા છો. તમારો મહિમા જાણનાર સમસ્ત એકાંતિક ભક્તજનો પંચરાત્ર 
શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે આપનું જ પૂજન કરે છે.? 

વેદ, ઇતિહાસ, પુરાણાદિ સમસ્ત સત્શાસ્ત્રો તમારી જ એક વિશુદ્ધ કીર્તિનું 
ગાન કરે છે, તમેજ કાળ, માયાદિના નિયંતા છો, તમેજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવરૂપ 
ધારણ કરી આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના કરનારા છો. આ પૃથ્વી 
ઉપર ચારે તરફ ફેલાયેલા અધર્મથી જ્યારે ધમમાર્ગ ક્ષીણ થાય છે, ત્યારે આ 
ધરાપર તે ધર્મનું રક્ષણ કરવા તથા સંતો, ભક્તો અને દેવતાઓનું રક્ષણ કરવા 
તમે અનંત અવતારોને ધારણ કરો છો.* હે ભગવનુ ! પૂર્વે તમે મત્સ્યાવતાર 
ધારણ કરી હયગ્રીવ અસુર પાસેથી વેદો પાછા લાવ્યા હતા, તેવી જ રીતે સમુદ્ર 
મંથન વખતે તમે ફૂર્માવતાર ધારણ કરી મંદ્રાચળ પર્વતને પોતાની પીઠ ઉપર 


૨૦૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૯ 


ક્ષિતિશ્સ્િ્ધેડમય્ણૂયા ભવતા સૂજર્સૂપિળામ્લુધેડ । 
તરસિદ્વપુ્ધૂુતા તથા 4િદ્તો હૈત્યપતિગિતાન્તજ: ॥ ૮ 
છાતતશ્ વતિસ્ત્વયા છરે ! વપુષા વામનજેન વોતુજાત્‌ । 
ધરળીં વ્યધિતાનૃપાન્વયાં અપવમ્નેસ્તનયો ભવાન્‌ ભવન્‌ । ૨ 
હતવાનસિ રાઘવ પુર વતન વમેળપયૂથપાધિપમ્‌ । 
ખઝનરવળમીશ ! રાવળ વિદિતામ્મોતિધિસેતુવન્ધન$ । ૨૦ 
મધોઃ પુરિ પ્રાન્વસુહેવહેવવસુતત્વમેત્ય વ્રગમામતોડસ્થથ । 
મોમોપનોપીવ્રગમૂર્ટુર્વ્યથાં ઇરન્વ્યહાર્ષીયસુનાતટેડ્ત્ર વ ॥ ૨૨ 
સિદત્ય જંસપ્રછિતાનનેવજાન્‌ લેત્યાંશ મોપીગનવણમસ્ત્વમ્‌ । 
મત્વા પુનર્ગન્મભુવં ગષન્થ સાધુટ્ટં માતુલમૌમ્રસેસિમ્‌ ॥ ૨૨ 
દ્વારવતીમેત્ય ₹મામુરાઃ સ્રીફ્ટ્ણ તાવિષ્મુતપૂરિસપ: । 
ભૂભારભૂતાનસુરાન્‌ વૃષદ્દહો ઇત્વાડડ્સધર્મ પ્રથયાશ્રજર્થ । શરૂ 


ધારણ કર્યો હતો.? તમે વારાહરૂપ ધારણ કરી દાંતના અગ્રભાગથી રસાતળમાં 
ગયેલી પૃથ્વીને ઊંચકીને પાણી ઉપર સ્થાપન કરી હતી. તેમજ નૃસિંહ અવતાર 
ધારણ કરી તમે મૃત્યુપર વિજય મેળવનાર દેત્યપતિ હિરણ્યકશિપુનો સંહાર 
કર્યો હતો.“ હે શ્રીહરિ તમે વામન અવતાર ધારણ કરી ત્રણ પગલાં જમીનના 
બહાને કપટથી બલીને છેતર્યો હતો. વળી તમે જમદગ્નિ ત્ધષિને ત્યાં પરશુરામ 
સ્વરૂપે પ્રગટ થઇ પૃથ્વીને એકવીશવાર ક્ષત્રિય રહિત કરવા ફર્યા હતા.“ હે 
ઇશ્વર ! પૂર્વે ત્રેતાયુગમાં તમે રામચંદ્રરૂપે અવતાર ધારણ કરી સમુદ્ર ઉપર સેતુ 
બાંધી સમસ્ત વિશ્વને રડાવનાર, તેમજ રાક્ષસોનો અધિપતિ, મહાબળવાન, 
પુલસ્ત્યપુત્ર રાવણનો સંહાર કર્યો હતો.” 

તેમજ હે હરિ ! તમે પૂર્વે મથુરા નગરીમાં પ્રથમ વસુદેવ-દેવકીને ત્યાં 
પુત્રરૂપે પ્રગટ થઇ વ્રજમાં પધાર્યા. ત્યારપછી આપને વિષે અનન્ય પ્રેમવાળાં 
ગાયો, ગોવાળો, ગોપીઓ આદિ વ્રજવાસીઓનાં અનેક સંકટોનું નિવારણ કરી 
તેઓને આનંદ આપતા આ યમુનાના તટમાં વિહાર કર્યો હતો.** હે ગોપીજન 
વલ્લભ ! તમે કંસે મોકલેલા પૂતના, તૃણાવર્ત આદિ અનેક અસુરોનો સંહાર કરી 
જન્મભૂમિ મથુરા પધાર્યા અને સાધુજનોનો દ્રોહ કરનાર મામા કંસનો વધ કર્યો 
હંતો.*૨ ત્યાર પછી તમે દ્વારિકાનગરીમાં પધારી અનેક દિવ્યસ્વરૂપોને ધારણ 


અ. ૧૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૦૭ 


નરેળ સાજં ત્ર મગાહયાવૈ ત્રમીડન્‌ સિગપ્રેષ્તમેન મૂમન્‌ ! । 

પાળ્કો$ સુતાનામપિ સપ્રિયાળાં ત્તજર્થ નાથા પ્રિયમીશ્વર્સ્ત્તમ્‌ ॥ ૨૪ 

જુતવાનસિ તૈત્યમોણન તનુ બુદ્નોડથ વિધાસ્યતે ત્વયા । 

₹નનં ત્ત છુરત્મનાં જલેરવસાને ભુવિ ૧૯્વિના પ્રભો ! ।। ૨૪ 

ત્વયા સિયત્તે સિગસેવજાનામાપત્‌ળા ! નાથ ! મુછુર્ધશયામ્‌ । 

ત્રાળ્યટેવૉડસિ સવા સ્વતત્ત્ર: ₹ળ્યમસ્માસુ વિધેણાતોડ્સ ॥ ૨૬ 

સુવ્રત ગવા - 
રૃતિ સંસ્તૂય મુર્સિમિ: સઇ શ્રીપુસ્ષોત્તમમ્‌ । જેવશર્માડમવત્તખ્ખીમાનન્સશ્રુપ્તુતેક્ષળ: ॥ ૨૪ 
ઝથ જખ તમાલોવય પ્રત્યક્ષ હ્વ્વિવિત્દન્‌ | વદ્ધાગ્સિપુટા ભરિ પ્રળનામ મુલ પ્રમુમ્‌ ॥ ૨૮ 
સ્મરત્તી ભસ્છવશ્યત્વં તસ્ય વૃન્જવને પ્રમો: । મિસ મટ્લ્યાડસ્તોપીસૂછસેમાડશ્રુપણટ્જ ॥ ૨૨ 
કરી લક્ષ્મીસ્વરૂપા રુક્મિણી આદિ સ્ત્રીઓની સાથે લગ્ન કર્યા હતાં. તથા ધર્મનો 
દ્રોહ કરનાર, પૃથ્વીના ભારરૂપ અસુરોનો વિનાશ કરી સનાતન ધર્મનું સ્થાપન 
કર્યું હતું..* એવા અપાર મહિમાવાળા હે નાથ ! સર્વના નિયંતા તમે પોતાને અતિ 
વ્હાલા એવા નરના અવતારરૂપ અર્જુનની સાથે હસ્તિનાપુરમાં અનેક લીલા કરી 
પ્રિય પત્ની દ્રોપદીએ સહિત યુધિષ્ઠિરાદિ પાંડવોનું પ્રિય કર્યું હતું.'” એવા હેપ્રભુ 
! તમે બુદ્ધાવતાર ધારણ કરી દેત્યોને મોહ ઉપજાવ્યો હતો. અને હવે કલિયુગના 
અંતે કલ્કિ અવતાર ધારણ કરી તમે પૃથ્વી ઉપર રહેલા દુષ્ટજનોનો વિનાશ 
કરશો.*૫પ એવા હે નાથ ! તમે પૃથ્વી ઉપર પોતાના શરણાગત ભક્તજનોની 
આપત્તિઓને વારંવાર હરો છો, તમે સાધુ, બ્રાહ્મણનું હિત કરનારા છો, અને 
આતિ સમર્થ છો, તેથી અત્યારે તમો અમારા ઉપર મોટી કૃપા કરો જેથી અમારું 
સર્વે સંકટ દૂર થાય.** 
ભક્તિદેવીએ કરેલી શ્રીકૃષ્ણભગવાનની સ્તુતિઃ- સુવ્રતમુનિ 

કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે સાક્ષાત્‌ ભગવાનનાં દર્શન થવાથી જેનાં નેત્રોમાં 
હષનાં અશ્રુઓ આવેલાં છે એવા ધર્મદેવ ત્ધષિમુનિઓની સાથે ભગવાન 
શ્રીપુરુષોત્તમનારાયણની સ્તુતિ કરી મૌન થયા.** ત્યારપછી ભક્તિદેવી દિવ્ય 
શરીરધારી એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી અતિ હર્ષથી બજ્ઞે હાથ 
જોડી ભગવાનને પ્રણામ કયા.“ આ વૃંદાવનમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના 
ભક્તાધિનપણાના ગુણનો વિચાર કરતાં ભક્તિદેવીની આંખોમાં હર્ષનાં આંસુઓ 


૨૦૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૯ 


ઝાનન્ર્માનન્ટ્જ₹ હ્યાલું વન્ાશમન્ારપતારવિન્ર્મ્‌ । 
તં તન્ટ્મોપસ્ય ત્ત નનન ત્યાં વન્રે સહાનસ્ટ્તિભજુવૃન્ટમ્‌ ॥ ર૦ 
મુજીન્ટ્માનન્ટનિધિ વહ્ન્ત નન્સાલવે જાજસિજામમન્મ્‌ । 
સૈયટૂવીનં મમયામ્ન ! મેત્તિ વને થશોલટૂમત યૃદત્વામ્‌ ॥ ર૬ 
ડતૂર્રલેયો તવનીતચૌર્થે ચશોટ્યા વ્તોપિતયા બવન્ધે । 
સ્રત્રપાનન્રમુઓઓડશ્રુનેત્રસ્ત ત્વાં મને મીતહ્મીક્ષિતામ્બપ્‌ ॥ રર 
સ$ સ્તોમિતોડમાયત મોષિજામિર્નનર્ત મૂયો વિભરમ્તભૂવ । 
ઝત્માનજં પીઠજપાયુજે ત વન્રે ક્િપન્ત તત મુગૌ તયે ॥ રર 
મોપાતવાલેડ જુતસેસનાય મોવત્સસસ્ારળતત્પરાય । 
તંશીર્વાનસ્ટ્તિમોજી તાય તમોડસ્તુ તે તલિતમજટાય 1 ર૪ 


છલકાયાં અને શરીર પુલકિત થયું. તેથી રોમાંચિત થઈને ગદ્ગદ્‌ કંઠે શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યાં.પ“ હે ભગવન્‌ ! આપનું સ્વરૂપ સદાય આનંદમય 
છે. આપ ભક્તજનોને પણ ઈચ્છિત મહાસુખ આપી આનંદ આપો છો, દયાળુ 
છો. આપનાં શ્રીચરણો વંદન કરનાર ભક્તજનો માટે કલ્પવૃક્ષની સમાન મનોરથ 
પૂર્ણ કરનારાં છે, તેથી ભક્તજનોના સમુદાયને સદાય આનંદ પમાડનારા નંદનંદન! 
તમારા ચરણોમાં હું ભક્તિ, વંદન કરું છું.૨૦ 

તમે ભક્તજનોને મુક્તિ આપનારા હોવાથી વેદો તમને મુકુંદ અને આનંદના 
સાગર કહે છે. છતાં ભક્તજનો ઉપર વાત્સલ્યભાવ હોવાથી નંદજીના ભવનમાં 
મા યશોદાજીના ખોળામાં બેસીને અસ્પષ્ટ કાલીઘેલી મધુર વાણીથી “હે મા ! મને 
માખણ આપ' એપ્રમાણે યાચના કરનારા પરબ્રહ્મ આપના શ્રીચરણોમાં હું ભક્તિ 
વંદન કરું છું.₹૨. તમે માખણની ચોરી કરી તેથી ક્રોધે ભરાયેલાં મા યશોદાજી 
તમને ખાંડણીયા સાથે બાંધ્યા અને તે સમયે ભય અને લાજથી નીચું મુખ કરી 
અશ્રુઓ સાથે ભયભીત થયેલી આંખોથી મા યશોદાજીની સામે જોઈ રહેલા આપને 
હું કાયા, મન અને વાણીથી સપ્રેમ ભજું છું.૨૨ 

વળી તમે ગોપીઓના હાથની તાળીથી પ્રોત્સાહિત થઈ વારંવાર ગાયન 
કરો છો, અને વારંવાર સુંદર નૃત્ય કરો છો, ત્યારે કેવા શોભો છો! વળી ગોપીઓ 
કહે, કાના, આ દાણ આપવાનું માણું લાવી આપો તો, આ બાજોઠ લાવો તો, આ 


અ. ૧૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૦૯ 


વૃન્તાવને નોધનત્તારળાય મોવર્ધનેનાવિતમોજી લાય । 

જીુષ્ળાય મોપીગનવણછમાય તમોડસ્તુ રાધારમળાય તુભ્યમ્‌ ॥ ર૫ 
સ્વેક્ષોનસૃતાનેજતરતરય ગિઘાસુલ્તેયવિમુસ્ટિયાય । 
ઝઘોઘસદઃક્ષયજારિનાન્ને તુમ્યં નમ સ્જન્ધવિસમ્વિતાનને ॥ ૨૬ 
તૃન્લાવને પૂ્ણશશાટુરમથે સિશાયું સર્વાસ્વષિ શારહીષુ । 
ચોડસરમત્ોપવધૂરનેજાસ્તાવદટ્પુસ્તં પ્રળમામ્યઈ ત્વામ્‌ ॥ ૨૪ 
વ્રેસેન્દ્રમશાટૂમીપ્વત્તિમુસવ્રરાપિત્ેતુત્વત્ત: । 

જામ વામમજઅર્વમરવતિમૂત્ત સસોત્લવે સજતમ્‌ ॥ 

ત્રવેડા વછવવછમામિર્સમતઃ શુજ્ટાર્શાસ્રોસ્તિ | 
છુર્વન્તેવ ગિમેથ નાથ ! શરન પ્રા્ાડસ્મિ ત ત્વામદમ્‌ ॥ ર૮ 


પાદુકા લાવી આપો તો. ત્યારે વસ્તુઓ લાવવા માટે અસમર્થ હોય તેમ બાજોઠ 
આદિને પકડી આમ તેમ ઘોડો કરીને પછી કહેતા, ના. હું નહિ લઈ આવું, તું લઇ 
લે, એમ કહીને હાથ સહિત ખભાને નકારમાં ઉલાળતા એવા આપના શ્રીચરણોમાં 
હું ભક્તિ વંદન કરું છું.૨3 પોતાની સમાન વયના ગોપબાળકો સાથે ખેલકૂદ 
કરનારા, ગામના પાદરમાં લઈ જઈ ગાયના વાછરડાંઓને ચારવામાં તત્પર 
બનેલા, બંસીના નાદથી સમગ્ર ગોકુળને આનંદિત કરનારા તથા જનાવરોને નાચ 
નચાવનારા હે બાલકૃષ્ણ ! તમને હું નમસ્કાર કરું છું.૨” વૃંદાવનમાં ગોધન 
ચારનારા, ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કરી ગોકુળનું રક્ષણ 
કરનારા, ગોપીજનોને અતિશય પ્રિય અથવા ગોપીઓ જેને આતિ પ્રિય છે એવા 
તથા શ્રીરાધાની સાથે રમણ કરનારા તેમજ ભક્તજનોના ચિત્તને પોતા તરફ 
આકર્ષણ કરી લેનારા આપને હું નમસ્કાર કરું છું.ચપ 

અત્યંત દયાથી ભરપૂર પોતાની દષ્ટિમાત્રથી ચરાચર અનંત જીવોનો 
ઉદ્ધાર કરનારા, પોતાને મારવા આવતા દેત્યોને પણ મુક્તિ આપનારા, પાપના 
સમૂહોનો તત્કાળ વિનાશ કરી નાખે તેવા નામને ધારણ કરનારા તથા ખભા ઉપર 
ગાયોને બાંધવાના દામણાંને ધારણ કરી રહેલા આપને હું નમસ્કાર કરું છું.૨* 
સોળે કળાએ ખિલેલા પૂર્ણિમાના ચંદ્રમાના તેજથી અતિશય રમણીય બનેલા એવા 
વૃંદાવનમાં શરદત્ર્ઠતુની સર્વ રાત્રીઓમાં જેટલી ગોપાંગનાઓ તેટલાં સ્વરૂપો ધારણ 
કરી તેઓની સાથે રાસલીલા કરનારા તમને હું પ્રણામ કરું છું.૨? બ્રહ્મા, શિવ, 


૨૧૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૧૯ 


સુત્રત ૩્વાત્ર - 
રતિ સ્તુત્વા ત્ત ત નત્વા વ્વરમત્તેમવત્વષિ । તાનાઈ ભમવાન્‌ ભસાસ્તુષન્મહૂળુતેષ્તિતમ્‌ ॥ ૨૨ 
ધર્મસ્તમૂને ભમવન્નસુરેમનુગસ્છલૈ$ 1 ૩૫ટ્ુતા બુશ સર્વે વયં ત્યાં શરળં મતા? ॥ ર૦ 
તેભ્યસ્તત્મુતવારિદ્રિચાદ્ધીતાનસ્માસ્ત્વમેવ છિ | પાતુમેજ સમર્થોડસિ તતઃ પાલય જેશવ ! ॥ ર૨ 
રતિ સુવન્તં શ્રીજુષ્ળો વદ્ધાગ્નતિપુટં ગૃષમ્‌ । ૩વાત્ત ધર્મ ! મા બૈછ યૂથ રુછસુસેષતઃ ॥ રર 
ઝસુરાઃ સર્વ ણ્વૈતે સસ્તિ યુષતત્્રપીડજાઃ 1 મચિ પૂર્વ વદ્ધવેરા મત્વા ભવવામુજાઃ ॥ રેર 
સુષ્તાન્મહીયાસ્તિસાય પીટયત્તિ વિશેષતઃ 1 ૩૫દ્રવસ્તિ તેવાશ્ર સુરામાતતિવેલ્ને; 1 રૂ૦ 


ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, બૃહસ્પતિ આદિ બ્રહ્મર્ષિઓને જીતી લેવાથી મહા ગર્વિષ્ઠ બનેલા અને 
તમને જીતવા રાસોત્સવમાં આવેલા અને વક્રદષ્ટિથી તમારી સામે જોઈ રહેલા 
કરામદેવનો તમે ગોપાંગનાઓથી ચારે તરફ વીટળાઇને શુંગારરસ શાસ્ત્રમાં બતાવેલી 
સર્વેક્રિડા કરીનેપણ પરાજય કરનારા આવા સમર્થશાળી હે નાથ ! તમારા શરણને 
હું પામી છું. તમે મારું કષ્ટ થકી રક્ષણ કરો.*“ હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરી નમસ્કાર કરી પ્રેમવતી વિરામ પામ્યાં. ત્યાર પછી સ્વયં 
ભગવાન ધર્મ-ભક્તિ અને મરીચ્યાદિ મુનિઓ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા, હે ભક્તજનો 
! તમારા ઉપર હું ખૂબ પ્રસજ્ઞ થયો છું, તમે મારા થકી ઈચ્છિત વરદાન માગો.*૯ 
ત્યારે ધર્મદેવ કહેવા લાગ્યા, હે ભગવનુ ! મનુષ્યયોનિમાં જન્મેલા અસુરો થકી 
અમે અત્યંત પીડા પામ્યા છીએ, અને તેથી સર્વે અમે મહાદયાળુ આપના શરણે 
આવ્યા છીએ. હે કેશવ ! તે અસુરો થકી અને તેઓએ આપેલા દારિદ્રયના દુઃખ 
થકી ભય પામેલા અમારું રક્ષણ કરવા માટે તમે એક જ સમર્થ છો, માટે અમારી 
રક્ષા કરો.2૦૨ 

પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાનું શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આપેલું વરદાનઃ- 
આપ્રમાણે બે હાથ જોડી કહી રહેલા ધર્મદેવ પ્રત્યે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં કહેવા 
લાગ્યા, હે ધર્મ ! દુષ્ટ અસુરોના સમુદાયથી તમે ભય ન પામશો. તમને પીડનારા 
તે સર્વે અસુરો પૂર્વે કૃષ્ણ-અવતારથી જ મારી ઉપર વેર રાખી મારો પરાભવ 
કરવા ઈચ્છે છે, અને તમને મારા જાણીને તે સર્વે અસુરો અધિક રીતે પીડે છે તથા 
દેવતાઓને પણ મારા જાણી સાત્વિક હોવા છતાં તેઓને સુરા, માંસનું નિવેદન 
કરીને ઉપદ્રવ આપે છે.૩૨-૩૪ 


અ. ૧૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૧૧ 


ભારમૂતા બુવો હોતે મહન્યેન તુ જેનત્તિતૂ । ન વિનાશચિતું શવચા «મપત્છાર્તિટુષ્કિયા? ॥ રેપ 
ઝતોડસમેવ પુત્રત્વં ટમપત્યોર્યુવયોર્વુષ ! । પ્રાપ્ય તત્તિપઈ સમ્યજરિષ્યામિ ત સંશય; ।॥ ર૬ 
સાજં ભવદ્દિ્મુનિના શક્તોડસ્મિ વલ્સવને | હુર્વાસ સાઇમષિ તદ્ધવિષ્યામિ નરાજુ તિ? 1 રૂ૭ 
સપત્ીજસ્ય તે તેભ્યો મુનીનાં તામૃતાન્ધસામ્‌ । જર્તાસ્મિ રક્ષળં ભદ્ર ! ઇરિનામ્નાડત્રવિશ્રુત: ॥ ર૮ 
તૈ: સાજ યથા ભસુવિટ્સમ્યત્ર સર્વણ | તથેવ સઇ યુષ્માભી સસ્થ સોડ્ટં ત્તરન્‌ ભુવિ ॥ રૂ૨ 
નાશમેષ્વતિ લરિદ્રિચમસારમ્ય તવાનષ ! । ધનધાન્યાટ્સિમપત્ત્ત ભાવ્યા તે પૂર્વતોગધિજા । ૪૦ 


શાપાદુવાસસો યુષ્માન્મોત્રયિષ્યામિ ત્ત દુતમ્‌ । ધર્મમેજાસ્તિજ ક્ષીળં પ્રથયિષ્યામિ સર્વથા ॥ ૪૨ 
મન્મત્તસ્ય ઝપં યેડત્ર જરિષ્વસ્તિ ભવાસિવ । પાત ત્ત શ્રીમામવતપુરાળાહેવિધાનતઃ ॥ ૪૨ 
તેષાં મનોરથ: સર્વ: સિદ્ધિ પ્રાપ્્યતિ નિશ્ચિત: । હેછાન્તે ધામ પરમં મમ પ્રાપ્સ્યસ્તિ તે ધ્રુવમ્‌ ॥ ૪ર 


હે ધર્મ ! દંભાચારથી દુરાચારને ઢાંકનારા આ અસુરો પૃથ્વીના ભારરૂપ 
છે, અને મારા વિના બીજા કોઇથી પણ તેમનો વિનાશ શક્ય નથી, તેથી હે ધમ- 
ભક્તિ ! તમારે ત્યાં હું પુત્રરૂપે પ્રગટ થઈશ અને તે સર્વે અસુરોનો હું સવંપ્રકારે 
નિગ્રહ કરીશ, તેમાં કોઈ જાતનો સંશય નથી.2૫-૬ તમારી સાથે મને પણ 
બદ્રિકાશ્રમમાં દુર્વાસામુનિનો શાપ થયો છે, તેથી હું પણ મનુષ્યરૂપે અવતરીશ. 
માટે હે કલ્યાણમૂર્તિ ધર્મ ! આ પૃથ્વી પર હું “હરિ” એવા નામથી વિખ્યાત થઈશ, 
અને તમારા પુત્રપણાને પામેલો હું પત્ની ભક્તિદેવીએ સહિત તમારું, આ 
ત્રષિમુનિઓનું અને દેવતાઓનું તે અસુરો થકી રક્ષણ કરીશ.*** જેવી રીતે 
અહિં દિવ્ય વૃંદાવનને વિષે હું આ ભક્ત સમુદાયની સાથે સદાય વિચરું છું, તેમ 
મનુષ્યરૂપે પૃથ્વી ઉપર તમારી સાથે સદાય વિચરણ કરીશ. હે નિષ્પાપ ! આજથી 
આરંભીને તમારું દારિદ્રય નાશ પામશે અને ધન, ધાન્ય આદિ સંપત્તિ પહેલાં હતી 
તેના કરતાં અધિક પ્રાપ્ત થશે.*“”૦ તમને દુર્વાસાના શાપ થકી તત્કાળ મુક્ત 
કરીશ અને ક્ષીણ થઈ ગયેલા એકાંતિક ભાગવત ધર્મનું સવવપ્રકારે પ્રવર્તન કરીશ.** 

જપાત્મક વિષ્ણુયાગનું ફળઃ- હે ધર્મ ! આલોકને વિષે તમારી 
જેમ જે કોઈ પણ અન્ય પુરુષો આ મારા અષ્ટાક્ષરમંત્રનો જપ કરી પુરશ્વરણ 
વિધિપૂર્વક કરશે તથા શ્રીમદ્‌ ભાગવત પુરાણ કે ભગવદ્‌ગીતા આદિનો પાઠ 
વિધિપૂર્વક કરશે તેના સકલ મનોરથો નિશ્ચય સિદ્ધ થશે અને દેહના અંતે નિશ્ચય 
મારા પરમ ધામને પામશે, તેમજ મારા શ્વેતઠ્ઠીપ, વેકુંઠ અને ગોલોકધામને વિષે 
જે એશ્ચર્ય અને ભોગો રહેલા છે તે સર્વેની તેમને નિશ્ચે પ્રાપ્તિ થશે. ₹* 


૨૧૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૦ 


શ્રેત્વીપે તત વૈજુળ્ડે મોલોજે ધામ્નિ યે મમ । હેશ્વર્યમોમાસ્તાન્સર્વાત્રાપ્સ્યન્ત્યેવ દિ તે ધુવાન્‌ ॥ ૪૪ 
રૃતિ તૃષ્મામધાય સપિવૃન્ર જુતતજર્ળોડત્ર તિસેટ્ધે સ ષન: । 
પ્રમુહ્તિ ત્રટષિમિ: સહાથ ધર્મો વ્રતવિધિમાશું સમાપયાંવમૂવ ॥ ૪૫ 


// 2/7 777%” 7/₹/૪7૪₹707ર%» %727ર% ૪%77જ ર 


&%%7૨%7%જ5%ર૪70૧₹૪₹૪-/7₹₹77759જ077/5₹7:5થ7*%: //??// 
વિશોડથ્યાયઃ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 


ગપાત્મજં વિષ્ળુયામં થથાશસિછિ સમાપ્ય તે । વિટ્ધુઃ પારળાં મૂપ ! જીષ્મેક્ષળમણામુટ$ | ૬ 
તતસ્તે સંવિટ તજી સ્થિત્વૈવત્ર પરસ્વરમ્‌ | જસ્યાપ્યમે જલાપ્યેતદૂત્ત વાસ્યં ત નસ્ત્વિતિ ॥ ર 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! કરુણા કરનારા કરુણાનિધિ 
સ્વયં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ત્ધષિઓના વૃંદે સહિત ધર્મદેવને આ પ્રમાણે કરુણાનાં 
વાક્યો કહીને અંતધાનિ થયા, ત્યાર પછી અત્યંત ખુશ થયેલા ત્ધષિઠિઓની સાથે 
ધર્મદેવ પુરશ્ચરણનો વ્રતવિધિ તત્કાળ સમાપ્ત કર્યો.” 

૪/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%2૪૭/ 
*9%જ 2/ત2//0/%૬ન ન/ઝે 5%₹/%5/ 5% 55-2૯/%/ 5/%£૬% ૪ને 
26/જેમુ/જટઓએ ત%/ ૪/5૪7£4029 કર? 2તુ/? અને જઝ૦૬/જ 5કૃય્છે 
૪/૪૦૬/ ૬2૮/”જું /%₹%૪ કયું છે ન/ઝ ૪)?5ઝ૭૪#-) ૪ડ૦/% જૂઈ 
૭57. --૨૮૯-- 


અધ્યાય - ૨૦ 


અસુરોના ભયે ભગવાનના વરદાનને ગુસ રાખવાનો 
નિષણ્ાચ કરી ઘર તરફ પ્રયા]ા. 


સુત્રત મુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન 
અને વરદાનથી મહા આનંદને પામેલા ધર્માદિ મુનિઓએ જપાત્મક વિષ્ણુયાગની 
શક્તિ અનુસાર કરેલા વિધિથી પૂર્ણાહુતિ કરીને બારસનાં પારણાં કર્યા.* ત્યાર 
પછી એકાંત સ્થળમાં બેસી પરસ્પર નિર્ણય કર્યો આ કે વૃત્તાંતઆપણામાંથી કોઈએ 


અ. ૨૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૧૩ 


પ્રાહુૂતે તુ જીષ્ળેડત્ર મોણું શવચેત જેન તત્‌ | તવા તુ જાપિ નેવાસ્તિ સત્તા યત્લોડસ્ત્યધીશ્રર: ॥ર 
વિધાવેત્થં સવિ તે મિસિત્વા ત્ત ૫રસ્વરમ્‌ । નમસ્વૂત્ય ત્ત સર્વેડષિ સ્વં સ્વં સ્થાન તતો થયુ? ॥0 
મદષીળાં ત્ત ધર્મસ્ય પૂર્વગન્મસ્મૃતિસ્ત્વિટ । ગાસીત્જતિત્જનિદ્રાગન્ન તુ નિત્યં રરીસ્છયા ॥ ૫ 
ધર્મ: સમાર્યઃ સખ્ત્રીતઃ સમ્પૂળસ્વમનોરથ; । મસ્છન્સ્વપ્રામમાષપેહે પુતસ્તસૈમિષં વનમ્‌ ॥ ૬ 
તત્રારળ્યે ત્તરન્તો તૌ વૃક્ષગાતસમાવુ લે । ગામસ્છતોડસુરાન્‌ વશ્િર્ષ્ટ્યા તાં ગઇતુ? સૃતિમ્‌ ॥ ૭ 
મદામાર્મસ્મૃતિર્નણ પ્રાન્તરે શ્રમતોસ્તયૉડ । ફ્યાય ભાનુમાનસ્ત પામ: પ્રાક્ો ત જ્શ્રન ॥ ૮ 
સિષેવ્તુસ્તો તત્રેવ છ થાવો ધ્વાન્ત રૃત્યુભો । યુત્તે ધેર્યેળ મદ્તા ક્ષુધિતૌ તૃષિતો નૃપ ! ॥ ૨ 

તૌ તત્ર સૈવાટુપયાતમેજમપશ્યતાં જસ્ન મેપ્નનીસમ્‌ । 

તપસ્વિનં તરુ નિવૃત્તનેત્ર અટાધર સૈદ્રલપુ:જસાનમ્‌ 1 ૨૦ 


પણ કોઈ પણ મનુષ્યની આગળ ક્યારેય પણ કહેવું નહિ.૨ અને ભગવાન જ્યારે 
આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થશે ત્યારે કોઈનાથી પણ આ વાત છૂપી રહેશે નહિ. અને 
ત્યારે તો કોઈ પણ જાતની ચિતા નહિ રહે. કારણ કે ભગવાન તો અધીશ્વર છે. (તે 
બધુંય કબજે કરવા સમર્થ છે. તેથી અસુરોના ભયની શંકાનો કોઈ લેશ નહિ 
હોય.) 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે પરસ્પર નિર્ણય કરી એક 
બીજાને પરસ્પર ભેટીને નમસ્કાર કરીને સર્વે ધમાંદિ મુનિઓ પોતપોતાના સ્થાને 
જવા નીકળ્યા.” હે રાજન્‌ ! ધર્મ તથા મુનિઓને હરિઇચ્છાથી ક્યારેક ક્યારેક 
પોતાના પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિ થઈ આવતી, પણ સર્વકાળ તે જ્ઞાન રહેતું નહિ." 
પોતાનાં પત્ની ભક્તિદેવીની સાથે પ્રસજ્ઞ અને પૂર્ણકામ એવા ધમંદેવ પોતાને ગામ 
પાછા ફરતાં ફરી નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં આવ્યા. સઘન વૃક્ષોથી ઘેરાયેલા આ ઘોર 
જંગલમાં ચાલ્યાં જતાં ધર્મ અને ભક્તિએ માર્ગમાં અસુરોને આવતા જોઈ તે માગને 
છોડી દીધો, અને આગળ જતાં બંધ પડી જતી પગકેડીએ ચાલતાં ધર્મ-ભક્તિને 
મુખ્ય માર્ગનું ભાન ભૂલાઈ ગયું, તેવામાં સૂર્યાસ્ત થયો અને કોઈ ગામ આવ્યું 
નહિ. હે રાજન્‌ ! ભૂખ્યાં તરસ્યાં બન્ઞેજણ મહા ધીરજ રાખી આ ઘોર અંધારી 
રાતમાં આપણે ક્યાં જશું ? આવું વિચારીને ત્યાં ને ત્યાં જ બેસી રહ્યાં.*૯ 

આસુરી અશ્ચસ્થામાનો ધર્મ-ભક્તિને શાપઃ- હે રાજન્‌ ! તેવામાં 
તે બશ્નેએ દેવી ઇચ્છાથી ત્યાં આવી પહોંચેલા કોઈ એક તપસ્વીને જોયો, તે મેઘ 
સમાન શ્યામ શરીરવાળો, લાલચોળ પહોળાં નેત્રોવાળો, જટાધારી, ભયંકર 


૨૧૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૦ 


અહ્વાન્શીર્ષ ધૃત્તતવળિવેષં ત સિદ્ધ ળ્વાયમિત્િ પ્રળમ્ય । 

તદ્ધાઝસતિસ્તત્પુસ્તઃ સ તસ્થૌ ધર્મસ્તમૂતે વત્તનં તપસ્વી ॥ ૨૨ 

સત્વ સમાર્યો ગ્રમસિ પ્રહ્ેષૅ રુર્મેડષિ જાન્તાર ૬ઈાસિ ધીર । 

ચથાવવેતત્જથયાડડશુ સર્વમિતીરિતિસ્તેન નમાટ્‌ ધર્મઃ ॥ ૨ર 

વિપ્રોડસ્ત્યદં વમેસલલેશગન્મા રેવામધો વૈરિભયાતિર્વિત્તઃ । 

મશ રરિદ્ર્ વિહાતમેલો વૃન્તાવન ક્ષેત્રમનાં હિ વળિત્‌ ! ॥ શર 

આરાધ્ય જષ્ળં ગપવિષ્ળુયાપવિધાનતઃ પ્રાપ્ય વર ત્ત તસ્માત્‌ । 

વ્રગન્‌ મૂઈ સેવવશાન્ન્યુતાધ્વા શ્રમન્‌ મવત્તં મુર્તિડસ્મિ રૂષ્ટ્વા ॥ ૨૪ 

જુષ્ળામિધાનશ્રવળોત્થમન્યુર્ભુથ: સ વર્ળી તમુવાત્ત ધર્મમ્‌ । 

સુખદ જો ભવતાડડ 8 ણ્તલ્બૂદીત્યથોવાત્ત તપસ્વિને સ? ॥ ૨૪ 

સીષ્ન પ્રસન્ન પ્રતિ સર્વમુસ્ટ મયાડડત્મરુ થં વિદ્તિં સપતૈઃ । 

તલા સ મામાઇ તવાર્યસ્તુ સત્તિ ક્ષમાયામસયુસ દિ સર્વે ॥ ૨૬ 
બિહામણાં શરીરવાળો, મસ્તક ઉપર ટાલવાળો અને બ્રહ્મચારીના વેષને ધરી 
રહેલો હતો, તેને કોઈ સિદ્ધપુરુષ માની ધર્મ-ભક્તિ ઉભા થઈ પ્રણામ કર્યા, ધર્મદેવ 
તેમની સામે હાથ જોડી ઉભા રહ્યા ત્યારે તે તપસ્વી ધર્મદેવને પૂછવા લાગ્યો.*૦* 
આ ભયંકર જંગલમાં સંધ્યા સમયે પત્નીની સાથે વિચરનારા ધીરપુરુષ તમે કોણ 
છો ? જે હો તે મને તત્કાળ સાચું કહો. આ પ્રમાણે તપસ્વીના પૂછવાથી ધર્મદેવ 
કહેવા લાગ્યા.૫૨ હે વ્ણિન્‌ ! હું કોશલદેશનો બ્રાહ્મણ છું, દેવશર્મા મારું નામ છે. 
શત્રુઓના ભયથી હું અતિદુઃખી છું, તેમજ અત્યંત દરિદ્ર છું, તેથી ઘરબારનો 
ત્યાગ કરી વૃંદાવન તીર્થક્ષેત્રમાં ગયો હતો.** ત્યાં જપાત્મક વિષ્ણુયાગના 
અનુષ્ઠાનથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આરાધના કરી. ત્યારે પ્રગટ થયેલા તેમના થકી 
વરદાન મેળવી અમારે ઘેર પાછો જઇ રહ્યો છઉં, દેવવશાત્‌ મુખ્યમાર્ગ ભૂલાયો 
તેથી આ ભયંકર જંગલમાં ભટકી ગયો છું, અને આવા સમયે આપનું દર્શન 
અમને થયું, તેથી બહુ જ આનંદ થયો.** પોતાના પૂર્વના વેરી શ્રીકૃષ્ણનું નામ 
સાંભળતાંજ તપસ્વીનો ક્રોધ ભભૂકી ઉઠયો ને ફરી ધમંદેવને પૂછવા લાગ્યો, હે 
વિપ્ર ! શ્રીકૃષ્ણ થકી તમને કયું વરદાન પ્રાપ્ત થયું છે ? તે મને કહો. તેમનાં વચન 
સાંભળી ધમંદેવ તે તપસ્વી પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા.*' 

હે બ્રહ્મચારી !પ્રસજ્ઞ થયેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને અસુરોએ આપેલાં સર્વ 

દુઃખનું મે નિવેદન કર્યું, ત્યારે ભગવાને મને કહ્યું, જે આ પૃથ્વી ઉપર તમારા 


અ. ૨૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૧૫ 


તિષ્યાવતારસ્ય સુયૉધનસ્ય સાદાય્યજર્તાર ફમે પુરાડડસન્‌ । 
ભીમાર્ગુનાેર્યુધિ તેષુ જેત્તિજ્ધતા મયા જેડષિ વલેન ત્તાન્યે ॥ ૨૭ 
તત્રાપિ યે વૈરધિયા મહ્‌ીયં સમ્નન્ધમાપુર્ધુતિ વીક્ષળારિમ્‌ । 
પ્રવેર્રિ તે ત્તુ સિત્ેછમુજ હૈત્યાસ્તથા રનવસક્ષસાશ્ર ॥ ૨૮ 
મૃતતાશ્ર યે વૈષચિજે સુશેડત્ર સિબજ્ન્તર્ષા ર્ટવાસનાશ્ર । 
મકૈરમાગઃ સતુ તેડ્ઘગાતાઃ સન્તિ ક્ષમાયામસુરા$ પુનશ્ર ॥ ૨૨ 
ત્તાં ધર્મતિછં તનું ધર્મમેવ વિવન્ત છ્તે ત્ર મહીયસૂપમ્‌ । 
મટ્વૈરસિર્યાતનમૂસ્જિમાં સઝસ્તિ ત્તાન્યાનપિ મામજીનાન્‌ ॥ ર૦ 
તવૈવ પુત્રત્વમુપેત્ય તસ્માત્તાત્રાશચિષ્યામિ જિતામરાર્સન્‌ । 

વર પ્રવયેત્થમભૂત્તિસેડસાવઈ ત્રગન્‌ સ્વાલયમાનતોડત્ર ॥ ૨૨ 

સુત્રત ડવાત્ત - 
ઝી ષ્નોત્જર્ષખયીમિત્યં સ્વાપજર્ષોપલક્ષળામ્‌ । શ્રુત્વા ધર્મમિરં સોડમૂટલિજોપાજીલો નૃપ ! ॥ રર 


શત્રુઓ છે તે સર્વે અસુરો છે, અને તેઓએ પૂવે કલિયુગના અવતારરૂપ એવા 
દુર્યોધનને સહાય કરી હતી, તેમાંથી કેટલાક અસુરો યુદ્ધને વિષે ભીમ અને અર્જુન 
આદિના હાથે મરાયા. કેટલાકનો મેં અને બલરામે વિનાશ કર્યો, તેમાંથી પણ જે 
અસુરો વેરબુદ્ધિથી પણ મારાં દર્શન કે સ્પર્શ કરવારૂપ સંબંધને પામ્યા તે સર્વે 
દૈત્યો, દાનવો અને રાક્ષસો પોતાને ઈચ્છિત મુક્તિને પામ્યા, તથા જે અસુરો માયિક 
પંચવિષયોના સુખમાં જ એક તૃષ્ણા બાંધી દઢ વાસનાએ સહિત મૃત્યુ પામ્યા તે 


જે જો. 


સર્વે અસુરો મારી સાથે વેર રાખીને ફરી અત્યારે પૃથ્વી ઉપર જન્મ્યા છે.૫૬-૧૯ 

અત્યારે ભૂમિપર ઉત્પજ્ઞ થયેલા તે સર્વે અસુરો મારી સાથે વેર લેવાની 
અતિશય ઇચ્છાવાળા હોવાથી ધર્મ જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એમ જાણી ધર્મનિષ્ઠ 
એવા તમને પીડે છે, તથા અન્ય મારા મરિચ્યાદિક મુનિઓને પણ પીડે છે. એજ 
કારણથી હું તમારે ત્યાંપુત્રરૂપે પ્રગટ થઇ દેવતાઓના શત્રુ એવા એ સર્વે અસુરોનો 
વિનાશ કરીશ. હે બ્રહ્મચારી ! મને આ પ્રમાણે વરદાન આપી ભગવાન અંતધાંન 
થયા, ત્યારપછી હું મારા ઘર પ્રત્યે જતાં અહિ નેમિષારણ્યના જંગલમાં આવ્યો 
છું ,૨૦-૨૧ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ !આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો 
ઉત્કર્ષ અને પોતાનો તથા પોતાના મિત્ર દૂર્યોધન આદિનો અપકર્ષ જણાવનારી 


૨૧૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૦ 


ર્ઉત્તિવ રૃશા ધર્મમધર ત્ત રહેટશન્‌ | ૩વાત્ત [વિપ્ર ! પુત્રસ્તે સ જીષ્ળો ભવિતા ધુવમ્‌ ॥ રર 
તસ્ય સર્વાન્‌ નુળાન્સેષાનઘાઈ વેસિ તાપણું | ઞસત્ત્રિયસ્યાપ્રિયજૃત્લ ુર્યોધનમૂભુગ; ॥ ર૪ 
મણ તેન મઇરુઃ ચરં પાર્થસાસથના ટ્હે | રુર્યોધનસર્ માં તુ વિદ્ધચશ્વત્થામસસિતમ્‌ ॥ રણ 
તત્ત્રિયાસુરસસૂસ્થ પ્રીતયેડતો મથા દ્િગ ! | શાપ પત્સુગ્યતે પૂર્વવૈરનિર્યાતનાય વૈ | ર૬ 
સ તે પુત્રો ન શવનોતુ શસ્રં ધારયિતું ઘ્મનત્‌ । વિના વેન મવેસ્ેવ તિગવેસિવનાશનમ્‌ ॥ ર૭ 
શૂસે મછાનષિ પુમાન્રીતિશાસ્રાર્થવેસષિ | વિના શસ શત્રુવધે ક્ષમતે ન જવત્તન | ર૮ 
ઝય સ તુ મદ્ધાવગં ધારચિષ્વતિ વહિસિત્‌ | શસ્તં સેત્‌ પ્રાપ્ગતિ તણ સ્વવેરિષ્ય: પરમવમ્‌ । ૨૨ 
શખ્તેત્થમમવવ્દ્વોળિર્ટ્શ્યોડથ દ્િગો વને | તત્છાપત્તિન્યા સે પ્રાપ્તુત: સ્મ મશ રૃપ ! ॥ રૂ૦ 
ઝપારવિપટ્મ્મોધો મન્નયોરતહાયયો; । જુષ્ેસ્છાનવ્ધમેજં દિ ધૈર્ય તરખિતાં થયો ॥ રશ 
સ્રીસ્વમાવાત્લિશમાનાં ધર્મ; પ્રેમવતીં તણા । ડવાત્ત ષદ્દે ! સિદ્ધ નઃ જાર્ય હેવેન વિષ્તિતમ્‌ ॥ રર 


ધર્મદેવની વાણી સાંભળીને તે તપસ્વી અતિશય ક્રોધથી આકુળ વ્યાકુળ થયો, 
અને પોતાની દષ્ટિથી ધર્મ-ભક્તિને જાણે હમણાંજ બાળી દેશે કે શું? એમ ધખતો 
થકો દાંતથી હોઠને દબાવી તે તપસ્વી ધમંદેવને કહેવા લાગ્યો, હે વિપ્ર ! તે કૃષ્ણ 
ભલે તમારો પુત્ર થાય. તેના સર્વે ગુણ અને દોષને હું જાણું છું પણ બીજાને એની 
ખબર નથી, મારા પ્રિય મિત્ર રાજા દુર્યોધનનું તે અપ્રિય કરનારો છે, અર્જુનના 
સારથી એ કૃષ્ણે મને અતિશય દુઃખ આપ્યું છે, હું દુર્યોધનનો મિત્ર અશ્વત્થામા છું, 
એમ તમે જાણો. હે બ્રાહ્મણ ! મને પ્રિય એવા અસુર સમુદાયને રાજી કરવા માટે 
અને મારા પૂર્વના વેરનો બદલો લેવા માટે હું તમને શાપ આપું છું કે “તારા 
પુત્રરૂપે જન્મનારો એ કૃષ્ણ ક્યારેય પણ હથિયાર ધારણ નહિ કરે” અને અરે !!! 
હે બ્રાહ્મણ ! શસ્ત્રધાર્યા વિના પોતાના શત્રુઓનો વિનાશ થવાનો નથી, કારણ કે 
મહાન શૂરવીર પુરુષ હોય, નીતિશાસ્ત્રના અથને સારી પેઠે સમજતો હોય, છતાં 
પણ શસ્ત્ર વિના શત્રુને મારવા સમર્થ થતો નથી. કદાચ તારો પુત્ર તે કૃષ્ણ મારાં 
વચનનો અનાદર કરી શસ્ત્ર ધારણ કરશે તો ઉલટાનો પોતાના શત્રુઓ થકી 
પરાભવ પામશે.૨૨-૨૯ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! દ્રોણપુત્ર તે અશ્વત્થામા આ પ્રમાણે શાપ 
આપી અદશ્ય થયો, ત્યારપછી ઘોર જંગલમાં રહેલાં ધર્મ-ભક્તિ અશ્વત્થામાના 
શાપની ચિંતામાં અત્યંત દુઃખી થયાં.*૦ અપાર વિપત્તિના મહાસાગરમાં ડૂબેલાં 
ધ્મભક્તિને કોઈ સહારો મળ્યો નહિ ત્યારે છેલ્લે હરિ ઇચ્છાએ એક માત્ર 


અ. ૨૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૧૭ 


સર્વવિષ્નસિવૃત્ત્યર્થ વ્રત મળપતેઃ સત્તિ ! । પ્રોરુમસ્તિ પુરાળેષુ સ્વમતોરથસિદ્ધિલ્મ્‌ । રર 
વૈવાહિવ્ત્લવાન્તે ત્તાપ્યાવયોઃ સ્વપુરં વ્રગન્‌ । છ્તવત્રત જાર્યમિતિ મત્િતાપ્યાર્તિશ મામ્‌ ॥ ર૪ 
શ્રીજૃષ્નસ્યાવતાસે દિ પ્રોત્તેડસ્તિ મળનાવવ? । ગતસ્તસ્ય વ્રત તળા સર્વસટણનાશનમ્‌ ॥ ર૫ 
ભાદ્રશુવતતતુર્થ્યા તત્જરિષ્યાવોડનુવત્લરમ્‌ । તેન તુછડ સઃ વિષ્તેભ્યો રક્ષળં તો જરિષ્યતિ ॥ રૂ૬ 
ણવ તૌ સિયમં વિપ્રો મનસા ત્તજતુર્નુષ ! । ભસમૂતે પુનર્ધ્મો રુડરવશોજટર વતત ॥ રૂ૭ 
છુ: મેતાટ્શં ભૂમાવાવામ્યામેવ સુન્જ્‌રિ ! । પ્રાક્મિત્યેવ મા મંસ્થા યતો છુડશ્મયં ગમત્‌ ॥ ર૮ 
પુરા શ્રીરમત્તન્દ્રેળ સઈ પત્નયા ત્ર વન્ધુના । પુછુમીશેનાષિ છુ: રં વનવાયવતા પૃશમ્‌ ॥ ર૨ 


ધીરજરૂપી નાવ પ્રાતત થઈ. તેમાં બેસી સમય પ્રસાર કરવા લાગ્યાં. તે સમયે સ્ત્રી 
સ્વભાવને કારણે અત્યંત ખેદ કરતાં પ્રેમવતીને ધર્મદેવ કહેવા લાગ્યા, હે કલ્યાણી 
! આપણાં સિદ્ધ થયેલાં કાર્યમાં દુર્ભાગ્યે વિઘ્ન કર્યું.*૫-૨૨ 

ગણપતિવ્રતની પ્રતિજ્ઞાઃ- હે સતિ ! સર્વ પ્રકારનાં વિઘ્નોની નિવૃત્તિને 
અર્થે સકલ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર ગણપતિજીનું વ્રત કરવાનું બ્રહ્મવેવર્ત આદિ 
પુરાણોમાં કહેલું છે. હે દેવિ! આપણો વિવાહ પૂર્ણ થયો પછી ઈટ્ટાર ગામે પાછા 
ફરી રહેલા મારા પિતા બાલશર્માએ પણ વિઘ્ન સમયે આ વિઘ્નહર્તા ગણપતિનું 
ત્રત કરવાનો મને આદેશ આપ્યો હતો. આ ગણનાયક ગણપતિદેવ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણના અંશાવતાર છે. તે હેતુથી તેમનું વ્રત અનેકવિધ સંકટોનો નાશ કરનાર 
કહેલું છે. માટે આજથી આરંભીને દર વર્ષે ભાદરવાસુદ ચતુર્થીને દિવસે ગણપતિનું 
ત્રત આપણે કરશું. જેનાથી પ્રસજ્ઞ થયેલા તે ગણપતિદેવ આપણું અનેક પ્રકારના 
વિઘ્નોથી રક્ષણ કરશે.*2*૬ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે આ વિપ્ર દંપતીએ મનમાં 
નિશ્ચય કરી આ વ્રત કરવાનું નિયમ ગ્રહણ કર્યું, અને ત્યારપછી ફરી ધર્મદેવ 
દુઃખ અને શોકને હરનારાં વચનો ભક્તિદેવીને કહેવા લાગ્યા, હે સુંદરી ! પૃથ્વી 
પર આવું દુઃખ આપણને જ આવ્યું છે એવું તમે ન જાણશો, કારણ કે આ વિશ્વનું 
સ્વરૂપ જ દુઃખમય છે, (જેવી રીતે ભવ્ય મહેલમાં પણ પ્રજ્વલિત અંગારા ઉપર 
કોઈ ચાલે ને દાઝે નહિ એ શક્ય છે ? તેમ દુઃખમય પ્રપંચી આ જગતમાં રહેલા 
આપણા જેવાને ક્યારેય દુઃખ આવે નહિ એ શક્ય નથી.) 9-૩૮ 

પૂર્વે વનમાં નિવાસ કરતા ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીએ પણ પત્ની સીતા 
અને ભાઈ લક્ષ્મણની સાથે અપાર દુઃખ ભોગવ્યાં છે, આ પ્રમાણે કહીને ધર્મદેવે 


૨૧૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૦ 


રૃત્યુવત્વાડજથયત્તસ્યૈ શ્રીરામત્તર્તિં ગૃષઃ 1 ₹નુમન્મહિમોપેત સિશો યામાસ્રયો મતા: ॥ ૪૦ 
શ્રૃળ્તતી સા તત્ર તત્ર સાદાય્યં ગાનજોપતેડ 1 મુછ? જીત ઇનુમતા સ્િત્તયામાસ નેતસિ ॥ ૪૨ 
ઝો ન$ જીલહેવોડસ્તિ ઇનુમાન્‌ રમવણછમ; । ૩પેક્ષતે સોગપિ જથ સમર્થોડસ્માન્મદાપરિ ॥ ૪ર 
ઇનૂમન્‌ ! રક્ષ રક્ષેતિ યાવદ્વતિ સા મિરમ્‌ | તાવત્પત્યક્ષતાં પ્રાપ માસતિવિપ્રસ્પણુત્‌ ॥ છર 
સ દિ ₹મથાં સત્રો વર્ત્યમાનાં સ્ત્રિયં પ્રતિ । ધર્મેળ શ્રોતુમાયાતસ્તત્રાટ્શ્યો અને; સ્થિત ॥ ૪૪ 
પ્રત્યક્ષીભૂય તૌ પ્રાહ ભસ ! ધર્મ ! વ્યથાં ત્યગ । ઝુ હેવોડસ્મિ સનુમાન્‌ યુષ્માજ સક્િતાડસ્મિ વઃ ॥ ૪ણ 
દ્રૌળે: શાપેન વાં પુત્રો ધારયિષ્વતિ તાયુધમ્‌ । તથાષિ ઝેતું વૈતોવયં શસ્નો માવ્વઃ સ વૈ ધિયા ॥ ૪૬ 
ભવિતા સત્વશસ્રોડપિ સત વૈર્મિયોગ્સિત । લર્દ્રિચયુ: મિ તે તાશસિષ્યતિ તિશ્ચિતમ્‌ ॥ ૪૭ 
રૃત્યુવ્ત્વા તો મરામાર્મ પ્રાપય્યાશર્યમાનસો | તિસેવમૂવ સતુમાસ્તો તતો પત્તુમેસ્છતામ્‌ ॥ ૪૮ 


હનુમાનજીના મહિમાના વર્ણનની સાથે ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીના લીલાચરિત્રની 
કથા ભક્તિદેવીને કહી સંભળાવી, એમ કરતાં રાત્રી ત્રણ પ્રહર વ્યતિત થઈ ગઈ.” 
7૦ કથાનું શ્રવણ કરતાં ભક્તિદેવીને તે તે કથાપ્રસંગોમાં જાનકીપતિ 
શ્રીરામચંદ્રજીની હનુમાનજીએ વારંવાર સહાય કરી, તો આપણી કેમ સહાય કરતા 
નથી ? એમ સહાય માટે વારંવાર હનુમાનજીનું મનમાં સ્મરણ થવા લાગ્યું અરે ! 
!! રામપ્રિય હનુમાનજી તો આપણા કુળદેવ છે, અને મહાસમરથ હોવા છતાં પણ 
આ મહાવિપત્તિકાળમાં આપણી ઉપેક્ષા કેમ કરે છે ?.7૧-૪૨ 

હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય:- હે હનુમાનજી ! અમારી રક્ષાકરો, રક્ષાકરો. 
આ પ્રમાણે જ્યાં પોકારીને ભક્તિદેવી બોલ્યાં કે તે જ ક્ષણે મારુતિ વિપ્રનું રૂપ 
ધરીને ત્યાં પ્રત્યક્ષ થયા. રાત્રે જ્યારથી ધર્મદેવ ભક્તિદેવીને રામકથાનું શ્રવણ 
કરાવતા હતા ત્યારથી જ કોઈ મનુષ્યો જોઈ ન શકે તે રીતે હાજર રહી કથાનું 
શ્રવણ કરતા હતા. પરંતુ જ્યારે યાદ કર્યા ત્યારે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને તે હનુમાનજી 
બન્નેપ્રત્યે કહેવા લાગ્યા, હે ભક્તિ ! હે ધર્મ ! તમે ચિંતાનો ત્યાગ કરો. કારણ કે હું 
તમારો કુળદેવ હનુમાનજી બેઠો છું, હું તમારું પ્રત્યેક પ્રસંગે રક્ષણ કરીશ.?27૫ 
અશ્વત્થામાના શાપને કારણે તમારા પુત્ર ભગવાન આયુધ ધારણ કરશે નહિ, 
છતાં પણ પોતાની શક્તિથી આખી ત્રિલોકીને જીતવા સમર્થ થશે. તેમાં તમારે કોઈ 
પ્રકારે સંશય કરવો નહિ. શસ્ત્ર વિના પણ તમારો પુત્ર સદાય શત્રુઓના ભયથી 
રહિત થઈને ફરશે અને તમારા દારિદ્રયના દુઃખનો પણ ચોક્કસ વિનાશ કરશે.” 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહી આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થયેલાં 


અ. ૨૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૧૯ 


તત ઝરમ્ય તાવાસ્તાં મતસર્વવ્યથો નૃપ ! । પ્રાપ્યમાળાત્તવન્રાયો સિશ્ચિન્તો સ્વસ્થમાનસૌો ॥ ૪૨ 
મદામાર્મેળ ત્રતિતૌ પૂર્વટ્છેન નિર્મયૌ । ત્તિન્તયન્તો ત દ્યે શ્રીગુષ્મં ભરુવત્લભમ્‌ ॥ ૫૦ 
પ્રીળયન્તી પતિ વાવયે: પ્રેન્ળા પ્રેમવતી પથિ । વૃત્ત ઇનૃમતોડપ્રાક્ષીસ્તિર્ગીવિત્વલેક્ષળમ્‌ ॥ છ૨ 
નિશમ્ય ત્ત નિશામ્યાપિ પ્રમાવ શ્રીઇનૂમતઃ 1 ઞઆનન્ર્ડ પરમો તાથ ! ગાયતે મમ તેતસિ ॥ ખર 
સ્તિરન્ગીવી જથ ગતઃ સ્વામિન્‌ ! પવનનન્તન? । હિં વિદાય ભૂતોજે સ્થિતો નિત્ય જરોતિ જિમ્‌। ખરે 
રૃતિ પ્રીત્યા પ્રેમવત્યાડડપુણે ધર્મ ૩વાત્ત તામ્‌ । ઇનૂમાંશ્િર્ગીવ્યસ્તિ સીતારમપ્રયાલ્તઃ ॥ પ૪ 
સિદ્ત્ય સવળં યુદ્ધે સ્વસૈન્ચપર્વારિતિ$ 1 "્ત્યાયોધ્યાં નૃપપટ્મધ્યતિષત્‌ સ રપવઃ ॥ ખ્‌ 
વાનર રાક્ષસા ત્રશક્ષાર્વ્યિક્પધરઃ સતિ ! | તદ્વિયોમાસદાસ્તત્ર ન્યવસન્ેજ્હાયનમ્‌ ॥ ૬ 
તં ઇત્રતામરવેસ્તે સેવમાના સતિ સ્તિ 1 પ્રેમવૃદ્ધિ પરં પ્રાપુવિસ્મૃતાસ્રિતતોજિવજા? ॥ પ૭ 


તે બશેને મહામાર્ગ દેખાડી હનુમાનજી અંતર્ધાન થયા, અને તે બન્નેપણ આગળ 
પોતાના દેશ તરફ જવા પ્રયાણ કર્યું.”“ ત્યારથી આરંભીને ધર્મ-ભક્તિની સર્વ 
પ્રકારે ઉપાધિ નાશ પામી. ચિંતા દૂર થઈ. અજ્ઞ, ધન અને વસ્ત્રની પ્રાપ્તિથઈઇ અને 
મન પણ સ્વસ્થ થયું. તથા હૃદયમાં ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ 
કરતાં કરતાં નિર્ભય થયાં. પૂર્વે જોયેલા મહામાગને વિષે ચાલ્યાં જાય છે.“'૦ 
માગમાં ચાલતાં ચાલતાં પ્રેમવતી પ્રેમપૂર્ણ મધુર વચનોથી પતિદેવ ધર્મદેવને પ્રસજ્ઞ 
કરતાં કરતાં પૂછવા લાગ્યાં કે, હનુમાનજી ચિરંજીવી કેમ છે ? હે નાથ ! 
હનુમાનજીનો પ્રતાપ તમારા થકી સાંભળીને, તેમજ અત્યારે પ્રત્યક્ષ અનુભવ 
કરીને મારા મનમાં પરમ આનંદ થયો છે.'"“ હે સ્વામિન્‌ !પવનપુત્ર હનુમાનજી 
ચિરંજીવી કેવી રીતે થયા ? દિવ્ય ભગવાનનાં વેકુંઠ લોકને વિષે નહિ જઈને આ 
પૃથ્વી ઉપર નિરંતર નિવાસ કરીને એ શું કરે છે ?.૫* 

હનુમાનજીના ચિરંજીવીપણાનું કારણઃ- હે રાજન્‌ ! આ પ્રકારે 
પ્રેમથી પ્રેમવતીએ પ્રશ્ન પૂછયો, ત્યારે ધર્મદેવ તેમને કહેવા લાગ્યા, હે દેવી ! 
સીતારામજીની કૃપાથી હનુમાનજી ચિરંજીવી થયા છે.'” જ્યારે શ્રીરામચંદ્રજી 
ભગવાન યુદ્ધમાં રાવણને મારી પોતાના સૈન્ય તથા પરિવારની સાથે અયોધ્યા 
પધાર્યા અને રાજગાદી ઉપર અધિષ્ઠિંત થયા, તે સમયે હે સતિ ! ભગવાનનો 
વિયોગ સહન નહિ કરનારા દિવ્યરૂપધારી સુગ્રીવાદિ વાનરો, વિભીષણાદિ રાક્ષસો 
અને જાંબુવાન આદિ રીછો એક વર્ષ સુધી અયોધ્યાનગરીમાં રહ્યા.પ"પ* છત્ર, 
ચામર આદિથી તે રઘુકુલનાયક ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીની સેવા કરતાં તેમના 


૨૨૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૦ 


સ્વસ્તમદાત્ત્રેષયિષ્ય્નયાતઃ સ્વાપતોડષિ તાન્‌ | તત્લન્માને પ્રમુશ્રજે વસ્તપૂષાધનાિમિ: ॥ ૫૮ 
ચથોસ્રિતં માનયિત્વા સુષ્ીવાલીન્લ વાનરાન્‌ । જિખ્જિન્ધાં પ્રેષવામાય સાશ્રુનેત્રાન્વલાદ્ધિભુઃ ॥ ૫૨ 
તવા મમિષ્યન્‌ ઇનુમાન્સ્વત્તેમાશ્રુનોત્રનઃ । પરિત્યસુમશસસ્ત વદ્ધાગ્નસિપુટેડબ્રવીત્‌ ॥ ૬૦ 
સેદ્દો મે ૫ર; સ્વામિસ્ત્વચિ તિષતુ સિત્યજ । ભસ્છિશ્ સિયતા વીર ! માવો તાન્યત્ર મસ્છતું । ૬૨ 
ચાવત્તવ જથા રામ ! પ્રત્રરિષ્યતિ મૂતલે । તાવત્તાઃ સર્વલ ત્રૃળ્વન્‌ ગીવામ્યત્રેતિ મે સતિ: ॥ ૬૨ 
સ્થિત વિમ્પુરુષે વળ્ડે મન્ધર્વા ગિ માં સલા । શ્રાવયેયુડ જથા રામ ! તવેતિ મમ થાસ્િતમ્‌॥ ૬ર 
ત્વત્જથામૃતપાનેત્્છા યથા મે હરિ વર્તતે । તથા ત સ્વ્વિતોજેન્છા નેશ્વ્યેસ્છા ત સિશ્ચિતમ્‌ ॥ ૪ 
હવ મુવાળ રામસ્તુ ઇનુમન્ત વરાસનાત્‌ । ૩ત્થાય સસ્વગે સ્ોેણાદ્ધાવયમેતયુવાત્ત તત ॥ ૬૪ 
"્‌વમેતત્જપિત્રેષઠ ! ભવિષ્યતિ ત સંશયઃ । વરહનેન મે સર્વ સેત્સ્યત્યેવ ત્વ્ીષ્સિતમ્‌ ॥ ૬૬ 


અંતરમાં દિવસે દિવસે ભગવાનમાં અતિ ગાઢ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો.'? તેથી સમસ્ત 
વ્યવહારિક કાર્યોને ભૂલી ગયા, પ્રભુના સાનિધ્યનો ત્યાગ કરી પોતપોતાના ઘર 
પ્રત્યે જવાની અનિચ્છાવાળા તે સુગ્રીવાદિ સેવકોને ભગવાન શ્રી રામે પરાણે 
પોતપોતાના ઘેર મોકલવાની ઇચ્છાથી વસ્રો, આભૂષણો અને ધનથી સર્વેનું સન્માન 
કર્યું. આ રીતે યથાયોગ્ય સન્માન કરાયેલા તે અશ્રુપૂર્ણ નેત્રોવાળા સુગ્રીવાદિ વાનરોને 
ભગવાન શ્રીરામે પરાણે કિષ્કિધા મોકલ્યા.પ૯પ* ત્યારે જવાના સમયે 
હંનુમાનજીનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુઓની ધારા વહેવા લાગી અને શ્રીરામચંદ્રજી 
ભગવાનને છોડીને જવા સમથ થયા નહિ. તેથી બે હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા કે, 
હે સ્વામિન્‌ ! તમારે વિષે મારો સ્નેહ નિરંતર સ્થિર રહો. હે વીર ! અનુવૃત્તિપૂર્વકની 
ભક્તિ તમારે વિષે અચળ રહો, અને તમારા સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રીતિ ન થાઓ.” 
૧ હે રામ ! આ ધરતી ઉપર જ્યાં સુધી તમારાં પાવનકારી ચરિત્રોની કથા થયા 
કરે ત્યાં સુધી તે કથાને સાંભળવા માટે આ લોકમાં હું જીવતો રહું, અને સદાય 
કથા સાંભળ્યા કરું. એવી મારી ઇચ્છા છે.“ હે રામ ! કિંપુરુષખંડમાં વસતા 
ગંધર્વો પણ મને સદાય તમારી કથા સંભળાવ્યા કરે, એવી મારી અંતરની 
અભિલાષા છે. હે ભગવન્‌ ! તમારા કથામૃતનું પાન કરવાની જેવી મારા અંતરમાં 
ઇચ્છા વર્તે છે, તેવી દિવ્ય વેકુંઠલોકને પામવાની કે અણિમાદિ એશ્ચર્યોને પામવાની 
ઇચ્છા થતી નથી. એ નિશ્ચિત વાત છે.૬*૬૪ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે હનુમાનજીએ કહ્યું, તેથી 
ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજી પોતાની રાજગાદી ઉપરથી તત્કાળ નીચે ઉતરી 


અ. ૨૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૨૧ 


રતિ લવ્બવસે રામાદ્ધનૂમાતિઈ સુત્રતે ! | રલુનાથજથાપ્રાળશ્ચિસ્ગીવી દિ વર્તતે ॥ ૬૭ 
સત્ર ત્ર જથા પૂમો રામત્ત્દ્રસ્ય ગાયતે 1 તત્ર તત્રાપ્તસો ગત્વા શ્રૃળોતિ વરહાનતઃ ॥ ૬૮ 
ત્વત્લમીપે મયા સત્રો જથ્યમાનાં જથામસૌ । શ્રોતું નૂનમુપાયાતો યાતો તત્વા સ્વ્ટ્શનમ્‌ ॥ ૬૨ 
મળેશત્રતસટ્ટસ્યાદ્ધિથ્નનાશે રનૂમતા | સત્ત સ્વહ્શન તેન જાર્યસિદ્રિર્મૂજ્ધિ ન: ॥ ૭૦ 
રૃતતિ ભર્તુર્વત્તઃ શ્રુત્વા પ્રીતા ભસિરિમૂજુપ ! । તયા સઈ યથાશરિ વ્રગન્‌ સ્વષ્રામમાપ સડ ॥ ૭૨ 
સાર્ધમાસેન સખ્ઞાક સ્વમ્નામં તં સમેત્ય ત્ત । સ્વગના સતય સર્વે મૂશ મુમુટ્રિ નૃપ ! ॥ ૭ર 
શ્રીયુષ્ળસ્ય પ્રતાપેન વૈરિળિ: સજા ગષિ | મિત્રાળીવાભવસ્તસ્ય નિષ્યતિ સ્મ તહીક્ષળાત્‌ ॥ હર 
ધાન્યયાનપશુદ્રવ્વસમૃત્ટ્િસ્તસ્ય વેશ્મનિ । તતઃ પૂર્વાધિજેવાસીટ્ર્ધમાનાડનુવાસરમ્‌ ॥ ૭૦ 


હનુમાનજીને અતિ સ્નેહથી ભેટી પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા, હે કપિશ્રેષ્ઠ ! તમે જે 
માગ્યું તેમ થશે, તેમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય નથી. મારા વરદાનથી તમારા હૃદયની 
સર્વે ઇચ્છાઓ સિદ્ધ થશે.“"૬ 

ધર્મદેવ કહે છે, હે સુંદરવ્રતને ધારણ કરનારાં સતિ ! ભગવાન 
શ્રીરામચંદ્રજી થકી આ પ્રમાણે વરદાનને પ્રાપ્ત કરનારા હનુમાનજી ભગવાન 
શ્રીરામચંદ્રજીનાં કથારૂપી અમૃતને જ એક પોતાનું જીવન બનાવનારા ચિરંજીવી 
બન્યા છે.“ આ પૃથ્વી ઉપર જે જે સ્થળે ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીની કથા થાય છે 
તે તે સ્થળે ભગવાનના વરદાનથી હનુમાનજી ત્યાં પધારે છે અને કથાનું શ્રવણ 
કરે છે.“ રાત્રે તમારી આગળ હું જ્યારે રામકથા કહેતો હતો ત્યારથીજ તેઓ 
ખરેખર કથા સાંભળવા પધાર્યા હતા, અને અત્યારે આપણને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી 
અંતધાન થયા છે.“* આ રીતે હે સતી ! ગણપતિજીના વ્રત કરવાનો સંકલ્પ માત્ર 
કર્યો ત્યાં આપણાં વિઘ્નો માત્ર નાશ પામી ગયાં ને પહેલેથી જ અહીં આવીને 
રહેલા હનુમાનજીએ પોતાનું દર્શન આપ્યું, તેમજ આપણા કાયની સિદ્ધિ થઇ.*૦ 

હે નૃપ ! આ રીતનાં પતિદેવ ધમનાં વચન સાંભળી સતી ભક્તિદેવી 
પ્રસજ્ઞ થયાં, આ રીતે ધર્મદેવ તેમની સાથે ધીરે ધીરે ચાલતા ચાલતા પોતાના ગામ 
છપૈયાપુરે પધાયા.*' હે નૃપ ! વૃંદાવનથી નિકળી દોઢ મહિને છપૈયાપુર આવી 
પહોચેલાં ધર્મ-ભક્તિને સંબંધીજનો અને જ્ઞાતિજનો મળ્યાં અને અત્યંત આનંદને 
પામ્યાં.?' ભગવાનના પ્રતાપથી શત્રુઓ હતા તે પણ ઉપરથી મિત્રો થયા અને 
ધર્મદેવનાં દર્શન માત્રથી અંતરમાં ભય પામવા લાગ્યા.?* આવી રીતે ભગવાનના 
પ્રતાપથી ધર્મદેવના ભવનમાં ધન, ધાન્ય, વાહન, પશુ, દ્રવ્વ આદિ અનંત પ્રકારની 


૨૨૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૦ 


રૃત્યં છરે: પ્રસાહ્સ્ય ગાતત્વાત્લ દ્િગોત્તમ: | ઇરિત્રસાહ્નામનેવ સિશ્રુતોડમૂત્યુનઃ 'ક્ષિતો ॥ ૭૦ 
ભમવાનથ તીવાનાં શ્રેયસે જર્ળાર્સિધ: 1 તરતાસયળોર્શાસુત્વં સ્વીજ્તમૈઇત ॥ ૭૬ 
"વમૃતિ સ્વેન જીતતા દ્િસ્યં તં સિગેસ્છયા | ધર્મસ્ય દૃહ્યામ્મોગ ગાવિરાસીલ્સો સૃપ ! ॥ ૭૭ 
ઝાવિર્માવં ભનવત; સ્વસ્મિન્નાતં વિવેટ સ; । જાત્ત્યાતિમર્ત્યયા રાગત્તાજસ્મિવયા ત્ત સમપણ ॥ ૭૮ 
મર્મ તતોડસાવૃતુષોડશેડટિ મુસ ત્ત પુષ્યે સિટ્ધાર બત્ત । 
સા તેન બૂમૌ શુશુમે શુમાટ્ની શ્રીેવટ્તીવ વિસેત્તમાના । ૭૨ 


ટજ %₹ત7રુઝજ૦ 7ર/૪777ર% 727% ૪%જ#જર ઝે 5%₹57%ત%77277%- 
₹77777૮777%7/ઝર ૪77% /877ઝથ૪7*: // 7૦ // 


સમૃદ્ધિ દિન પ્રતિદિન પહેલાં કરતાં પણ અધિક વૃદ્ધિ પામવા લાગી.*” આ પ્રમાણે 
શ્રીહરિની પ્રસજ્ઞતાનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત થવાથી વિપ્રવર્ય શ્રી ધર્મદેવ “હરિપ્રસાદ” 
એવા નામથી પૃથ્વી ઉપર પ્રસિદ્ધિને પામ્યા.*પ 

ત્યારપછી અક્ષરધામાધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કરુણાનિધિ ભગવાને અનંત 
જીવોનાં કલ્યાણ કરવા શ્રીનરનારાયણદેવનું નિમિત્ત બનાવીને પોતે મનુષ્યદેહ 
ધારણ કરવાની ઇચ્છા કરી, ત્યારે પ્રથમ પોતાના અવતારરુપ નર અને નારાયણ 
આ બે સ્વરુપને અવતારી એવા પોતાને વિષે એક કરીને સ્વેચ્છાએ ધમંદેવના 
હૃદયમાં આવી નિવાસ કર્યો, અને ધર્મદેવને હૃદયમાં સાક્ષાત્‌ પોતાનું દર્શન આપવા 
લાગ્યા.?૬-9૦ 

ગર્ભાધાન સંસ્કારઃ-સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ઈતર મનુષ્યોની 
ક્રાંતિને ઉલ્લંઘી જનારી એવી પોતાના શરીરમાં આકસ્મિક ઉત્પન્ઞ થયેલી 
અવયવોની અમાનુષિ કાંતિથી અને પ્રતિદિન વિના વિલંબે વધતી જતી સમૃદ્ધિના 
કારણે પોતાને વિષે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો આવિર્ભાવ થયો છે, એમ ધર્મદેવે 
જાણ્યું.” પોતાને વિષે સાક્ષાત્‌ ભગવાનનો આવિર્ભાવ થયો છે, એમ જાણ્યા 
પછી ભક્તિદેવીના ત્કતુકાળના સોળમા દિવસે ગુરુવારે અને પુષ્યનક્ષત્રમાં ધર્મદેવે 
ભક્તિદેવીના ઉદરમાં ગર્ભ આરોપિત કર્યો. તેનાથી દેદીપ્યમાન બનેલાં અને પવિત્ર 
શોભાયમાન અંગવાળાં થયેલાં ભક્તિદેવી પણ કપિલ ભગવાનની માતા દેવહૂતિની 
જેમ આ પૃથ્વી ઉપર શોભવા લાગ્યાં.*૬ 


અ. ૨૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૨૩ 
ઝ્વાત્ત - 

તતસ્મિન્નન્તરે રાગશ્વાતુર્વળ્યમવાસુરા: 1 સંછ્ત્ય શતશો રેવીમાનર્સુવિન્ધ્યવાસિનીમ્‌ ॥ ૨ 

તવમ્યામિષમાસસ્થ શુવ્સપક્ષે મછોત્લવઃ । તેષામમૂન્મસ્ત્રિડષિ રેવ્યા રુષ્જર્મ છુર્વતામ્‌ ॥ ર૨ 

ઝગાન્સદસશોડવીશ્ર મદિષાહીન્તરાસ્તથા । દત્વા સિવેટ્યામાસુરતેવ્યે તે ત્ર સુરાષટન્‌ ॥ રૂ 

ઝત્ત્વા માંસં સુસાં પીત્વા હેવ્યાનારે મલેદ્ધતાઃ | સ્વૈેરિળી: જામિનીશ્ર સ્ત્રીસ્વગમમુશ્ર પુંશ્રતી: ॥ ૪ 

ઝધર્મમિત્યં ત્તાન્યાયં ર્ષ્ટ્વા તેભ્યશ્રુજોપ સા । જાલીલ્તાય તુ મૃશં તેષામાત્તાર્યતાધૃતે ॥ ૫ 


૪/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે2૪૭/ 
*9%જ 2/ત2//0/%૦%ન ન/% 5/%₹/ક%/ 5%% %5૦2૯/%/ ૪%૮%/%/ે 
&/%૪નજે ₹/% ૪/5? ૪ને £/%-%/ક૪ 5/7૮/ન/ ૩//% છછેય/ ૫/છ/ 
5/%/૩/ છે ન/ઝે 420 અક્ય/% મૂઈ ૬૦7. --2૦-- 


અધ્યાય -૨૧ 


અસુરોએ શક્તિ મેળવવા વિંધ્યાવાસિની દેવીનું કરેલું 
પૂજ્ત ઉલટું પડયું ને વિનાશનો શાપ મળ્યો. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાન પ્રગટ થવાના છે એ દરમ્યાન 
ચારે વર્ણમાં ઉત્પન્ન થયેલા સેંકડો અસુરોએ ભેળામળી વિધ્યાવાસિની દેવીનુંપૂજન 
કર્યું.' તે દેવીના મંદિરમાં પણ વ્યભિચારાદિ દુષ્કર્મ કરનારા તે અસુરોએ આસો 
સુદ નવમીને દિવસે મોટો ઉત્સવ ઉજવ્યો.* 

તે અસુરોએ હજારો બકરાં, ઘેટાં, પાડાં તથા મનુષ્યોને વધેરીને તે 
વિંધ્યાવાસિની દેવીની આગળ તેમના માંસનું નિવેદન કર્યું, અને મદિરાના ઘડાઓ 
ભરી ભરી નેવેધમાં દેવીની આગળ ધર્યા.* માંસનું ભક્ષણ કરી અને ત્રણ પ્રકારની 
મદિરાનુંપાન કરી મહાઉધ્ધત બનેલા તે અસુરોએ દેવીના મંદિરમાં જ સ્વેરિણી, 
કામિની અનેપુંશ્વલી સ્રીઓની સાથે વ્યભિચાર કર્યો.” આવા પ્રકારના અધર્મને 
અને અન્યાયને જોઇ દેવી અસુરો ઉપર ક્રોધાયમાન થઇ. અને તેમાં પણ સર્વના 
આચાર્ય થઈ બેઠેલા કાલિદત્ત ઉપર તો દેવીનો અધિક કોપ થયો." 


૨૨૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૧ 


તિશિ સ્તખમુપેત્યામું હેવ્યુવાત્તર ભયટટર 1 ત્રિશૂતં જરવાલ ત્ત વિબ્રત્યારસુલોત્તના | ૬ 
સર્વેગષિ સ્થાયુસ યૂયં નિર્મલ મલ્દ્ધતાઃ 1 મહુરેશેન જુરુથ સુરામાંસાશનં દ્િગ ! ॥ ૭ 
પશુદ્ધસાં નૃદ્સાં ત્ર પારલર્ય મલાલથે | જુર્વતો સિર્લયાન્‌ યુષ્માગ્છપામ્યસુર્વસ્રજ ! । ૮ 
વંશોન્છેલ્ દિ સર્વેષાં યુષ્ખાજં તુ મવિષ્યતિ | ધનવૃત્તિવિનાશશ્ર નાશમેષ્યથ ત્ત દુતમ્‌ ॥ ૨ 
ઝઘાર્ભ્ય ત્ત મત્તૂગાં થથા યૂયં સુરભિ: | પૃચિવ્યાં વે જરિષ્વસ્તિ વ્રાહ્મળક્ષત્રિયા્ય: ॥ ૨૦ 
સુષ્પામિવ તેષાં તત વંશોન્છેત મવિષ્યતિ । ધનધાન્યાર્દીનાસ્તે યાસ્યત્તિ તરજાન્મૃતાઃ ॥ ૨૬૨ 
યુખત્વૂર્વરિપુ: જુજ ધર્માદ્ધસમે સ જોસસાત્‌ । મૂત્વા સરિયુત્શસ્રો યુષ્માનુન્યૂલયિષ્યત્તિ ॥ ૬૨ 
પર્યટ્ન્યૃથિવી સર્વા તીનાન્યુષ્માસિતસ્તત$ । છ્જેજ્શોડષિ સોડ વિષ્ય જર્તા નિર્મૂલન દિ વડ ॥ શ્ર 
સુષ્મત્લાણાય્યવતાસે થે તત ભૂપતયઃ ક્િતો | સસ્તિ તેગષિ થથા યૂયં વિનંક્યસ્તિ ન સંશયઃ ॥ ૨૪ 
રાના તાત્રનુળ: જશ્ચિત્વાવન્યા દિશ આમત:ઃ । તાન્વશીવુત્ય સહસા ભોક્યત્યર્વિસમેરિનીમ્‌ ॥ ૨૫ 


ભયંકર રૂપવાળી, લાલચોળ નેત્રોવાળી અને હાથમાં તલવાર અને ત્રિશૂલ 
ધારણ કરી રહેલી દેવીએ રાત્રે સ્વપ્રામાં આવી કાલિદત્તને કહ્યું કે હે દ્વિજ ! તમે 
સર્વે અસુરો મદથી ઉન્મત્ત થઈ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરો છો, તેમજ મારા નામે 
સુરા અને માંસનું ભક્ષણ કરો છો.“* તેથી હે દેત્યોને છેતરનારા કાલિદત્ત ! મારા 
મંદિરમાં પશુહિંસા, માનવર્હિસા તથા પરદારાનો સંગ કરનારા નિદય તમને સર્વેને 
હું શાપ આપું છું કે તમારા સર્વેના વંશનો ઉચ્છેદ થાઓ, તમારા ધન, ધાન્ય તથા 
આજીવિકાનો નાશ થાઓ, અને તમે સર્વેપણ ટૂંક સમયમાં જ વિનાશને પામો.” 
૯ આ ધરા પર આજ દિવસથી આરંભીને તમારી પેઠે જે કોઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, 
વેશ્ય કે શૂદ્ર આદિ મારું સુરા કે માંસથી પૂજન કરશે, તેના વંશનો પણ તમારી 
જેમ જ વિનાશ થશે. તે ધન, ધાન્ય આદિ આજીવિકાથી રહિત થશે અને મરીને 
નરકને પામશે.'*** તમારો પૂર્વનો શત્નુ શ્રીકૃષ્ણ કોશલદેશ નિવાસી ધર્મદેવ 
થકી ભક્તિદેવીને ત્યાં હરિ નામે પ્રગટ થશે અને બુદ્ધિરૂપી શસ્ત્રથી તમારા સર્વેનો 
મૂળમાંથી વિનાશ કરશે.** ત્યારપછી તે શ્રીહરિ સમુદ્ર પર્યત પૃથ્વી ઉપર 
પરિભ્રમણ કરી, જ્યાં ત્યાં છૂપાયેલા તમારા જેવા એક એકને ખોળી ખોળીને 
નિર્મૂળ કરશે. આ પૃથ્વી ઉપર તમને સહાય કરનારા જે રાજાઓ હશે તેનો 
પણ એની ઇચ્છાથી તમારી જેમ વિનાશ થશે, તેમાં કોઈ જાતનો સંશય નથી.** 
તેની ઈચ્છાથી વાયુ દિશામાંથી તામ્રમુખવાળો કોઈ રાજા આવશે અને અકસ્માત 
સર્વે રાજાઓને પોતાને વશ કરી સમગ્ર ધરતીનું તે પાલન કરશે.*પ 


અ. ૨૧ પ્રથમ પ્રકરણ રરપ 


વં શપ્ત્વા તુ સા હેવી રણા તેભ્યસ્તિસેટ્ધે | જાલીવ્ત્તોડ તિસત્તસ્તસ્તસ્છુત્વાડગામરીસુપ ! ।॥ ૨૬ 
સર્વેભ્ય: જથયામાસ સોડસુરેમ્યોડમ્વિજાવત્ત: । શ્રુત્વા તદ્દેપમાનાસ્તે ગાતાશ્ચિન્તાવ્યથાજુલા: ॥ ૨૭ 
સ્વજર્મોપસ્થિતં શાપમનિવાર્ય હિ સાધને: । મત્વા ક્ષમાપયામાસુસ્તાં ભૂષ્રાળપૃષાર્સિમ; ॥ ૨૮ 
તતઃ શાપપ્રતીજાર સ્વસ્વશત્છચા ત્તિવોર્ષવઃ | સર્વે વિત્તાર્યાસજીરસ્તિજોપસ્થિતાપ«્ડ ॥ ૨૨ 
ઝત્પાઘ જૃત્યાસ્તામિશ્ શસ્ેરસ્ેશ્ર સાધિતે: 1 વીરેમન્વેશ ચત્નેર્વા છરિધાત્ય: સ શૈશવે ॥ ર૦ 
વિવૃદ્ધબલમિત્રારિડ પ્રતિજ્તું ત શવ્યતે । રિપુસ્તતો વાલમેવ તં ઇનિષ્યામ ૩ઘતાઃ ॥ ર૨૨ 
રૃતિ સિશ્ચિત્ય ગમમુસ્તે સ્વં સ્વં સ્થાનં વૃષદ્દિષ; । પ્રતીક્ષમાળાસ્તગ્ઞન્મ યત્યોત્પાલરિમાનસા$ ॥ રર 


દેવીના શાપનીવારણ માટેની મંત્રણાઃ- સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે 
રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે અસુરો ઉપર કુપિત થયેલી દેવી શાપ આપી અંતર્ધાન થઈ 
ગઇ. એ બધું સાંભળીને કાલિદત્ત અસુર અતિશય ત્રાસ પામ્યો અને ઊંઘમાંથી 
જાગ્રત થયો. ત્યાર પછી તેણે સર્વે અસુરોને ભેળા કરી અંબિકા દેવીનાં વચનો 
કહી સંભળાવ્યાં. તે વચનો સાંભળી સર્વે અસુરો કંપવા લાગ્યા અને ચિતાની પીડાથી 
આકુળ વ્યાકુળ થઇ ગયા.** પોતાના દુષ્કર્મોથી ઉત્પન્ન થયેલા દેવીના શાપનું 
નિવારણ કોઈ પણ ઉપાયથી હવે થઈ શકશે નહિ. એમ માની પૃથ્વી પર નાક 
ઘસવા લાગ્યા અને મુખમાં તરણાં લઈ દેવીની ક્ષમા માગવા લાગ્યા.*“ ક્ષમા 
માગવા છતાં પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થયું નહિ તેથી સમીપમાં જ આવી પડેલી 
આપત્તિવાળા તે અસુરો પોતપોતાની બુદ્ધિ અને સામર્થનિ અનુસારે દેવીના શાપનું 
નિરાકરણ લાવવાની ઇચ્છાથી એકાંતમાં ભેળા મળી મંત્રણા કરવા લાગ્યા.*“ તે 
શ્રીહરિને બાલ્યાવસ્થામાં જ આપણે મારી નાખવો. તે કેવી રીતે ? તો કૃત્યાઓ 
ઉત્પન્ન કરી તે કૃત્યાઓના તલવાર આદિ હથિયારો દ્વારા, તથા સિદ્ધ કરેલા અસરો 
કે શસ્રો દ્વારા અથવા સિદ્ધ કરેલા વીરો કે વેતાલાદિ દ્વારા, અથવા પુરશ્વરણ કરી 
સાધેલા મારણમંત્રો દ્વારા અથવા પાંચ, દશ કે વીશ દુર્ગા આદિના અનેક યંત્રોદ્વારા, 
અથવા એ સમસ્ત ઉપાયો દ્વારા શ્રીહરિને બાલ્યાવસ્થામાંજ મારી નાખવો.૨ 
જેના મિત્રો અને જેનું બળ વૃદ્ધિ પામ્યું હોય એવા મોટા થઇ ગયેલા શત્રુનો કોઈ 
પ્રતિહાર કરી શકતું નથી, તે કારણથી અત્યારથી પ્રયત્નશીલ થઇ બાલ્યાવસ્થામાં 
જ રહેલા તે શ્રીહરિને કૃત્યાદિના ઉપાયોથી જ મારી નાખશું.** 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ધર્મના દ્વેષી તે અસુરો આ પ્રમાણે નિશ્ચય 


૨૨૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૧ 


તિગારિગન્મસ્વવધપ્રતિસાશ્રુતિસ્વદ્યભર ધરાયામ્‌। 
સ્ત્તાગ્વરર્તાડ સમયં જ્થસ્્તિડદાસિ સિન્યુર્યુમસામ્યમાન્નિ ॥ રર 
તજ્ધીતિહીનઃ સ ઈરિપ્રસાલે વ્રત મળેશસ્ય તમસ્યમાસે । 
પૂગોત્તવ ત્તાશ્ચિનમાસિ ત્તરજે મજ્ત્યુતસ્યાષિ થથાવિધાનમ્‌ ॥ ૨૪ 


કજ %₹77રુઝ7જન્‍ 77૪7772» 5%27૪% ₹૪જ#જર- 
૭૪૪77 /જિન્ ૪77-775) 7/5જ7/427:5%72: // ર? // 


કરી પોતપોતાના સ્થાનકે ગયા. ત્યાર પછી કૃત્યાઓ ઉત્પન્ન કરવી, વીરો ઉત્પજ્ઞ 
કરવા વગેરે ઉપાયોમાં મન લગાવી, મૌન રહી તે શ્રીહરિના જન્મની પ્રતીક્ષા 
કરવા લાગ્યા.૨૨ આપૃથ્વી પર પોતાના શત્રુ હરિનું પ્રાગટ્ય થશે અને તેના દ્વારા 
પોતાનો વિનાશ થશે, એવું દેવીનુંવચન સાંભળતાંની સાથે જ જેમની ધીરજ ચાલી 
ગઇ છે એવા તે અસુરો ચિંતારૂપી તાપથી પીડાવા લાગ્યા અને ભયને કારણે 
તેઓનો એક એક દિવસ યુગની પેઠે વીતવા લાગ્યો.૨* આ બાજુ અસુરોનો ભય 
જેને ચાલ્યો ગયો છે એવા ધર્મદેવે પોતાના નિયમ મુજબ ભાદરવા સુદ ચોથને 
દિવસે સિદ્ધિવિનાયક ગણપતિજીનો અને આસો વદી ચોદશને દિવસે મહાવીર 
હનુમાનજીનો પૂજા ઉત્સવ વિધિપૂર્વક કર્યો.” 

૪અ/ અ*/% ૪૦૮#/27 57 -/2/%૪ જગ/૪/નળન/ ૪/2ટે%2૪૭ 
*7%ત 2/ત2//2/%૬ન ન/ઝે 5%₹//%*/ 52% 5/52૯*/ ૪૪27જે 
%૦૦૯/ /9૮2//₹//27 £૬40ન/ ₹/%જું /%₹5/૯૪ કયું છે ન/% છએક₹%) 
૪અ૭/જ મૂઈ ૦0. -2૨ર- 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ર૨૨૭ 


૩વસત્તિ - 
ઝથ પ્રેમવતી મર્ષ સિદ્રતી સાડમવત્‌ ક્િતો । રેવમાતેવ સર્વાસાં માનનીયા હિ યોષિતામ્‌ ॥ ૨ 
સા ત્ત તં ગમલધાર નારયળમધીશ્રરમ્‌ । મર્ભે જ્ધાના સદસા વભૂવેન્ડ્સમસુતિ$ ।॥ ર૨ 
ઝટ્ૂળે સંસ્થિતા તાં ત લ્ટ્શુઃ સસુશો ગના: | ફતસ્તતઃ સમામત્ય સવિસ્મયમત દિ ॥ ર્‌ 
ઝત્તર્વલી સતન્ઞા ત્ત સ્વવાન્ત્યા [તિમિર પ્તતી | સ્વદ્ટ્ક્ષુંગનોઘાર્તા સિર્યવો ન મૃરાદ્ણિ? | ૪ 
સ ત્ત દ્િગો વેટ્મર્ભા સાવિત્રીમિવ તાં સ્ત્રિય્‌ । વિતોવય વિસ્મય પ્રાપ મદાત્તં છર્ષમેવ ત્ત ॥ છ્‌ 
તાં ત્ત તેગસ્તિનીં ર્ષ્ટ્વા સ્ત્રિયોડન્યાઃ સસ્મિતાનનામ્‌ । છ્ાપ્યત્‌છતર્સ તન્વીમન્યોન્યં પ્રોત્તુશહ્તા? ॥ ૬ 


અધ્યાય -રર 


સભા ભક્ત્િદેવીની શોભાનું વષન અને ગ્રીધનશ્યામ 
મહારાજ્તો પાદટુભાવ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! મંગલમય ભગવાનને ઉદરમાં ધારી રહેલાં 
ભક્તિદેવી દેવમાતા અદિતિની જેમ આ પૃથ્વી ઉપર સમગ્ર નારીઓને પૂજનીય 
થયા.૫ અખિલ વિશ્વાધાર અને ઇશ્વરોના પણ ઇશ્વર તથા સર્વાતર્યામી એવા 
ભગવાન શ્રીનારાયણને ઉદરમાં ધારણ કરવાથી ભક્તિદેવી એકાએક ચંદ્રમાની 
કાંતિ સમાન શોભવા લાગ્યાં.* 

સર્વેને વિસ્મય પમાડે એવાં ભક્તિદેવીના સોદર્યનું કારણ નહિ જાણનારા 
લોકો ચારે બાજુથી સંઘે સંઘમાં આવી, આંગણામાં બેઠેલાં ભક્તિદેવીને વિસ્મયપૂર્વક 
નિહાળવા લાગ્યા.* પોતાની અભૂતપૂર્વ કાંતિથી દિશાઓના અંધકારનો વિનાશ 
કરતાં અને સગર્ભા હોવાથી લજ્જા પામતાં ભક્તિદેવી પોતાનું દર્શન કરવાની 
ઇચ્છા ધરાવતા જનસમુદાયથી પીડા પામી ઘરમાંથી બહાર પણ નીકળતાં ન 
હતાં.” પતિ હરિપ્રસાદ વિપ્ર પણ વેદગર્ભા સાવિત્રી દેવીના સમાન શોભતાં પોતાનાં 
પત્ની ભક્તિદેવીને જોઈને અતિ આશ્ચર્ય પામ્યા અને અતિશય હરખાવા લાગ્યા.૫ 
પ્રસંશાયોગ્ય તેજસ્વીની, મંદમંદ હસતાં મુખવાળી, ક્યારેય પણ કોઈ જગ્યાએ 
નહિ જોયેલી, એક વીરલનારી એવાં ભક્તિદેવીને જોઈને નગરની અન્ય સ્ત્રીઓ 
આદરપૂર્વક પરસ્પર કહેવા લાગી, અહો !!! આપણે આ ધરતી ઉપર અનેક 
સગભીં સ્રીઓ નિહાળી છે, પરંતુઆ ભક્તિદેવી સમાન સ્ત્રીને ક્યારેય જોઈ નથી, 


૨૨૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


ઝણછે !! વછ્યઃ સ્ત્રિયો રણ ગત્તર્વત્નયોડત્ર ભૂતલે | છ્તાહ્શી તુ ત હ્રમપિ ર્ણડસ્માભિ: શ્રુતાપિ વા ॥ ૭ 
ફટ્‌મૂપા સુરેવન્યા સા માસિ «શમે તતઃ | ગરિછમેરે ત્યવસત્સુછતે ત્રાજ્મળોસ્તિ ॥ ૮ 
સોષ્યન્તીજર્મસામમીં હેવોડપષિ સમસાધયત્‌ । સાવિજાઘા યોપિતશ્ર સુજ્ઞાસ્તત્રાવસનુપ ! । ૨ 
ઝથાતિશોભનઃ જાલ: સર્વમજુલજારળમ્‌ | અભવત્લઇસા વેન સર્વ ઞાસન્સુવિસ્મિતાઃ ॥ ૨૦ 
ઝાવિર્માવસ્ય સમયે છરે; સાક્ષાત્યુચામવુધેડ । ઞાનન્ર છવ તેતોવયે પ્રાવર્તત ઈ સર્વત$ ॥ ૨૨ 

ધર્માસયં વિષ્નુવિરિસ્રદ્રા રન્દ્રાહ્યો હ્વિપતયશ્ર સર્વે । 

“વિજ્ઞાય સર્વસતયૈવ માવ્ય પ્રાજ્ટ્યમાનન્ટનિધેઃ સમીયુ# ॥ ૨૨ 

રેવાશ્ર તે સ્વસ્વવિમાનસંસ્થાઃ પ્રાજ્ટ્યમાત્માધિપતે: સયોષા: । 

પ્રતાક્ષમાળા મમને રિ તસ્થુસ્તટ્દેશ્મમાત્રાપિતહીધનેત્રાઃ ॥ ૨ર 

ભસુસ્ટ્ટાત્તલની સજ્લતનુમૃતામાન્તસળા ધનાનાં । 

સાણાનાં તાપ્યજસમાત્ક્ષયપટુ તમમાં તેગ ગાવિર્બમૂવ । 


કે સાંભળી પણ નથી.** ત્યારપછી હે રાજન્‌ ! દેવતાઓને પણ વંદન કરવા 
યોગ્ય અને સૌદર્યનાં નિધિ એવાં ભક્તિદેવીએ દશમો માસ બેસતાં બ્રાહ્મણોએ 
બતાવેલા મુહૂર્તમાં સૂતિકાગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે ધર્મદેવે પણ સુખપૂર્વક પ્રસવ 
થાય તે માટે સોષ્યન્તી હોમ હવન કરવાની સામગ્રી તેયાર કરી અને પ્રસૂતિ કર્મ 
કરાવવામાં નિપૂણ એવી સાવિકા સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં હાજર થઈ.“ ત્યારપછી સવંનું 
મંગળ કરનારા ભગવાનના પ્રાગટયનો અતિશય શુભ સમય પ્રાપ્ત થતાં સર્વે મનુષ્યો 
વિસ્મય પામવા લાગ્યા. સુખના સાગર સાક્ષાત્‌ ભગવાન શ્રીહરિના પ્રાદુર્ભાવના 
સમયે સમગ્ર ત્રિલોકીમાં આનંદ આનંદ ને આનંદ જ વર્તવા લાગ્યો.૧૦*% 
આનંદનિધિ પુરુષોત્તમનારાયણ ભગવાન ટૂંક સમયમાંજ પ્રગટ થશે એમ 
સર્વજ્ઞપણે જાણી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્રાદિ દેવો અને દશે દિગ્પાળો ભગવાનનાં 
દર્શન માટે ધર્મદેવના ભવન પ્રત્યે આવવા લાગ્યા.*૨ પોતપોતાની પત્નીઓએ 
સહિત પોતાના વિમાનમાં બેસીને આવેલા દેવતાઓ ધર્મદેવના ભવન ઉપર જ 
નેત્રોને સ્થિર કરી પોતાના સ્વામી અને સર્વના અંતર્યામી સર્વાત્મા ભગવાન 
શ્રીહરિના પ્રાગટ્યની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા.'* 

ભક્તિદેવીના ઉદરમાંથી મહાતેજરૂપે થયેલું ભગવાનનું 
પ્રાગટ્યઃ- હે રાજન્‌ ! ભગવાનના પાદુભાવ સમયે ભક્તિદેવીના અંગોમાંથી 
અચાનક મહાતેજ પ્રગટ થયું. આ તેજ સમગ્ર જીવપ્રાણીમાત્રના આંતર અને બાહ્ય 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ર૨૨૯ 


મેઈ તહ્વ્યાપ્ય સર્વ સિતતસ્મમતં માહમાનન્ર્કપં । 
વ્યાપસ્તાડડત્રહ્લોજાત્વજલયુરનરન્‌ પૂરિ વિસ્માપયત્તત્‌ ॥ ૨૪ 
તત્તમેટ્વ્મિટ્ચમ્નિસ્વીન્ટ્સસૂતેખોધિજ તેગ ૩સ્પ્રજાશમ્‌ । 
તતોડળ્ડમૉનાવરળાનિ ત્રાણે વ્યાપત્સમન્તાહપિ વર્ધમાનમ્‌ ॥ ૨૪ 
તત્લસ્ત્તિણનન્ટ્મયં હિ તેગઃ સર્વે સમત્તાદ્ટ્શે ત ત્તાન્યત્‌ । 
નોર્ધ્વ ત ત્તાધો ન તથાન્તરાં સ્વર્યો ન મૂમિર્ન દ્શિશ્ રણા: ॥ ૨૬ 
તત્રામતા વે સિગશસ્ખિયુત્છાઃ પુરેવ તલ્ધ્યાનવલેન બુટ્ધ્યા | 
પ્રાજ્ટ્યમીશસ્થ વિધીશ્વરાયા રેવાસ્તલભોવય વિસિસ્તિરે તે ॥ ૨૪ 
સત્પત્તિનાશસ્થિત્તિહેતવોડષિ ત્રસ્ાવ્યસ્તે ત્ત સમસ્તહેવ્ય: । 
સર્વેડપિ તેગ પ્રતિ્દ્વનેત્રા સાત્વાડડમતં તં પ્રભુમીડતે સ્મ ॥ ૨૮ 


અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને વિનાશ કરવામાં સમર્થ હતું, તથા અતિશય 
ઉજ્જવલ નિર્મળ અને ઘાટું હતું, તેમજ અતિશય આનંદરૂપ એવું આ તેજ હતું. 
આવું આ તેજ પ્રથમ ધર્મદેવના ભવનમાં વ્યાપી ત્યારબાદ સમસ્ત દેવો અને 
મનુષ્યોને વિસ્મય પમાડતું બ્રહ્માના સત્યલોક સુધી વ્યાપી ગયું.” તે તેજ કોટિકોટિ 
અગ્નિ, સૂર્ય અને ચંદ્રમાના સામૂહિક તેજ કરતાં પણ અતિશય પ્રકાશમાન હતું. 
આવું આ તેજ વૃદ્ધિ પામતાં પામતાં બ્રહ્મના લોકથી પણ આગળ પ્રસરતાં અષ્ટ 
આવરણે યુક્ત આ સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં વ્યાપી ગયું.પપ 

સર્વે દેવતાઓ ચારે તરફ પ્રસરેલા આ સચ્ચિદાનંદરૂપ મહાતેજને જ 
જોતા હતા. બીજું કાંઇ જોઇ શકતા ન હતા. ઉપરના, નીચેના કે મધ્યના લોકમાં 
કાંઈપણ જોઈ શકતા ન હતા. અરે !સ્વર્ગલોક અને આ પૃથ્વીલોક પણ દેખાતો 
ન હતો. દશે દિશાઓ પણ દેખાતી ન હતી. પરંતુ કેવળ એક આ મહાતેજ જ 
દેખાતું હતું." ભગવાનના ધ્યાનના બળે પહેલેથી જ પોતાના ઈષ્ટદેવ ભગવાન 
શ્રીહરિના પ્રાગટ્યને જાણીને પોતપોતાની પત્નીઓએ સહિત અહી પધારેલા બ્રહ્મા, 
વિષ્ણુ, શિવ આદિ દેવતાઓ આવા અલોકિક મહાતેજનાં દર્શન કરીને વિસ્મય 
પામી ગયા.** 

જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના કારણભૂત હોવા છતાં તે બ્રહ્માદિ 
દેવતાઓ તથા અન્ય ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ અને તેની પત્નીઓએ સહિત સર્વેનાં નેત્રો 
આ મહાતેજના કારણે અંજાઈ ગયાં અને ભગવાન શ્રીહરિનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું 


૨૩૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


તમસ્તેગસ્તેગ; ર 
તમો મૂતે મૂતે સિયમનવિધૌો ત્ત સ્થિતવતે । નમો મૂયો મૂથઃ પરમપુરુષાનન્તનુળ ! તે ॥ ૨૨ 
સથેજસ્યાપ્નસ્તિ પ્રજ્ટમિઇ જુર્યા થર તથા । સ્વસેમ્ળસ્તેગસ્ત્વં તિ પુર્પુમ્મિસ્તટ્પરમ્‌ । 


ત જિસ્દ્દીક્યેત પ્રભવ ફટ જિ તિ વિતુધાસ તતો ગાતાગ્નાતાસ્િમુળમતયસ્ત્તામવસિતુમ્‌ ॥ ૨૦ 
વયં ત્તેતતતેગોમયગતધિમમ્નાળ્ડપતિતા । ત પશ્યામ જિચ્ત્પ(મપરમન્યં ન ત્ત સિગમ્‌ । 
સ્વજોયં રેઇ વા જીત ફઇ તવન્યસ્ત ભુવન ૫ર | તેગસ્ત્વેજં ટ્શિ મતમિહ્‌ં ભાત્યતિષનમ્‌ ॥ ર૨ 
ત તણ્ટ્રજીં શત્છા વયમિત્મપાર તવ મઇડ | પિધાને ત્ત સ્વેષાં તથનયુમતાનામપિ જતે ॥ 
તહ્ન્ત: પશ્યાપ પ્રત્તુસ્તરતેગ સલુ દરે ! । તત: સમપ્રાન્તાનાં ત્વનસિ મતિરેજા હિવિષતમ્‌ ॥૨૨ 


છે, એમ જાણીને ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.પ% 

દેવતાઓએ કરેલી તેજોમય પરમાત્માની સ્તુતિ:- દેવતાઓ 
ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં કહે છે, હે ભગવન્‌ ! સૂર્યઆદિક સર્વેના તેજના પ્રકાશક, 
તેજસ્વરૂપ તમને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. તમે અક્ષરાદિક સર્વના તેજ કરતાં 
પણ અધિક તેજસ્વી છો, એટલા માટે જ માયાના અંધકારથી સદાય પર રહેલા 
આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હેપરમપુરુષ ! તમારું દિવ્ય સ્વરૂપ છે તે મૂળપ્રકૃતિ 
એવી માયા અને માયાથી પર રહેલા અક્ષરાત્મક મૂળ પુરુષ દ્વારા પણ ધ્યાન 
કરવા યોગ્ય થાય છે. એવા તમને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ, હે અનંતગુણના 
મહાસાગર ! તમે અનંતકોટી બ્રહ્માંડોના નિયમનને અર્થે પ્રત્યેક ભૂતોમાં અંતર્યામી 
શક્તિથી પ્રવેશ કરીને રહેલા છો. એવા તમને અમે વારંવાર નમસ્કાર કરીએ 
છીએ.'૯ 

હે ભગવન્‌ ! તમારા શરીરના એક રોમમાં જેટલું તેજ રહેલું છે, માત્ર 
તેટલું પણ તેજ જો તમે અહીં પ્રગટ કરો તો તે તેજથી અંજાઇને માયાથીપર રહેલા 
અક્ષરાત્મક પુરુષો પણ તે તેજ સિવાય બીજું કંઈ પણ જોવા સમર્થ થઇ શકે નહિ. 
તોપછી તેમના થકી ઉત્પન્ઞ થયેલા પ્રધાનપુરુષ, અને પ્રધાનપુરુષથી ઉત્પન્ન થયેલા 
વૈરાજપુરુષ અને તેથી ઉત્પન્ન થયેલા અને આલોકમાં રહેલા ત્રિગુણ મતિવાળા 
અમે બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પુરુષોત્તમનારાયણ એવા આપના એશ્ચયને યથાર્થ જાણવા 
કેવી રીતે સમર્થ થઈએ ? ન જ થઇએ.*” હે શ્રીહરિ ! આ તેજના મહાસમુદ્રમાં 
ડૂબેલા આ બ્રહ્માંડને વિષે રહેલા અમે સર્વે દૂર કે નજીકની કોઈ પણ વસ્તુને જોઇ 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ૨૩૧ 


ત ગાનીપઃ સ્તોતું પર્મમઇયા બ્રાન્તમનસસ્ત્વલીયેનાતસ્ત્વાં શરળમુપયાતા: જિત વયમ્‌ ॥ 
તતસ્તેગ: સ્વીયં સજલમુપસંદૃત્ય જુપયા । સ્વજીયાં મૂતિ નઃ પૃથુજરુળ ! સન્સર્શય વિભો ! ॥ રર 
સુત્રત ગવાત્વ - 

રૃત્થં સ્તુતસ્તેડ સ વભૂવ ર્શ્ય; જુખ્ળ; સ્વયં ધર્મવરપ્રહાતા । 

તત્રેલ તેખસ્થપિ તેત રૂછ્યા પ્રટ્ત્તયા ભરુફિલાવહેન 1 ર૪ 

તત્વાત્મતેગ: સ્વયમાત્મનીશઃ સ સંસરત્‌ ત્રહદરરિહેવૈડ । 

રૃશ્ય: સુરનાય ત્ત સસ્તાબિસ્તટ્ઝુનાભિર્મુસિંમિશ્ષ સર્વે: ॥ ર 

મોલોજ ળ્વાક્ષરધામ્તિ સ્વ્યેડનત્તે ત્ત ચાટ્પ્રમતે સ સિત્યમ્‌ । 

ત તાશ તે ટ્ટશુક્િસ્સ સિનાલ્યન્ત મુરલી મુજુન્ટ્મ્‌ ॥ ર૬ 
શકતા નથી. પરને કે પોતાને અને પોતાના શરીરને પણ અમે જોઈ શકતા નથી. તો 
અન્ય જગતને તો અમે ક્યાંથી જોઈ શકીએ ? અમારી દષ્ટિમાં કેવળ તમારું અતિ 
ઘાટુંતેજ જ દેખાય છે.૨૫ એથી હે હરિ ! અનંત અપાર આ તમારા દિવ્ય મહાતેજને 
જોવા અમે સમર્થ નથી. કદાચ તમે કહેશો કે આંખો મીચી દો તો હે ભગવન્‌ ! અમે 
અમારાં નેત્રો બંધ કરીએ છીએ છતાં પણ અંતરમાં ચારે તરફ પ્રસરેલા આપના 
આ મહાતેજને જ નિહાળીએ છીએ. આ તેજને સહન નહિ કરી શકવાથી અમે 
આકુળ વ્યાકુળ થયા છીએ, હવે તો તમે જ એક અમારી ગતિરૂપ છો.** હે 
વિભુસ્વરૂપ ! હે પરમાત્મા ! તમારા આ પરમતેજને કારણે અમારાં મન આકુળ 
વ્યાકુળ થઇ જવાથી આપની સ્તુતિ કેમ કરવી, એ અમને સૂજતું નથી. એથી અમે 
તમારા શરણે આવ્યા છીએ. તેથી હે દયાના સાગર ! અમારી ઉપર દયા કરી 
તમારાં આ સમગ્ર મહાતેજનો ઉપસંહાર કરો અને તમારી મનોહર રમણીય મૂર્તિનું 
દર્શન કરાવો. 

મહાતેજના મધ્યે વિરાજિત પરમાત્માનું દર્શનઃ- સુવ્રતમુનિ 

કહે છે, હે રાજન્‌ ! દેવતાઓએ આ પ્રમાણે જ્યારે સ્તુતિ કરી, ત્યારે વૃંદાવનને 
વિષે ધર્મદેવને પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાનું વરદાન આપનારા અનેપોતાનું સેવન કરનારા 
ભક્તજનોનું સદાય હિત કરનારા સાક્ષાત્‌ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આપેલી દિવ્ય દષ્ટિથી 
તે દેવતાઓને તે મહાતેજના મધ્યે તેમનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થયું.૨* ત્યારપછી સ્વયં 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતાનું મહાતેજ પોતાની મૂર્તિમાં સંકેલ્યું અને બ્રહ્મા, શિવ આદિ 
દેવતાઓ તથા તેમની પત્નીઓ તથા પધારેલા સર્વે મુનિઓને સુખેથી દર્શન થાય 


૨૩૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


સ રેવશર્માડપિ સલા સ્મરસ્તં ભસશ્ચ તસ્યોપશમે વિતોવ્ય । 
સિત્તેછફેલં સુતભાવભાન સત્તાપતુવિસ્મયમસ્મયૌ તૌ 1 ર૭ 
તુન્લાવને ચાટ્શ ગાત્મના પ્રામાસધ્ય રૂછડ પરિવાસ્યુસ્ુ: । 
તં તત્ર તો તાત્શમેવ રૂષ્ટ્વા સિશ્ચિવયતુઃ ગૃષળ દતિ સ્વતિત્તે ॥ ર૮ 
ઝથ રેવા વિરિત્વા તં સાક્ષાસ્છીપુસ્ષોત્તમમ્‌ | પ્રાપત સત; પાતું ધર્મ ત્તાસુરસર્મત: | ર૨ 
પ્રળમ્ય રળ્યવદ્ધસયા વદ્ધાગ્નસિપુટા નૃપ ! | વિનવેનોપસછ્નુમ્થ તુજીવુ્ગમવીશ્વસ્મૂ ॥ રૂ૦ 
રેવા ઝુ: - 
સ્વામિન્‌! મત્છયા ભસ્ઠુ ગનાતિપ્રિયમાયં । માયાતીતં મછુલસૂપં ગમવીશમ્‌ । 
ઝવિર્ષુતં ધર્મનદે ત્વાં પ્રળમામ$ । જુષ્ળ સાક્ષાલસુરસર્મક્ષયહેતુમ્‌ ॥ ર૨ 


તેવા થયા.ચ" સુંદર ગોલોકના મધ્યે રહેલા અનંત અપાર અને દિવ્ય એવા 
અક્ષરધામને વિષે જેવા સ્વરૂપે તે સદાય વિરાજમાન છ, તેવાને તેવા જ દ્વિભુજ 
સ્વરૂપે મોરલી વગાડતા મુકુંદ ભગવાનનાં તે બ્રહ્માદિ દેવતાઓને દર્શન થયાં.૨“ 

દેવતાઓની પ્રાર્થનાથી જ્યારે ચારે તરફ પ્રસરેલું તેજ સંકેલાયું ત્યારે 
સર્વદા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરનાર ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવી પણ પોતાના 
પુત્રરૂપે પ્રગટ થયેલા પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સાક્ષાત્‌ દર્શન કરી 
પરમ વિસ્મય પામ્યાં, અને આવી અલૌકિક પ્રાપ્તિનો કોઇ ગર્વ પણ તેમને સ્પર્શી 
શક્યો નહિ.*? પૂર્વે વૃંદાવનને વિષે આરાધના કરી ત્યારે પરિવારે યુક્ત જેવા 
ભગવાનનાં દર્શન થયાં હતાં તેવાં જ સ્વરૂપના અત્યારે દર્શન કરી ધર્મદેવ અને 
ભક્તિદેવીએ આ એ જ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આપણા પુત્રરૂપે પ્રગટ થયા છે, એમ 
મનમાં નિશ્ચય કર્યો.૨“ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! અધર્મસર્ગ અને અસુરોથકી સાધુપુરુષોનું 
અને ધર્મનું રક્ષણ કરવા પ્રાદુભાવ પામેલા ભક્તિ ધમના પુત્રને બ્રહ્માદિ 
દેવતાઓએ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાયક પ્રત્યક્ષ શ્રીપુરુષોત્તમનારાયણ જાણી 
ભક્તિ ભાવ પૂર્વક દંડવત્‌ પ્રણામ કર્યા અને સમીપમાં આવી વિનય પૂર્વક બે હાથ 
જોડી દેવતાઓ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.૨૯-2૦ 

દેવતાઓએ કરેલી પ્રત્યક્ષ પરમાત્માની સ્તુતિ:- હે સ્વામિન્‌ ! 
તમને ભક્તજનો અતિશય વ્હાલા છે. તમે સર્વના આદિ મૂળકારણ છો. તમે માયાથી 
પર છો. અથાત્‌ ત્રણ કાળમાં તમને માયા કે માયાના કાર્યનો સંસગ સ્પર્શી શકતો 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ૨૩૩ 


સર્મસ્યાહે શુદ્ધપુમાસ્ત્તં સિગમાયાં | પશ્યસ્વેજશ્રાગખિતાખ્યોદ્ધવટ્છચા | 
ઝત્પસત્તે છાળ્ડસમ્‌ણાશ્ર સહેશાસ્તસ્યાઃ । સર્વે તાથ ! તતસ્ત્વં ગગહીશ$ ॥ રર 
ત્વત્તો ખાતાશ્રામખિતાળ્યાશ્રયભૂત્તા । તારસ્તામાપુસ્છિપો જાત ળવ ॥ 

સ ત્વં વિશ્વાધાર દવાની નરનાટ્ચં । ધર્તા તાથ ! સ્વાશ્રિતગીવાવનદેતૉઃ । રર 
તારસ્વાલે તાસુ ત્ત શિષ્યે પુરષો ય: । આયાતો વેરે તેન છિ તારયળનામાં ॥ 

રેવ: સોડસું રેવ ! તવૈવારિમિપુંસો | ટ્ષ્ટ્વા સાક્ષાત્લન્્રતિ તં ત્વાં મુર્તિ? સપ? ॥ ર૪ 


નથી. મંગલમૂર્તિ આપનું સ્વરૂપ સર્વને શ્રેય આપનારું છે. તમને સકલ જગતના 
સ્વામી છો. અધમંસર્ગ અને અસુરોનો વિનાશ કરવા માટે જ ધમંદેવના ઘેર પ્રગટ 
થયા છો, એવા હે પ્રગટ થયેલા પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ! તમને અમે સર્વે 
દેવતાઓ પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કરીએ છીએ.** 

હે નાથ ! જગતની સૃષ્ટિ પહેલાં વિશુદ્ધ અક્ષરાત્મક પુરુષસ્વરૂપે તમે 
અનંતકોટિ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરવાના સંકલ્પથી પોતાની મૂળપ્રકૃતિ એવી 
મહામાયાની સામે દષ્ટિ કરો છો. ત્યારે તેમના થકી હજારો પ્રધાનપુરુષોએ સહિત 
અગણિત બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે, આવા સામર્થીવાળા હોવાથી તમે જ એક 
જગદીશ છો. અથાત્‌ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરવારૂપ સામર્થ્યએક 
તમારું જ છે પણ અમારા જેવા દેવતાઓને ઉત્પત્તિ આદિનું આપેલું સામર્થ્ય એક 
લેશમાત્ર છે.*૨ હે નાથ ! અનંતકોટિ બ્રહ્મોંડોના આધારરૂપ એવું ગર્ભાદિક જળ 
નર સંજ્ઞાવાળા અક્ષરપુરુષ રૂપ એક આપના થકી જ ઉત્પજ્ઞ થયું તેથી જ તે નાર 
એવા નામને પામ્યું છે માટે તમે વિશ્ચાધાર છો. આવા પુરુષોત્તમનારાયણ તમે 
પોતાના આશ્રિત ભક્તજનોનું રક્ષણ કરવાને અર્થે આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય સ્વરૂપે 
અત્યારે પ્રગટ્યા છો.” 

સૃષ્ટિના આદિકાળમાં “નાર” નામવાળા અને પોતાના જ પરસેવામાંથી 
ઉત્પન્ન થયેલા એવા ગભોંદક જળને વિષે જે “નર” નામવાળા અક્ષરપુરુષે શયન 
કર્યું તેથી તે પુરુષ વેદમાં “નારાયણ” એવા નામથી વિખ્યાત થયા, અક્ષરધામને 
વિષેપોતાના અનંતકોટિ અક્ષરમુક્તો સાથે આનંદકરી રહેલા હે દેવ ! તે નારાયણ 
સ્વરૂપ આપનું એક અંગ છે. અથાત્‌ જેમ ચક્રવર્તી મહારાજા આગળ ઊભેલા 
એક આજ્ઞાકારી પ્રધાનની પાસે પોતાના સમસ્ત કાર્યભારનું નિયમન કરાવે, તેમ 


૨૩૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


ણજેવાળ્ટ ત્વં અનુ સટટર્ષળસત: | શેષો મૂત્વા શીખ ટ્ધાસ્ગેવ ચથાડળુમ્‌ ॥ 

તાનાસિટ્વનામમખેત્ટ્રેશ પ્સતઃ 1 પાતાસસ્થો બોધયસીશાત્મમતિ ત્ત ॥ રબ 

સત્યં ભાસ્વન્મળ્ડતમધ્યેડમ્યુગસસ્થસ્‌ | તેખોમૂતિઃ જર્મજુતતાં ત્વં જુતિસાક્ષી ॥ 

ઝત્વિર્મામાધિષિતશેવૈશ્ર સિયન્તા | મુસ્છાનાં વૈ વ્રજ મતિ પ્રાપચિતાડસ્તિ ॥ ર૬ 

ભત્છચા સિત્યં સંસુતિવન્ધાત્લ્વવિમુત્છ્યે 1 યોમિધ્યાતં હ્વાહ્શપત્રે ર્ટ્યાજને ॥ 

તેષામન્તધ્લાન્તદર ચન્જજાન્ત્યા | તત્પાણમ્મોગ તવ વન્તમઇ રશ ! || રૂ૭ 

સુત્રત ગવાત્વ - 
રેવાટ્ય દત્ત સ્તુત્વા તં પ્રળમ્યાથ ર્રત: 1 સ્થિત્વા ત્શનં તત: પ્રસત્રવલ્નેક્ષળા: ॥ ર૮ 
અંતર્યામીપણે આપ જ તે વેદપુરુષ નારાયણની અંદર રહીને સર્વનું નિયમન કરો 
છો. આવા સર્વના અંતર્યામી આપનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરીને આજે અમે બહુજ 
આનંદિત થયા છીએ.** 
હે ઈશ્વર ! “સંકર્ષણ” એવા નામને ધારણ કરનારા તમે હજારો મસ્તક 
વાળા શેષનારાયણ સ્વરૂપે થઈને એક એક બ્રહ્માંડને એક એક ફણા ઉપર અણુની 
જેમ ધારણ કરો છો, આવા તમે અનેક સિદ્ધ પુરુષો તથા સર્પોના સ્વામી એવા 
વાસુકિનાગથી સેવાયેલા થકા પાતાળમાં પણ નિવાસ કરીને સનકાદિક અનંત 
સિદ્ધ પુરુષોને પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનનો બોધ આપો છો.* સદાય પ્રકાશતા 
સૂર્યના તેજોમય મંડળના મધ્યભાગમાં રહેલા કમળના આસન ઉપર નિરંતર 
વિરાજમાન એવા હિરણ્યમય પુરુષ સ્વરૂપે રહીને તમે કર્મ કરનારા મનુષ્યોના 
કર્મસાક્ષી થઇ તે તે કર્મનું ફળ પણ તમે જ આપો છો. આવી રીતે સર્વના નિયંતા 
તમેજ તે સ્વરૂપે અર્ચિમાર્ગના અધિષ્ઠાતા આતિવાહિક દેવતાઓ દ્વારા તમારા 
અનન્ય મુક્તાત્માઓને તમે પોતાના બ્રહ્મધામની પ્રાપ્તિ કરાવો છો.** હે ઈશ્વર ! 
જન્મમરણરૂપ સંસારના બંધનોથી પોતાના આત્માને મુક્ત કરવાને અર્થે અને 
તમારી પ્રાપ્તિને અર્થે બાર પાંખડીવાળા હૃદયકમળમાં યોગીપુરુષો નિરંતર 
સ્નેહપૂર્વક તમારા નિર્ભય ચરણકમળનું ધ્યાન કરે છે. અને તમે ધ્યાન કરનારા 
પુરુષોના અંતરના અંધકારને જે ચરણકમળના નખમણિઓની કાંતિથી હરો છો. 
તે તમારા ચરણકમળમાં અમે વંદન કરીએ છીએ. 
ધર્મદેવે કરેલી પ્રગટ પરમાત્માની સ્તુતિઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે 

રાજન્‌ ! પ્રસજ્ઞમુખ અને પ્રસજ્ઞ નેત્રોવાળા બ્રહ્માદિ દેવતાઓ આ પ્રમાણે પ્રગટ 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ર૨૩૫ 


સોડથ વિપ્ર સભાર્યસ્ત વૃન્લાવનવિદારિળમ્‌ । સત્યપ્રતિસ તુણવ વદ્ધાન્નસિપુટ: સુધી? ।॥ ર૨ 
સેવશમોવાત્ત - 


ગયપુરલીધરત્યુત ! મુજીન્ટ ! જ્યામ્બુનિધે ! । સિગશરળામતાર્વિલસમીપ્તિતલનપટસો !॥ 
સજલમુળેજધામ સહ્યેક્ષળ ! વિશ્વપતે ! | તવ પરપરગદ્યમદં પ્રળમામિ છરે ! ॥ ૪૦ 
ભવમયમુસયે દૃર્‌િ વિત્તિન્્યમશેષગનેનિગગનજખ્સજિલ્મતીવ પવિત્રમિહ્મ્‌ । 
પરિળુતમન્નગારિબિર્મર્ત્યમળે: સતતં દૃ વિટ્ધે મણાપુસ્ષ ! તેડર્પ્રિસસેઅયુમમ્‌ ॥ ૪૬ 
ઝિતમસહિસ્દ્રિયેરમલરત્ઝમલેડજશતયુતિ 1 નલમળ્ડતં ટૃશિધૃતં સિગયોમિગનેડ ॥ 
સ્લુતમતિશ પટ્જમષયસયુતૈનિમમેડ 1 શરળમુપાનતોડસ્મ તવ તત્પટ્પશમિટ્મ્‌ ॥ ૪ર 


થયેલા પરમાત્માની સ્તુતિ કરી તેમજ પ્રણામ કરીને દૂર ઊભા રહીને પ્રગટ 
ભગવાનનાં દર્શન કરવા લાગ્યા.“ ત્યારપછી ભાર્યા ભક્તિદેવીએ સહિત 
સદ્બુદ્ધિમાન ધર્મદેવ વૃંદાવનવિહારી અને પોતાના પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાની પ્રતિજ્ઞા 
સત્ય કરનારા પરમાત્માની બે હાથજોડી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.“ દેવશર્માં કહે છે, 
હે મોરલીધર ! હે અચ્યુત ભગવાન્‌ ! આપનો વિજય થાઓ, હે મુકુન્દ ! હે દયાના 
સાગર ! હે પોતાને શરણે આવેલા સમસ્ત જીવાત્માઓને ઈચ્છિત વરદાનને 
આપવામાં સમર્થ ! હે સમસ્ત કલ્યાણકારી સદ્ગુણોના ધામસ્વરૂપ ! હે કરુણારસથી 
ભરેલાં નેત્રોવાળા ! હે વિશ્વનાપતિ ! હે હરિ ! તમારે શરણે આવેલો હું ધર્મ, 
તમારાં ચરણકમળમાં વંદન કરું છું.” હે મહાપુરુષ ! સમસ્ત મુમુક્ષુઓ સંસારના 
જન્મ-મરણરૂપ ભય થકી મુક્ત થવાને અર્થે પોતાના હૃદયમાં જેનું સતત ધ્યાન 
કરે છે. તથા જે ભક્તજનોનાં અનેકવિધ દુઃખોને દૂર કરનાર છે, તથા પોતાનું 
ધ્યાન કરનારનાં પાપો ધોઇને જે પવિત્ર કરે છે, અથવા સર્વપાપીજનોને પણ 
પવિત્ર કરનાર ગંગાજી પણ જેના સ્પર્શથી આવા મહિમાવાળાં થયાં છે. તથા 
બ્રહ્માદિદેવતાઓ પણ જેનાં એક એક ચિહ્નો મહિમા ગાતાં ગાતાં સ્તુતિ કરે છે. 
એવા આપનાં આ બશે ચરણકમળનું હું મારા હૃદયમાં નિરંતર ધ્યાન કરુ છું.** 
પોતાના પ્રાણ અને ઇંદ્રિયોને જીતીને વશ કરનાર યોગીપુરુષો પોતાના નિર્મળ 
હૃદયકમળમાં આંતરિક નિર્મળ નેત્રોદ્ધારા જેનું ધ્યાન કરે છે. તથા એક સાથે ઉદય 
પામેલા અનેક સૂર્યનાં કિરણો સમાન કાંતિવાળા નખમંડળ જેના શોભી રહ્યા છે, 
તેમજ પદ વિભાગથી તથા ક્રમ વિભાગથી તથા શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, છંદ, 
જ્યોતિષ અને નિરુક્ત આ છ અંગોના વિભાગે સહિત ચારે વેદો જે ચરણકમળની 


૨૩૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


વિનુધવરેરપિ પ્રવતબુદ્રિબલેન નિગ | રુસધમમં સ્વસ્પમિતિ ત્તાત્તતરાહ્તિનું ॥ 
સ્વયમથવાડપસેક્ષતિગવિત્તિસવાત્મતયા । છાવગમયંસ્તવીશ ! ગમતતોગસિ સહેજ ॥ ૪ર 
ઝસુમૃટ્નારિવન્ધનબિયપ્રમુતા તવ વૈ । પ્રમુરસિ તત્ત્તમેવ ગનતાશ્રયળીયતર ॥ 


ત્વહુપજુતિ ન જોડ ષિ ભવતિ પ્રતિવ્તુમત । સમુપનતોડ્સ્મ્યતોડત્ર ભવતંત્રિમઈ શરળમ્‌ ॥ ૪૪ 
હેવાસ્તટૂસ્વો નસસ્ત્ધિપાશ્રાન્યેડપિ યેડબીશ્વરા; । 
સર્વે વ્મેટ્તિમાંશતુસન્યમપિ તે હેવ ! પ્રસાટ્સ્ય વૈ | 
સતું ત પ્રભવત્તિ જિસ્ન જત તસ્માજ્ઈ ત્વીશ ! । 
તે પ્રાન પાર્સસેગમિણજસર સિઃશેષહુઃ બ્ાપહમ્‌ ॥ ૪૫ 
ચાવનસ્ેવ પ્‌મ્યુગ શ્રયતિ તે મત્ત્ચા સુરેશોડપિ વા । 
તાવત્જાલભયં ત નશ્યતિ દરે ! જુત્રાપિ જ્સ્યાષિ વા ॥ 


અહર્નિશ સ્તુતિ કરે છે, તે આ પ્રગટ દર્શનીય આપના ચરણકમળને શરણે હું 
આવેલો છું.** હે ઇશ ! દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા બ્રહ્માદિ દેવો પણ પોતાની પ્રબળ 
બુદ્ધિના બળથી પણ આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ થતા નથી, એવા આપના 
સ્વરૂપનું જ્ઞાન કાં આપ સ્વયં મનુષ્યરૂપે પ્રગટ થઈને જીવને બોધ કરાવો, કે મારું 
સ્વરૂપ આવું છે તો થાય. અથવા આપના સ્વરૂપનો જેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો છે 
એવા સત્પુરુષો દ્વારા જો તમે તમારું સ્વરૂપ ઓળખાવો તો જ જીવને તેનો બોધ 
થાય છે, નહિ તો કદાપિ થતો નથી. માટે સર્વ જગતના તમે જ એક સાચા સદ્‌ગુરુ 
છો.** 

પ્રાણધારી જીવાત્માઓનાં અનાદિ માયાનાં જે બંધન છે, તેને તોડવામાં 
એક તમેજ સમર્થ છો. તેથી સર્વ જીવપ્રાણીમાત્રને આશ્રય કરવા યોગ્ય તમે જ 
છો. આવા તમારા માયાનું બંધન તોડવારૂપ ઉપકારનો બદલો આપવા કોઈ 
જીવપ્રાણી માત્ર સમર્થ નથી. એજ કારણથી અત્યારે હું આપનાં ચરણકમળના 
શરણે આવ્યો છું, આપનું મન, કર્મ વચને હું ભજન કરું છું. મારા દ્વારા કરાયેલું 
ભજન જ તમારા ત્રકણમાંથી મને મુક્ત કરનારું થાય, એવો મારો ભાવ છે.” હે 
દેવ !દેવતાઓ કે મનુષ્યો તથા તેઓના ગુરુ એવા બૃહસ્પતિ આદિ આચાર્યો તથા 
ઇંદ્રાદિ દેવતાઓ તથા બ્રહ્માદિ ઈશ્વરો પણ તમારી પ્રસજ્ઞતાથી મળતા ફળના 
કોટીમા ભાગનુંપણ ફળ આપવા સમર્થ થતા નથી. તે કારણથી તે સર્વેના અધીશ્વર 
અને સર્વ દુઃખોનો વિનાશ કરનારા તથા ઈચ્છિત ફળને આપનારા એવા એક 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ૨૩૭ 


સ્તાત્વેત્થં પરિદૃત્ય દુઃ ્તિભૂતામન્યાં છુશશાં પિયા । 

સસ્ત્વત્પાટ્સસેખમેત સત્તત સેવેત ધન્યડ સ સિ ।। ૪૬ 
ત્રજ્નાળ્ડવ્મેટિપ્રમવાર્દિતુસ્ત્વં જારળાનામપિ જારળં દિ । 
સર્વાશ્રયઃ સર્વપત્તિસ્ત્તમેવ વર્ત્રલાતા મમ જૃષ્ળ છવ ॥ ૪૭ 
ધૃત્વાવતારાન્‌ વછુશસ્ત્વમેવ યુમે યુમે પાસિ ત્ત ધર્મસેતૂન્‌ । 


રક્ષન્‌ સતો ઈસિ ત્ત ધર્મદન્તૃન્‌ સાન સ્વસ્પસ્ય તનોષિ તેશ ! ॥ ૪૮ 

સ સાન્ત્રત ત્તં જતિના વિવૃદ્ધમધર્મસર્મ મુસુમૂપસંસ્થમ્‌ । 

સિવર્ત્ય પાતું સ્તપત્ેપસન્તાન્‌ પૂછે મહીયેડત્ર બભૂવિથાવિ: ॥ ૪૨ 
આપના ચરણકમળનાં આશરે હું આવ્યો છું.* 

હે હરિ ! દેવતાઓના અધિપતિ દેવેન્દ્ર કે બ્રહ્માજી પણ જ્યાં સુધી તમારા 
ચરણકમળનો ભક્તિભાવપૂર્વક આશ્રય કરતા નથી ત્યાં સુધી તેમના માથેથી પણ 
કાળનો ભય દૂર થતો નથી. જે એક તમારા આશરાથી થાય છે. તે કારણથી જે 
પુરુષ આ પ્રમાણે વિવેકબુદ્ધિથી વિચારીને દુઃખોથી ભરપૂર અન્ય દુરાશાઓનો 
ત્યાગ કરી એક તમારા ચરણકમળનું નિરંતર સેવન કરે છે, તેજ પુરુષ ધન્ય છે. 
કારણ કે કાળનો ભય છોડી તમારો પાર્ષદ થાય તેનાથી વધુ બીજી ધન્યતા કઈ 
હોઈ શકે ?.*“ 
હે ભગવન્‌ ! અનંતકોટિ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના પણ 

કારણ તમે જ છો, કારણ કે પ્રકૃતિ પુરુષ આદિ સર્વના કારણ તત્ત્વોના પણ તમે 
મૂળ કારણ સ્વરુપ છો. સર્વેના આશ્રયરુપ એક તમે જ છો. સર્વેના સ્વામી પણ 
તમે જ છો, અને વૃંદાવનમાં વરદાન આપનારા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે પણ તમે 
જ છો.* હે ઈશ્વર !યુગ યુગને વિષે અનંત અવતારો ધારણ કરી ધમંમયાદાનું 
પાલન પણ તમે જ કરો છો. સત્પુરુષોનું રક્ષણ અને ધર્મના દેષીઓનો સંહાર પણ 
તમે જ કરો છો. અને તમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ તમેજ આપો છો.” એવા 
સાક્ષાત્‌ ભગવાન તમે અત્યારે કળિયુગનું બળ લઇ વૃદ્ધિ પામેલા અને મનુષ્યરૂપે 
જન્મેલા અસુરગુરુઓ અને અસુર રાજાઓમાં સ્થિર થઈ ગયેલા અધમંસર્ગનો 
વિનાશ કરીને તમારા શ્રીચરણોના શરણે આવેલા જીવાત્માઓનું રક્ષણ કરવા 


માટે આ મારા ઘેર પ્રગટ થયા છો. એવા આપશ્રીને મારા કોટિ કોટિ પ્રણામ 
છે.* 


૨૩૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


સુવ્રત ઝવાત્વ - 
રૃતિ સ્તુતો વિ્રવરેળ ગુષ્ળો માનુષ્યનાટ્ચં વછુધા વિધિત્સુ; । 
૩વાત્ત ત્ત પ્રેમર્સાદ્રભાત મરુપ્રિય: સર્વરિતાવતાર$ 1 ૫૦ 
શ્રીભમવાનુવાત્ત - 
ત્વં સાક્ષાદ્ધમહેવોડ મૂડ પૂર્વસરમે દ્વિગોત્તમ ! | ર્ય ત મૂવિસ્ત્વત્પલી ત્વામેવાનુવ્રતા સણ ॥ ૫૨ 
છુર્વાસસો મુને: શાપાત્ત્રાતી માનુષ્વનત્ર વૈ | ૩પ મુદે: જ્યધર્માશ્રિતેસીમિ: ॥ ધર 
સ્વધર્મસ્થાવુમૌ તતોજે પ્રમત તીર્થમૂમિષુ | સત્ત્રાક્ો વૈષ્ળવીં હીક્ષામુદ્ધવાન્મરુપાશ્રિતાત્‌ ॥ પરે 
તૃસ્તવનમુષેત્યાથ વિષ્નુયામેન મૂચસા । મવાસધનમવ્યમૌ છુવાતે સ્મેજવેતસૌી ॥ ૫૪ 
વૈરિિર્દ્રિચાતિપીડાવિસ્છેટ્‌ં ત્તાત્મરક્ષળન્‌ | ગમીપ્સત્તો મત્ત છ્વ નિશ્છરસજ યો ॥ ધણ 
ગતાદાસૈ મિતાઇસૈ ત્રહ્ત્રર્યટ્ટસ્થિતી । ગિતનિદ્રાવેજમાવો મામાસધયતં યુવામ્‌ ॥ ૫૬ 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! વિપ્રવર્ય ધર્મદેવ આ પ્રમાણે પરમાત્માની 
સ્તુતિ કરી ત્યારે બહુ પ્રકારે મનુષ્ય ચેષ્ટા કરવા ઈચ્છતા અને સર્વ જીવોનું હિત 
કરવાને અર્થેજેમણે અવતાર લીધો છે એવા ભક્તપ્રિય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમરસથી 
રસબસ ભાવવાળા થઈ ગયેલા ધર્મદેવ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા." 

ધર્મ-ભક્તિને ભગવાને પૂર્વઘટનાનું તાજું કરાવેલું સ્મરણ:ઃ- 
ભગવાન કહે છે, હે દ્વિજોત્તમ ધર્મ ! તમે પૂર્વજન્મમાં સાક્ષાત્‌ “ધર્મપ્રજાપતિ”” 
હતા, અને આ ભક્તિ નિરંતર તમારી અનુવૃત્તિમાં રહેનારાં તમારાં પત્ની મૂર્તિદેવી 
હતાં.૫૧ દુર્વાસામુનિના શાપને કારણે તમે બજ્ઞે આ ભરતખંડમાં મનુષ્ય જન્મને 
પામ્યાં છો. તેમજ કળિયુગ તથા અધમંનો આશ્રય કરનારા દુષ્ટ મનુષ્યોથી વારંવાર 
પીડાને પણ પામ્યાં છો."૨ ધામિક એવા તમે બજ્ઞે પૃથ્વીલોકમાં રહેલાં તીથક્ષેત્રોમાં 
પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં મારા અનન્ય આશ્રિત એવા ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ 
સ્વામી પાસેથી મારી વેષ્ણવી દીક્ષાને પણ પામ્યાં છો." ત્યારપછી વૃંદાવનમાં 
આવી અને એકાગ્રમનથી મહાવિષ્ણુયાગના માધ્યમથી તમે બંને એ મારી આરાધના 
કરી. કારણ કે નિષ્કપટક્રિયાવાળાં તમે બજ્ઞે વેરીઓએ સર્જેલી દરિદ્રતાની અતિ 
પીડાનો નાશ તથા આત્મરક્ષણ એક મારા થકી જ ઇચ્છતાં હતાં.પપપ 

જીવનમાં તમે બશ્ઞેએ આહારને જીતીને વશ કર્યો, મિતાહાર કરતાં રહ્યાં, 
બ્રહ્મચર્યવ્રતનું દંઢપણે પાલન કરતાં થકાં નિદ્રાને પણ તમે જીતી લીધી અને એક 
મારે વિષે જ દેઢ ભક્તિભાવ રાખી, મારી આરાધના કરતાં કરતાં તપથી શરીરને 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ૨૩૯ 


રૂષ્ટ્વા વાં તપસા જાર્શ્ય ભાવ ત્ત ર્હમાત્મસિ । જાલેનાલ્પેન તુછણેડઇમીટ્મૂપમટર્શયમ્‌ ॥ પ૭ 
તતઃ પ્રસત્તેન મયા વરેવ્તસ્ત્વહીપ્તિતઃ । પ્રોસ્ટ તત વિષ ! તે રક્ષાં જર્તા મત્વા સુતસ્ત્વિતિ ॥ ૫૮ 
ઝત્તહિતિસ્તતોડભૂવં ત્વં તત સ્તગૃદમામત: । તત ઝારમ્ય તે વૈસ્મીતિર્નણ ત્ત હીનતા ॥ ૫૨ 
તત્લ્મૃત્યર્થમેવેટ્‌ સૂપ ર્વ્યં પ્રટશિતમ્‌ । પ્રાકોડસ્મિ યુખ્ત્પુત્રત્વં ભવ સ્વસ્થો દ્વિગર્ષમ ! | ૬૦ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 

હવ તમુવત્યા અમલશ્વસેડસૌ સયોડમવન્માનુષર્વ્યિબાતડ । 

ભસે સ્વમાતુઃ શયનેડથ સેમે પૂળેન્ટ્જાસ્તિશ્ર મનોઇસજુ: । ૬૨ 

ઝુષ્ળેસ્છયૈલાથ સ _વિપ્રવર્યો તણસ્મુતિડ સા ત્ત બમૂન સિ: । 

પુત્ર પ્રગાત તમવોત્ય દૃ દર્ષ મદાન્ત હરિ ત્રાપતુસ્તો । ૬૨ 


પણ કૃશ કરી નાખ્યાં, તમારો મારે વિષે આવો દેઢ ભક્તિભાવ જોઇને હું 
અલ્પકાળમાં જ પ્રસજ્ઞ થઇને અત્યારે તમે જે મારા સ્વરૂપને નિહાળી રહ્યાં છો તે 
જ સ્વરૂપે તમોને મેં મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન આપ્યું.૫૬૫૦ 

ત્યારપછી પ્રસજ્ઞ થયેલા મે તમને ઈચ્છિત વરદાન આપ્યું અને કહ્યું કે, હે 
વિપ્ર ! હું તમારે ત્યાં પુત્રરૂપે પ્રગટ થઈને તમારું રક્ષણ કરીશ."“ આ રીતે તમને 
વરદાન આપી હું અંતધાંન થયો, અને તમે બજ્ઞે તમારે ઘેર આવ્યાં. ત્યારથી 
આરંભીને તમારે શત્રુઓનો ભય અને દરિદ્રતા નષ્ટ પામ્યાં." હે બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ 
ધર્મદેવ ! પૂર્વે ઘટેલી આ સમગ્ર ઘટનાનું સ્મરણ તાજું થાય તે માટે મેં અત્યારે 
તમને મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું છે, બાકી હું તમારે ત્યાં હવે પુત્રરૂપે 
પ્રગટ થયો છું તેથી તમે સ્વસ્થ થાઓ.“ 

ભગવાન થયા બાળકરૂપઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! અખિલ 
જગતના સ્વામી ભગવાને ધમંદેવને આ પ્રમાણે કહ્યું અને તેજ ક્ષણે દિવ્ય અલોકિક 
બાળક જેવું માનવ શરીર ધારણ કરી લીધું, અને ભક્તિમાતાની ગોદમાં રમવા 
લાગ્યા. પૂર્ણિમાના ચંદ્રની કાંતિ સમાન ઉજ્જવળ કાંતિવાળા અને મનોહર 
અંગવાળા બાલપ્રભુ બહુ શોભી રહ્યા હતા.“ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ઇચ્છાથી 
ધર્મદેવ તથા ભક્તિદેવીને ભગવાનના દિવ્યપણાના જ્ઞાનની વિસ્મૃતિ થઈ ગઇ 
અને પોતાને ત્યાં મનોહર પુત્રરત્નનો જન્મ થયો છે એમ જાણી બશઞે હૃદયમાં 
બહુજ હર્ષ પામવા લાગ્યાં.૬૨ જેમ નટવિદ્યામાં નિપુણ નટ અનેક પ્રકારના વેષને 
ધારણ કરે તેમ સ્વતંત્રપણે મનુષ્યસ્વરૂપને ધારણ કરી રહેલા ભગવાન શ્રીહરિનાં 


ર૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


ત બાલજૃષ્ળ બૂતમર્લ્યમાવ હેવાવ્યસ્તે ત્તર સ હેવશર્મા । 
વૈષાન્તર પ્રા્તમિવાત્મતત્ત્રં નટયોત્તત સન્જ્હ્શુઃ સદર્ષ । ૬ર 
સત્લ્વસ્તિજાહ્નિવલક્ષળર્ક્ષપાટ મત્લ્યાર્સિઘજ્સુતક્ષિતવામપાવમ્‌ । 
ઝઆરજપછવતિમાજૂિરાગિરાખત્યુસ્િમ્ધવોમલમનતોઇરપાટ્પરમ્‌ ॥ ૬૪ 
ઝ્તુન્રશોળનલ્નિ્મતસન્મયૂએમુંષ્ળન્તમુષ્ળખજિરળાર્સ્ત્ત: સમમ્રાઃ । 
ફ્ષત્લમુનતસુવતુસમુસ્કત્વાહ્ગટ્ાસુગાનુજરમોફ્યુમાતિશોભમ્‌ ॥ ૬૫ 
રાઝદઇત્જટ્તિટ પુસ્ટાભત્્ત્ત્િમધાત્િયૂક્ષ્મવિસ્લોટ્તસેમર્મ્યમ્‌ । 
મમ્મીર્વર્તુસસુશોમતનામિરાગવ્થત્થપત્રસમતુન્ટ્બસિત્રયાટૂમ્‌ ॥ ૬૧ 
ઈાસાવવતસસ્રિસન્્યધસરુખશ્રીશ્રીવત્લશોભિતપૃથૂસતવક્ષસં ત્ત । 
ઝાગાનુલમ્વિટ્હપીવર્વાઇલળ્ડ તુજ્ટાક્ળોગ્ઝ્વસમઈ:ઃજર્ગાશ્રય ત્ર ॥ ૬૭ 


દર્શન ત્યાં આવેલા બ્રહ્માદિ દેવતાઓ, તેની પત્નીઓ, ત્ધષિમુનિઓ તથા ભક્તિએ 
સહિત ધર્મદેવ પણ હર્ષપૂર્વક કરવા લાગ્યા.“ બાલ શ્રીહરિનો જમણો ચરણ 
સ્વસ્તિક આદિ નવ ચિહ્ધોથી શોભી રહ્યો છે. અને ડાબો ચરણ મત્સ્ય આદિ સાત 
ચિહ્મોથી શોભી રહ્યો છે, આ બજ્ઞે ચરણકમળ લાલ રંગના નવા ફુટેલાં પાંદડાંના 
જેવી સુંદર લાલ આંગળીઓની પંક્તિથી વિરાજીત કોમળ, સ્નિગ્ધ અને 
અતિમનોહર લાગે છે.“” દરેક આંગળીઓના ઉપડતા લાલ નખમાંથી નીકળતાં 
સુંદર કિરણો સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિની સમગ્ર કાંતિને પણ જાણે ઝાંખી પાડી રહ્યા 
છે. લગારેક ઉપડતી, સુંદર અને ગોળ ઘુંટી શોભી રહી છે. મનોહર બે પીડી, 
સુંદર બે ગોઠણ, અને કરભની સમાન સુંવાળા બજ્ઞે સાથળથી બાલ શ્રીહરિ 
અતિશય શોભી રહ્યા છે.ઇપ 

વિશાળ કટિપ્રદેશ જેનો શોભી રહ્યો છે, તેમજ સુવર્ણ સરખા ચળકતા 
આતિ સૂક્ષ્મ અને પાંખા ઉગેલા શરીર ઉપરના રોમથી શ્રીહરિ શોભી રહ્યા છે. 
તથાપીપળનાપાન સરીખા ઉદરમાં સુંદર ત્રિવળી પડે છે, તેના મધ્યે ગોળ ગંભીર 
ઊંડી નાભિ શોભી રહી છે.“ મંદમંદ મુખહાસ્યની ઉછ્વલ કાંતિની આભાથી 
લાલ અધરોષ્ઠ જેના શોભી રહ્યા છે, વિશાળ અને ઉપડતું એવું વક્ષસ્થળ શ્રીવત્સના 
ચિહ્નથી શોભી રહ્યું છે, જાનુ પર્યત લાંબા રુષ્ટપુષ્ટ બે ભુજદંડ જેના શોભી રહ્યા 
છે, હાથની આંગળીઓના ઉપડતા અને લાલ નખની કાંતિવડે શ્રીહરિ અતિશય 
શોભી રહ્યા છે.“ 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ૨૪૧ 


ભાવજસટિનોત્તમપાળિયુમમમ્‌ । 
ક ન્રાયતુન્તિસપુષ્પસમાનનાસમ્‌ ॥ ૬૮ 


નસ્ત્રાન્તજ્ળપુટજાન્તરસૂક્ષ્મનિન્છું પૂર્ણેન્ટુપમળ્ડલનિભસ્મયમાનવજમ્‌ । 
શોળાન્તરમ્યનવશારહ્પુખ્ડરીજપત્રાયતાતિત્રપતાક્ષિતિસક્ષમાળમ્‌ । ૬૨ 


તુજ્ટાયતત્તમવિશાલલતાટ્શોમારાગત્જપોલજીટિલપ્રજુ ટિશ્રિયં ત્ત । 
ઈાસોછસન્મુહુલમળ્ડસમાનજળ સુસ્તધયૂક્ષ્મજુટિતાસિતમગ્ુજશમ્‌ ॥ ૭૦ 
"વં મછાપુસ્ષતક્ષળતક્ષિતાટટયુત્તાનશાચિનમતક્ષત ત્ત હિ સર્વે । 
નત્વા તમાર₹મરેળ તહ્ત્છિયાડથો ત્રહ્ાટ્યસ્તુ સિગધામ યયુસ્રયસ્તે ॥ ૭૨ 


શ્રીહરિના પાતળી અને લાંબી આંગળીઓથી વિરાજીત અને મજબૂત 
મણિબંધથી સુશોભિત લાલ કમળની સમાન સહજ સુંદર બન્ને હસ્તકમળ શોભી 
રહ્યા છે, શોભાયમાન દીર્થ ચિબુક અને ત્રણ રેખાવાળો તેજસ્વી શંખ સરીખો કંઠ 
પણ શોભી રહ્યો છે. અગ્રભાગે કાંઈક નમતી અને ઉપડતી તેમજ તલના પુષ્પ 
તુલ્ય સુંદર નાસિકા શોભી રહી છે.“ શ્રીહરિના જમણા ગાલ ઉપર નાસિકાની 
સમીપે તથા ડાબા કાનના મધ્યે અંદરના ભાગે એક એક સૂક્ષ્મ કાળા તલ શોભી 
રહ્યો છે. શરદપૂ્ણિમાના ચંદ્રમાની સમાન મંદમંદ હાસ્ય કરતું મુખારવિંદ શોભી 
રહ્યું છે. આવા બાલ શ્રીહરિ ખૂણાના ભાગે કાંઈક રક્ત હોવાથી રમણીય જણાતાં 
અને શરદ્કતુમાં વિક્સેલાં નવીન શ્વેત કમળના પત્ર સરખાં વિશાળ તેમજ અતિ 
ચંચળ એવાં નેત્રોની ચપળ દષ્ટિથી પોતાનું દર્શન કરતા ભક્તજનોનેપ્રેમથી નિહાળી 
રહ્યા છે.“ વળી ભગવાન શ્રીહરિ ઉપડતા, ઉત્તમ વિશાળ ભાલની શોભાથી 
વિરાજિત બશ્ઞે ગાલથી અને સુંદર વાંકડી ભ્રકુટિથી અતિ શોભી રહ્યા છે. વળી 
મંદમંદ હાસ્યથી વિલસી રહેલા બજ્ઞે કોમળ ગાલથી તથા સરખા અને સુંદર બન્ઞે 
કર્ણથી પણ શોભી રહ્યા છે. તેમજ મસ્તક ઉપર સુંવાળા, સૂક્ષ્મ, વાંકડિયા, કાળા 
અને સુંદર કેશ શોભી રહ્યા છે.** સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે પૂર્ણ 
પુરુષોત્તમ નારાયણના પગના તળામાં રહેલાં ધ્વજ, વજ આદિ સોળ ચિહ્નો આદિ 
અનંત શરીરમાં રહેલાં લક્ષણો દ્વારા આ સ્વયં ભગવાન છે. એવો બોધ કરાવતા 
અને માતાની ગોદમાં બેસી સ્તનપાન કરી રહેલા આવા બાલ શ્રીહરિનાં દર્શન 
કરી બ્રહ્માદિ દેવો ખૂબજ રાજી થયા અને ત્યાર પછી મહા આદર સાથે બાલ 
શ્રીહરિને નમસ્કાર કરી તેમની જ ઇચ્છાથી પોતપોતાના ધામમાં ગયા.** 


૨૪૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


પવ તસ્ય દિષેન્દ્રસ્ય મેછે સ પુસ્‍્ષોત્તમ: | પ્રાટુર્બપૂવ વિશ્વાત્તા જાલે ગનમનોદરે ॥ ૭૨ 
વિદ્નમાજશજસ્યાને નમામ્તિવસુમૂમિતે । વર્ષે વિસેધગુતામ્ત સૌમ્થાયનમતે રવૌ ॥ ખરૂ 


તસત્તતો મધૌો શુવ્સનવમ્વામિન્ટુવાસરે । પુષ્યે સુજર્મયોમે ત્ત જરળે જોતવાણયે ॥ ૭૪ 
સન્તે ત્ત વૃશ્ચિજ ચુસ મુશળા શતિના સઇ | ૩ત્ત્વસ્થાનં મતે શુદ સ્વરશિ ત્ત સિશાજરે ॥ ૭૫ 


રિપુસ્થાનં મતે રાહી બુઝિસ્થાનં તે યુધે | ધનસ્થાનં જુગે યાતે ભાસ્કરે તત સુતાતયમ્‌ ॥ ૭૬ 
મૂતતે [ર્િતિ મણેત્તવસ્તજ સર્બતોડભવયુરારવેતસામ્‌ । 
છર્ષસમ્રમવતાં નૃળાં તથા યોષિતાં ત્ત તિમતાન્યજર્મળામ્‌ ।। ૭૭ 
ટેવતાઃ શતમળવ્યો મુદ્દા પુષ્વવર્ષળમજાષુરુત્યુજ1: । 
માયતં ત્ત સુરસનમાયનશ્રાફ નુત્યમજુ તાપ્તસસેમળ: ।। ૭૮ 


શ્રી હરિની જન્મકુંડલીઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! સર્વ 
વિશ્વના આત્મા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન વિપ્રવર્ય ધર્મદેવના 
ભવનમાં જે સમયે પ્રગટ થયા તે સમય સમસ્ત મનુષ્યોના મનને હરનારો શુભ 
સમય હતો, વિક્રમ સંવત્‌ ૧૮૩૭ ના ચૈત્ર સુદી નવમીની પવિત્ર તિથિ હતી, વિરોધી 
નામનું સંવત્સર હતું. સૂર્યદેવ ઉત્તરાયણમાં પ્રવેશ્યા હતા. સોહામણી વસંત ત્રછતુ 
હતી. સોમવાર અને પુષ્યનક્ષત્ર હતું. સુકર્મ નામનો યોગ હતો. કૌલવ નામનું 
કરણ હતું. વૃશ્ચિક નામના લગ્નમાં ગુરુની સાથે શનિનો યોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. શુક્ર 
ઉચ્ચસ્થાન મીન રાશિને પામ્યા હતા. ચંદ્ર પોતાની કક રાશિને પામ્યો હતો, રાહુ 
જન્મ લગ્નથી છઠ્ઠા રિપુસ્થાનને પામ્યો હતો. બુધ જન્મથી પાંચમા બુદ્ધિ સ્થાનને 
પામ્યો હતો. મંગળ જન્મથી બીજા ભવન ધન સ્થાનને પામ્યો હતો. સૂર્યપાંચમા 
ભવન સૂત સ્થાનને પામ્યો હતો. આવા શુભ સમયને વિષે વિશ્વાત્મા ભગવાન 
શ્રીહરિનું પ્રાગટ્ય થયું.?૨* 

જન્મોત્સવની ઉજવણીઃ:- શ્રીહરિના જન્મ સમયે ભૂમિપર, 
સ્વર્ગલોકમાં તથા અન્ય સર્વત્ર જગ્યાએ તથા ઉદાર મનના મહાપુરુષોને ત્યાં મહાન 
જન્મ- સંબંધી ઉત્સવો ઉજવાયા. શ્રીહરિના પ્રાગટ્યના હર્ષથી ભાવવિભોર બનેલા 
સર્વેનરનારીઓ અન્ય સર્વ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરી એક માત્ર ભગવાનનો જન્મોત્સવ 
ઉજવવા લાગ્યા. આનંદિત થયેલા સો યજ્ઞ કરનારા ઈંદ્રાદિ દેવતાઓ પણ અંતરના 
અનેરા ઉત્સાહની સાથે નંદનવનના પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. ઈંદ્રના ગાયકવૃંદમાં 
ચિત્રરથ આદિ ગાંધર્વો બાલ શ્રીહરિના ગુણાનુવાદનું ગાયન કરવા લાગ્યા. ઉર્વશી 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ૨૪૩ 


વહ્યો રુરુત્રિરેડગઞન્મનાં સઘ છ્વ ભસિતાવૃતા અપિ । 
માનસાન્યાપ તલત્તસસિમિર્તલગિતાનિ ત્ત સતા સમાસત 1 ૭૨ 
તતેતનાસ્તિજમુસ્ત્વશાતિનાં પાપના નુલનુૈત્યરક્ષસામ્‌ | 
ત્રાગમેત સદ્યા પ્રપેર્રિ માતિનાશમમજ મતાસિ ત્ર । ૮૦ 
ભૂમુગા તિતયનેષુ તૈમછા બન્ધ મમમંશ્ર તત્ક્ષળમ્‌ । 
તત્યગુઃ સહગવૈરિળસ્તલા રુસ્ત્યગામષિ મિથો વિસેધિતામ્‌ ॥ ૮૨ 
રુન્ડામધ્યાનિરમૂટ્દનિશ બાતશર્મસુતમસ્ટ્રિ નૃપ ! । 
હેવરુન્ાભતિતાલમિશ્રતસ્તસ્ય અન્મસમયે ણઝઞન્મન$ । ૮૨ 


ચોષિતોડિ નનમટ્સં અનુ: સછુશોડસુતજી માસ્માશિષા । 
ચોઞઝયન્ત્થ ૩3બા પરસ્પર જુર્બતે સ્મ [પશુતારિલેપનમ્‌ ॥ ૮ર 


આદિ અપ્સરાઓના ગણો પોતાની સર્વે કળાઓમાં અભિનય કરી સુંદર નૃત્ય 
કરવા લાગી.99૦૮ 

હોમ કરનારા દ્વિજોના અગ્નિકુંડોના અગ્નિ પણ ભસ્મથી આવૃત હોવા 
છતાં અચાનક પ્રજવલિત થઈ દીપવા લાગ્યા. સત્પુરુષોનાં મન કામ, ક્રોધાદિ 
અંતઃશત્રુઓથી રહિત થઇ નિર્મળ થઇ આનંદ અનુભવવા લાગ્યાં.** કૌલપંથ 
અને નાસ્તિક પંથના ગુરુ સ્થાને ચડી બેઠેલા આચાર્યોના પાપી પુરુષોના અને 
મનુષ્યયોનીમાં જન્મેલા દેત્યો અને રાક્ષસોના મનમાં એકાએક પોતાના ભવિષ્યના 
વિનાશને સૂચવતો મહાત્રાસ પેદા થયો.“૦ તેમજ શ્રીહરિના જન્મ સમયે રાજાઓના 
બંદીખાનાઓમાં બેડિયુંના બંધનથી બંધાયેલા બંધીજનોનાં બંધનો આપોઆપ 
છૂટી ગયાં, પરસ્પર સહજ વેરવૃત્તિવાળાં પ્રાણીઓ પણ શ્રીહરિના જન્મ સમયે 
પોતાની વેરવૃત્તિનો તત્કાળ ત્યાગ કરી દીધો.“* 

હે રાજન્‌ ! અજન્મા એવા ભગવાનના પ્રાદુર્ભાવના સમયે ધર્મદેવના 
ભવનમાં દેવતાઓના દુંદુભિઓના નાદની સાથે મિશ્રિત થઈ મનુષ્યોએ બજાવેલ 
દુંદુભિઓનો નાદ અહર્નિશ થવા લાગ્યો.૨ નગરની નારીઓ પણ સંઘમાં સાથે 
મળીને ધ્મદેવના ભવનમાં આવી અદ્ભૂત બાળકને આશીર્વાદ આપતી સતી 
મંગળગીતોનું ગાયન કરવા લાગી અને પરસ્પર કુંકુમ, હળદર, દહીં, માખણ 
આદિનું બહુ પ્રકારે લેપન કરતી ઉત્સવ મનાવા લાગી.“* ભગવાનના પ્રાગટ્ય 
સમયે મંદ, શીતળ અને સુગંધીમાન વાયુ વાવા લાગ્યો. તારામંડળની સાથે આકાશ 


૨૪૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. રર 


તાયવ$ સુચ્રજરસ વવુસ્તલ તિર્મત ત્ત અમભત્તલલોર્ફાભ; । 
ત્તરજ્િરે અથર્વ સુરાનુમાઃ ૧ોર્તયત્તિ ત્રદ્ષય; સ્મ ત્તાશિષ$ ॥ ૮૪ 
તાળી મટટુલસ્પપળી ત્ત સાસિત યસ્યાસ્તિ વૈ મસ્ટ । 

નેત્રે મસ્તરે ત્ત હોવિસાસતલ તળા પર મસુતમ્‌ ॥ 
વવત્ર મટર સ્વ પાન્ત્તરતિત યસ્યાર્રિસ મડ । 
સૌડયં મરુયૂતિસશુ અમતો િત્યં જિયાન્મટુલમ્‌ ॥ ૮૫ 
ત્રર્ષિમિ: ગુતમટ્ટ તમિત્થં સુતમાનન્લ્જર સિશામ્ય દૃ: । 

સ ત્તજાર ઇરિપ્રસાહ્વિપ્રો તિમમો ઈ ત્વથ ગાતજર્મ તસ્ય ॥ ૮૬ 
પ્રથમ સરિસ્ન્યવાસિમઃ સપન સાશુજમેતવ સત્વસ્મ્‌ । 
સ્વનૃહે સ “ધાય ત્તાત્તરત્પિતૂસન્તર્પળમત્ર વૈરિજે? 11 ૮૭ 
ઝથ મઝ્નુલવાત્રન સ સૂતો સ્સનામાર્ઞનમાત્તત્તાર ધર્મઃ । 
વિ«્ધે વિધિનોત્તિત ત્ત મેધાનનનં જનવિધિ તથા તલ્સમ્‌ ॥ ૮૮ 

સમેતા સાતયસ્તસ્ય વિષ્રવર્યસ્ય વેશ્મતિ । ઞાનન્તં પરમં પ્રાાઃ જુમારયાડડશિષો હહ ॥ ૮૨ 


આતિ સ્વચ્છ થયું, સિદ્ધો અને ચારણો ભગવાનના નામનો જયઘોષ કરવા લાગ્યા, 
સપ્ર્ષિઓ રૂડા આશીર્વાદ આપતાં કહેવા લાગ્યા કે, હે ભગવન્‌ ! તમારી વાણી 
મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરનાર મંગળરૂપ છે, તમારું હસવું મંગળરૂપ છે, તમારાં બન્ઞે 
નેત્રો સર્વનું મંગળ કરનારાં છે, તમારી ભૂજાઓનો વિલાસ મંગળકારી છે, તમારું 
મુખકમળ મંગળકારી છે, તમારા ચરણની ચાલ પણ મંગળકારી છે, વર્ણન કર્યું 
તે સિવાયનું પણ તમારું સર્વસ્વ મનુષ્યને માટે મંગળકારી છે, આવી મંગળકારી 
મૂર્તિઆપ આખા વિશ્વનું શીદ્રતાતિ શીઘ્ર મંગળકરો./ય 

જાતકર્મ સંસ્કારઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે 
સપ્ર્ષિઓએ સર્વને આનંદ આપનારા પરમાત્માની મંગળ પ્રાર્થના વર્ણવી તેને 
સાંભળીને અતિશયપ્રસજ્ઞ થયેલા વિપ્ર હરિપ્રસાદે વેદોક્ત વિધિથી જાતકર્મ સંસ્કાર 
કરાવ્યો.““ પ્રથમ ધર્મદેવે પોતાના ભવનમાં સુવર્ણ યુક્ત શીતળ જળથી વસ્ત્રે 
સહિત સ્નાન કર્યું, વૈદિકમંત્રોથી પિતૃતર્પણ કર્યું. ત્યાર પછી બ્રાહ્મણો પાસે પુત્રનું 
પુણ્યાહ વાચન કર્મ કરાવ્યું, ત્યાર પછી રસનામાર્જન સંસ્કાર કરાવ્યો, તે સમયે 
ગુહ્યસૂત્રની રીત મુજબ સમયને ઉચિત મેધાજન નામનો કર્મવિધિ કરાવી જાતકર્મ 
સંસ્કારના અંગભૂત અનેક પ્રકારનાં દાન કર્યા.*“ તે સમયે વિપ્રવર્ય ધર્મદેવના 
ભવનમાં ભેળાં થયેલાં સંબંધી જનોએ અતિશય આનંદમાં આવી બાલ શ્રીહરિને 


અ. રર પ્રથમ પ્રકરણ ર૪૫ 


મીતામજ્ુલવાદાનિ તત્ર પ્રામે મુછ મહે | તવા વબમૂવુ: સર્વેષામાનન્ટ્થ મદાન્‌ રહિ ॥ ૨૦ 
લૈ વછૂનિ રનાસિ પુત્રગન્મપ્રહપિતઃ | ત્રાહ્મળેમ્યો દ્િગેન્દ્રોડ્સાવન્યેમ્યશ યથોત્રિતમ્‌ ॥ ૨૨ 
માન્‌ ₹યાંસ્તથા ધેનુસ્સટુચાતાઃ સુતક્ષળાઃ । ત્રાહેમ્યો તલે રેવ: સોપસ્જરમરાસ્સથા ॥ ૨૨ 
તથા લનાન્યસો પ્રાલઘસ્છીત્વા ભુવિ ભૂમિપાઃ । વિસ્મય તેમિરે ભૂસિતિધીશં તં ત્ત મેસિરે ॥ ૨૨ 
માયયા શ્રીપતેસ્તસ્ય [વિધિત્સોર્નરનાટનમ્‌ । ભમવાનેષ ળ્વેતિ તં વિવેટ્‌ ન જશ્ન ॥ ૨૪ 
ગ્ાત્મગે પુત્રમાવોડમૂસ્છીજુખો ભછિધર્મયોઃ । ત્તિવમર્ષો: શેશવી સીલામિસ્છયા તસ્ય ત્ત પ્રમો? ॥ ૨૫ 
રશ્વરત્વેન મગ્સાનાત્પુત્રભાવેન તાલનમ્‌ | મહીય રુર્લભમિતિ પ્રબુસેવ તથા વ્યધાત્‌ । ૨૬ 

તૌ સ્મ્પતી પ્રાપ્ય મનોરથસ્ય પતં પ્રણણી સિતરમમૂતામ્‌ । 

તવન્ધતુ: સ્ેઇમર તનૂખે તરજ તિવ્રહાળિ વાસુરેવે ॥ ૨૪ 


રૂડા આશીર્વાદ આપ્યા, તે સમયે છપૈયાપુરમાં ઘેર ઘેર મંગળગીતો ગવાતાં હતાં, 
અને અનેકપ્રકારના વાજિંત્રોના નાદ થતા હતા, અને સર્વેનરનારીઓના અંતરમાં 
અનેરો આનંદ ઉભરાતો હતો.*૦ પુત્રના જન્મથી અતિશય હર્ષિત થયેલા 
બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ ધ્મદેવે બ્રાહ્મણોને બહુ પ્રકારનાં દાન આપ્યાં અને અન્ય જનોને પણ 
યથાયોગ્ય ખૂબ દાન આપ્યાં.“' બ્રાહ્મણોને હાથી, ઘોડા તથા અસંખ્યાત દૂઝણી 
ગાયોનાં દાન આપ્યાં, તથા અશ, વસ્રો, વાસણ આદિ અનંત સામગ્રીઓની સાથે 
ઘરનાં પણ દાન આપ્યાં.“ ધર્મદેવે એવા ઉદારમનથી દાન આપ્યાં કે તે દાનને 
સાંભળીને પૃથ્વીપરના મોટા મોટા રાજાઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, અને 
તેમને અખૂટ ધનના માલિક ધનકુબેર માનવા લાગ્યા.“* 

મનુષ્યલીલાનો વિસ્તાર કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા શ્રીપતિ ભગવાન 
શ્રીહરિની માયાથી બુદ્ધિ આચ્છાદિત થતાં આ બાળક ભગવાન છે એમ તે શ્રીહરિને 
કોઈ જાણતું ન હતું.“” ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવીને પણ શ્રીહરિમાં પુત્ર ભાવજ 
પ્રગટ થતો હતો, કારણ કે બાળલીલાનો વિસ્તાર કરી બન્નેને ખૂબજ સુખ પમાડવાની 
ભગવાનને ઇચ્છા હતી. જો મને સર્વનો ઈશ્વર માનશે તો માતા-પિતા અલભ્ય 
પુત્રભાવથી મારું લાલન પાલન નહિ કરી શકે. આવું વિચારીને ભગવાને 
માતાપિતાને પોતાના દિવ્યભાવની વિસ્મૃતિ કરાવી દીધી.“ પોતાના મનનો 
મનોરથ પૂર્ણ થયો હોવાથી ધર્મ અને ભક્તિદેવી બજ્ઞે અતિશય પ્રસજ્ઞ થયાં અને 
મનુષ્યસ્વરૂપે વિરાજતા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી વાસુદેવને વિષે પુત્રભાવે 
અત્યંત ગાઢ સ્નેહ કરવા લાગ્યાં.“* 


શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૩ 


પ્રાહુભાવજ્થાડસ્ુતેયમુટ્તિા તુમ્ય મયા ભૂપતે ! । 
નોત્રાયાં નરનાટ્નં બદુવિધ પ્રીત્યા ત્તિજમર્ષો; પ્રભો$ । 
શ્રીરાધારમળસ્ય થ$ પરપયા બવત્યા પહેદ્દા પુપાન્‌ સિત્યં । 
તાં શ્રુળુયાત્પુમર્થમસ્રિસં સ પ્રાપ્નુયાસ્િશ્ચિતમ્‌ । ૨૮ 


5/7 5777” 7ર77777ર% %7₹7ર% ૪%77જર? 
77/77/7777 27%0:7%-77%7 %75:₹7 527% // રર // 


ત્રયોવિશોડથ્યાવઃ 
સુવ્રત ઝવાત્વ - 
ઝથાવમત્યોન્રવમાત્મશત્રોરજસ્મિજે સક્ષ્તામરાસુસૈધાઃ । 
રૃત્જમ્પવામાવયવસ્છી સસસ્સ્પાત્યામાસુસ્નેજજુ સત્યા: 1 ૨ 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! મેં તમને આ ભગવાનના પ્રાદુર્ભાવની 
અદ્ભૂત કથા પ્રેમથી સંભળાવી. આ ધરતી ઉપર અનેક પ્રકારની માનુષિક લીલાનો 
પ્રેમપૂર્વક વિસ્તાર કરવા ઈચ્છતા કાળમાયાના નિયંતા અને રાધાના સ્વામી એવા 
ભગવાન શ્રીહરિની આ પાવનકારી કથા જે કોઈ પુરુષ નિરંતર ગાઢ અનુરાગથી 
ગાશે અથવા સાંભળશે તે બજ્ઞે પ્રકારના પુરુષો સમગ્ર ચારે પુરુષાર્થની સિદ્ધિને 
નિશ્ચય પામશે.“” 
૪/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે2૪૭/ 
*7%ત 2/ત2//3/%૦જનજ ન/જઝે 5%₹/%%/ 5/%% 5/526/*/ જગ/૬/જ 
*/છુટુ%7૮%ન/2/%૯૪/ન/ 5//ઠુજ/જ 6ત#જજું /7₹5/6૪ કયુ છે ન/જે 
૦/૬2? અ૭/% છૂ %૦?. - રર 
અધ્યાય -૨૩ 
હનુમાનજી દ્વારા કૃટ્યાઓ થકી બાલપ્રભુ ગ્રીઠરિનું 
રક્ષા. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિનાપ્રાદુભાવથી અસુરોના 
સમૂહોને આકસ્મિક અનેક પ્રકારનાં અપશુકનો થવા લાગ્યાં. કોઈનાં હૃદય કંપવા 


અ. ૨૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૪૭ 


તત્રાર્તિશ્છુપ્પયસ સ જાલીવ્ત્તસ્તુ જુત્યાનળમાત્મસૃણમ્‌ । 

જીુજ્ોડડુટોજત્નુપ ! જોરિ ભયરરાજાસ્મુરત્તશસ્રમ્‌ ॥ ર 

ઈરિપ્રસાહ્સ્ય મુઈ સમેત્ય ખનેસ્તુ ષછેડઇતિ બાતજસ્ય । 

તિશીથજાલે પર્સિત્તતોજે સૂતીમૂઈ તત્યનિશત્સ તૂર્ળમ્‌ ॥ ર 

વ્યત્રણ સોડનેજવપુક્િગજ્રીસ્તત્ર પ્રગુખાઃ જતિસ્ત્પત્િવની: । 

શચ્યોપતિણ દ્વિગરગપતીં માજ તત બાતાનનલ્ત્તતૃષિમિ ॥ ૪ 

ગ્રભ્યર્ત્ય ષછીં મછ્તી સછા: પટ્યુ ત્તિવાષળુલવિષ્નુમુણ્યે: । 

મખાનનાભ્યર્સ્તનપૂર્વજ વૈ ચથાવિધાનં નૃપ ! ગામતી ત 1 ૧ 

બાત તવુત્લજ્ૂનત ત્ત રૃષ્ટ્વા પ્રતીઘવજ્યુત્િમુર્પ્રીતુમ્‌ । 

તત્પાર્થમામત્ય ગમાર વાવયં ભયાનવાસ્યા જિત વોટ્રેજા । ૬ 
લાગ્યાં, તો કોઇનાં ડાબાં નેત્રો તથા ડાબા હાથ આદિડાબાં અંગો ફરકવા લાગ્યાં, 
આવાં અશુભ લક્ષણોથી પોતાના શત્તુનો પ્રાદુભાવ થઇ ચૂક્યો છે એમ જાણી 
અસુરોએ બાલઘાતિની અનેક કોટરા આદિ કૃત્યાઓ ઉત્પન્ન કરી. તેમાં પણ 
અતિશય ક્રોધિત થયેલા અસુરગુરુ કાલિદત્તે સૌ પ્રથમ પોતે વશ કરેલી ભયંકર 
આકુતિવાળી કોટરા આદિ કૃત્યાઓના ગણને છપૈયાપુર પ્રત્યે મોકલી. તેમણે 
હાથમાં ખડ્ગ આદિ અનેક પ્રકારનાં આયુધો ઉગામ્યાં હતાં.૨ ભગવાન શ્રીહરિને 
પ્રગટ થયે હજુ છ દિવસ જ થયા હતા, મધ્યરાત્રીનો સમય હતો. સર્વે મનુષ્યો 
ગાઢ નિદ્રામાં સૂતા હતા, તેવા સમયે ધર્મદેવના ભવનમાં નેત્રકત્યખૂણામાં સ્થાપન 
કરેલા સૂતિકાગૃહમાં એ કૃત્યાઓએ પ્રવેશ કર્યો. અનેકવિધ શરીરવાળી તે 
કૃત્યાઓએ સૂતિકાગૃહમાં જોયું તો કેટલીક વૃદ્ધ વિપ્રર્રીઓ શયન કરી રહી હતી, 
અને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ હરિપ્રસાદનાં પત્ની ભક્તિદેવી શય્યા ઉપર બેસીને પોતાના 
વહાલા પુત્રના મુખ ઉપર દષ્ટિ રાખીને વહાલના સાગરમાં ડૂબી ગયાં હતાં.” હે 
નૃપ ! સૌપ્રથમ ગણપતિજીનું યથાયોગ્ય પૂજન કરવા પૂર્વક શિવા, સંભૂતિ, પ્રીતિ, 
સજ્ઞતિ, અનસૂયા અને ક્ષમા આ છ કૃતિકાઓ તથા કાર્તિકેય અને વિષ્ણુ આદિ 
બાલરક્ષક અંગદેવતાઓની પૂજા સાથે મહાષષ્ઠી નામનાં વેષ્ણવી દેવીનું વિધિપૂર્વક 
પૂજન કરીને ભક્તિદેવી જાગરણ કરી રહ્યાં હતાં.પ 

તે સમયે ભયાનક મુખવાળી મુખ્ય એક કોટરા નામની કૃત્યાએ 
પ્રજજવલિત અગ્નિની કાંતિ સમાન તેજસ્વી ભગવાન બાલશ્રીહરિને ભક્તિદેવીના 


૨૪૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૩ 


[ર્મિમ્બસડત્ત્રસનુવત્તશૂતા જરે જપાસ રતી સસ્ેમ્‌ । 
વિવજળજે શાન્નનનીસવર્ના વત્તાસ્ળાક્ષા [તતોમ્રજષજૂ1 11 ૭ 
તાલમણાળાર્માધિપાડસ્મિ મૂઢે ! ભક્ષામિ પુત્રં તત તૂનમઘ । 
સ્મરેછેતલ તિઝસક્ષતાર મણયવરજૂાનસનુત્પિપત્સુમ્‌ ॥ ૮ 
ઝવ્ત્વેત્તિ તસ્યા મયવગિતાયા ધેર્યસ્થિતાયાઃ સસ્સાટુરેશાત્‌ | 
ઝમાઇ બાત મત ળવ રૂણ વ્યાત્તાનના ત્તિમ્મજરાલગિણી ॥ ૨ 
રયુશ્ર તાવસ્છતશઃ જરાલા વાલમણા વ્યાત્તપમુળ્ધાઃ જીુજ્પાઃ । 
તે જિસ્દ્ધિ બિન્ટ્ર્યાનથ માર્વેતિ ત્રમોશન્ત ડત્વૈશ્વ તિસેબભૂલુ: ॥ ૨૦ 
મલે નૂછીત્વા શિશુજં મતેષુ વાતમસૌષ્ેષુ સ્સેટ્‌ મસ્છિઃ । 
તત્રાચયયૌ યત્તુ સિશમ્ય જુર્બસ્તારાયળસ્ય સ્મરળં સ વિ્ર: ॥ ૨૨ 


ખોળામાં રમતા જોયા. બાલશ્રીહરિને ઉપાડી જવા માટે ભક્તિદેવીની નજીક 
આવીને બોલવા લાગી. ત્યારે ભક્તિદેવીનો દષ્ટિભંગ થયો ને ઉપર મુખ કરીને 
જોયું તો પાસે ભયંકર કોટરા ઊભી છે. તે શરીરે નગ્ન છે. મનુષ્યોના આંતરડાની 
માળા ગળામાં પહેરી છે. ઊંચા કરેલા એક હાથમાં ત્રિશૂળ ધાર્યું છે. બીજા હાથમાં 
લોહીથી ખરડાયેલ માનવ ખોપરી પકડી છે. માથાના કેશ વિખરાયેલા છે. શરીરે 
ક્રાજળ જેવી કાળી છે, ગોળ લાલઘૂમ નેત્રોના ડોળા કાઢી રહી છે. લાંબા ભયંકર 
દાંત દેખાય છે.* આવી ભયંકર કોટરા ભક્તિદેવીને કહેવા લાગી, હે મૂઢ 
ભક્તિ ! હું બાળકોને પીડનારા ગ્રહોની અધિપતિની કોટરા છું, અત્યારે જ 
તારા પુત્રનું નિશ્ચય ભક્ષણ કરું છું, મારા ઉગ્ર દાંતોની વચ્ચે પ્રવેશવા જઈ 
રહેલા તારા પુત્રનું રક્ષણ કરનાર તારા જે ઇષ્ટદેવ હોય તેનું પણ સ્મરણ 
કરવું હોય તો અત્યારે કરી લે. જો તે અહિ તારા પુત્રનું રક્ષણ કરવા આવે, તો 
તેને પણ આજ મારા ઉગ્ર દાંતોથી ચાવીને ટુકડે ટુકડા કરી ખાઇ જઇશ. તો 
પછી તારાપુત્રની શી વિસાત છે ?.“ 

આપ્રમાણે કહીને પહોળા મુખવાળી અને તીક્ષ્ણ તીખી જીભવાળી દુષ્ટ 
કોટરાએ ભગવાનના બળે નિર્ભયપણે બેઠેલાં અને અતિ ધીરજશાળી ભક્તિદેવીના 
ખોળામાંથી અચાનક બાલ શ્રીહરિને ગળે પકડીને ઉપાડી ગઈ. તે સમયે અન્ય 
વિકરાળ પહોળા મુખવાળી અને કુરુપિણી રેવતી આદિ સેંકડો કૃત્યાઓ દોડી 
આવીને “આ બાળકને છેદી નાખો. એને ભેદી નાખો. અરે, મારી પાસે લાવો, 


અ. ૨૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૪૯ 


સ્તેહેન માહેન તહેત વાતા છા ! પુત્ર પૃત્રેસિ સ્‍્ટત્યમૂસ્ઈત્‌ । 
નઈ સુત સૉડપ્યવમત્ય વિષ મુમૂત્ઈ પાન્યેડપ્યસ્હન્‌ મૃહસ્થા: 1 ૬૨ 
તૌ તઇસસ્ાબવબમત્ય તાભ્યામાર્સાધિત: પ્રામ્બવદુધોપત્તારે; । 
મસ્ત્લુતસ્તૂનમુષેત્ય તત્ર પ્રનોધયામાસ ત્ત «મ્પતી તૌ ॥ શરૃ 
સુત્ાડસિ જિ ગામરિ હેવિ ! પસે ! ઇરિપ્રિસાર ! દ્િગ ! ગામૃસિ ત્વમ્‌। 
ઝઆહ્ાનમિત્થં તુ સિશમ્ય તસ્ય તૌ ખામરત્જતુરશ્રુનેત્રો ॥ ૨૪ 
ઝત્થાય સમ્મ્રાન્તવહેવ તૌ તત તેવ રિવ્યિ જપિમૈક્ષતાં તત । 
સ્તૈસસિન્ટ્સ્સુત્ર્તિતાટૂમર્જપ્રસૂનસ્ઞમીક્ષળીયમ્‌ 1 ૨૪ 


એને મારી નાખો. આ પ્રમાણે ઊંચેથી બરાડા પાડતી પાડતી શ્રીહરિને ઉપાડી લઇ 
જઈ આકાશમાર્ગે અદશ્ય થઇ ગઈ.*૦ 

હે રાજન્‌ ! કોટરાદિ કૃત્યાઓ જ્યારે ભગવાન શ્રીહરિને ગળે પકડીને 
લઈ ગઈ ત્યારે ભક્તિદેવી કરુણ રુદન કરવા લાગ્યાં, તે સમયે નારાયણનું સ્મરણ 
કરી માળા કરતા વિપ્રવર્ય ધર્મદેવ ભક્તિદેવીનું રુદન સાંભળીને તત્કાળ દોડીને 
ત્યાં આવ્યા.** તે સમયે ભક્તિદેવી ગાઢ સ્નેહથી હે પુત્ર ! હે પુત્ર ! એ પ્રમાણે 
આક્રંદ કરતાં કરતાં મૂર્ચિઈત થઇને ઢળી પડ્યાં, અને પુત્રને નહિ જોતાં ધર્મદેવ 
પણ મૂરચ્છિત દશાને પામ્યા. તથા અન્ય ઘરમાં રહેલાં સ્ત્રી પુરુષો પણ શોકાતુર 
થઈ રડવા લાગ્યાં.૧૨ 

રક્ષણાર્થે કુળદેવનું આગમનઃ- હે રાજન્‌ ! ભક્તિ અને ધર્મ 
શ્રીહરિના વિયોગથી મૂછાં પામ્યા છે, એવું જાણીને તે બજ્ઞે દ્વારા પૂર્વે બહુ મોટા 
ઉપચારોથી આરાધના કરાયેલા હનુમાનજી તત્કાળ ત્યાં આવ્યા ને બશ્ઞેને મૂછામાંથી 
જગાડવા લાગ્યા, હે દેવી ! હે ભક્તિ ! તમે સૂતાં છો કેમ ? જાગો... જાગો... હે 
વિપ્ર !હે હરિપ્રસાદજી ! તમે પણ જાગો, કેમ સૂતા છો ? આ પ્રમાણે હનુમાનજીનું 
આહ્વાહન સાંભળીને ધર્મ અને ભક્તિ મૂછામાંથી જાગૃત થયાં અને આંખમાં 
ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યાં હતાં.૧*૧* આ રીતે એકદમ વ્યાકુળ થયેલાં, ઊભાં 
થઇ રહેલાં ધર્મ અને ભક્તિને દિવ્ય શરીરધારી કપિશ્રેષ્ઠ હનુમાનજીનાં દર્શન 
થયાં. તેમણે તેલે સહિત સિદૂરનો શરીરપર સુંદર લેપન કર્યો હતો. કંઠમાં આકડાના 
પુષ્પની માળા ધારણ કરી હતી. તેમનું સ્વરૂપ અતિ દર્શનીય અને રમણીય જણાતું 
હતું.'પ તમે આટલો બધો શા માટે ખેદ કરી રુદન કરો છો ? આ પ્રમાણે 


૨૫૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૩ 


મુતો મવત્તો ફુટ્તોડતિર્વિસાવિતિ ગ્રુવાળ તમુવાત્ત મસઇિડ । 
ત્તં તીશવાલ: સુળજારવો મે પીચૂષવાજોડસિ પવિત્રમૂતિ: ॥ ૨૬ 
તાતમ્રહમેડ્સ સુતોડપનીતો સેર્મ્યિતોડરં બછુજુ સ્છુતજ્તઃ । 
રૃત્થં વટ્ન્તીમવત્સ્વ વાતાં સ મારતિઃ સ્વેક્ષળતવ્ધધેર્યામ્‌ ॥ ૨૭ 
શ્રીરામજાસોડસ્મિ છનૂમલયો બત્તો યુવા મે ભવથો ટટ વૈ । 
તથોરિટિ જછમવેત્ય નાત તનસ્ટલતમેવાઈમિસામતોડસ્તિ ॥ ૨૮ 
નાતમસૈવાપ્યસુરેશ્ર ફિક્ઞેસન્તું ન શવ્યઃ સ્તુ જે શ્ચિસ્ત્ર | 
તાતસ્તવાસૌ યહ્તોડસ્ત મીત્ર્ભયપ્રટ્સ્યાપ્યત્વિસસ્ય મૃત્યો$ । ૨૨ 
ગાશ્વાસ્ય તામિત્થમથાત્તૂર્ળ સ સ્વેસ્્છયા સ્વીવુતમાનવત્વમ્‌ । 
તારયળ શસુમતોદર ત બાસમરાન્મોત્રચિતું અનામ ॥ ૨૦ 
સાલ મૂદીત્વોત્પતિતાડથ જીત્યા મામાદ્દિસ્તટ્મસનાબભિતાષા । 
તત્યાઞ ત્ત તખ્ઝ્વતલનામર્છયા રન્‍્લ્ણમાનાર્વિસવલીરધહેણા । ર૨ 


હનુમાનજીએ પૂછયું ત્યારે તેમનાં આવાં મધુર વચનો સાંભળી ભક્તિદેવી કહેવા 
લાગ્યાં કે હે બાલકપિ ! મને સુખ ઉપજાવે એવાં મીઠાં મધુરાં વચનો બોલનારા 
પવિત્ર મૂર્તિ આપ કોણ છો ? તે કહો.૫* અતિ સંકટમાં આવી રહેલા મારા પુત્રને 
હમણાંજ કોટરાદિ બાલગ્રહ કૃત્યાઓ ઉપાડી ગઇ છે એથી હું રડું છું. પોતાનાં 
દર્શનથી કાંઇક ધીરજ પામેલાં ભક્તિદેવીનું આવું વચન સાંભળી હનુમાનજી 
કહેવા લાગ્યા, હે ભક્તિ ! હું હનુમાનજી સીતાપતિ ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીનો 
સેવક છું. તમે બજ્ઞે મારા દેઢ ભક્ત છો. તમને દુઃખ પડ્યું છે એમ જાણી એ 
દુઃખને દૂર કરવા માટે હું તમારી સમીપે આવ્યો છું.૫૦૧% 

હે ભક્તિદેવી ! આ પૃથ્વી પર તમારા પુત્રને બાલગ્રહ કૃત્યાઓ કે તેના 
વેરી અસુરો કે સિંહ, વાઘ આદિ હિંસક પશુઓ પણ મારી શકે તેમ નથી. કારણ 
કે તમારા પુત્ર થકી તો અખિલ બ્રહ્માંડને ભય ઉપજાવનાર કાળ પણ થરથર કંપે 
છે. તેથી તમોને કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરવી નહિ.* 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! હનુમાનજી આ પ્રમાણે ભક્તિમાતાને 
આશ્વાસન આપીને પોતે સ્વેચ્છાએ મનુષ્યશરીર ધારણ કર્યું, અને પોતાના 
ભક્તજનોના ચિત્તને હરણ કરનારા છે એવા બાલમૂર્તિ નારાયણ ભગવાન 
શ્રીહરિને કૃત્યાઓ થકી મુક્ત કરવા માટે તત્કાળ ત્યાંથી નીકળ્યા. અને આ 


અ. ૨૩ પ્રથમ પ્રકરણ ર૨૫૧ 


દિલો ધસયાં તરસા પિશાસ્યા સોડ સિર્લશાઈડ શિશુજસ્તહેવ । 
સુપ્યાપ શીતયુત્તિના સુધારદેરાપ્યાચિતોડમૂત્લ્વજરેશ્ર શીતૈ$ ॥ રર 
ઇન્તું તતઃ શાવમ્‌વાત્તશૃતા જરાલહ્છચા તમવેક્ષમાળા । 
તસ્થાવમર્ત્યાધ્વનિ સાધસેજં પિષ્ટ્વા (હેરાયતવનતીક્ષ્બે; ॥ રર 
ત્યોમસ્થિતા સાડથ સસમ્પ્રમં ત જાલતાસ્નિસૈદ્ર સહસા વિત્તોવય । 
સ્ન્લણમાનાડતિભયાડતિજમ્પા જૃત્યા ન શસાડસ્ય નિસક્ષળેડપ ॥૨૪ 
તુત્યોત શૂત ત્ર સજમપદસ્તાત્તસ્યાઃ પુશસ્વિન્નવપુસ્તતઃ સા । 
તાત્રામમિષ્યામિ પુનઃ જિતેત્તિ ત્વીત્મૃત્ય તુદ્રાવ સદાત્મવર્મ્યે; ॥ ર૫ 
ધર્માસયાહુત્પત્તિતોડન્તરિક્ષ વ્યાત્તાનનો લીર્ષજરાલલ્ષ્ । 
સ માસતિઃ સ્જૂર્ઞથુભીમનાતે ધનુવિમુશુમશીબ્રયાનઃ | ર૨૬ 


બાજુ કૃત્યાઓ બાલ શ્રીહરિને આકાશ માર્ગે ઉપાડીને ગામ બહાર આવેલી, ત્યાં 
મનમાં શ્રીહરિને ખાઈ જવાની ઈચ્છા ધરાવતી હતી પણ બાલ શ્રીહરિની અગ્નિ 
વર્ષાવતી દષ્ટિથી કૃત્યાઓનાં ભયંકર રાક્ષસી શરીરો જાણે અગનગોળો ઉપાડ્યો 
હોય તેમ બળવા લાગ્યાં, તેથી તત્કાળ તેણે શ્રીહરિને આકાશમાંથી પડતા મેલી 
દીધા.૨૧5 જન્મથી જેને હજુ દશ દિવસ પણ થયા નથી, માત્ર છ દિવસના છે એવા 
બાલ શ્રીહરિને પિશાચણી કૃત્યાઓએ જ્યારે નીચે ધરતી પર ફેંકી દીધા, ત્યારે 
જાણે કાંઈ થયું જ ન હોય તેમ પૃથ્વી પર તે જ ક્ષણે નિદ્રાધિન થયા, તે સમયે 
શીતળ કિરણોવાળા ચંદ્રમા પોતાનાં અમૃતમય કિરણો વડે શ્રીહરિને સુખ આપતા 
હોય તેમ સેવા કરવા લાગ્યા.૨૨ આ બાજુ આકાશમાંથી શ્રીહરિને નીચે પડતા 
મૂક્યા પછી પણ કોટરા આદિ કૃત્યાઓ હાથમાં ધારણ કરેલાં ત્રિશૂળો ઉગામીને 
વિકરાળ દષ્ટિથી બાળશ્રીહરિને જોતી જોતી પોતાના ભયંકર લાંબા લાંબા તીક્ષ્ણ 
દાંતોથી અધરોષ્ઠને દબાવી મારવાના આશયે આકાશમાં આમ તેમ ઘુમવા 
લાગી.૨* ત્યાં તો તેઓને એકાએક પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવા મહાભયંકર શ્રીહરિ 
જોવામાં આવ્યા, અને આકાશમાર્ગે રહેલી તે કોટરા આદિ કૃત્યાઓ આકુળ વ્યાકુળ 
થઇ બળવા લાગી, ભયથી શરીર અતિશય કાંપવા લાગ્યાં, પછી તો શ્રીહરિને 
સામે પણ જોવા સમર્થ થઇ નહિ. ત્યાર પછી થર થર ધ્રૂજતા તેઓના હાથમાંથી 
ત્રિશૂળો નીચે પડી ગયાં અને શરીરે પરસેવો છૂટી ગયો, અમે ફરીને આ 
છપૈયાપુરમાં ક્યારેય આવશું નહિ, એમ બોલતી અને પિશાચ જાતિના ચી..., 


સપર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૩ 


દ્રવન્તમાજુ ષ્ય તિવધ્ય તૂર્ળ પુસ્છેન તૂળ્યામિવ ત્તાયતેન । 

સ્વષ્રષઠલાતાલનગાતજોપઃ પલ સ જૃુત્યામળમાતતાઇ ।। ર૭ 

તતો મૂતપ્રાયમુપેતતરુઃ છ પ્રાર્વ્બશેષાતિતગીવજળ્મ્‌ । 

ઝત્સુગ્ય તં ટૂરત આશુવાનં પ્રીત્યા ટ્ધો સૌમ્થવપુ: સ જ્ઞેષ્ળો: ॥ ર૮ 

"તસ્તિતં વીક્્ય શિશું શનેસ્ત રટ સમાનીય તતઃ સ મત્ય । 

મૃત્યોર્મુ્રાયાતમિવાત્મવાલં સા પ્રાપ્ય ત પ્રાઈ વત્ત: જપીન્દ્રમ્‌ ॥ ૨૨ 

રેવ ! ત્વયા મોત્તિત છપ મૃત્યોવાતોડસ્યતસ્ત્વં મમ ગીવવતા । 

તાસાધ્યમેત્તત્જ્ર્ળ તવેતિ ખાનામિ સમાતુખગીવવલત્તુ? । રૂ૦ 
ચી..., એવા શબ્દોની ચિચિયારીઓ પાડતી, પોતાના સમૂહ સાથે કોટરા ત્યાંથી 
ભાગવા લાગી.૨૪-૨૫ 

હનુમાનજી દ્વારા કૃત્યાઓને મેથીપાક :- આ બાજુ ધર્મદેવના 
ભવનમાંથી આકાશમાર્ગે ઉડેલા હનુમાનજી ધનુષમાંથી છૂટેલા તીરની જેમ વેગથી 
તત્કાળ ત્યાં આવ્યા, તે સમયે ભયંકર શરીરધારી, પહોળા મુખવાળા, લાંબા 
તીક્ષ્ણ દાંતવાળા, વજપાત જેવો ભયાનક કિલકિલાટ અવાજને કરતા હનુમાનજી 
ભાગવા માટે દોડાદોડ કરતી કૃત્યાઓને લાંબુ પૂછડું કરી ભેળી કરીને ઘાસના 
પૂળાની જેમ બાંધી. પોતાના પ્રાણપ્રિય શ્રીહરિને પીડા આપતી હોવાથી તેઓ ઉપર 
અત્યંત ક્રોધે ભરાયેલા હનુમાનજી પગનો પ્રહાર કરવા લાગ્યા. હનુમાનજીના 
પ્રહારથી મૃતપ્રાય થયેલી કૃત્યાઓ અત્યંત દુઃખી દુઃખી થઈ ગઇ અને કંઠે પ્રાણ 
આવી ગયા, પરંતુ પ્રારબ્ધકર્મવશે તેઓના જીવ બચ્યા. ત્યાર પછી કૃત્યાઓના 
ગણને દૂર ફેંકી હનુમાનજીએ સૌમ્ય મનોહર શરીર ધારણ કરી તત્કાળ પ્રેમથી 
શ્રીહરિને બે હાથે તેડી લીધા.૨૬-૨૮ 

ત્યારપછી મંદમંદ હાસ્ય કરતા ભગવાન શ્રીહરિને નીરખી હનુમાનજીએ 
પ્રેમથી દર્શન કર્યા, અને ધીરે ધીરે ચાલીને ઘર તરફ આવ્યા, ને ભક્તિમાતાને 
શ્રીહરિ સોપ્યા. મૃત્યુના મુખમાંથી પાછા ફરેલા પોતાના બાળકને પામી ભક્તિદેવી 
કપિશ્રેષ્ઠ હનુમાનજી પ્રત્યે કહેલા લાગ્યાં, કે હે દેવ ! તમે આ મારા બાળકને 
મૃત્યુના મુખમાંથી ઉગાર્યો છે, તેથી તમે મારા જીવનદાતા છો, રામના અનુજ 
લક્ષ્મણજીને જીવનદાન આપનારા તમારા માટે આ કાર્ય અઘરું નથી, તે પણ હું 
જાણું છું ૨૯-૩૦ 


અ. ૨૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૫૩ 


તિશમ્ત વાત્ત ભમવગ્ઞનન્યાઃ સોડથાત્રવીત્યર્વવિતાન્નનેયઃ । 

જદ્રે ! તવાયં શિશુજસ્તુ રિવ્યો ન પ્રાજુનતોડસ્તીત્યવધેદિ સત્યમ્‌ ॥ ર૨ 

સંસારજુસ્છાવવિતા સપોખ્યો યુવાં તથાન્યાગ્છસળોપપન્નાન્‌ । 

ઝત: સુરક્ષ્યોડન્ુતવાલવેડ્યં સર્વાધિક: સેઇ ર્હૈવ જાર્ય: ॥ રર 

તામિત્યુહીયેક્ષત તત્યુતાસ્યં તાવન્મનોસઃ સ શિશુર્ગદાસ । 

તૃનાટતં તસ્ય ઇસેવાધિત્યોરથેસ્છયા તત્ર તિરોટ્ધે સડ ॥ રર 
તતોડત્યાશ્રર્યમાપન્નો તો વીથ્ચ સતુમદ્મ્‌ | પુનર્ગાત સ્વતનયં મેનાતે તૌજિજ યથા ॥ રૂ૦ 
ગાશ્ચર્યેનોત્તતુસ્તો ત્ત ગનાત્તો નાતવ્ેડધુના । ઇનૂમતા રશિતો વૈ પિશાત્ીનાં મળાહિતિ ॥ રષ 
સનૂમતિ તતો ભસિ પરમાં પ્રાપતુશ્ર તો । માછાત્મ્યં તસ્ય વછુધા સ્વસમ્વસ્ધિન ઝતતુઃ ॥ ર૬ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાનની માતા ભક્તિદેવીનાં આવાં 
વચનો સાંભળી બધું જ જાણનારા અંજનીપુત્ર હનુમાનજી કહેવા લાગ્યા, હે 
કલ્યાણી ! તમારો આ બાળક છે તે દિવ્ય છે, કોઈ પ્રાકૃત બાળક નથી, આટલું તમે 
સત્ય જાણો. હે ભક્તિ ! આ આશ્ચર્યકારી બાળક પોષ્યવર્ગે સહિત તમારું રક્ષણ 
કરશે, અને પોતાના શરણે આવેલા અન્ય સંસારીજનોને પણ સંસારના દુઃખો 
થકી રક્ષા કરશે. એટલા જ માટે એનું તમે જતન કરજો અને એને વિષે જ તમે 
અધિક ને અધિક સ્નેહ રાખજો.***૨ આપ્રમાણે ભક્તિદેવીને કહી, હનુમાનજી 
ભક્તિપુત્ર ભગવાનનાં રમણીય મુખકમળનાં દર્શન કરવા લાગ્યા. તે સમયે 
મનોહારી બાલપ્રભુ પણ મંદમંદ હાસ્ય કરવા લાગ્યા, મનુષ્યલીલાનો વિસ્તાર 
કરવા ઇચ્છતા બાલમૂર્તિ શ્રીહરિની ઇચ્છાથી ભગવાનનો સંકલ્પ સમજીને 
હનુમાનજી ત્યાંથી અંતધાંન થયા.5* 

આ રીતે હનુમાનજીનું સામર્થ્ય નિહાળી ધર્મ અને ભક્તિ અતિશય 
આશ્ચર્યચકિત થયાં, અને લોકિક બાળકની જેમ પોતાના પુત્રને પણ નવું જીવન 
પ્રાપ્ત થયું છે, એમ માનવા લાગ્યાં, અને આ મારા બાળકની વાયુપુત્ર હનુમાનજીએ 
પિશાચી એવી કોટરા આદિના સમૂહ થકી રક્ષા કરી છે. આપ્રમાણે ધર્મ અને 
ભક્તિ અતિ આશ્ચયપૂર્વક જનસમૂહ પ્રત્યે કહેતાં હતાં.“ કે જે દિવસથી 
હનુમાનજીએ પોતાના બાળકની રક્ષા કરી તે દિવસથી ધર્મ અને ભક્તિને 
હનુમાનજીને વિષે પરમ ભક્તિની વૃદ્ધે થઇ, અને વારંવાર સંબંધીજનો આગળ 
તે હનુમાનજીનો મહિમા કહેવા લાગ્યાં, અને તે જ દિવસથી આરંભીને તે બશ્ઞે 


રપ૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૩ 


તત આર્મ્ય તૌ તે ત્ત મન્ટ્વારે છનૂમત$ 1 સિયમં ગમું પ્રીત્યા ર્્શનસ્યાર્તનસ્ય ત્ત ॥ રૂ૭ 
ઝુત્યાહનોપશમનાય તતસ્તુ ધર્મ: શાન્તિ ત્તરજાર સિમમોટ્તિવર્ત્મનેવ । 
સત્તર્પળં ત્ત સુરસૈર્ધરળીસુરાળાં તારયળીયજવત્તસ્ય ગપ ત્ત પૂપ ! ॥ રૂ૮ 
રાગત્તિટ શિશુવસ્ત્રિમતોષનાશં નારાયળસ્થ વહ્તામિદ શ્રળ્તતાં તત । 
તુભ્યં મયા વથિતમાત્મપતેઃ પવિત્ર ત્રદ્ધાસ્તિતાય પરમાર્રતતોડવધાર્યમ્‌ ॥ ર૨ 
// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹707ર% %727ર% ૪%77% ર 
&7%%7જ7077%7/ઝર૪૪-7% ૪૦૪0/૧27:5527%: //?ર// 


જણાં તથા તેના સર્વે સંબંધીજનો પણ દર શનિવારે પ્રેમથી હનુમાનજીનાં દર્શન 
અને પૂજન કરવારૂપ વ્રતનું નિયમ ગ્રહણ કર્યું.*“** હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી 
હરિપ્રસાદ કૃત્યાઓએ ઉત્પન્ન કરેલ પીડાની શાંતિને માટે વેદોક્તમંત્રોથી શાંતિ 
કર્મ કરાવ્યું અને સુમધુર ભોજન વડે ભૂદેવોને તૃપ્ત કર્યા તેમજ નારાયણ કવચના 
પાઠ કરવારૂપ જપાત્મક યજ્ઞ પણ કર્યો.* 

ઉપરોક્ત બાળલીલાનું ફળ કથનઃ- આ રીતે ભગવાનનાં 
બાલચરિત્રોની કથા સંભળાવતા સુવ્રતમુનિ પ્રતાપસિંહ રાજાને કહે છે, હે રાજન્‌ 
!આલોકમાં ભગવાનનું આ બાલચરિત્ર કહેનારનાં તથા આદરપૂર્વક સાંભળનારનાં 
સમસ્ત પાપના સમૂહોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. એટલા માટે જીવાત્માઓના 
અધિપતિ પરમાત્મા નારાયણના આ બાલચરિત્રોની કથા શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળતા 
તમને મે પ્રેમથી સંભળાવી છે, તમે પણ પરમ આદરની સાથે આ કથાને તમારા 
અંતરમાં ધારણ કરો. 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%2૪૭/ 
5*/%જ 2૮2//0/%૧%ન ન/% 5/%₹/%%/ 5/%% 5/52૯6/%/ ૯જુઝ/ન%ઓે 
૦/૯5%૯/2ન7? 247// કર?? છે ન/ઝે 92/57? અક્ય/% છૂ %૦0?. -- 


અ. ૨૪ પ્રથમ પ્રકરણ રપપ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
"્જાવ્શ્યામાર્મળે માધવે માસિ માર્મવે 1 ઞહ્સ્તુર્યક્ષળે ત્રેછ્ા વાતાડધ્યાસેયત્સુતમ્‌ ॥ ૨ 
સક્ષ્મીં સ્વજીલહેવીં સા સ્મરન્તી યોમશાયિનમ્‌ । ઞસ્વાપયત્તાવિશરસં શોમતાયાં ત્ત તત્ર તમ્‌ ॥ ર 
જ્તીયમાયચ્યારમ્મે મોક્ષીર માસિતં શુભમ્‌ | ઞપાયયત્તા શજુન તનથં મુશ્વાસરે ॥ રૂ 
ત્રજેડથ તિષ્કમળસંસ્જુ તિમાત્મગસ્ય સૂર્યેક્ષળ સ ત્ત તૃતીયજમાસ ણ્વ । 
પુળ્યાઇવાત્તનમજાર્યવ્ત્ર વૃદ્ધિ શ્રાજ્ધ તુ નાત વૃષ? આવતું સામમત્વાત્‌ ॥ ૪ 
તં ત્ત્દ્રટ્શનમજાર્યલવૃતાન્ન ત્રેમાસિજ તત શુત્તિના વસનેન ધર્મઃ । 
પૂગાં વિધાય શશિનોડથ ત્ત વામહેવ્યં સામાધ્યમાપયટ્સૌ વિધિવત્યવ્ોષે ॥ ધ 


અધ્યાય -૨૪ 
બાપ'લગ્રીદરિના શાર્રીય સંસ્કારોનું વારાન. 


પારણિયાનો સંસ્કાર :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! વિક્રમ 
સંવત્‌ ૧૮૩૪૭ નાવેશાખ વદ એકાદશી તિથિના ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં શુક્રવારે 
દિવસના ચોથા મુહૂર્તમાં માતા ભક્તિદેવીએ શ્રીહરિને પારણિયામાં પધરાવ્યા, 
જન્મથી દશ, બાર, સોળ, બાવીસ કે અન્ય કોઈ બીજા દિવસોમાં વચ્ચે સારાં 
મુહૂર્ત ન મળતાં આજે બત્રીસમા દિવસે મા ભક્તિએ પોતાનાં કુળદેવી લક્ષ્મીજી 
અને યોગશાયી શ્રી શેષનારાયણનું પણ સાથે સ્મરણ કરતાં કરતાં શ્રીહરિને પૂર્વ 
દિશા તરફ મસ્તક રાખીને શણગારેલા પારણિયામાં શયન કરાવ્યું.૧-૨ 

પયઃપાન સંસ્કારઃ- હે રાજન્‌ ! જન્મથી બીજા મહિનાના પ્રારંભના 
એકત્રીસમા દિવસે વેશાખ વદ ૧૦ ના ગુરુવારે મા ભક્તિદેવીએ શ્રીહરિને વસ્્રથી 
ગાળેલું પવિત્ર ગાયનું દૂધ શંખમાં ભરીને તે વડે પાન કરાવી પયઃપાન સંસ્કાર 
પણ કર્યો હતો. હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી જન્મથી ત્રીજે મહિને ધર્મદેવ અને 
ભક્તિદેવીએ પોતાના પુત્રનો ઘરથી પ્રથમ બહાર લઇ જવારૂપ સંસ્કાર અને 
પ્રથમ સૂર્યદર્શન કરાવવારૂપ સંસ્કાર કર્યો. આ નિષ્ક્રમણ સંસ્કારમાં ધમદેવે 
સ્વસ્તિકવાચન કર્મ કરાવ્યું, પરંતુપોતે સામવેદી હોવાથી નાંદીશ્રાદ્ધ કરાવ્યું નહિ.* 
તેમજ સંવત ૧૮૩૮ ના પ્રથમ માસે, અષાઢ સુદ તૃતિયાના શુભ દિવસે સાયં 
સંધ્યા પછી પ્રદોષના સમયે રાત્રી પહેલાં ધર્મદેવે જન્મથી ત્રણ માસના થયેલા 


૨૫૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૪ 


"જલ તલ્મુહમમાન્માર્જળ્ડેયો મહામુનિ: । ત્રિજાલસશ્ર તેગસ્વી સશિષ્યો વળિવેષધૃત્‌ ॥ ૬ 
સમ્માવયામાસ સ તમાત્તિથ્નેન ચથોત્તિતમ્‌ । બ્રાહ્નળઃ સર્વધર્મ: સભાર્યો નૃપસત્તમ ! ॥ ૭ 
ભુવ્ત્વા પીત્વા સુશ્રાસીનં સેવમાનસ્તમત્તિજે । ૩૫વિણ હં પ્રાઈ પ્રીળયન્સ ૩તરધીં? ॥ ૮ 
જીત ગામમ્યતે ત્રહ્ન્‌ ! ભવતા પૂર્તિગસા । જુતાર્થીજુ્વતા ભોજાન્‌ પાવિતોડ્સ મમાશ્રપ$ ॥ ૨ 
ત્રહન્‌ ! જિ જિ ત્વયાધીત વેટ્શાસ્રામમારિષુ | વિચાસિધિસ્વામાસિ તતો માં વસ્ુમર્દીસિ ॥ ૨૦ 
રૃતિ પૃષ્ટ સ વિષ્રષિઃ સર્વસો મતિમાનુપ ! । તત્યુત્રેક્ષળાનન્તે ધર્મ પ્રત્યવ્રવીર્ટિમ્‌ ॥ ૨૨ 
તીર્થયાત્રાં તરન્ધર્મ ! ત્વદ્ધેશ્ેતઘટ્સ્છયા । પ્રાધોડસ્મિ ભૂમુનોત્રં માં માજ્ળ્ડેયમવેદિ મો ! ॥ ૨૨ 


શ્રીહરિનું મુખ ખુલ્લું રાખી વિશુદ્ધ વસ્રથી આખું શરીર વીટ્યું અને વિધિપૂર્વક 
ચંદ્રમાનું પૂજન કરીને ચંદ્રદર્શન કરાવ્યું, ત્યાર પછી પવિત્ર બ્રાહ્મણો પાસે વામદેવ 
સંબંધી સામવેદનું ગાન કરાવ્યું." 

નામકરણ સંસ્કારઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! એક વખતે 
મહામુનિ માકણ્ડેય પોતાના શિષ્યમંડળની સાથે ધર્મદેવના ભવનમાં પધાર્યા. 
ચિરંજીવી તે મુનિ ત્રિકાળ દર્શી હતા, અને તેજસ્વી તે મુનિએ નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીનો 
વેષ ધારણ કર્યો હતો. તે સમયે સર્વ ધમંનું શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન ધરાવતા બ્રાહ્મણશ્રેષ્ઠ 
હરિપ્રસાદજી વિપ્રે પોતાનાં પત્ની ભક્તિદેવીની સાથે રહીને આંગણે આવેલા 
માકણ્ડેયમુનિનો યથાયોગ્ય આતિથ્ય સત્કાર સાથે ખૂબ જ સારી સંભાવના કરી.“ 
9 તે માકણ્ડેય મુનિ ધર્મદેવે પીરસેલાં નાના પ્રકારનાં ભોજનો જમી જળપાન કર્યું 
અને ત્યારપછી સુંદર આસન ઉપર સુખપૂર્વક વિરાજમાન થયા ત્યારે તેમની 
સેવામાં તત્પર ઉદાર બુદ્ધિવાળા ધર્મદેવ, મુનિને પ્રસન્ન કરતા કહેવા લાગ્યા કે હે 
બ્રહ્મન્‌ ! મહાપ્રતાપી એવા આપશ્રીનું ક્યાંથી આગમન થયું છે ? સમગ્ર લોકોને 
કૃતાર્થ કરનારા આપે આજ મારાં આંગણાને પાવન કર્યું છે.૬૯ 

હે બ્રહ્મન્‌ ! વેદશાસ્ર અને આગમ આદિ શાસ્ર્રોને મધ્યે તમે કયા કયા 
શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો છે ? મને તો તમે સકલ વિદ્યાના નિધિ હો એમ જણાય છે. 
છતાં આપ મને જણાવો, હે રાજન્‌ ! ધર્મદેવે આ પ્રમાણે પૂછયું ત્યારે ધમંપુત્ર 
શ્રીહરિનાં દર્શનથી મહા આનંદને પામેલા બુદ્ધિમાન અને સર્વજ્ઞ એવા વિષપ્રર્ષિ 
માકણ્ડેયમુનિ ધમંદેવ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા.*”*૧ હે ધર્મ ! હું તીર્થાટન કરતો 


હ. 


કરતો હરિઈચ્છાએ આ તમારા ભવનમાં પધાર્યો છું. હું ભૃગુગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલો 


ન 


માકણ્ડેય મુનિ છું, મેં વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ તથા શિક્ષા આદિ વેદનાં અંગો અને 


અ. ૨૪ પ્રથમ પ્રકરણ ર૫૭ 


તેલ્શાસ્રપુરાળાનિ ગ્યોતિઃ શાસ્રં વિશેષતઃ । પિત પાહ્ચતે ત્તાપિ વેલજ્ઞાનીતરળિ ત્ત ॥ શરૂ 
તતઃ પ્રસસ્તો ધર્મસ્તં પ્રળમ્યાદ પુનર્વત્તઃ । સ્વપુત્રનાપજરળ તેનેવ હિ ત્તિવમર્ષયન્‌ ॥ ૨૪ 
ઝસ્દ્ધમ્યવશારેવ ગાતોડ્ત્ર ભવરમમ$ | તસ્માન્મચિ જાં જુત્વા જ સિત્જાલમિદાવસ ॥ ૨૪ 
ગ્યોતિષાં પારહ્થ્વા ત્વં વ્રહત્નસ્યાત્મગસ્થ મે । પશ્ય માન્યોલ્ય: સમ્વમ્મવિષ્યં શાસ્રતક્ષુષા ॥ ૨૬ 
તામજમમુદૂર્ત તત સિશ્ચિત્યાસ્ય ત્વમેવ હિ | બુફ તામ મછામામ ! મૌળમાર્ક્ષ ત તત્તવત? ॥ ૨૪ 
રતિ સખ્ાથિતસ્તેન મૃજળ્ડતનયો મુતિ: | પસાસ્ૂપત્રે સિશ્ચિત્ય મુદ્ત નામન ગાદ તમ્‌ ॥ ૨૮ 
પ્‌જાવશાઇાર્રિને વિછ્ચાર્વિષસમ્મવાત્‌ | નામ્ન્યજૃતે તુ તત્જાર્ય શતરત્રવ્યતિજમે ॥ ૨૨ 
શ્ર? સઘમ્યાં મુરાવસ્ય સનતે જજ્ટ્ાણયે | સોમ્યેષું જેન્દ્રસસ્થેષુ નામજર્મ વિધીયતામ્‌ ॥ ર૦ 


અન્ય ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે, તેમાં પણ જ્યોતિષશાસ્ત્રનો વિશેષપણે 
અભ્યાસ કર્યો છે, અને આ મારા શિષ્યોને પણ તે સર્વે શાસ્રનો અભ્યાસ કરાવું 
છું.પ૨૧૨ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! મુનિનાં વચનો સાંભળી અત્યંત પ્રસજ્ઞ 
થયેલા ધર્મદેવે પોતાના પુત્રનો નામકરણ સંસ્કાર માકણ્ડેય મુનિ પાસે જ કરાવવાની 
ઇચ્છા કરી મુનિને પ્રણામ કરીને ફરી દઢ નિશ્ચયપૂર્વક કહેવા લાગ્યા કે, હે મુનિ 
! અમારાં પૂર્વના પુણ્યે આપશ્રીનું અમારા આંગણે આગમન થયું છે. તેથી મારા 
ઉપર કૃપા કરીને થોડો સમય અહીં જ નિવાસ કરીને રહો.૫**૫ વળી હે બ્રહ્મન્‌ 
! તમે જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં પારંગત છો, તેથી તે શાસ્ત્રને અનુસારે તમે મારા પુત્રનું 
ભવિષ્ય અને ભાગ્યોદય સારી રીતે વિચારીને કહો. હે મહાભાગ્યશાળી મુનિ ! 
તમેજ આ અમારા પુત્રના નામકરણ સંસ્કારનું મુહૂર્ત નક્કી કરીને એમના ગુણ 
અને જન્મ-નક્ષત્રને અનુરૂપ યથાર્થ નિર્ણય કરીને નામકરણ કરો.*૬*? 

હે રાજન્‌ ! ધર્મદેવે આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી તેથી મૃકન્ડત્રકષિના પુત્ર 
માકણ્ડેય મુનિ પંચાગપત્રમાંથી નામકરણ સંસ્કારનું મુહૂર્ત નક્કી કરીને ધર્મદેવ 
પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, હે ધર્મદેવ ! જન્મથી અગિયાર કે બારમે દિવસે વિષ્ટિ અને 
અમાસ સંક્રાંતિ આદિ કુયોગને લીધે કદાચ નામકરણ સંસ્કાર ન કરી શકાયો હોય 
તો સો રાત્રી વ્યતીત થતાં એકસોને એકમા દિવસે નામકરણ સંસ્કાર કરવો.૫* 
તેથી આવતી કાલે સંવત ૧ ૮૩૮ ના અષાઢી વર્ષના પહેલા મહિનામાં અષાઢ સુદ 
સાતમની તિથિએ ગુરુવારે કર્ક નામના લગ્નમુહૂર્તમાં ચંદ્ર પ્રથમના ભવનમાં, બુધ 
ચોથાભવનમાં, ગુરુ સાતમા ભવનમાં અને શુક્ર દશમા ભવનમાં રહેતાં આવા 


રપ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૪ 


શુભાશુભ ત્ત યદ્ધાવિ સુતસ્યાસ્ય તલપ્યહમ્‌ । તામાન્તે જથચિષ્યામિ ગન્મજાલં વિાર્ય તે ॥ ર૨ 
રૃત્યુરુડ સોડ તિસરડ સમ્વાસોપસ્કર તલ । પ્રાતઃ ક્ષળે તૃતીયેડણ પ્રારરમ્મે ત્ત જર્મ તત્‌ ॥ રર 
તૃજ્ત્રાજં સ જૃત્તાહે પાથિવારયઇુતાશનમ્‌ । પ્રતિછાપ્યાતરદ્ધોમં તત્ર વ્યાહતિપૂર્વજમ્‌ ॥ રર 
તતોડસ્ય વિટ્ધન્નામ મુનિર્ત્વર્થમત્રવીત્‌ | ઞત્તર્હઇચેવ જુખ્નસ્ય નાનન્સર્વ સ્તિવપિતમ્‌ ॥ ર૪ 
સુવયોશ્ર સ્વજોયાનાં ઇતાડસાવાપતે દ્વિગ ! | ઇરિયિસોડ્સ્ત્વતઃ જજરાશિચ્થેન્લેશ્ર ગન્મતિ ॥ ર૫ 
સુષ્ળાણ્ય: ગૂષ્ળવળત્તાત્સ્વસ્મિશ્રાજ્ષળાન્ટૂર । મધુમાસગનેશ્રાસો સુતો ભવતિ તે મુવિ | ર૬ 
પતત્ામદ્દયં વિપ્ર ! પુત્રસ્ય તવ થન્મયા | ૧ થિતં વ્યસ્તમષિ તત્લમસ્ત ત્ત ભવિષ્યતિ | ર૭ 
ત્યામસાનતપૉધર્મે: પાર્વતીપતિના સમ; । "પ ભાવી ત્ત ચોમેન નીલજળ્ઝાબિધોડસ્ત્વત? ॥ ર૮ 
ઇવાવિધાન્યનેજાસિ મુળજમાનુસાસ્ત: | નામાન્યસ્ય ભવિષ્યસ્તિ ત્તત્યુનોદિગસત્તમ ! ॥ ર૨ 


શુભ સમયે આપના પુત્રનો નામકરણ સંસ્કાર તમે કરાવો, તમારા પુત્રનું જે કાંઈ 
શુભ અથવા અશુભ ભાવિ હશે તે જન્મકાળ વિચારીનેપછી હુંતમનેજણાવીશ.૨૦૨૫ 

હે રાજન્‌! માકણ્ડેયમુનિએ આ પ્રમાણે કહ્યું તેથી ધર્મદેવ અતિશય પ્રસજ્ઞ 
થયા અને તેજ સમયે નામકરણ સંસ્કારને ઉપયોગી સમસ્ત સામગ્રી ભેળી કરી 
લીધી. ત્યારપછી બીજે દિવસે સવારના ત્રીજા મુહૂર્તમાં નામકરણ સંસ્કારનો શુભ 
પ્રારંભ કર્યો. તેમાં ધમંદેવે પ્રથમ નાંદીશ્રાદ્ધ કર્યું અને તે અગ્નિમાં વ્યાહૃતિમંત્રનું 
ઉચ્ચારણ કરવા પૂર્વક હોમ કર્યો.૨-૨૨ ત્યારપછી ભગવાને ભવિષ્યમાં જે જે 
લીલા કરવાનું ધાર્યું છે તેને ભગવત્‌ પ્રેરિત અંતઈષ્ટિથી જાણીને મા્કણ્ડેય શ્રીહરિનું 
અર્થસભર નામકરણ કરવા લાગ્યા, કે હે વિપ્ર ! તમારા આ પુત્ર તમારા બજ્ઞેની 
અનેપોતાને શરણે આવેલાં સંબંધીજનો તથા આશ્રિતજનોની આપત્તિઓને હરનારા 
થશે તેથી તથા તેમના જન્મસમયે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં હોવાથી ““હરિ'' એવા નામે 
વિખ્યાત થશે.૨૨૫ 

વળી હે ધર્મ ! તમારા પુત્રનો વર્ણ નવીન મેઘની સમાન શ્યામ હોવાથી 
તથાપોતાના સ્વરૂપમાં મનુષ્યોના મનને આકર્ષણ કરતા હોવાથી તેમજ ચૈત્ર માસમાં 
જન્મ હોવાથી આ પૃથ્વી ઉપર તમારા પુત્ર ““કૃષ્ણ'' એવા સાર્થક નામે પ્રસિદ્ધ 
થશે. તથા હે વિપ્ર ! મે આ તમારા પુત્રનાં જે બે નામ કહ્યાં તે જુદાં જુદાં છે, પણ તે 
બજ્ઞે નામ સાથે મળીને ““હરિકૃષ્ણ'' એવા સાર્થક નામે પણ પ્રસિદ્ધ થશે, અને 
વળી તમારા આ પુત્ર ત્યાગ, જ્ઞાન, તપ, ધર્મ અને યોગસાધનારૂપ આ પાંચ 
સદ્ગુણોમાં પાર્વતીના પતિ શિવજીની સમાન થશે તેથી ““નીલકંઠ'' એવા નામે 


અ. ૨૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૫૯ 


સથાશ્રુતો છરેરેષ પૂથુતુસ્યો મવિષ્વતિ । પત્છચા ત્ત તઇશીજારે ક્ષમાયાં તામ્વરીષવત્‌ ॥ ર૦ 
સાસ્યે ભમવતશ્રેષ ભવિતા ₹નુમત્લમ$ । વર્થાવજાર્યનયજ્ઞાને ભવિતા વિહ્સેપમ$ ॥ રૂ૨ 


શુજ્વત્તીવ્રવેરામ્યે બુદ્ધો ગનજરાગવત્‌ | પ્રહાહ્વસ્ત ભવિતા ગૃષ્ળસ્મેષ સમરે | રર 
માચાર્તિત્વમિત્તાત્મસ્ઞાને તુ જપિતોપમ: | સ્તાત્રેયોપમો તોષત્યામે ચષ મુળમ્હે ॥ ર્ર 
ઝધ્મસર્મમીસ્ત્વે યુધિષિસ્નૃષોપમ# 1 ટ્યાતુતોવરતયોર્ભાવ્યોડસો રસ્તિહેવવત્‌ ॥ રૂ૪ 
₹્‌ષ તારજ્વદ્ધાવ્યો વિષ્નોનિશ્રયજારને । ફસ્ત્રિયાસ્ગિયે ચૈષ મવિષ્યત્યર્ગુનો યથા ॥ રૂખ 
મુ ષાંષ્રિરેળુમાદાત્મ્યસ્ઞાને ત્રાજૂરસસ્િમ; 1 ભમવદ્ધસ્ુમાદાત્મ્યસ્ઞાને માવ્ય ફ્વોદ્ધવ$ । રૂ૬ 
સાધુતાયામેષ ભૂમાવાર્ષમો ભરતો યથા | મવિષ્યત્યપ્રદળ્યો વૈ ત્યામિનામાત્મટ્શિનામ્‌ ॥ રૂ૭ 
તાનાપ્રક્નોત્તરવિધાવુત્તસેત્તર્યુત્છિષુ । તુ્યો મીષ્તતિના ભાવ્યો ધેર્યે ચૈષ વતિર્યથા | રૂ૮ 


પ્રસિદ્ધ થશે, હે વિપ્રવર્ય ધર્મદેવ ! તમારા આ પુત્રના ગુણ અને કર્મને અનુસારે 
બીજાં ઘણાંક નામો પ્રસિદ્ધ થશે.૨૬૨૯ 

શ્રીહરિના સદ્ગુણોનું વર્ણન :- માકણ્ડેયમુનિ ધર્મદેવને શ્રીહરિના 
અન્ય સદ્ગુણોનું વર્ણન કરી બતાવે છે, હે ધર્મ ! આ તમારા પુત્ર ભગવાનની કથા 
સાંભળવામાં પૃથુરાજા જેવા થશે. માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત ભક્તિથી ભગવાનને વશ 
કરવામાં અને પર અપરાધને સહન કરી તેને ક્ષમા આપવામાં અંબરિષ રાજા 
જેવા થશે.*૦ ભગવાનની દાસત્વ ભક્તિ કરવામાં હનુમાનજી જેવા થશે. કરવા 
યોગ્ય અને નહિ કરવા યોગ્ય કાર્યની વિવેકબુદ્ધિમાં વિદુરજી જેવા થશે.*' તીવ્ર 
વેરાગ્યમાં શુકદેવજી સમાન થશે. આત્મવિજ્ઞાનમાં જનક સમાન થશે. ભગવાનના 
ભજનસ્મરણના આગ્રહમાં પ્રહ્ઘાદજી જેવા થશે.*5 માયા આદિ તત્ત્વોથી પર 
આત્મા અને પરમાત્માના જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરી લોકોને સમજાવવામાં ભગવાન 
કપિલદેવજી જેવા થશે. દોષોનો ત્યાગ કરી ગુણગ્રહણ કરવામાં દત્તાત્રેય જેવા 
થશે.** અધમંસગગ થકી ભય પામવામાં યુધિષ્ઠિર રાજાની સમાન થશે. દયાળુતા 
અને ઉદારતામાં રંતિદેવ રાજા જેવા થશે.”” અન્ય જીવોને ભગવાનના સાક્ષાત્‌ 
નિશ્ચય કરાવવામાં નારદજી જેવા થશે. ઇન્દ્રિયોરૂપી શગ્રુઓ ઉપર વિજય 
મેળવવામાં અર્જુનજી જેવા થશે.” ભગવાનની ચરણરજનું માહાત્મ્ય સમજવામાં 
અક્રુરજી જેવા થશે. પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા પુરુષોત્તમનારાયણના ભક્તોનો મહિમા 
સમજવામાં ઉદ્ધવજી જેવા થશે.*“ સાધુતામાં આત્મદર્શીયોગીઓ અને ત્યાગીઓમાં 
અગ્રેસર એવા ત્રકષભદેવના પુત્ર જડભરત સમાન થશે. અનેક પ્રકારના પ્રશ્નોના 


૨૬૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૪ 


જરેડસ્ય પરં વ સળિસ્ધ્વરેરવારિજિં પહે: | મવન્તીતિ ભવિષ્યોડસો તેતા ળાં હિ સક્ષશ: ॥ ર૨ 
વેમ્યો સિર્વિલેભ્યોડપિ સર્વલ સુત ૯૫ વામ્‌। જર્તા સંરક્ષળ ધર્મ ! થથા વિષ્ળુ; સુધાભુગાન્‌ । ૪૦ 
હવવિતાનિજુળો ભવિષ્યત્યાત્મગસ્તવ । મુળાના પ્રાપ્યતે તાત્તો મથા ત્વસ્ય મછીયસામ્‌ ॥ ૪૨ 
સુવ્રત ઝવાત્ત - 
રૃત્યુવ્ત્વા વિર્તાયાસ્મે મુનયે સ રહ મુણ | ગૂલવાસાંસિ પૂષાશ્ર વદ દ્રવિળં ગૃપ ! ॥ ૪ર 
પષિત્વૈજ હિત તત્ર માજળ્ડેયોડન્યવાસરે । જુષ્નેક્ષાધતિસન્તુઇસ્તીર્થરાગં થયો તતઃ ॥ ૪ર 
શ્રુત્વાત્તગસ્ય સ મુળાનમિવાગ્છનીયાત્રાલેર્મટત્વપટ્વીમપિ સગ્ઝનૌષે; । 
ધર્મઃ સમાર્ય ૩હ્તિત્જ્ટરર્ષવાધિમમનો તભૂવ નૃપ ! વિસ્મુતલોજજાર્ય: | ૪૦ 


// 2/7 7૮757” 7/7₹7૪7૪₹7ર% %727ર% ₹%77જ ર 
7/%જ%ર₹77૧57777% ૪7%2?થ્ઝ/% //7૪// 


ઉત્તર આપવામાં તથા ઉત્તરમાં ઉત્તરોત્તર યુક્તિઓનું પ્રતિપાદન કરવામાં દેવગુરુ 
બુહસ્પતિજી જેવા થશે. અને ધીરજ ધારણ કરવામાં બલિરાજાના જેવા થશે.*” 
હે ધર્મદેવ ! આ તમારા પુત્રના હાથમાં પવ્યમનું ચિહ્ન છે તેમજ પગના તળામાં 
ઉર્ધ્વરેખા આદિ સોળ ચિહ્મો છે, તેથી આ લાખો મનુષ્યોના નિયંતા થશે.*“ તેમજ 
હે ધર્મ! વિષ્ણુ ભગવાન જેમ દેવતાઓની રક્ષા કરે છે તેમ આ તમારા પુત્ર તમારી 
સમગ્ર કષ્ટ થકી સર્વદા રક્ષા કરશે.*” આવી રીતે તો હે ધર્મ ! તમારા પુત્ર અતિ 
મોટા અસંખ્ય સદ્ગુણોના સ્વામી થશે. તેના વર્ણનનો કોઈ અંત હું પામી શકું તેમ 
નથી.?૧ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે શ્રીહરિના સદ્ગુણોનું વર્ણન 
કરી માકણ્ડેયમુનિ વિરામ પામ્યા, ત્યારે ધર્મદેવ તે મુનિને અતિ હર્ષથી નવીન 
વસ્ત્રો અલંકારો તથા ઘણું ઘણું દ્રવ્ય આપીને રાજી કર્યા. અને માકણ્ડેય મુનિ પણ 
ધર્મદેવના ભવનમાં એક દિવસ નિવાસ કરીને રહ્યા અને શ્રીહરિનાં દર્શન અને 
સ્પર્શનો તથા નામકરણ કરવાની સેવાનો અલભ્ય લાભ મળવાથી અતિશય પ્રસન્ઞ 
થયેલા મુનિ બીજે દિવસે તીર્થરાજ પ્રયાગક્ષેત્રમાં જવા માટે ધમંદેવના ભવનથી 
રવાના થયા.**-* 

હે રાજન્‌ ! મહાન પદવીને પ્રાપ્ત કરેલા સજ્જન પુરુષો પણ જે ગુણોની 
અંતરમાં ઈચ્છા ધરાવે છે એવા ભવ્ય સદ્ગુણો પોતાના પુત્રમાં સહજ રહેલા છે 


અ. ૨૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૬૧ 
ઝ્વાત્ત - 

પચ્નમે માસિ પુત્રસ્ય પુત્રહેજાટશીર્ને । મુદતે સલમે ધર્મશ્રજે ભૂમ્યુપવેશનમ્‌ ॥ ૨ ॥ 

વસઈ ધરથા સાજ મિદાનર્ત્ત વૃષો મુહ | મીતવાસ્ત્રિનાશેશ સિમમધ્વિમિ: સહ ॥ ર ॥ 


સમે માસિ પુત્રસ્ય સ યોમે મુરુપૂર્ણયો: | સમ્પૂગ્ય જીલરેવાવીન્ઝળવેધમજાસ્યત્‌ ॥ રૂ ॥ 
સૌત્તિવડ જુશલો સેપ્યસૂસ્યા દ્વિનુળસૂત્રયા | વિવ્વાધ જર રક્ષા વેટ્મત્તામિમસ્તિતમ્‌ ॥ ૪ ॥ 


એવું સાંભળી પત્ની ભક્તિદેવીએ સહિત ધર્મદેવ અંતરમાં ઉત્પજ્ઞ થયેલા આનંદના 
મહાસાગરમાં ડૂબી ગયા. તેમ જ તેમને લોકિક કાર્યની વિસ્મૃતિ પણ થઈ ગઇ.” 

અ/ 5/»/9 ૪૦૬૮72? 57 ન/2/%૪ જ-૬/નન/ :/2%૩5 5% 
2/ત2//0/%૬%ન ન/ઝે 5/%₹//%%/ 5/%% 5526/%/ 57૭6/ટેન/ ન/%કર2# 
/%/5જું /%૩5%/૯6 કયું એ ન/% ૩0૮2-%) અડ્ય/% મૂ %૦0. -ર»- 


અધ્યાય -૨૫ 
શ્રીહરિના1 સંસ્કારોની કથા. 


ભૂમિ-ઉપવેસન સંસ્કાર :- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હેરાજન્‌ ! જન્મથી 
પાંચમા મહિનામાં સંવત ૧ ૮૩૮ ના શ્રાવણ સુદ પુત્રદા એકાદશીને દિવસે સાતમા 
મુહૂર્તમાં પંદર ઘડી અને દશ પળ જેટલો સમય વ્યતિત થયો ત્યારે તુલા લગ્નમાં 
ધર્મદેવે પોતાના પુત્ર શ્રીહરિનો ભૂમિ ઉપવેશન સંસ્કાર કર્યો.૫ આ પ્રસંગમાં 
મંગળ વાજિત્રોના ધ્વનિ સાથે વેદમંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવા પૂર્વક ધર્મદેવે અતિ 
પ્રસજ્ઞ થઈ પૃથ્વી દેવીએ સહિત વરાહ ભગવાનનું પૂજન કર્યું.૨ 
કર્ણવેધ સંસ્કારઃ- ત્યારપછી ધર્મદેવ જન્મથી સાતમા મહિનામાં સંવત ૧ ૮૩૮ 
ના આસો સુદ વિજયા દશમીએ ગુરુવારને દિવસે સિદ્ધિયોગમાં કુળદેવતાઓનું 
પૂજન કરી કણવેધ સંસ્કાર કર્યો, કાન વિધવામાં કુશળ કારીગર એવા દરજીએ 
બેવડો દોરો પરોવેલી રૂપાની સોયવડે બ્રાહ્મણોદ્ધારા ઉચ્ચારણ કરાયેલા વેદમંત્રોથી 
મંત્રિત કરેલા જમણા કાનનું પ્રથમ વેધન કર્યું અને ત્યારપછી ડાબા કાનનું વેધન 
કરી આયુષ્યની પુષ્ટિ કરનારો તથા શુભ સંપત્તિને વધારનારો કર્ણવેધ નામનો 
સંસ્કાર કર્યો.** 


૨૬૨ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૫ 


રૃષશુવ્તદ્વિતીયાયાં તુતાલ'ને શિશોર્વૃષ; | ત્તરજેડ્ત્પ્રાશને રાગન્મજુલસ્ાનપૂર્વજમ્‌ ॥ ૫ ॥ 
જીત્વાભ્યુતયિજ પૂર્વ પ્રતિણાપ્યાનલં શુત્તિમ્‌ । ત્રજાર ત્તસ્હોમારિ વ્રહ્ાહીનાં તત પૂગનપ્‌ ॥ ૬ ॥ 
ત મન્લ્હાસવિજસન્મુળમાત્મમાતુસ્ત્યટ્નમં ત્ત સમલંનૃતમર્ભજ સઃ । 
તૃષ્ળી સજુત્જર્યુવર્ળધૃત સત્ત પ્રીત્યાડડટ્યદ્ધિસ્વિ્મધુમિવિમિશ્રમ્‌ ॥ ૭ ॥ 
તૃત્તિ પર્સક્ષિતુમથાસ્ય પુરુ સવજ્રપાત્રાયુધાટિ સિહ્ધે વસુ પુસ્તવં ત્ત । 
તત્રાપહીત્ત તુ સુતો સ્તિમમેવ ઇષાસ્યિસ્તં પાર્થમિતિ ઇર્ષમવાપ તાત ॥1 ૮ ॥ 
સમ્પોષ્યમાળોડનુર્નિ પિતૃમ્યાં સ વ્ધતે સ્મેન્ટસિવાસપક્ષે । 
સ્વનાતતીતાત્તર્તિરુતારેરાર ત્તેતા સ 4ેક્ષજાળામ્‌ ॥ ૨ 1 


અન્નપ્રાશન સંસ્કાર :- સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! કર્ણવેધ પહેલાં 
સંવત્‌ ૧૮૩૮ના આસો સુદ બીજના બુધવારે તુલા લગ્નમાં ધ્મદેવે પ્રથમ મંગલ 
સ્નાન કરાવી શ્રીહરિને અશપ્રાશન નામનો સંસ્કાર પણ કરાવ્યો હતો. તેમાં પ્રથમ 
ધર્મદેવ માતૃપૂજા કરવા પૂર્વક નાંદીશ્રાદ્ધ કર્યું, પછી અગ્નિકુંડમાં પવિત્ર અગ્નિની 
સ્થાપના કરી તેમાં ચરુ આદિ હૂત દ્રવ્યોનો હોમ કરી બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓનું 
પૂજન ક્યુ.“ ત્યારપછી ધર્મદેવે મંદમંદ હાસ્યથી પ્રફુલ્લિત મુખકમળવાળા અનેક 
પ્રકારના અલંકારોથી સુશોભિત કરાયેલા અને પોતાની માતા ભક્તિદેવીના 
પ્રેમપ્યારી ગોદમાં રમણ કરતા બાળશ્રીહરિકૃષ્ણના મુખમાં પિતા ધર્મદેવે હાથમાં 
ધારેલી સોનાની સળીથી દહી, ઘી અને મધથી મિશ્રિત કરેલા શુભ અજ્નને અતિ 
સ્નેહ સાથે મૌન રહીને મૂક્યું. આ રીતે અશપ્રાશન સંસ્કાર પણ કરવામાં આવ્યો 
હંતો.? 

વૃત્તિપરીક્ષાઃ- એક દિવસ ધર્મપિતાએ પુત્રની વૃત્તિપરીક્ષા કરવા માટે 
વિશાળ બાજોઠ ઉપર વસ્ત્ર, પાત્ર, આયુધ, સોનામહોરો અને છેલ્લે પુસ્તક એમ 
ક્રમશઃ પાંચ પદાર્થો શ્રીહરિની આગળ મૂક્યાં. તે મૂકેલાં પદાર્થોમાં પહેલા, બીજા, 
ત્રીજા અને ચોથા આ સર્વે પદાર્થોને છોડી છેલ્લે રહેલાં પુસ્તકને શ્રીહરિએ અતિ 
હર્ષપૂર્વક ગ્રહણ કર્યું, તેથી ધર્મદેવ અતિ આનંદને પામ્યા ને આ મારો પુત્ર 
ભવિષ્યમાં મોટો તત્ત્વવેત્તા થશે એમ જાણ્યું.“ 

(અહીં ઉપરોક્ત સંસ્કારોની લીલાના વર્ણનમાં થયેલા આગળ-પાછળના ક્રમદોષમાં 
વ્યાખ્યાકાર શુકાનંદ મુનિએ સૂચીકટાહન્યાયે કોઈ દોષ નથી. તેમાં આપણે ક્રમ ગોઠવીને સમજી 
લેવું એમ કહ્યું છે, આ ન્યાય ભગવદ્‌ ગોમંડલમાંથી જાણી લેવો.) 


અ. ૨૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૬૩ 


સમ્પત્યોઃ પુત્રમાવેન ઈર તાલયતોસ્તયોઃ । તવત્મનોરહોસત્રા થાસ્તિ સ્મ ક્ષળવલ્ઇુતમ્‌ ॥ ૨૦ ॥ 
તવીક્ષજાળાં નારીળાં પુસા ત્ત સ્થમિતાત્મનામ્‌ । પ્રવછું નાશજત્જપિ રહ્યે ભવવેતના ॥ ૨૨ ॥ 
ગૃદ્ધા ઞપિ ત્ત વિદ્દાસસ્તત્ેમવિવશાન્તરઃ । ત્તિત્રમટુસ્તેન સાજં વૈ વિસ્નુતાત્મીયવાર્ધજ? ॥ ૨૨ 
જલ્યાળમૂતિર્મમવાસ્તેષાં સિઃશ્રેયસાય સઃ । યથા યથા મનોવૃસિ સ્વસ્મિન્સ્યાહ્જસેત્તથા ॥ શરૂ ॥ 
તાત તં તાતયત્તીનાં યોષિતાં સ્તિગ્ધેતસામ્‌ । તાભૂત્લ્વપર્મેલે વૈ સર્વાસામપિ ભૂપતે ! ॥ ૨૪ ॥ 
ગૃદ્ધાસ્તં પુત્રભાવેન પ્રાતૃભાવેન ત્ાપરઃ । તાતયન્ત્યો દિવા સત્રો સસ્મસને ગુહાસ્િગાન્‌ ॥ ૨૪ ॥ 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે માતા પિતા, ધર્મ-ભક્તિ 
ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણનું પુત્રભાવે પાલનપોષણ કરતાં હતાં, અને ભગવાન પણ 
શુક્લપક્ષના ચંદ્રમાની માફક પ્રતિદિન ખૂબજ વધતા હતા. તેમજ ઉદાર અને 
અલૌકિક પોતાનાં બાળચરિત્રોથી પોતાનાં દર્શને આવનાર જનોના ચિત્તને હરી 
લેતા હતા.પુત્રભાવે પાલન પોષણ કરતાં ધર્મ-ભક્તિનું મન હમેશાં પોતાના પુત્રમાં 
તલ્લીન રહેતું હતું, તેમજ તેમનાં દિવસ અને રાત્રી એક ક્ષણની જેમ વ્યતીત થઈ 
જતાં હતાં.૯-૫૦ 

ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણનાં દર્શન કરી તેમને વિષે જ અતિશય આસક્ત 
થઇ જતાં નરનારીઓના હૃદયમાં આ સંસારની વેદના ક્યારેય પણ પ્રવેશ કરવા 
સમર્થ થઈ શકતી ન હતી, ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણને વિષે અતિશય પ્રેમને કારણે 
વિવશ થઈ જતા વયોવૃદ્ધ અને વિદ્ધાન પુરુષો પણ પોતાની વૃદ્ધતા અને વિદ્ધત્તા 
વિસરી જઇને બાળશ્રીહરિની સાથે રમવા લાગી જતા હતા.**ચ પોતાના સંબંધમાં 
આવનાર હરકોઈ પ્રાણીનું કલ્યાણ કરવા માટે મનુષ્યભાવે પોતાનું સાક્ષાત્‌ દર્શન 
આપનાર કલ્યાણમૂર્તિ સકલ એશ્ચર્યે સંપન્ન એવા ભગવાન પુરુષોત્તમ શ્રીહરિકૃષ્ણ, 
પોતાનાં દર્શને આવનારા મનુષ્યોની વૃત્તિ પોતાના સ્વરૂપમાંજ એક જોડાઈ જાય 
એવા પ્રકારની બાળલીલા કરતા હતા. 

હે ભૂપતિ ! બાળલીલાને કરતા ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણનું સ્નેહભાવથી 
લાલનપાલન કરતી ગામની સર્વ સ્ત્રીઓનાં મનમાં પોતાના કે પારકા પુત્રપણાનો 
ભેદ જ ક્યારેય ઉદ્ભવતો ન હતો.*” વૃદ્ધસ્ત્રીઓ પુત્રભાવે અને નાની સ્ત્રીઓ 
ભ્રાતૃભાવે રાત દિવસ રમાડતી રહેતી, તેમાં પોતાનાં ઘરનાં કામકાજ પણ ભૂલી 
જતી હતી, એક સખીના હાથમાંથી લઇ શ્રીહરિને બીજી સખી રમાડવા લાગતી. 


૨૬૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૫ 


ત્યા: જરાત્લા તસ્યાં: સા તસ્થાઃ સેતિ પુન? પુનઃ । પ્રેમ્ળા વાતં ગિષુથૂળાં ત્વં ન ત્વં તેત્યમૂત્જસિ 1૨૬ 
વાળા તુ નાન્તર તેમે સુત સાળયિતું સિગમ્‌ । નાનેતિ તાનાનારરીળાં વત્તનેર્વાસિતા મુછ ॥ ૨૭ ॥ 
જત્જનં મન્મનં ત્તાથ બુવન્ત વાતજાજલીમ્‌ | તા થોષિતોડ મલ ! તાતિતિ વાલ્યસ્તિ સ્મ તં મુછ? ॥ ૨૮ 
છાસયંસ્તાસ્તલડબ્રત જસમર્ધાક્ષરે? પહેડ । માદેડન્ છવ સોડ શિક્ષદ્ધાષિતું હિખ્ડિતું શિશુ: ॥ ૨૨ 
ઝાનન્ટ્યસ્િગગનાનિત્થ શેશવતીતયા । વર્ષમાં વ્યતીયાય સ્વેસ્છાનર્વપુર્ટરિડ ॥ ર૦ ॥ 
“વિવાદ ઝ્યેઇપુત્રસ્ય ધર્મશ્રજ બુતોસ્િતમ્‌ | સમ્મારેળેવ મછ્તા તરેશાધિપત્િર્યથા ॥ ર૨ ॥ 
વતહેવામિધો વિષ્રો સિગવન્યાં સુવાસિનીમ્‌ । ટ્હૌ રામપ્રતાપાય વિધિના સમંજુતામ્‌ ॥ રર ॥ 
સુશીતા સા તુ તં પ્રાપ્ય પતિ પરમધામિજમ્‌। પ્રીત્યાનુવૃત્યા ત્ત મુખે: સાધ્વીધર્મસ્થિતાભગત્‌ ॥૨ર। 


બીજીના હાથમાંથી લઇ ત્રીજી રમાડવા લાગતી. આ પ્રમાણે પ્રેમાનુરાગથી વારંવાર 
બાળ શ્રીહરિને રમાડવા ઇચ્છતી સ્ત્રીઓમાં તું નહિ હું રમાડીશ. તું ક્યારનીય 
રમાડે છે. હવે હું રમાડીશ. વગેરે નારીઓનો પ્રેમકલહ સદાય થતો રહેતો.*"૧૬ 

હે રાજન્‌ ! ભગવાન બાળશ્રીહરિને રમાડવા આવતી અનેક નારીઓ, 
વારંવાર ભક્તિમાતા ના-ના કહ્યા કરતાં હોવા છતાં પણ રમાડવામાં વ્યસ્ત રહેતી 
હોવાથી તેમને પોતાના પુત્રને રમાડવાનો અવકાશ જપ્રાપ્ત થતો ન હતો.* ત્યારપછી 
રમણીય અને અવ્યક્ત એવી બાળકને યોગ્ય મધુર કાલી કાલી વાણીને બોલતા 
ભગવાન શ્રીહરિને તે રમાડતી નારીઓ હે મા ! હે તાત ! એ પ્રમાણે બોલતાં 
શિખવતી હતી. અને ભગવાન શ્રીહરિ પણ અર્ધા અર્ધા અક્ષરોના ઉચ્ચારણથી 
અસ્પષ્ટ છતાં મધુર શબ્દો બોલી તેઓને ખૂબ હસાવતા હતા.'“'આ રીતે શ્રીહરિ 
પહેલા જ વર્ષમાં બોલતાં અને ચાલતાં શીખી ગયા. આ પ્રમાણે બાળલીલાથી 
પોતાના સંબંધીજનોને આનંદ ઉપજાવનારા તેમજ સ્વેચ્છાએ મનુષ્યશરીરને ધારણ 
કરનારા ભગવાન શ્રીહરિને પ્રથમ વર્ષ વ્યતીત થયું.૨” 

રામપ્રતાપભાઈનો વિવાહઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ 
! ધર્મદેવે પોતાના કુળને શોભે તે રીતે મોટા પુત્ર રામપ્રતાપજીનો વિવાહ પણ તે 
કૌશળદેશના મહારાજાની જેમ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવ્યો. તર ગામ નિવાસી 
બળદેવ નામના વિપ્રે અલંકારોથી સુશોભિત પોતાની “સુવાસિની' નામની કન્યા 
વિધિપૂર્વક બ્રહ્મવિવાહ કરી રામપ્રતાપજીને અર્પણ કર્યા, અને સુશીલ સ્વભાવનાં 
સદગુણી સુવાસિની, ધાર્મિક પતિની પ્રાપ્તિથી અતિ ખુશ થયાં અનેપ્રેમપૂર્વક પતિની 
અનુવૃત્તિમાં રહી પતિવ્રતાધર્મનું પાલન કરવા લાગ્યાં.૨૨-૨૩ 


અ. ૨૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૬૫ 


જદ્વતીચવર્ષારમ્મેડથ નવમ્યાં તુ મહોત્લવમ્‌ | ઇસ્પ્રિસાજ પુત્રસ્ય જાર્થામાસ ભૂપતે! ॥ ર૪ ॥ 
સનૂમન્તં વલિ વ્યાસ રૃપ દ્રૌળિ વિભીષળમ્‌ । માર્જળ્ડેયં પરશુરામ વિધિના સમપૂષુગત્‌ ॥ રષ ॥ 
ત્રાહ્ાળાન્મોગયામાસ ₹રિમિસ્ાન્સદસ્શઃ । ્ફેષ્તિતેઃ સુરસેમોગ્યેર્ટલે તેભ્યશ્ર સક્ષિળા: ॥ ર૬ ॥ 
તાળમૂર્તો પમવત્તિ સર્વેષામપિ તેરિનામ્‌ | તસ્મિન્મૂયાનમૂત્તેમા તત્તિત્રોસ્તુ વિશેષત ॥ ર૭ ॥ 
પ્રાત તૃતીયે વર્ષેડથ પિતા તોતમજાર્યત્‌ | પુત્રસ્યાતિવિનીતસ્ય વૃદ્ધેમ્યોડપ્યતિધીમતઃ ॥ ર૮ ॥ 
શુત્સ્ય જુષ્ળપસ્નમયાં ધિષળે વાસવે ત બે । ઞાછ્ય વૈરિવાન્‌ વિષ્રાસ્તસ્વવાર યથાવિધિ ॥ ર૨ 


વિધાય મુનજ્ઞાનં માતૃપૂગનપૂર્વજમ્‌ | તાન્તીશ્રાદ્ધં ત પુળ્યાદવાત્તનં સ ત્વજાર્યત્‌ ॥ રૂ૦ ॥ 


ઘનશ્યામના પ્રથમ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણીઃ- હે રાજન્‌ 
! ત્યારપછી હરિપ્રસાદ વિપ્રે પોતાના પુત્ર ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણનો બીજા વર્ષના 
આરંભમાં નવમી તિથિએ પ્રથમ વાર્ષિક જન્મોત્સવ મોટા ધામધૂમથી ઉજવ્યો.* 
તેમાં આઠ ચિરંજીવી એવા હનુમાન, બલિ, વ્યાસ, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, 
વિભિષણ, માર્કણ્ડેય અને પરશુરામનું વિધિ પ્રમાણે પૂજન કર્યું." ત્યારપછી 
ધર્મદેવે હજારો ભક્તોને તથા હજારો બ્રાહ્મણોને અનેક પ્રકારનાં ઈચ્છિત મધુર 
ભોજન જમાડી તૃપ્ત કર્યા અનેબ્રાહ્મણોને મનમાની દક્ષિણાઓ આપી રાજી કર્યા.** 
(અહીં હરિભક્તોને હરિજયંતિતવ્રત નિત્ય કરવાનું અને બીજે દિવસે દશમના 
બ્રહ્મણોને જમાડવા, આવો ભાવ શુકમુનિએ જણાવ્યો છે.) બાલમૂર્તિ ભગવાન 
શ્રીહરિને વિષે જોતાવેત સો દેહધારીઓનેબહુ જ સ્નેહ ઉત્પન્ઞ થતો અને તેમાં પણ 
ધર્મ-ભક્તિ અને રામપ્રતાપભાઈ અને સુવાસિનીભાભીને તો સૌથી વિશેષપણે 
સ્નેહ ઉભરાતો હતો.** 

ચૌલકર્મ સંસ્કારઃ- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! જન્મથી ત્રીજા 
વર્ષનો પ્રારંભ થતાં અતિશય વિનયી પુરુષો કરતાં પણ અધિક વિનયી અને અતિશય 
બુદ્ધિમાન કરતાં પણ અધિક બુદ્ધિશાળી એવા પોતાના પુત્ર ભગવાન શ્રીહરિનો 
ચૌલકર્મ સંસ્કાર ધર્મદેવે કરાવ્યો.*“ 

સંવત ૧૮૩૯ ના જેઠ વદ પાંચમ ને ગુરુવારે ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં વેદિક 
શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણોને નિમંત્રણ આપીને ધર્મદેવે સંપૂર્ણ વિધિ મુજબ ચોલકર્મ સંસ્કાર 
કરાવ્યો.“ તેમાં ધમદેવે સો પ્રથમ મંગલ સ્નાન કર્યું પછી માતૃકાઓનું પૂજન 
કરવા પૂર્વક નાંદીશ્રાદ્ધ અને પુણ્યાહવાચન કર્મ બ્રાહ્મણો પાસે કરાવ્યું. પોતાના 


૨૬૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૫ 


સશ્યમમ્તિં પ્રતિષ્ઠપ્ય પાત્રાસાટ્નમાત્તસ્ત્‌ । ધર્મઃ સ્વજીલધર્મસો વિધિસત્રાત્નળોહ્તિમ્‌ ॥ રૂ૨ ॥ 
તત્રેજવિશત્તિજુ શપિગુભીર્ટ્ક્ષભામત: । ગનતેર્સ્થધાટ્ામતસ્તુ ₹્૪મોમોમયાર્‌ ત્ર ॥ રૂર ॥ 
ઝીત્વા વ્યાદતિદોમારિ ક્ષુરમાવાય ત્તાવસમ્‌ । જપુષ્નિજાન્છેલવિધિ ત્તજાર સ નરાધિપ! ॥ રર ॥ 
મુલાત્તાસત્તુ સશિસં મુળ્ડનં નાપિતેન સડ । જાર્થામાસ પુત્રસ્થ મોલનારિ તતોડજસોત્‌ ॥ ર૪॥ 
ભૂરિસિપિ:શજરાલ્યસદજાર્સ્સાહિબિ: । તર્ષપયામાસ શતશો ત્રાહ્ણળાન્‌ પરયા મુહ ॥ રૂપ ॥ 
તતઃ સ્વસ્તાતિવન્ધૂથ પ્ામસ્થાનિતરનપિ । મોગયામાસ વિષ્રેન્દ્રો ગનાશ્રામન્તુજાનપિ ॥ રૂ૬ ॥ 
તત્જર્મળિ વ્યમત્ત્તા ભરિમાતા તુ તર્વિ | પ્રાળપ્રિયસ્યાષિ સૂનોર્નાસીત્લમ્માવનક્ષમા ॥ રૂ૭ ॥ 
ઝર્મજ ભય: જિશોરેભ્ય; સુત તાલયિતું સતી | સમર્પ્યાભ્યામતા યોષાઃ સાડરયામાસ ભૂપતે ! ॥ર૮ 


કુળપરંપરાના ધર્મને જાણનારા ધર્મદેવ “સભ્ય' નામના અગ્નિનું સ્થાપન કરીને 
પછી સવંપ્રકારની વિધિને જાણનારા બ્રાહ્મણોના કહેવા મુજબ 'પાત્રાસાદન' નામનું 
કર્મ ક્યું.*૦*5 તેમાં અગ્નિદેવની જમણી બાજુએ એકવીશ દર્ભના ત્રણ વિભાગ 
દ્વારા ગુંથવામાં આવેલી સાત કોળીમાંથી નિમાંણ કરાયેલ દર્ભની ત્રણ પૂળીઓ 
વાળીને સ્થાપન કરી અગ્નિદેવની ડાબી બાજુએ લાલ વણના બળદનું છાણ તથા 
કુશર સ્થાલીપાક આ બલ્ઞેનું સ્થાપન કર્યું.૨૨ 

હે નરાધિપ ! આ પ્રમાણે ધર્મદેવ વ્યાહૃતિ હોમ આદિ કર્મ કરીને લોહના 
સજાયાથી માથાના જમણી બાજુના વાળની લટ કાપી, ત્યાર પછી પોતાના 
ગોત્રકુળના રીતરિવાજ અનુસાર વાણંદ પાસે પોતાના પુત્રનું શિખાએ સહિત મુંડન 
કરાવ્યું, અને ગાયોનાં ખૂબ દાન કર્યા.*22* 

ત્યારપછી ખૂબ જ ઘી અને સાકર નાખી તેયાર કરેલા સુગંધીમાન મીઠી 
કેરીઓના રસની સાથેપૂરી આદિનાં મધુર ભોજનો પ્રેમથી જમાડી સેંકડો બ્રાહ્મણોને 
તૃપ્ત કર્યા. ત્યારપછી પોતાના સંબંધીજનોને તથા છપૈયા ગામના સમસ્ત અન્ય 
જનોને અને બહાર ગામથી આવેલા આમંત્રિતોને પણ ખૂબજ પ્રેમથી જમાડ્યા.*'” 
૨૬ ભક્તિદેવી પણ આ બધા કામમાં રોકાયેલાં હોવાથી પોતાના પ્રાણપ્રિય પુત્ર 
ભગવાન શ્રીહરિની સંભાળ લેવાનો તે દિવસે અવકાશ પ્રાપ્ત ન થયો. તેથી હે 
રાજન્‌! તેણે શ્રીહરિને રમાડવા માટે કિશોર અવસ્થાવાળા બાળકોને બોલાવીને 
કહ્યું કે, હે બાળકો ! તમે આ ઘનશ્યામને રમાડવા માટે લઈ જાઓ. હું તમને 
પતાસાં આપીશ. એમ કહીને શ્રીહરિ બાળકોને સોપી પોતે પોતાને ઘેર પધારેલાં 
સંબંધીની સ્રીઓને જમાડવાની પ્રવૃત્તિમાં રોકાઈ ગયાં.*?-*« 


અ. ૨૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૬૭ 


છ ઝા છા સર તરળાવપ્યુપાત્સ્યં મુરત । હાટ રુ 
પઘસ્નસ્યાર્ભ મુછીત્વા તમષિ ત્ત પરમપ્રીતિતો વાલવાસ્તે ॥ 
૩ઘાન પ્રાપતઃ પ્રાજ પુશવિટપિતતિ પ્રાપ્ય તત્રાતિદણઃ । 
પદ્યમન્યાલ્ન્‌ (સાતદુમપતિતપષતાનીક્ષમાળા છુમાસિમ્‌ ॥ રૂ૨ ॥ 
// 2/7 777%” 7/7₹7૪7૪₹707ર% 5727ર% ૪%77જર 
₹72:7₹7₹જ7₹7/જ97%77%7 


૪₹77%₹7:ક77*: //?૧// 
ષ્વિશોડધ્યાયઃ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 
ત્રમોડત્સુ તત્ર વાલેષુ મક્ષયત્યુ ષતાસિ ત્ત | ઞસ્તાટ્રિ ભાસ્કર પ્રાચાત્તમઃ પ્રાવર્તતાનષ ! ॥ ૨ ॥ 
તાવત્તત્રાસુરમુર; જાલીય્ત ૩૫ામમત્‌ | વ્યથીમૂતાત્મસસુષજત્યામળવતો દુતમ્‌ ॥ ર ॥ 


ભોજન કરીને સર્વે બાળકો રમવા માટે પરમ આનંદ પામતાં શ્રીહરિને 
સાથે લઈ છપૈયાથી પૂર્વદિશામાં અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષોની પંક્તિઓથી શોભતી 
આંબાવાડીમાં ગયા. ત્યાં ઘણાંબધાં વૃક્ષોની પંક્તિઓ નિહાળી બાળકો અતિ પ્રસન્ઞ 
થયાં અને ત્યાં રસાળ વૃક્ષોપરથી પડેલાં પાકાં મીઠાં ફળોનું ભક્ષણ કરી ખેલકૂદ 
કરવા લાગ્યાં. એટલામાં સૂર્યનારાયણે અસ્તાચળ તરફ જવાની તેયારી કરી પરંતુ 
ક્રીડામાં મશગૂલ થયેલાં બાળકોને તેનો ખ્યાલ ન રહ્યો.* 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2૭ 
*7%ત્‌ 22//3/%૬%ન ન/ઝે 5%₹//%*%/ 5/%% 55-૭2૯/*/ 57૯/રેન/ 
૭507જ2/25/2 /%/જુ /7₹5/૪ કયું એછે ન/% 52502) ૪ડય/% મૂ 
%ય7. --ર%-- 


અધ્યાય -૨૬ 
શ્રીહરિએ મહા અસુરગુર કાતિટત્તનો મોક્સ કયૉ. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! બાળકો આ પ્રમાણે રમી રહ્યાં હતાં અને 
ફળોનું ભક્ષણ કરી રહ્યાં હતાં, ત્યારે સૂર્યનારાયણ અસ્તાચળને પામ્યા તેથી 
ચારેબાજુ અંધારું છવાઈ ગયું.૫ તે સમયે અસુર ગુરુ કાલિદત્ત જ્યાં ભગવાન 


૨૬૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૬ 


પ૫નેપાત્તસટ્વેષો માચિજો રિપુરન્ધ્રવિત્‌ | તેષુ વાલેષુ ત્તરિજોડ ગધાસુર્મસ્છિનન્ટ્નપ્‌ ॥ ર્‌ ॥ 
ત્રડન્વત્રાસ્ળાકિભ્યાં ભીષયામાસ વાલવાન્‌ | ગિયૃક્ષુર્ધર્મગ વેમાત્તલસ્તિજમુપાયયૌ ॥ ૪ ॥ 
પ્રસારિતિજર્દન્દ્વોડષિ મ્રછીતું તમર્મજમ્‌ । સવર્તામ્નિસિભં પશ્યન્ત શેજેડ પિ સિર્સીક્ષિતુમ્‌ ॥ ૫ ॥ 
રુર્ધર્ષ્ય સ્વેન તં જ્ઞાત્વા મસ્ત્રિજ: સ ુરાપ્રઈ: । પ્રાવર્તયદ્ધરિ ઇન્તું માયામાસુરસમમતામ્‌ ॥ ૬ ॥ 
તદુજાલં સાધિતેન તેન મત્ત્રેળ યોગિતા । વર્ધમાના પ્રાઢુરમૂન્માયા અનભયરુરી ॥ ૭ ॥ 
વવો વાતો મછાવેમો દુમોન્મૂનનજુત્‌ વર | ગાસીદ્ધનષન વ્યૉમ્નિ પ્રાસ્જુ રનું ત વિદુતઃ ॥ ૮ ॥ 
ધાર્સામિર્વવૃષુસ્તોયં મર્ગન્તો ગત ભૃશમ્‌ | ગાજ સ્મિજ ર્વોત્પાતઃ સ જાલોડભૂદ્ધયટટૂર: ॥ ૨ ॥ 
ઝતિવાતાતિવૃષિમ્યાં વદવોડિ મછાદુમાઃ 1 સિપેતુસ્સેન શતશો વિનેશુઃ પશુષક્ષિળ: ॥ ૨૦ ॥ 


શ્રીહરિ અને બાળકો રમતાં હતાં ત્યાં આર્વ્ય. તેણે જન્મ સમયે શ્રીહરિને મારવા 
કોટરા આદિ કૃત્યાઓને મોકલેલી પણ તેનું સામર્થ્ય વ્યર્થ ગયેલું, તેથી અત્યારે 
બાળકોને મોહ ઉપજાવે તેવો કપટી બાળકનો વેષ ધારી પોતાના શત્રુ ભક્તિનંદન 
શ્રીહરિને મારવાની ઈચ્છાથી અવસર શોધતો માયાવી કાલિદત્ત બાળકોની સાથે 
રમવા લાગ્યો.* બાળકનું રૂપ લઈ બાળકોની સાથે ખેલકૂદ કરતો કાલિદત્ત 
પોતાની વક્ર અને લાલ આંખોથી બાળકોને ડરાવવા લાગ્યો, તેમજ ધમંપુત્ર શ્રીહરિને 
પકડવાની ઇચ્છાથી અતિવેગથી તેમની સમીપે આવ્યો ને પકડવા માટે પોતાના બે 
હાથ જ્યારે કાલિદત્તે શ્રીહરિ તરફ લાંબા કર્યા ત્યારે પ્રલયકાળના અગ્નિની સમાન 
શ્રીહરિ જણાતાં મીટ માંડીને સામું જોઈ શક્યો નહિ તો પકડીને મારી તો ક્યાંથી 
શકે ?.*૫ 

ત્યારપછી મંત્રતંત્રની વિધામાં કુશળ અને દુરાગ્રહી એવા કાલિદત્તે મનમાં 
જાણ્યું કે આ બાળક મારાથી પ્રત્યક્ષ પરાભવ પામે તેમ નથી, તેથી શ્રીહરિને 
મારવા માટે તેણે સર્વ અસુરોને વખાણવા લાયક મહામાયાનો વિસ્તાર કર્યો. બહુ 
સમયની સાધનાથી સિદ્ધ કરેલા અભિચાર મંત્રોના પ્રભાવથી ઉત્પન્ઞ કરેલી 
મહામાયા ઉત્તરોત્તર વધવા લાગી અને મનુષ્યોના મનમાં અતિશય ત્રાસ ઉપજાવવા 
લાગી. અને વૃક્ષોને મૂળમાંથી ઉખેડી ફંકી દેતો પ્રચંડ વેગવાળો તીક્ષ્ણ વાયુ વાવા 
લાગ્યો, આકાશમાં ઘાટા મેઘની ઘટાઓ છવાઈ તેમાં વીજળીના ચમકારાઓ 
થવા લાગ્યા.“ અત્યંત ગર્જના કરતા મેઘો મોટી ધારાઓ વડે વરસવા લાગ્યા, 
જાણે ઓચિંતો મહાઉત્પાત સર્જાયો હોયને શું ? તેમ આ સમયે લોકોને ભય ઉપજાવે 


જ 


તેવો મહાભયંકર લાગવા માંડ્યો, વાવાઝોડાં સાથેના અતિ વરસાદથી ઘણાં બધાં 


અ. ૨૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૬૯ 


ઝન્ધજાસે મછાનાયીદ્નાષનઘટાવશાત્‌ | આત્માન ત્ત ૫ર વઝેડપિ તાપશ્યત્તેન મૂમિપ ! ॥ ૨૨ ॥ 
ઝસેટ્નસ્વમાવત્વાદ્ધરિં મૂન સિધાય તે । જિશોરા દાસયન્તસ્તં જટડસ્તિ સ્ત થથાસ્ત્તિ ॥ ૨૨ ॥ 
ગાજ સ્મિવયાડ તિવૃછ્યા તે વ્યાવુ લાશ સસમપ્રમાઃ । તિષસ્તિ સ્મ કુમાથસ્તાત્લજ પા ગાર્દ્વવાસસ? શરૂ 
ઝધક્ષળે ક્ષળાત્તે વા વિરતિર્વાતવર્ષયૉ: । ભવિતેત્ પ્રતીક્ષા તે જુર્વન્તસ્તત્ર સંસ્થિતા ॥ ૨૪ ॥ 
પ્રતતિક્ષળં વર્ધમાના વૃષિવાતશ્ર રુ: । થલ તોપારમત્તાહ ખાતાશિન્તાભયાજુ લા? ॥ ૨૫ ॥ 
સત્ર રારિપ્રસારિસ્તેન્યસ્તસ્ત તુ વનદુમમ્‌ । વિસ્મૃત્યાન્યત્ર તં સરવે વિત્તિવયુ: પ્રાતસમ્રમા? ॥ ૨૬ 
રૃરિુષ્ળ ! છરે ! જુષ્ળ ! નીજ ળ્તેતિ તં ત્ત તે | ઝત્તતજેરટ્યસ્તિ સમ ભયમત્ર્યા મિસ ॥૨૭॥ 
તેષાં શ્ર સ નાશ્રોષીત્તસ્ય શજ્રં ત્ત તેડવિતા । વાતવર્ષાતિવિતતપોરશજ્ોપવૂરળે ॥ ૨૮ ॥ 


મોટાં મોટાં વૃક્ષો ધરાશાયી થયાં, જેને કારણે તેમાં નિવાસ કરી રહેલાં સેંકડો પશુ 
પક્ષીઓ પણ મરણને શરણ થયાં. હે ભૂમિપતિ ! અતિ ઘાટા મેઘની ઘટાથી ચારે 
તરફ ગાઢ અંધકાર ફેલાયો તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાને કે પરને જરાપણ જોઈ 
શક્તાં ન હતાં.૯-૧૧ 

હે રાજન્‌ ! માયાની ઉત્પત્તિ પહેલાં કિશોર અવસ્થાવાળા મિત્રોએ 
ભગવાન શ્રીહરિને આંબાના વૃક્ષ નીચે ભૂમિ ઉપર બેસાડયા હતા ત્યાંજ શ્રીહરિને 
રડવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેમને હાસ્ય કરાવતા પોતાની રુચિ અનુસારે તેઓ 
ખેલકૂદ કરતા હતા.** તેવામાં અકસ્માત્‌ અતિવૃષ્ટિ થવા લાગી, તેથી બાળકો 
આકુળ વ્યાકુળ થઇ ગભરાઈ ગયાં અને વસ્ત્રો ભીજાવાથી તેઓ વૃક્ષ હેઠળ કંપતાં 
હતાં. આ પવન અને વરસાદ હમણાં થોડીવારમાં વિરામ પામશે, એવી આશાથી 
તેઓ ત્યાં જ ઊભા રહ્યાં. (અને શ્રીહરિ એક મજબૂત વૃક્ષની નીચે જઈ બેસી 
ગયા.) ૫૩૧? 

ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ પામતો દુસહ્ય પવન અને વરસાદ જ્યારે વિરામ પામ્યો 
નહિ ત્યારે બાળકો ચિંતા અને ભયથી આકુળ વ્યાકુળ થયાં અને પોતે જે વૃક્ષની 
નીચે ઘનશ્યામને બેસાડયા હતા તે વૃક્ષને ભૂલી ગયાં અને બીજે સ્થળે શોધવા 
લાગ્યાં.૧૧૬ વ્યાકુળ થયેલાં તે બાળકો હે હરિ ! હે કૃષ્ણ ! હે હરિકૃષ્ણ ! હે 
નીલકંઠ ! આ પ્રમાણે ભયથી ગદ્‌ગદિત થયેલી વાણીથી ઊંચા સ્વરે સાદ પાડી 
શ્રીહરિને બોલાવતાં હતાં.૫? પ્રચંડ વાયુ અને મૂશળધાર વરસતા વરસાદના 
ભયાનક ધ્વનિમાં શ્રીહરિ બાળકોના શબ્દોને સાંભળી શક્યા નહિ અને બાળકો 
પણ શ્રીહરિના શબ્દો સાંભળી ન શક્યા, તે તે જગ્યાએ શોધવા છતાં ભગવાન 


૨૭૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૬ 


ધર્માત્મગમપશ્યત્તો સુસ્ૂટુસ્તત્ર તત્ર તે | ત્િસ્તાવ્યાજીનિતાત્માનો મતધેર્યા વિત્તેતસ$ ॥ ૨૨ ॥ 
ઝહો જિમેતલ્સ્માંભિ: ગત ભામ્યવિવગિતે: । માનીતો દ્િગરાગસ્ય છા છા વાત: જીતો સ્વિહ ॥ ૨૦ 
મત્વા પ્રામ વયં તોજાન્જિ વરિષ્યામ ૩ત્તરમ્‌ । થં વા રર્શચિષ્યામો ભસ્છચે ધર્માય ત્તાનનમ્‌ ॥ ર૨ 
શયેન વેપમાનાનામિતિ સ્િત્તાજીતાત્મનામ્‌ । ુશાન્તો તામવતેષાં વટવસ્તેષુ મૂસ્છ્તિ:॥ રર ॥ 
₹રિરથ છિ તામવેત્ય માયામસુરગનને જૂતાં સ્વનાશહેતો: । 
ઝનુર્તિવિજુતિસ્તથેવ તસ્થાવત્તત ર્વાત્તભમૂવિસત્મટ્છિ: ॥ રર ॥ 
પ્રબતતરમરુદ્રયામિધાતાર્િમશિશસ્ત્યિતમળ્ટશૈત્રૂપ: । 
સ્થપતહુપરિ તસ્ય વાલમૂર્તેઃ સપટ્‌ વિભન્નપલે મણાત્રવૃક્ષઃ ॥ ર૪ ॥ 
પતિતઃ સ મછાવૃક્ષઃ સ્વવજત્વાવજાશમે । છત્રાયિત: જીુમારેડ મૂદ્ઞાતવર્ષતિવારજ$ ॥ ર૫ ॥ 
વિતોવય વાતં ખીવન્ત માદુમતલેડષિ તમ્‌ । પ્રાસાર્યત્જસે દવો તત પ્રછીતું પુનેવ સઃ ॥ ર૬ ॥ 


શ્રીહરિને નહીં જોવાથી બાળકો ચિંતાથી વ્યાકુળ થયાં. ધીરજ ખૂટી અને 
માતાપિતાના ઠપકાના ભયે વિભ્રાંત થયેલાં બાળકો બગીચામાં ઊંચે સ્વરે રડતાં 
વિલાપ કરવા લાગ્યાં.૫૯૧૯ 

અરે રે !!! ભાગ્ય ફૂટેલાં અમે સર્વે બાળકો આ શું કર્યું હા ! હા ! 
ધમંપુત્ર શ્રીહરિને આપણે અહી શા માટે લાવ્યા ? ગામમાં જઇ લોકોને આપણે શું 
ઉત્તર આપીશું ? ધર્મ અને ભક્તિદેવીને આપણે શું મુખ દેખાડીશું ? આવાપ્રકારની 
ચિંતા અને ભયથી વ્યાકુળ થયેલાં બાળકો કાંપવા લાગ્યાં અને તેમાંથી કેટલાંકને 
મૂછા પણ આવી ગઇ. તેમના દુઃખનો કોઈ પાર ન રહ્યો.૨”૨૨ ભગવાન શ્રીહરિ 
કાલિદત્તે આ આસુરી માયા મારા નાશ માટે સર્જી છે અને હું તો સર્વાન્તર્યામી, 
સર્વકર્તા અને માયાવીનો પણ મહામાયાવી સાક્ષાત્‌ પુરુષોત્તમ નારાયણ છું. તો 
મને આ રાંક કાલિદત્ત અસુર શું કરી લેવાનો છે ? એવું સ્પષ્ટ જાણતા હોવાથી 
જરા પણ ક્ષોભ પામ્યા નહિ, તેમજ અચળ પર્વતની જેમ સ્થિર રહ્યા.૨ગ અતિ 
તીવ્ર પવનના વેગથી વિશાળ આંબાનું વૃક્ષ હિમાલય પર્વત પરથી પડતી મોટી 
શિલાની જેમ તત્કાળ શ્રીહરિ ઉપર પડ્યું. તેનાં મૂળિયાં ઊખડી ગયાં. પડેલું તે 
મહાવૃક્ષ ડાળીઓ અને થડ વચ્ચે અવકાશ પામવાથી શ્રીહરિને માટે વાયુ અને 
વરસાદને રોકનારા છત્રરૂપે થયું.૨₹-૨૫ 

આટલું કર્યાપછી પણ કાલિદત્તે મહાવૃક્ષની નીચે પણ શ્રીહરિને જીવતા 
જોયા તેથી તેને ફરી પકડવા બે હાથ લાંબા કર્યા.“ તેટલામાં તે શ્રીહરિની વક્રદષ્ટિથી 


અ. ૨૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૭૧ 


તાવત્તદ્વાતટ્છયેવ મુમોઇ બ્રાન્તાવહત: | પ્રછાવિણ ર્વારળ્યે વગ્રામ સ રતસ્તતઃ ॥ ર૭ ॥ 
તાળા વિધુત્રજાશેન તમપશ્યન્મયાજીલા: | ૩ત્તિછન્ત પતન્ત ત્ત બ્રમત્તં ત યતસ્તતઃ ॥ ર૮ ॥ 
પતત્પતિતવૃક્ષોષાષાતપૂરિક્ષતાસ્જ: 1 પુષ્તિતઃ જિશુજ ર્વ ર્શ્યમાનો મૃતિ થયો ॥ ર૨ ॥ 
«વં છિ ભનવાન્‌ જુષ્ળો વિશસ્રોડષિ મછામતિ: । સ્વપ્રતાવેન તત્રાશં જસેતિ સ સિઞેસ્છયા 1૨૦ના 
તૃષ્િવાતો મૃતે તસ્મિન્‌ યયતુવિસતિ શને: । ઝસ્જાસં તેબિરે તેન મૂસ્છિતાસ્તત્ર વાલજાઃ ॥ રૂ૨ ॥ 
ગરથ પ્રામે ભારુધર્મો ગનાથ્રાન્ચે દિગાહ્યઃ । ગનામતાન્સ્વસ્વપુત્રાસ્વિત્િવયૂ (ગનીમુએ ॥ રર ॥ 
ઝતિવાતારિ તટ્ષ્ટવા ન ટૂષ્ટવા ત્તાત્મગાન્‌ છતત્‌ | ગત્યુદ્દિન્ના વમૂવુસ્તે સમ્પ્રાન્તમનસો નૃપ ! ર્ર 
તામાજ્ઞાન્યસ્જુરન્‌ પુંસાં રક્ષાજ્નાસિ ત્ત યોષિતામ્‌ । મેસિરે તેન પુત્રાળાં રિણપ્રાતિ તુ તે હરિ ॥ ર૪ ॥ 


તે કાલિદત્ત મોહ પામ્યો, અને મતિભ્રમથી વ્યાકુળ થયો. જાણે કે પોતામાં ભૂતનો 
પ્રવેશથયો હોય તેમ આંબાવાડીમાં આમ તેમ ભટકવા લાગ્યો.*? તે સમયે ભયથી 
વિહ્રળ થયેલાં બાળકોએ વીજળીના પ્રકાશમાં તે ઊંચે અથડાતા ને નીચે પડતા 
તેમજ આમતેમ ભમતા કાલિદત્તને જોયો.“ તે વાયુના આઘાતથી તે જ ક્ષણે નીચે 
પડતાં અને પૂર્વે પડી ગયેલાં આંબાના વૃક્ષોની સાથે વારંવાર અથડાતો હતો, તેથી 
તેનું શરીર ક્ષત-વિક્ષત થતાં લોહીલુહાણ થયું તે જાણે લાલ ખીલેલાં કેસુડાનું વૃક્ષ 
હોય તેમ જણાતો તે કાલિદત્ત અસુર તેજ ક્ષણે મરણને શરણ થયો.“ 

ધર્મ-ભક્તિ આદિ ગામવાસીઓએ આરંભેલી બાળકોની 
શોધઃ- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે સર્વ કરતાં અધિક મહા 
પ્રતિભાવાન ભગવાન શ્રીહરિએ શસ્ત્ર વિના પણ પોતાના સંકલ્પ માત્રથી આવિષ્કૃત 
કરેલા મહાપ્રતાપથી કાલિદત્તનો વિનાશ કર્યો, કાલિદત્તનું મરણ થતાં વાયુ અને 
વરસાદ ધીરે ધીરે વિરામ પામ્યાં અને તે આંબાવાડીમાં મૂર્ચિછત થઇને પડેલાં 
બાળકો ફરી સચેતન થયાં.*૦*5 આ બાજુ છપૈયામાં રાત્રીનો પ્રારંભ થયાં છતાં 
પોતપોતાનાં બાળકો ઘેર નહી આવેલા હોવાથી ધર્મ-ભક્તિ તેમજ અન્ય બ્રાહ્મણો 
પોતાનાં બાળકોને રાત્રીના સમયે ચારે તરફ શોધવા લાગ્યાં.* હે રાજન્‌ ! ધ્મ- 
ભક્તિ વગેરે જનોએ અતિ પવન, વીજળીના ચમકારા અને વરસાદની ધારાઓ 
જોઈ પણ પોતાના પુત્રોને ક્યાંય ન જોયા, તેથી અત્યંત ઉદાસી થઈ આકુળ વ્યાકુળ 
થયાં.*પુરુષોના ડાબાં અંગ ફરકવા લાગ્યાં અને સ્રીઓનાં જમણાં અંગ ફરકવા 
લાગ્યાં, આવાં અપશુકનોથી પોતાના પુત્રોને જરૂર કાંઈ અનિષ્ઠ પ્રાપ્ત થયું છે, 
એમ સર્વેજનો માનવા લાગ્યાં.** 


જેછીજે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૬ 


ઝત્તિવાતાતિવૃષ્િમ્યાં મદાસન્તમસેન ત્ત । પુત્રાર્ત્યા ત્ર વિશેષેળ ન્થપતસ્ત ફતસ્તત$ ॥ રૂ૫ ॥ 
સિશ ગાયે મતે થામે વાતે મન્ટ્ર્થે સતિ । વર્ષે ત્ત વિસ્તે તે તુ પ્રાવુધ્યન્ત છરીસ્છયા ॥ રૂ૬ ॥ 
તાતયત્તરપ્રવીપાંસ્તે મલ્તીર્વીપિજા ઞપિ | જારચિત્વા તરુયાને થયુસદ્વિમનવેતસ: ॥ ર૭ ॥ 
આજત્ર્મધનુર્દસ્તાઃ જતિત્રિઘણ્િપાળય: । થયુર્ત્રમગનાઃ સર્વે પુત્ર પુત્રેતિ વાહિનિ ॥ ર૮ ॥ 
ઝઆત્મીયવન્ધુધૂતવાઇ્યુમોડથ ધર્મો વિસસ્તસ્રપરિવિષ્િતિમાત્રયષ૪િ$ । 


જળ્યામતાસુર્સુરરિનિગાત્મગાત્મા માર્મે ત્તાત શનજેઃ પ્રવિવોર્ખજેશઃ ॥રશ॥ 
ભસ્છિ શશાટજસિતામ્નુગતુલ્યવવત્રા દે જુષ્ળ ! જુષ્ળ ! મમ વાલ ર્તીર્યન્તી । 
પાર્શ્ટ્રયસ્થતશ્ળીધૃતવાઇુયુમાા જીષ્ળાસુરધ્વતિ ત્તત્તાલ વિગીવિતેવ ॥ ૪૦॥ 
હે રાજન્‌! અતિ પવન અને અતિવૃષ્ટિના તેમજ રાત્રીના ગાઢ અંધકારને 
કારણે કાંઈ સૂજતું ન હોવાથી દુઃખી થયેલાં ને વિશેષમાં પુત્રવિયોગના મહાદુઃખને 
કારણે અતિશય વ્યાકુળ થયેલાં ધર્મ-ભક્તિ આદિને અચાનક મૂચ્છા આવી જતાં 
પૃથ્વીપર આમતેમ ઢળી પડ્યાં." રાત્રીનો પ્રથમ પ્રહર પૂર્ણ થયો. પવનનો વેગ 
શાંત થયો. તેમજ વરસાદ અને વીજળી પણ વિરામ પામ્યાં ત્યારે ભગવાનની 
ઇચ્છાથી તે સર્વે મૃચ્છામાંથી જાગ્રત થયાં.** સર્વેનાં મન ચિંતાતુર હતાં તેથી તે 
સર્વેજનો કાચના ફાનસો અને મોટી મોટી મશાલો પ્રગટાવીને જ્યાં બાળકો રમતાં 
હતાં તે આંબાવાડીમાં તેઓને શોધવા નીકળ્યાં, તેમાં કેટલાકે હાથમાં ઢાલ, તલવાર 
અને ધનુષબાણ ધાર્યા હતાં અને કેટલાકે હાથમાં લાકડીઓ લીધી હતી. આમ સર્વે 
ગ્રામજનો હે પુત્ર ! હે પુત્ર! એમ નામ સાથે સાદ પાડતાં પાડતાં ચાલ્યાં જતાં 
હેતાં.29-૩૮ 
હે રાજન્‌ ! ગામમાંથી નીકળ્યા ત્યારે બે બંધુજનોએ જેમના બશ્ઞે બાહુ 
પકડી રાખ્યા છે એવા ધર્મદેવ માગમાં ધીરે ધીરે ચાલતા હતા. તેમનું ઉત્તરીય 
વસ્ત્ર વારે વારે શરીર ઉપરથી પડી જતું હતું, તેને બંધુજનો વારંવાર શરીરપર 
વીંટાળતા હતા. પુત્રના વિયોગમાં તેમના પ્રાણ કંઠે આવી ગયા, અને માથાના કેશ 
વિખરાઈ ગયા હતા. ત્યારે તેમનું મન એક શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં સ્થિર હતું. 
તેવી જ રીતે ભક્તિદેવી પણ ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણ જ એક પોતાના પ્રાણ 
હોવાથી મૃતપ્રાય દશામાં હોય તેમ માર્ગમાં ચાલતાં હતાં. બજ્ઞેબાજુ બે યુવાન 
સ્ત્રીઓએ તેના બજ્ઞે બાહુ પકડી રાખ્યા હતા. ચંદ્રોદયના કારણે બીડાયેલા સૂર્યકમળ 
સરખું તેનું મુખ અતિ ઉદાસ હતું, ને હે કૃષ્ણ ! હે કૃષ્ણ ! હે મારાબાળ ! હે મારા 


અ. ૨૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૭૩ 


રામપ્રતાપ ૩સ્ટુ: ભરસ્તવનીં શોત્તન્‌ સ્વસોર્સમતિપ્રિયતાવશત્વાત્‌ । 

માર્મે તત્તાળ શનજેશ્વ વયસ્ચવર્યે: સાજ સુવ્સતિતરાં વિવશ સ૧મ૧ઃ ॥ ૪૨ 

શ્રજ્ધાહ્યસ્તુ તલના: સુજુતાસ્તિજસ્થાસ્તરધ્યેવ ર્વ્યિવપુરશુગવા પુર્સ્તાત્‌ । 

સિર્મત્ય તોપવનિજાં સંપરિ પ્રપણ મનનાત્રવૃક્ષતલમં જહ્શુડ સ્વવાલમ્‌ ॥ ૪૨ ॥ 

સંવીક્્ય તાઃ સુતપયોધરહેમજી મમા તર્ષાતુપેત્થ ગમૂછુઃ પુરુજમ્પમાત્રમ્‌ । 

ઝાવાય ત્તાટૂમનુરનભરેળ નાત સ્વં સ્વં સ્તન નૃપ ! મુહ તમપાયયંશ્ર ॥ ૪ર 
મુત્રજ્નેહમર તાસામાત્મન્યનુપમં ₹રિઝિ । રૃષ્ટ્વા તત્્રીતવે સ ઞાસીવ્જ્ાલ્શમૂતિધૂત્‌ ॥ ૪૪॥ 
પૌ સ્તનર્સં તાસાં પીચૂષમધુરં શિશુ: । ઇરરિમમાટૂ ણ્વાસ્તિ તાન્યત્રેત્યવિ્થ તા: ॥ ૪૫ ॥ 
ઝમૂવન્‌ પર્ણજામાસ્તાઃ સર્વા ગિ તલ નૃપ ! । જઃ પ્રેમવતાં સ્વસ્મિન્‌ હાસ્તિ ૧૯૫૪૫૫: ।0૬ 


લાલ ! એ પ્રમાણે બોલતાં બોલતાં માગમાં ચાલ્યાં જતાં હતાં.”“” મોટાભાઇ 
રામપ્રતાપજી પણ પોતાના નાનાભાઈ શ્રીહરિમાં અતિશય સ્નેહ હોવાથી અતિશય 
દુઃખી થઇ ગયા. શ્રીહરિના અત્યંત શોકમાં અને વિયોગમાં તે રુદન કરતા હતા, 
અને શરીરે કાંપતા હતા. તેમની બન્ને બાજુ ચાલતા સમાન વયના સખાઓ સાથે 
માર્ગમાં ધીરે ધીરે ચાલ્યા જતા હતા.** જ્યારે ધર્મદેવ આદિ શ્રીહરિને શોધવા 
ગામમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારે દિવ્ય શરીરે પતિ ધર્મદેવની સમીપે સદાય નિવાસ 
કરતી શ્રદ્ધા આદિક બાર પત્નીઓ પણ જલદીથી સર્વ કરતાં આગળ જઇ 
આંબાવાડીમાં આંબાનાં ભાંગેલાં વૃક્ષ નીચે બેઠેલા પોતાના પુત્ર શ્રીહરિને જોયા, હે 
રાજન્‌ ! પુત્રને જોતાં જ તેમના કનકકળશ જેવા સ્તનોમાંથી દૂધની ધારા વહેવા 
લાગી. તેથી અતિ હર્ષપૂર્વક શ્રીહરિની સમીપમાં જઇ ઠંડીથી અધિક કંપતા શ્રીહરિને 
તત્કાળ તેડીને અતિ સ્નેહપૂર્વક પોતાના ખોળામાં પધરાવ્યા અનેપ્રેમથી સ્તનપાન 
કરાવવા લાગી.?૨-૪૩ 

બાર માતાઓ માટે બાર સ્વરૂપે શ્રીહરિઃ- ભગવાન શ્રીહરિ 
પણ પોતાને વિષે બારે માતાઓનો અતિશય પ્રેમ જોઈ તેમને સેવાનો લાભ આપી 
રાજી કરવા તે જ ક્ષણે બાર સ્વરૂપે થયા, અને તેઓના ખોળામાં બેસી શ્રીહરિ 
તેઓના અમૃત કરતાં પણ અધિક મધુર સ્તનરસનું પાન કરવા લાગ્યા. તે સમયે 
બધી જ માતાઓ એમ જ માતતી હતી કે શ્રીહરિ મારા ખોળામાં જ બિરાજે છે, 
બીજાનાખોળામાં નથી.”**૫ બારે માતાઓ બાળકને સ્તનપાન કરાવી પૂર્ણકામ 
થઇ. કારણ કે ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણ પોતાની મૂર્તિને વિષે પ્રેમવાળા ભક્તજનો 


૨૭૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૬ 


ઝથાયયુઃ સાશ્રુનેત્રાસ્તત્ર તે ત્રમવાસિનઃ । વિત્તિન્વન્તઃ સુતાત્ત્રાપુર્થ્સ્છોવ્થાત્રુલ્તો ભૂશમ્‌ ॥ ૪૭ ॥ 
ગીવતઃ સ્વાત્મગાત્ખ્રાપ્ય પામ્યા આાયન્‌ મતાધયઃ જુત્ર ધર્મસુતોડ્સ્તીતિ તે તાન્‌ પપ્નસ્શત્મગાન્‌ ॥ ૪૮ 
તવ ત ઝત્ુરસ્મામિરિઈિ ટુમતલેડર્ભવ । ન્યસ્તો ધર્ષસ્ય એનાર્થ તત્ર ત્વઘ ત હ્શ્યતે ॥ ૪૨ ॥ 
તગ્રપાતોપમં વાવયં તસ્તિશમ્યાતિયુ રવિન? । છુર્વન્તો ભૂશમાત્ેશં વ્યસિન્વસ્તમિતસ્તતઃ ॥ ૫ના 
તવ શ્રદ્ધાહ્ય: જુષ્ળં વિન્યસ્થાધો છુમસ્થ તાડ । સ્થાને સ્વજરસમૂછિ ગનાટ્શ્યા: સમસત: । પ૨ 
માર્મયન્તી શિશું તત્ર માતુલી સુન્ટ્સે છેડ । ટ્હ્શ વાલ સદા નિર્ભય સ્વસ્થમાસ્થિતમ્‌ ॥ ૫૨ ॥ 
મયા તવ્યો મયા તવ્ય શિશુર્ત્યિસ્તભાષિળી । મીત્વા ત ટણ ભત્યે સા તત તસ્થે તલસ્તિજામ્‌ પરે 
પ્રાપ્યાત્મન છ્લાસિરુચ ભસ્છિઃ સુતપયોૉધરા । પાયયન્તી સ્તન મેને પુન્ગાતમિવાત્મગમ્‌ ॥ ૫૪ ॥ 


માટે કલ્પવૃક્ષ સમાન છે.““ હે રાજન્‌! ત્યારપછી રુદન કરતાં સર્વે ગ્રામવાસીજનો 
પોતાના પુત્રોને શોધતાં આંબાવાડીમાં આવ્યાં, ત્યારે મૂચ્છામાંથી જાગેલા અને 
ભગવાન શ્રીહરિ નહિ મળવાથી અત્યંત રુદન કરતા, પોતાના બાળકોને જીવિત 
પ્રાતત કરી થોડા ચિંતામુક્ત થયા ને પૂછવા લાગ્યાં કે ધર્મનંદન ક્યાં છે ?.9*4 
ત્યારે પોતાના પિતાઓના પૂછવાથી તે બાળકો કહેવા લાગ્યાં કે અમે ધર્મનંદનને 
રમાડવા માટે અહીં આંબાના વક્ષ નીચે બેસાડ્યા હતા, પણ અત્યારે ત્યાં દેખાતા 
નથી.“ હે રાજન્‌ ! બાળકોનું આવું વજપાત સમાન વચન સાંભળી સર્વેજનો 
અતિશય દુઃખી થયાં અને કરુણ આક્રંદ સાથે ઉચ્ચ સ્વરે રડવા લાગ્યાં તથા 
ચારેતરફ ધમંપુત્રને શોધવા લાગ્યાં.૫૦ 

હે રાજન્‌ ! તે સમયે ધર્મદેવની દિવ્યદેહધારી શ્રદ્ધા આદિક બાર પત્નીઓ 
વૃક્ષની નીચે પોતાના હાથે સરખી કરેલી ભૂમિ ઉપર પોતાના પુત્રને બેસાડી બીજા 
જનો પોતાને ન જોઈ શકે એ રીતે ત્યાંથી અદશ્ય થઈ ગઈ.૫* તે સમયે શ્રીહરિને 
શોધતાં શોધતાં સુંદરી મામી ત્યાં આવ્યાં ને અચાનક બાલમૂર્તિ શ્રીહરિ ઉપર 
તેમની દષ્ટિ પડી. અને શ્રીહરિને જાણે કાંઈ બન્યું જ ન હોય તેમ સ્વસ્થ બેઠેલા 
હતા તેમને જોઈને મામી “ઘનશ્યામ મને મળ્યા!'”' ઘનશ્યામ મને મળ્યા” એમ 
મોટેથી બૂમો પાડવા લાગ્યાં. ને બાળ શ્રીહરિને તેડી ભક્તિમાતાને આપ્યા. તે 
સમયે ભક્તિદેવીએ પણ ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કંઠનું મહામૂલું આભૂષણ 
સુંદરીમામીને ભેટ આપ્યું.પચ૨ પ્રાણ કરતાં અધિક પ્રિય પોતાના પુત્ર શ્રીહરિને 
પામી ભક્તિમાતાએ પોતાના હૃદય સરસાં ચાંપ્યા. મારા પુત્રને નવો જન્મ મળ્યો 
છે એમ માની ભક્તિદેવી શ્રીહરિને સ્તનપાન કરાવવા લાગ્યાં. ધર્મદેવ, 


અ. ૨૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૭૫ 


ધર્મો રમપ્રતાપશ્ જ્ાતયો મ્રામવાસિનઃ । ગક્ષતાવયવં પ્રાપ્ય જુમાર તેમિરે મુટ્મ્‌ ॥ ખણ ॥ 
તતોડસુરનુરં રુષ્ટ્વા પતિત તે સસમ્રમા: । પ્રસ? જે મતો છેષ વાતા ઝતુસ્તલા વતત: ॥ ૫૬ 
ઝસ્માસ્વિમીષયન્નેષ ઇન્તુજામો ઈર રષ । અગિષૃક્ષત્પ્રસાર્ય દવો વાછ્‌ વિજુતલોત્તનઃ ॥ ૫૭ ॥ 
ઝેન રૂછમાત્રોડલો તીલજળ્ઝેન તત્કષળમ્‌ । રતસ્તતો બ્રમત્ેવ મમાર તત્ર સંશય? ॥ ધ૮ ॥ 
શ્રુત્વા તછ્ાલવત્તનં વિસ્તિતાઃ સભયાશ્ચ તે । ઝતતુવિછિયા મૃત? પાપ્મા સ્વસ્થ વૈ પાપજર્મળા ॥ ૫૨ ॥ 
તોડ તિદ્ણા: સર્વેડષિ પ્રામમીયુનિશાજરે 1 ૩હિતે મછ્લશ્ચર્યમાપત્તા ધરળીપત્તે ! । ૬૦ ॥ 
ભિધર્મો તુ તસ્છુત્વા વાતવાવયં સ્તતેતસિ । જુષ્ળં સસ્મરતુસ્તાવગ્સાનમાસીત્તટ્સ્છિયા ॥ ૬૨ ॥ 
મૃતોડસૌ પુરુષો નૂનં જાલીલ્તામિધોનુસ$ 1 ગસુરાળાં વેન પુરા વયં મુછુક્પટુતાઃ ॥ ૧ર ॥ 

તાલોડષિ નેવ સુ માયિજવિષહોડસો નારાયળઃ સ્વયમૂષિધુતમર્ત્યનાન્ય: । 

ગૃન્નાવને વર છ્ષ દિ નૌ સ્વવેયં ગાતો વર સજયન્મુવિ તૌ સિજેતે ॥૧ર॥ 


રામપ્રતાપભાઈ અન્ય સંબંધીજનો તથા અન્ય સવે ગ્રામવાસીજનો શરીરે કોઇ 
પણ જાતની ઇજા નહિ પામેલા શ્રીહરિને પામી તેઓને બહ્‌ જ આનંદ થયો.'”પપ 

ત્યારપછી સો પાછાં વળતાં હતાં ત્યાં નીચે પડેલા મરેલા અસુરગુરુ 
કાલિદત્તને જોયો. અને સૌ ભયભીત થયાં ને બાળકોને પૂછવા લાગ્યાં કે આ મરેલો 
કોણ છે ? ત્યારે બાળકોએ કહ્યું કે, આ અમને ધમકાવીને અને આંખના ડોળા 
કાઢીને ડરાવતો હતો, વિકૃત આંખોવાળો આ અસુર લાંબા હાથ કરી શ્રીહરિને 
ક્રોધથી મારવા ઈચ્છતો હતો.*“૫? તેવામાં આ ધર્મનંદન નીલકંઠ તેના પર માત્ર 
કરડી દષ્ટિ કરી તેથી આમતેમ ભમતો વૃક્ષો સાથે અથડાતો અથડાતો અસુર મૃત્યુ 
પામ્યો છે. તેમાં કોઈ જાતનો સંશય નથી.પ“ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! બાળકોનાં વચન સાંભળી વિસ્મય પામેલા 
ધર્મદેવ આદિકના શ્વાસ અધર થઈ ગયા ને પછી કહેવા લાગ્યા કે, આ પાપી 
પોતાને પાપે મરાયો એ બહુજ સારું થયું, હે ધરણીપતિ ! ધર્મદેવ આદિ સર્વે 
ગ્રામજનો આ જોઈ ખૂબજ પ્રસજ્ઞ થયાં ને મહા આશ્ચયને પામ્યાં, પછી તે સમયે 
ચંદ્રોદય થતાં સો ગામમાં પાછાં આવ્યાં.૫૯-૬૦ 

ત્યારપછી ધર્મ અને ભક્તિ બાળકોનાં વચનને યાદ કરી પોતાના મનમાં 
પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરવા લાગ્યાં. તે જ સમયે શ્રીહરિની 
ઇચ્છાથી તેમને જ્ઞાન થયું કે, આ મૃત્યુ પામ્યો તે પુરુષ અસુરોનો ગુરુ કાલિદત્ત 
છે, પૂર્વેઆ અસુરે આપણને વારંવાર ખૂબજ પીડા આપી હતી.**-૬૨ આપણો આ 


૨૭૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૬ 


ઝસુરાળાં વધોડ્નેન રિપૂળાં તૌ ુરાત્મનામ્‌ । આવયો રક્ષળ ચેતિ પ્રતિત પ્રસીટ્તા ॥ ૬૪1 
ઝતોડનેનેવ નિહ્તો માચિવ્તેડ્યુરસડસો । અન્યથા શવનુયાત્વમે વા ઇત્તુમેને મહાવલમ્‌ ॥ ૧ણ ॥ 
વતેનાસ્થેવ સર્વેડષિ વસ્ત સસ્તિ જનવાઃ । મૃત્યુનાસ્યેવ સર્વેષાં તેષાં મૃત્યુરમૂત્વિત ॥ ૬૬ ॥ 
હ્‌ષોડસુરાળાં મૂતં વૈ સરવેષામપિ મૂતલે | મૂલે છિત્ેડથ શાળાનાં પૂથન્નાશો ન વિદ્યતે ॥ ૬૭ ॥ 
ઝહો ભમવતાડનેન વિશસ્રેળાપિ ધીમતા । વાળ્ય ણવ સતઃ સો રૈત્યેશોડમે તુ [ પુનઃ ॥ ૬૮ ॥ 
ઝાવયૉ: પોષળં મૂમાવેષ છ્વ વરિષ્યત્તિ । ગાતો જિ સિર્મયાવાવામસ્મહીયાશ્ સર્વશ: । ૬૨ ॥ 


5 વર્ળ્ય ભરુવાત્લલ્યં જુખ્નસ્યાસ્ય હ્યાનિધે: । ફત્યુત્યુજર્લસિસુય તસ્થતુનિર્વૃતો ભૂશમ્‌ 1૭૦ 
પુત્રપણ કોઈ સામાન્ય બાળક જેવો બાળક નથી , પણ મનુષ્ય નાટયને કરનારા 
સાક્ષાત્‌ સ્વયં નારાયણત્ર્ધષિ છે. અને વૃંદાવનમાં આપણને તમારો પુત્ર થઈશ 
એવું વરદાન આપનારા સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતાનું વચન સત્ય કરવા આ 
પૃથ્વી પર આપણા ભવનમાં મનુષ્યરૂપે પ્રગટ થયા છે.“* વૃંદાવનમાં આપણા 
ઉપર પ્રસજ્ઞ થયેલા આ પરમાત્માએજ આપણી આગળ અસુર એવા આપણા 
શત્રુઓનો વિનાશ કરવાની અને આપણું રક્ષણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી.“ તે 
કારણેજ આપણાં ઘેર પુત્રરૂપે પ્રગટ થઈ માયાવી એવા અસુરરાજ આ કાલિદત્તનો 
વિનાશ કર્યો છે. નહીં તો આવા મહાબળવાન અસુરનો નાશ કરવા કોણ સમર્થ 
થાય ? કોઈ જ ન થાય.“ આ બળવાન કાલિદત્ત અસુરના બળથી જ અન્ય સર્વે 
અસુરો બળવાન થયા હતા. તે હવે જ્યારે આનું મૃત્યુ થયું છે તેથી સવે અસુરોનાં 
મોત થઈ ગયાં, એમ નિશ્ચે જાણો, કારણ કે આ પૃથ્વી પર કાલિદત્ત સર્વે અસુરોનું 
મૂળ હતો. મૂળનો વિનાશ થતાં શાખાઓનો વિનાશ આપોઆપ થઈ જાય છે.૬* 
(9 અરે !!! આશ્ચર્યની વાત એ છે કે શસ્ત્ર ધારણ કર્યા વિના પણ આપણા આ 
બુદ્ધિમાન પુત્રરૂપે પરમાત્માએ જ બાલ્ય-અવસ્થામાં જ દેત્યરાજ કાલિદત્તનો 
વિનાશ કર્યો છે. તો આગળ જતાં આ બાળક શું નહિ કરે ? આ હરિકૃષ્ણ આ 
પૃથ્વી પર આપણું પોષણ કરશે. હવે આપણે આપણા સંબંધીજનો અને ભક્તો 
સૌ નિર્ભય થયાં છીએ. આ દયાના સાગર આપણા પુત્રરૂપે પ્રગટ થયેલા 
પરમાત્માની ભક્તવત્સલતાનું વર્ણન આપણે કેમ કરી શકીએ ? નજ કરી શકીએ, 
હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહી અત્યંત ઉત્સુક હૃદયવાળાં માતા-પિતાઓ પોતાના 
બાળકરૂપ ભગવાનને દેઢ આલિંગન આપી અતિશય સુખના સાગરમાં ડૂબી 
ગયાં.૬૮-9૦ 


અ. ૨૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૭૭ 


તતો ઇસિનિગસાનં તયોરપાદરત્યુન: | આાસીસથાપુરા ધર્મ: સમાર્ય: પુત્રધીરદસૈ ॥ ૭૨ ॥ 
મદોત્પાતિડપિ વાલસ્ય ખીવનં ત્ત રિપુક્ષયમ્‌ । મેને જુષ્ખપ્રસાવં તં ગુસહેવજુપા ત્ર સ: ॥ ૭ર ॥ 
સ્યતીતાયાં નિશ પ્રાતર્ધ્મો ધર્મવિયાં વર$ । વિષ્તોપશમનં છોમં જાર્યામાસ વાછવૈ: ॥ ૭ર ॥ 
પાશ જાસ્યામાસ શ્રીનારયળવર્મળ: । ત્રાજ્ાળાન્મોગયામાસ વ્લૈ ધેન્‌શ વમસનમ્‌ ॥ ૭૪ ॥ 
પૂગનં વત્તિલનં તત જુ તતેવસ્ય સ દગ: | માસ્તેઃ જાર્થામાસ વિધિસેવેરિજે દિ: ॥ ૭૫ ॥ 
વન્ત્નં જાર્યામાસ નસિગપુત્રેળ તસ્ય ત્ત । ત્રાછણળાનાં ત્ત સર્વેષામાશિષસ્તે «હુ: શુભા? ॥ ૭૬ ॥ 

રમળીયતર$ સ્વમાવતઃ ગુતસસ્જારવિધિસ્તુ સોડર્ભજ: । 

વિવમાવિવ તીત ઝાગિતો મખળિસ્તેગિત ગાજસેદ્ધવ: ॥ ૭૭ ॥ 

"ઇતસ્તર્ત્રિ ભવભીત્િદ્તુરેર્તા₹ જથિત્ત મયા તે । 

ચ$ વર્તનેદ; શ્રળુયાસ્વ રાગત્ન રુર્લમા તસ્ય સભુસ્છિમુસછિ ॥ ૭૮ ॥ 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના 
દિવ્ય જ્ઞાનની પોતાનાં માતા-પિતા ધર્મ-ભક્તિને વિસ્મૃતિ કરાવી તેથી ભક્તિદેવી 
અને ધમંદેવ પૂર્વની માફક જ ભગવાન શ્રીહરિમાં પુત્રપણાની ભાવના કરવા 
લાગ્યા. તથા મહા ઉત્પાત વચ્ચે પોતાના પુત્ર શ્રીહરિના પ્રાણ બચ્યા ને મારવા 
આવેલ શત્રુનો નાશ થયો તેમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો અનુગ્રહ 
અને કુળદેવ હનુમાનજીની કૃપાનું કારણ માનવા લાગ્યાં.?' ધર્મ જાણનારાઓમાં 
શ્રેષ્ઠ ધર્મદેવ રાત્રી વ્યતીત થતાં પ્રાતઃકાળે બ્રાહ્મણોને બોલાવી વિઘ્નોને શાંત કરવા 
માટે હોમપૂર્વક શાંતિકર્મ કરાવ્યું, અને નારાયણકવચના પાઠ કરાવ્યા. ત્યારપછી 
બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી, દૂઝણી ગાયો અને સુવણનાં દાન કર્યા. તથા હનુમાનજીના 
પૂજનનો વિધિ જાણનારા ભૂદેવો પાસે પોતાના કુળદેવ હનુમાનજીનું પૂજન કરાવ્યું. 
અને ચણા, વટાણા, અડદ, વડાં આદિનું બલિદાન કરાવ્યું.***૫ ત્યારપછી ધર્મદેવે 
પોતાનાપુત્ર શ્રીહરિને હનુમાનજી તથા બ્રાહ્મણોના ચરણમાં વંદન કરાવ્યુલ. અને 
તે બ્રાહ્મણોએ દીર્ઘ આયુષ્યના ખૂબ રૂડાં આશીવાદ આપ્યા.** 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !સ્વાભાવિક રીતે શ્રીહરિની આકૃતિ અતિશય 
રમણીય તો હતી જ પણ ચૌલ કર્મ સંસ્કાર કરાવ્યા પછી જાણે શાણે ચડાવેલા 
નીલમણિની જેમ વિશેષ શોભવા લાગ્યા.** હે રાજન્‌ ! ભવભયને હરનારું 
શ્રીહરિનુંઆ મહાન ઉદાર ચરિત્ર મે તમને સંભળાવ્યુ. જે કોઈ પુરુષ આ ચરિત્રનું 
કીર્તન કરશે, અને મુમુક્ષુજનોને સંભળાવશે તથા જે સાંભળશે તે બશઞે પ્રકારના 


૨૭૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૭ 


// ટજ %7₹7ત7/રુઝ7%7 7777૪777?» 5727 ૪%7%જ ર? 
₹777₹₹જ7ર૪%7%7%2 જ7₹77%₹7'77% ૧/2૧20557%: //ર૬// 


સક્ષવિશોડથ્યાયઃ 
સુત્રત ડવા - 

દરિપ્રસાલે વિષ્રષિ: સ્વપ્ામેડ્સુરસમ્મવમ્‌ । ૩પદ્રવં મુછટ્ષ્યા સ્થાતુમેસ્છ તત્ર તુ ॥ ૨ ॥ 
પુળ્યક્ષેત્રાવાસરિર્ધનધાન્યસમૃત્ટ્રિમાન્‌ । સસ વિદાય તં પ્રામમયોધ્યાં મત્તુમેઇત ॥ ર ॥ 
મછોપસ્જરમાધાય શજ્ટારિષું સપ્રિયડ | પુત્રારિમિડ સદ થયો સાજેતનમરી તપ ! ॥ રૂ ॥ 
સગ્યેષ્તનયૉ ધર્ષ છક શજ્ટ્માસુસત્‌ | ઇરિમિત્લટ્ૂમાધાય ભસિરિજ તત સસ્ુષા ॥ ૪ ॥ 
મુમુક્ષુઓ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને નિશ્ચે પામશે.*“ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટેક૪૭/ 
*7%ત 22//2/%૬%ન ન/ઝે 5%₹//%*/ 5/%% 55-2૯/*/ 57૯/રેન/ 
2507જ 2/25/2%/ અટ? 5//ઉ૮ે 6ત્/% કટલ */૩/ન/ 65/%૮૦*/ 
૭//જ5૮ન/ %2૪/જું /%ર%૯૪ કયું છે ન/% ૭૮2/% ૪ડ્ય/જ ઝૂ 
૭2?. --રદુ-- 


ઘર્મ પરિવારનું પુષ્યક્ષેત્રમાં સનિવાસાયે છપેયાથી 
અયોદ્યાપુર ગમન. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ હરિપ્રસાદજી વિપ્ર પોતાને 
ગામ છપૈયાપુરમાં અસુરોના ઉપદ્રવો વારંવાર થતા હતા તે જોઇને ત્યાં બહુ રહેવાને 
ઇચ્છતા ન હતા. તેથી પોતે ધન-ધાન્ય આદિક સંપત્તિથી સમૃદ્ધિમાન હોવા છતાં 
પુણ્યક્ષેત્ર એવા અયોધ્યાપુરીમાં નિવાસ કરવાની વિશેષ રુચિ રાખી. તેથી 
છપૈયાપુરીનો તત્કાળ ત્યાગ કરી અયોધ્યા જવાની તૈયારી કરી.** હે નૃપ! ઘરની 
સર્વેસામગ્રી ગાડાંઓમાં ભરી પ્રિય પત્ની ભક્તિદેવી તેમજ પુત્ર રામપ્રતાપ આદિ 
પરિવારની સાથે ધર્મદેવ અયોધ્યાનગરી તરફ જવા નીકળ્યા.” હે રાજન્‌ ! તે 
સમયે ધર્મદેવ મોટાપુત્ર રામપ્રતાપજીની સાથે એક ગાડાં ઉપર બેઠા, અને બીજા 


અ. ૨૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૭૯ 


શ્રૃળ્વન્‌ સુતસ્ય જલજાજસિજામુવરં પશ્યશ્ર તજ્લનપટુગનિ મુછુઃ સઃ । 
ધર્મોડતિર્ષનિભૃતો ન વિવેટ્‌ માર્ય ત્રાન્તં ત માર્મગનમસ્ય તથેવ પત્રી ॥ છ્‌ 
ગણશ્રતુ્ટશમુદ્ત ૩વાર્બુદ્રિસ્તીર મનોદરમવાપ વૃષડ સર્વાઃ । 

સાજં સુદ્દ્દિસ્વતોજ્યતિ સમ સાક્ષાત્‌ તામમ્વુરશિપર્મપ્રિયયોષિત ત્ત ॥ ૬ 
સ્રાનેન યસ્ચાહ્‌શિમાત્રતોડપિ યાતિ ક્ષય પાપમળોડપષિ પુસામ્‌ । 

સા સમવાઃ જે સ્યત્તિપૂલતોયા નામ્નાપ્યથાનામત્તિમીત્તિલત્રી । ૭ 
પ્ામોપમામિશ્ર પુસોપમામિથાતસમિવિતતાન્તસસમિ: । 

યા શોમમાના ત્ત તર્ટ્ગાલૈ: શજ્તાયમાનૈબદુમિ: સમન્તાત્‌ ॥ ૮ 
સા પૂતિતા ત્તન્ટ્નપુષ્વધ્ૂષર્ટપાવસી મિશ્ર છત નૌર્ષેડ । 
ત્રબૌડત્િમિવ્રાતતિસર્ષળેન શૌમામુષેતા જતિવ્ળનીયામ્‌ ॥ ૨ 


ગાડાંમાં પુત્રવધુ સુવાસિનીની સાથે ભક્તિદેવી પોતાના લાડલા પુત્ર શ્રીહરિને 
ખોળામાં લઇને બેઠાં.*પછી માર્ગમાં શ્રીહરિની ઉદાર કાલીકાલી મધુરવાણીને 
સાંભળતાં સાંભળતાં અને તેમના મનોહર મુખકમળની શોભાને વારંવાર જોતાં 
મહાઆનંદના સાગરમાં નિમગ્ન થયેલાં તેમને કેટલો માર્ગ કપાયો તથા સામે 
કોણ મનુષ્યો મળ્યાં વગેરેનો કોઈ ખ્યાલ રહ્યો નહિ.પ 

હે રાજન્‌ ! ઉદાર બુદ્ધિવાળા ધર્મદેવ પોતાના પરિવારજનોની સાથે 
દિવસના ચૌદમા મુહૂર્તમાં સાયંકાળે સરયુગંગાના મનોહર તીરે પહોચ્યા, સમુદ્રની 
પરમપ્રિયા પત્નીસ્વરૂપા સરયુગંગાનાં દર્શન કરવા લાગ્યાં ને મહિમા વિચારવા 
લાગ્યાં કે, આ સરયુગંગામાં કોઈ સ્નાન કરે કે માત્ર તેનું દર્શન કરે, તેટલા માત્રથી 
મનુષ્યોનાં સર્વેપાપના પુંજો નાશ પામે છે. કારણ કે, દશરથપુત્ર સાક્ષાત્‌ ભગવાન 
શ્રીરામચંદ્રજીની જળક્રીડાથી આ સરયુગંગાનું જળ, અત્યંત પવિત્ર થયેલું છે. 
અને વળી આ નદી “સરયુ' એવા નામનું ઉચ્ચારણ કરવા માત્રથી સર્વ પાપને 
ભય ઉપજાવે છે.૬? 

વળી આ સરયુગંગા કેવી શોભી રહી છે ? વિશાળ જળપ્રવાહમાં મોટાં 
મોટાં ગામ અને નગરની ઉપમા આપી શકાય તેવી મહાનોકાઓથી તે બહુજ 
શોભે છે. તેમજ ચારે તરફ મધુર શબ્દોનો ધ્વનિ કરતા જળતરંગોથી પણ તે 
આતિશય શોભે છે. જનસમૂહે ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ અને ફળથી પૂજા કરી 
હોવાથી જળમાં તરતાં ફુલ દીવાથી તે અતિશય શોભે છે. જળની અંદર રહેલાં 


૨૮૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૭ 


સા માનસાખ્યાત્લરસ: પ્રનાતા સન્નાર્તા માનસવારસિંમિશ્ર । 
તટ્ટ્માતિપ્રતિનિમ્બટ્શ્યા સેવ્યા સિગસ્વાન્તનિશુદ્ધિજામૈડ 1 ૨૦ 
તરસમથાસ્સ્ મદાનર્લી તા સદાત્મપોખ્યેયુખ ઝત્તતાર । 
૩પસ્જર તૌસતિર્તિ ત્ત સર્બ સમ્માવયામાસ પુનઃ પ્રતીરે ॥ ૨૨ 
પુસમયોધ્યા સમવાષપ્ય તત્ર ઈરિપ્રિસાર$ પ્રસસાટ્‌ ચિત્તે । 
તાવત્પ્રતીસ્ીનમિરિં સ્તિશો અનામ સનસાસ્નાસુવર્ત; ॥ શર 
સદસ્શોણીપતતીસ્તલાનીં સૌધેષુ તીરે ત્ર અના: સરથ્માડ । 
ત્તરજુશ્ર યાસા પ્રત્તિનિમ્બવૂન્રૈ; સર્વા નહી છીપમથીવ સેને ॥ શરૂ 
તત્ર દિંગાન્‌ જીર્વત ણ્વ સન્ધ્યાં રૃષ્ટ્વા વિધાય સપન સ્વયં ત્ત 
પિતૃપ્રસૂપાસનમાત્તત્તાર પ્રત્યમુન્ર: જર્મીતિધિપ્રવીળ: ।। ૨૪ 


માછલાં વગેરે જળચર પ્રાણીઓની જળક્રીડાથી પણ સરયુગંગા અતિશય શોભે 
છે. આ રીતે સર્વે શોભા સંપજન્ઞ સરયૂગંગાના ગુણોનું વર્ણન કવિજનો પણ ગાય 
છે.“૬ આ સરયુગંગા કેટલી મહાન છે ? તેનું ઉદગમસ્થાન હિમાલયનું માનસરોવર 
છે. માનસરોવર નિવાસી હંસો ત્યાં મધુર શબ્દો કરી તેની શોભા વધારી રહ્યા છે. 
કિનારા ઉપર ઉગેલાં વૃક્ષોની પંક્તિઓ જળમાં પ્રતિબિંબિત થતાં સરયુગંગા અતિ 
મનોહર લાગે છે. મનની વિશુદ્ધિ ઈચ્છતા જનો આ સરયુગંગાનું સેવન કરે છે. હે 
રાજન્‌ !આપ્રમાણે ધર્મદેવે સરયુગંગાનુંઅવલોકન કરતાં કરતાં મહિમા વિચાર્યો. 
અને ત્યારપછી પોતાના પોપષ્ય વર્ગની સાથે નાવમાં બેસી મહાનદી એવી સરયુના 
સામે કિનારે ઉતર્યા, તથા નૌકામાં મૂકેલી પોતાની સમગ્ર ઘરવખરી ઉતારી 
લીધી.૧૦૧૧ 

મુક્તિપ્રદ અયોધ્યાનગરીનું વર્ણનઃ- હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે 
ધર્મદેવ અયોધ્યાપુરીમાં પધારી મનમાં બહુ પ્રસજ્ઞ થયા છે. તેવામાં સૂર્યનારાયણ 
લાલરંગની કાંતિ ધરીને પશ્ચિમદિશામાં અસ્ત પામ્યા છે.* તે સમયે સર્વેજનોએ 
સરયુગંગાના કિનારે રહેલા મહેલોમાં અને આવાસોમાં હજારો દીપમાળાઓ 
પ્રગટાવી છે. તેનાં પ્રતિબિબો પાણીમાં પડવાથી સરયુગંગા દીપમય બની અત્યંત 
શોભી ઉઠી છે.૫* તેમ જ તે સમયે સરયુગંગાને તીરે સંધ્યાવંદનાદિ ક્રિયાને કરતા 
બ્રાહ્મણોને જોઇ ધર્મદેવે પણ સ્નાન કર્યું તથા ક્રિયાવિધિમાં નિપુણ હોવાથી પૂર્વમુખે 
બેસી સાયંસંધ્યાની ઉપાસના કરી. આ પ્રમાણે સરયુગંગાના સ્વર્ગદ્રાર નામના 


અ. ૨૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૮૧ 


સ્વર્મદ્વાસામિધે તત્ર ગુતસન્ધ્યાવિધિદ્દિગ: | તીર્થે તતો તક્મળસ્ય રશન જુતવાન્મુણ ॥ ૨૫ ॥ 
તુતસીપુષ્વવૃક્ષાટ્શોમિતાત્તીર્થતસ્તતઃ । પ્રવિવેશ પુરી રયાં થામાઇુર્ુસિવાં બુધાઃ ॥ ૨૬ ॥ 
સોગનાનિ રશ દવે તત યાડડ્યતા સરયૂમનું । વિસ્તી્ળા ત્રીખિ ત્ત પ્રોસ્છા મતુના સિમિતા સ્વયમ્‌ ॥ ૨૪ 
રૃક્વાજુવશ્યભૂપાનાં રાગધાનીતિ યોહિતા | થત્ર સાક્ષાદ્વાયુહેવો રમનામાગનિ સ્વયમ્‌ ॥ ૨૮ ॥ 
પતપુષ્પભરાનત્રનાનાટૂમલતાિમિ: 1 શોભમાનૈર્ચટુવિધેસ્યાનૈડ પર્તો વૃતા ॥ ૨૨ 
ર્થ્યામણાધ્લાપળતત્વસાખિ યસ્ચાં વિભસ્છાનિ ત્ત માગિતાસિ । 
ભવત્તિ સિત્યં વ સુપૂગિતાનિ દ્વારખિ ર્ધ્યક્ષતુજુ છુમાથેઃ ॥ ર૦ ॥ 
સૌળે[વશાલેરથ સાલમૌમેઃ જેતાસપૂભૃસ્છિન્સેપમેથૈ: । 
પાર્ત્છસ્થિતૈઃ સુશ્રતસ્સ્તેજેવિરાગમાના ત્ત મરા સ્િમિર્યા ॥ ર૨ ॥ 


ખનાશ્ચરતુર્વર્નમવાસ્તુ થસ્થાં વસન્ત્યસટ્ીળનુહાનયશ્ચ । 
સ્વં સ્વં તત ધર્મ પરિપાતયત્તો ધર્માવતારસ્ય ઈરે$ પ્રતાપાતૂ ॥ રર ॥ 


તીર્થમાં સ્નાન કરી સંધ્યાવંદન કરી ધર્મદેવે ત્યાં લક્ષ્મણજીના મંદિરમાં અતિ હર્ષથી 
દર્શન ક્યાં.૧*૫ સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી તુલસી તથા પુષપ્પનાં 
વૃક્ષો અને ફળનાં અનેક વૃક્ષોથી શોભી રહેલાં તે સ્વર્ગદ્રાર તીથમાંથી ધર્મદેવ 
આદિ પરિવારે અયોધ્યાનગરીમાં પ્રવેશ કર્યો, જે નગરીને વ્યાસમુનિ, વાલ્મીકી 
આદિ શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ મુક્તિ આપનાર નગરી કહી છે.'૬ આ નગરીનું નિર્માણ 
સ્વયં વેવસ્વત મનુએ કર્યું છે. અને આ નગરી સરયુગંગાના કિનારે કિનારે બાર 
યોજન લાંબી અને ત્રણ યોજન વિસ્તારવાળી છે, વળી આ નગરી ઇક્ષ્વાકુવંશમાં 
ઉત્પશ્ઞ થયેલી સૂર્યવંશી રાજાઓની રાજધાની તરીકે ઓળખાય છે. જે નગરીમાં 
સ્વયં ભગવાન સાક્ષાત્‌ શ્રીરામચંદ્રજી પ્રગટ થયા હતા.૫*૧% 

આ નગરી ફળ અને પુષ્પોના ભારથી નમી ગયેલાં અનેક વૃક્ષો અને 
લતાઓથી તથા વાવ, કૂવાઓ અને શોભાયમાન બહુ પ્રકારની પુષ્પવાટિકાઓથી 
ચારે તરફ શોભી રહી છે. જે નગરીમાં નાના માર્ગો અને મોટા રાજમાર્ગો તથા 
દુકાનોની પંક્તિઓ તથા ચોક અને આંગણાંઓ સકાઈ કરી સ્વચ્છ કરેલાં છે, જે 
નગરીનાં ઘરનાં દ્વારોનું દહીં, ચોખા, કુંકુમ આદિ અનેક શુભ દ્રવ્યોથી નિત્ય પૂજન 
થાય છે.૫“૨૦ અને વળી કેલાશ પર્વતના શિખરોની ઉપમા આપવા લાયક એવા 
વિશાળ અને ઊંચા સાત સાત માળના મહેલો પંક્તિબદ્ધ શોભી રહ્યા છે, તે મહેલો 
શ્વેતવર્ણના છે. તથા આ નગરીમાં સન્યાસીઓના તથા વેરાગીઓના મઠ અને 


ડે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૭ 


સા વરના ધનભિશ્રતુવિધાનાં તત વિમૂષિતાનામ્‌ । 

સુસક્ષળેલાતગઞવૌસ્તુસ્ટુયુષૈશ્ર મસૈરિત મટ્નાર્મે: 1 રર્‌॥ 

શુશ્રાવ તસ્યાં પ્રતિરમમસ્ર્રિ ધજ્ાન્તનીરાગનપસમીત્તિવાઃ । 

વીળામ્‌વ્જ્નામ્યુગતાલજ્ઞનજસતૂર્યાનજાનાં સિનલશ્ર સૉડ્નષ ! ॥ ર૪ ॥ 

હપાવલીબ્રાગિતપસ્તિસસ્થવિસ્તત્રપળ્યાપળર્વીથિજ1: સઃ । 

પોસશ્ર રેવાસિવ રાગમાનાન્‌ પશ્યન્તીયાય પુર સપોષ્વ$ ॥ રણ ॥ 
રામઘાટ્સ્ય નિજ્ટે વરધ્ટ્ામધ તતઃ | તત્છાળ્ાનમર પ્રાપ ત્તાતુર્વત્યગનાશ્રિતમ્‌ ॥ ૨૬ 
ત્રેતામ્નિપ્રાશ્યમાનાનાં દવષામત્તિસૌરમમ્‌ । ગિન્રંસ્તત્રાજ્સેદ્દાસ સિગપ્રાત્રીનજેતને 1 ર૭ 
ત્રિજાલ સરયૃસ્ઞાનં સન્ધ્યાલીનિ ત્ત સિત્યહ । જુ્વન્જરમાળિ સિત્યાનિ જુષ્ળે ભસ્છિ સમાત્તરત્‌ ॥ ર૮ 


મંદિરો પણ આવેલાં છે.“ તેમજ આ નગરીમાં બ્રાહ્મણઆદિ ચારે વર્ણના મનુષ્યો 
પોતપોતાની જાતિના છૂટા છૂટા વિસ્તારમાં આવેલા ભવનોમાં રહે ત. અને ધર્મનંદન 
શ્રીહરિના પ્રતાપથી પોતપોતાના વર્ણાશ્રમને યોગ્ય ધમંનું સુચારુ પાલન પણ કરે 
છે.૨ અને વળી ઝૂલોથી શણગારેલા ભદ્ર, મંદ, મૃગ અને મિશ્ર આ ચાર પ્રકારના 
હાથીઓ તથા સુલક્ષણા અને પવનની સમાન વેગવાળા અશ્ચો તથા ભદ્રજાતિના 
હાથી જેવા મદોન્મત્ત આંખલાઓથી આ નગરી અત્યંત ભરચક છે.૨ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે નિષ્પાપ રાજન્‌ ! આવી આ શોભાયમાન અયોધ્યા 
નગરીમાં સંધ્યા સમયે પ્રત્યેક રામજી મંદિરમાં થતી આરતી પદ્યગાન, વીણા, 
મૃદંગ, શંખ, કાંસા, કરતાલ, ઝાલર, તુરઈ, નગારાં આદિ અનેક વાજિત્રોના 
મધુર નાદને સાંભળતા સાંભળતા તેમજ પ્રગટેલા અનેક દીવડાઓની પંક્તિઓથી 
શોભતી તથા અનેક પ્રકારની દુકાનોની પંક્તિઓથી શોભતી શેરીઓની શોભાને 
નિહાળતા, તથા દેવ સમાન જણાતા ત્યાંના મનુષ્યોને જોતા જોતા પરિવારે સહિત 
ધર્મદેવ આખી અયોધ્યાનગરીને પાર કરી રામઘાટની સમીપે રહેલા બરહટ્ટા 
નામના શાખાનગરમાં પધાર્યા, અહિં પણ ચારે વર્ણના મનુષ્યો રહે છે.૨:૨૬ 

હે રાજન્‌ ! અહી ત્રેતાગ્નિમાં હોમ કરેલા હવિષ્યાજ્ઞની સૌરભને સુંઘતા 
પરિવારે સહિત ધમંદેવે તે બરહટ્ટા શાખાનગરમાં રહેલા પોતાના પ્રાચીન ઘરમાં 
નિવાસ કર્યો. અહીં ધમદેવ નિરંતર સરયુગંગામાં ત્રિકાલ સ્નાન સંધ્યાવંદન વગેરે 
નિત્યકર્મ કરતા હતા અને ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની નવધા ભક્તિ પણ કરતા 
હતા.૨૦9૨૮ 


અ. ૨૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૮૩ 


'જિયમાળાં જષળમસિ પિત્રા જુખોડર્ભજોડ પિ તામ્‌ | ર્ષ્ટ્વા તથા સ્વયમષિ જરોતિ સ્માર્ભલીલયા ॥૨ર૨ 
સ વાલ: શેશવેડપ્યાસીત્લાધુશીલમુળાન્વિત: । જુખ્ાર્તાર્િિસ્ત્યસ્રમામ્યત્રડાપસ્ત્છિટ્ ॥ ર૦ 
સ્તાતું સ તૂષસિ પ્રાયત્યરયૂં ગનનીમનું । પ્રત્યઇ શીતજાલેડષિ જર્મતવ્રાહ્નનો યથા ॥ રૂશ। 
મરમેત્યાર્તયામાસ જુ ષ્ળં વાતપરિત્છિલે; । તણછ'નમાનસતયાભોગ્યાટિ છ્મપિ નાસ્મસત્‌ ॥ રર 
પિત્રા ગનન્યાપ્યાટૂતઃ સવયોમિશ્રવાળજેડ 1 જુષ્ળધ્યાનપર હ્મપિ સુત્તિર ત શળોતિ તત્‌ ॥ રર 
સાલ્યે વિષ્ળુજથાવો તિશ્રવળોત્યુજ ગાસ સ: | રમાયળ તુ વછુશો ભશ્રખોત્તત્ર તત્ર ત ॥ રૂ૦ 
પ્રાયશો ₹મભસત્છાનાં સમામમવશાત્તુ સ$ । પ્રાપ શ્રીગાનજોનાથે ભિ ભરુગનપ્રિયે ॥ રૂ૫ 

સ્થુમામ્યવિારબી: સ ભમવાનવ્રં ખને? પસં । 

પ્રાતઃ સ્વીવુતશુદ્ધયાધુસસળસ્તાં સ્થાપયન્મૂતલે ।। 

નાહેયામ્મસિ નિત્યમાપ્તવવિધિ પ્રાતવિધાયાવ્રત્‌ । 

સાજેતા સ્વિસ હેવતા તમયિતું થાતિ સ્મ તત્તર્મુદાન્‌ ॥ ર૬ ॥ 


પિતાનું અનુકરણ કરતા શ્રીહરિ :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ 
! બાળચેષ્ટા કરતા શ્રીહરિ પણ પિતા ધમદેવને ભક્તિ કરતા જોઈ સ્વયં ભગવાન 
હોવા છતાં પિતાનું અનુકરણ કરતા હતા.“ શ્રીહરિ બાલ્યાવસ્થામાં રહેવા છતાં 
સાધુપુરુષોને શોભે તેવા નિમત્સરાદિ તથા દયા આદિ ગુણોથી યુક્ત થઈ 
ભગવાનની પૂજા કરવી આદિ શુભ ક્રિયામાં પ્રીતિ રાખતા, પરંતુ લૌકિક 
રમકડાંઓની સાથે રમવાની તેમને ક્યારેય રુચિ થતી નહિ.” શિયાળાની ત્છતુ 
હોવા છતાં પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળે કર્મઠ પીઢ બ્રાહ્મણની જેમ ભક્તિમાતાની સાથે 
સરયુગંગામાં સ્નાન કરવા જતા.” સ્નાન કરી ઘેર પાછા આવ્યા પછી બાળકને 
ઉચિત પૂજાની સામગ્રી લઇ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરતા હતા, ક્યારેક શ્રીહરિનું 
મન પૂજામાં એટલું તલ્લીન થઈ જતું કે ભોજન વગેરેને પણ ભૂલી જતા.** ક્યારેક 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ધ્યાનમાં એટલા ડૂબી જતા કે માતા ભક્તિ, પિતા ધર્મદેવ કે 
તથાપોતાના સખા બાળકો બોલાવે છતાં લાંબો સમય સુધી તે સાંભળતા નહી. 
બાલ્યા અવસ્થાથીજ ભગવાનનાં કથાકીર્તનો કરવામાં અને સાંભળવામાં ઉત્સુક 
રહેતા, અને અયોધ્યાના મંદિરોમાં વંચાતી રામાયણની કથાને બહુવાર સુધી 
સાંભળતા.” હે રાજન્‌ ! બાલ્યાવસ્થા હોવા છતાં શ્રીહરિ ધર્મભક્ત સત્પુરુષોનો 
સમાગમ કરતા, તેથી ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રીજાનકીનાથને વિષે તેમને ગાઢ 
અનુરાગ થયો.* 


જ્લ્જ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૭ 


સૌતાલક્ષ્મળમન્ધવાઇતનયેયુતં ત્ત સમં ભગત્‌ । 
શ્રીમદ્ધાગવત પુરાળમર્વરિતં ₹માયળ ત્તાશળોત્ત્‌ ॥ 
પ્રીતિ નૈવ બનન્ધ મુત્રત્તિટ્સૌ સાસારિજિ વસ્તુસિ । 
સ્વૃદ્ધે વેશ્તનિ માતૃપિતૃપશુષુ દ્રવ્નેષુ મિત્રેષ્તાપ ॥ રૂ૭ ॥ 
સદ્ધ્માનપિ જીુષ્ળમસ્ઠપતૃતઃ શુશ્રાવ સર્વાનસૌ । 
શ્રોતસ્માર્તવિટ્સ્તતશ્ર સિત્વિતાન્વર્નાશ્રમાળાં વૃષાન્‌ ॥ 
ધર્માશ્રાર્્રિનયોપિતા સ્તગનનીવવત્રાટ્શેષાનયૌ । 
સર્વસોડપિ તૃનાટનં પર્ત્તિરન્વાભ્વેડભવત્પખ્ડિત; ॥ રૂ૮ ॥। 


// 2/૪ %7૮77રુ7%7 7/₹7૦7૪૪7ર% 727% ૪%77જરળે 
%7₹27275777%7 7/7 ₹%7%27:5275: // ર૪ // 


બાળશ્રીહરિનું મહાપંડિત જેવું વર્તન :- સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે 
રાજન્‌ ! આમ કરતાં શ્રીહરિની પાંચ વર્ષની અવસ્થા થઇ. હવે તેમણે લૌકિક 
રમતગમતની બુદ્ધિ સહજ છોડી દીધી, અને આ પૃથ્વી ઉપર સત્શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત 
વિશુદ્ધ સાધુતાના માગંનું પ્રવર્તન કરવા સ્વયં પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળે સરયુગંગામાં 
સ્નાન કરવા જતા. ત્યારપછી નિત્યે અતિ આદરપૂર્વક અયોધ્યાપુરીના રામ, સીતા, 
લક્ષ્મણ અને હનુમાનજીના તમામ મંદિરોમાં દર્શન કરવા જતા.*“ આ રીતે શ્રીહરિ 
સીતા, લક્ષ્મણ અને હનુમાનજીએ સહિત રામચંદ્રજીનું ભજન સ્મરણ કરતા, 
અને મંદિરોમાં વંચાતી કથા સાંભળતા. એમ કરતાં સંપૂર્ણ ભાગવતપુરાણ અને 
સંપૂર્ણ રામાયણનું શ્રવણ તેણે કર્યું. આવી રીતે વર્તતા ભગવાન શ્રીહરિને માતા- 
પિતા, ગાય આદિપશુ, દ્રવ્ય, મિત્રો કે સમૃદ્ધિસભર ઘર વગેરે સાંસારિક પદાર્થોમાં 
ક્યાંય સ્નેહ બંધાયો નહીં. આમ સદાય અનાસક્ત રહેતા, ઘરમાં ભગવાનના 
એકાંતિક ભક્ત પોતાના પિતા ધર્મદેવ થકી તેમણે સંપૂર્ણ એકાંતિક ભાગવત ધર્મનું 
શ્રવણ કરેલું. તેમજ શ્રોત અને સ્માર્ત ધર્મમાં નિપુણ ધર્મદેવ થકી સમગ્ર વર્ણાશ્રમના 
ધર્મોનું શ્રવણ કરતા તથા માતા ભક્તિદેવીના મુખેથી સધવા તેમજ વિધવા 
નારીઓના સમસ્ત ધર્મોનું પણ શ્રવણ કરતા. હે રાજન્‌! આ રીતે ભગવાન શ્રીહરિ 
સ્વયં સર્વજ્ઞ હોવા છતાં પણ મનુષ્યભાવનું અનુકરણ કરતા હોવાથી બાલ્યાવસ્થામાં 
જ મહાન પંડિત જેવા થયા.*“ 


અ. ૨૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૮૫ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
ઝસ્તિન્નન્રે મધો શુવ્સે દ્વિતીયાયાં ભૂમો નૃપ ! | રસે સિંહે રર ધર્મો વિચારમમમજાસ્યત્‌ ॥ ૨ 
સક્ષ્મીનારયળં વાળી સામવેટં ત્ત મૉમિતમ્‌ । પુપૂગાત્ર થથાશાજ્ં મળેશાર્તનપૂર્વજમ્‌ ॥ ર 
સીત્વા ધૃતેન છોમં તત મોગયામાસ વાડવાન્‌ | તેભ્યશ્ર ટશષિળાઃ પ્રાતઃ સુવર્ણ તત શત્્તિઃ ॥ રે 
મુશાપ્રવુદ્ધિ: જખ્ળોડથ જાલેનાલ્વેન સર્વશ: । વર્ળાનટટાશ્ર શિક્ષિત્વા પ્રન્થમાત્રમવાત્રયત્‌ ॥ 9 
સુદ્ધિ તીક્ષ્ણાં તસ્ય રૃષ્ટ્વા ધર્મવિદ્ધ્મ માલ્રત્‌ | વેલ્સ્યાટ્ઠાનિ ષડપિ પાહયામાસ ત નૃપ! ॥ છ 


આ પ્રમાણે અવતારી શ્રી નારાયણ ભગવાનના ચરિત્રરૂપ 
શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન નામે ધર્મશાસમાં પ્રથમ પ્રકરણમાં ધમંદેવ 
પરિવાર સાથે અયોધ્યા પધાયા તથા સરયુગંગાન્‌ નિરૂપણ 
કયુ. એ નામે સત્તાવીસમો અધ્યાય પૂર્ણ થયો. --૨૭-- 


શ્રીઘન્નશ્યામ પ્રભુનો વિદ્યારંભ. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ પાંચ વર્ષના થયા ત્યારે સંવત 
૧૮૪૧ ના ચૈત્ર સુદ બીજના શુક્રવારે અશ્વિની નક્ષત્રમાં અને સિંહ લગ્નમાં પિતા 
ધર્મદેવે શ્રીહરિને વિધારંભ કરાવ્યો. (શ્રીઘનશ્યામ પ્રભુને અક્ષરજ્ઞાન મેળવવા 
બેસાડ્યા.)' તેમાં પ્રથમ શ્રીહરિદ્વારા ધર્મદેવે ગણપતિજીનું પૂજન કરાવ્યું. અને 
ત્યારપછી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ દેવ, સરસ્વતી દેવી, સામવેદ 
અતે ગોભિલ આચાર્યનું પૂજન કરાવ્યું. ઘીથી હોમ કરી બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યું. 
અને તે સર્વેને શક્તિ પ્રમાણે ગાયો અને સુવ્ણનાં દાન અપાવ્યાં.૨* 

હે રાજન્‌ ! વિદ્યાનો પ્રારંભ કર્યાપછી થોડા સમયમાંજ કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા 
શ્રીહરિ સર્વે વણક્ષિરો અને અંકાક્ષરો શીખી ગયા. ત્યારપછી પિતા પાસેથી પાઠ 
લઇ બધા સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત બધા ગ્રંથોનું વાંચન કરવા લાગ્યા.” અને પોતાના 
પુત્ર શ્રીહરિની આવી તીક્ષ્ણ બુદ્ધે જોઈ ધર્મદેવે પરમ આદરથી વેદનાં છ અંગો જે 
શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, છંદ, જ્યોતિષ અને નિરુક્ત છે તેનો પણ અભ્યાસ 


૨૮૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૮ 


ઝનાયાસેન સર્વાખિ તાનિ સોડપ્યધ્યમીણ ત્ત । મૌ્નીવન્ધાત્મૂર્વમેવ મુમુરે તેન તત્વિતા ॥ ૬ 
તળેમારં સમતિજ મથ વિષવત્તામયસેલનૈ: । પૌમળ્ડારયામવસ્થાં સ પ્રષેરે ધર્મનન્ટ્ન: ॥ ૭ 
પછેડ જે માધવસ્વાસ્ય દ્વિતીયાયાં સિતેરવો । ત્રાહ્ને પ્રાતઃ સુતો પત્છચા સુષુવેડન્યો નરાધિપ ! ॥ ૮ 
મુળેઃ પ્રસુમ્નતુન્યોડસૌ નિત્યં હરિમિનુતવ્રત: 1 ફસ્છારામ રતિ આયાતો બભૂવ ગનપૂગિતઃ ॥ ૨ 
ચામેડસ્તિમે તિશો તિત્યં સરયૂમાપ્સવાય સઃ | યાતિ સ્મ તામમત્ત્રેળ રધુનાથમપૂષુગત્‌ ॥ ૨૦ 
ત્તન્ટ્નાક્ષતપુષ્પશ્ર ધૂપટીપતિવેટ્ને; । તમભ્યર્સ્ય તહુસ્છિણમુપાયુંસુ ત તેત્તરતૂ ॥ ૨૨ 
રામનામગપં જર્તું તુત્યીજા8માલિજામ્‌ | શુસ્ર્મુત: વરે રક્ષે સધાતિ સ્માનુવાસરમ્‌ ॥ ૨૨ 
સ્તાતઃ જૂતો્ધ્વપુખ્ટ્રોડસો ₹ામવૂય્પ્રટલિળામ્‌ | વાલોડપ્યનાજુ થજે? ગનયસનવિસ્મયમ્‌ ॥ શરૂ 
કરાવ્યો.પ આ રીતે શ્રીહરિએ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં જ અનાયાસે 
વેદનાં સર્વે અંગોનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ કર્યો. તેથી પિતાને અતિ હર્ષ થયો. આમ 
અભ્યાસ તથા ભગવાનની પૂજા અર્ચનારૂપ બાળક્રીડાથી કૌમાર અવસ્થા પૂર્ણ 
કરી, શ્રીહરિએ પૌગંડઅવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. 

ઈચ્છારામભાઈનો જન્મઃ- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાન 
શ્રીહરિ છ વર્ષના થયા ત્યારે સંવત ૧૮૪૨ ના વેશાખ સુદિ બીજના રવિવારે 
બ્રાહ્મમુહૂર્તમાં પ્રાતઃ સમયે મા ભક્તિદેવીએ ત્રીજા પુત્રને જન્મ આપ્યો. આ પુત્ર 
પ્રધુમ્ન સમાન ગુણવાન હતા, તેમજ અન્ય જનોને માટે આદરણીય અને પૂજનીય 
ગુણો ધરાવતા હતાપ્‌. તે હમેશાં ભગવાન શ્રીહરિની ઈચ્છાને અનુસરતા હોવાથી 
“ઇચ્છારામ” એવા નામથી પ્રસિદ્ધિને પામ્યા. 

શ્રીહરિનો દૈનિક ક્રમ અને શ્રીરામચંદ્ર ભગવાનની પૂજા :- 
હે રાજન્‌! ભગવાન શ્રીહરિ પ્રતિદિન રાત્રીના છેલ્લા પ્રહરમાં સ્નાન કરવા માટે 
સરયુગંગા પ્રત્યે જતા. ત્યાર પછી શ્રી રામચંદ્રાય નમઃ એ મંત્રથી ચંદન, પુષ્પ, 
ચોખા, ધૂપ, દીપ અને નૈવેધ અપણ કરી શ્રીરઘુનાથજીની પૂજા કરતા. આ રીતે 
ભગવાનને અર્પણ કરેલા પદાર્થોથી જ પોતાના શરીરનો નિર્વાહ કરતા હતા, 
ભગવાનને અપણ કર્યા સિવાયની વસ્તુ એકેય વસ્તુ સ્વીકારતા નહિ.૫૦-૧૧ 

હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ “રામ” નામ મંત્રનો જપ 
કરવા માટે તુલસીના કાષ્ઠમાંથી બનાવેલી માળા જમણા હાથમાં લઇ દરરોજ 
ફેરવતા હતા. નાના હોવા છતાં પણ નિત્યે સરયુગંગામાં સ્નાન કરવા જવું, ભાલમાં 
સુંદર ઉર્ધ્વપુંડ્‌ તિલકે સહિત ચાંદલો કરવો, ભૂખ તરસને સહન કરી રામફૂટની 


અ. ૨૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૮૭ 


ગન્મચ્થાને પ્રતિર્નિ સક્ષ્મળસ્ય ત્ત તીર્થજે । વિદાજીળ્ડારિષુ દ્રછું રમમૂર્તી: સમ યાતિ સડ । ૨૪ 
રામસ્થ રશન ગત્વા તં પ્રળમ્ય ત્ત જ્ળ્ડવત્‌ । રમાયળશ્રુતિસાતતન્માદાત્મયો તુનાવ સ$ ॥ શણ 

ચોડદસ્યાં સિગજર્મખેવ મહ્તી પ્રાણાં મતિ રુનિધાં । 

હીનાં મૌતમયોષિતં સિપતિતાં સિઃસાધનાં જાનને ॥ 

સચોડમોહ્યવત્મપાર્જમભસ્પર્શેન ત પાવન રામ । 

ખૌવરિત મતઞેડત્િજ્સ્ળ નિરેતુજોપજિયમ્‌ । ૨૬ ॥ 

ચો વા તામસદિસ્ગાતિગતિત જૂર સિષાલાધપં । 

ધોરારળ્યવિદારિળ પશુસમં નૃળાં તત છીન શિયા ॥ 

પ્રમ્ળા સમ્પરિષસ્વઞે જર્ળયાડનાહ્ત્ય ખાત્યારિ્‌ । 

ત રામ ગીવરિતં મઞેડતિજ્સ્ળં નિરદેતુજોપષિિમ્‌ ॥ ૨૭ ॥ 
પ્રદક્ષિણા કરવી, આ બધું જોઈને લોકોને મહાઆશ્ચર્ય થતું.૫૨-*૨ ભગવાન શ્રીહરિ 
શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શન કરવા માટે પ્રતિદિન જન્મસ્થાને જતા, લક્ષ્મણઘાટે 
લક્ષ્મણજીનાં દર્શન કરવા પણ જતા. તેમજ વિદ્યાકુંડ તથા સૂર્યકુંડે પણ પ્રતિદિન 
જતા. રામાયણની કથા સાંભળવાથી શ્રીહરિ શ્રીરામચંદ્રજીનો મહિમા અંતરમાં 
ખૂબ સમજતા, તેથી જન્મભૂમિમાં શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શન કરી દંડવત્‌ પ્રણામ 
કરતા અને આ અષ્ટકથી શ્રીરામચંદ્રજીની સ્તુતિ કરતા.૧7૧૫ 

શ્રીરામચંદ્ર સ્તુતિ-અષ્ટકઃ- હે પતિતપાવન ! હે અતિ કરુણાના 

સાગર ! હે શ્રી રામચંદ્રજી ભગવાન્‌ ! આપને હું નિરંતર ભજુ છું, કારણ કે તમે 
જીવો ઉપર નિર્હેતુકી દયા કરનારા છો. જેમ કે ગોતમપત્ની અહલ્યાને તમે મુક્તિ 
આપી, એ ઇત્દ્રના પ્રસંગરૂપ પોતાના પાપકર્મથી ગૌતમમુનિના શાપે પથ્થરની 
શિલા થઇને મહાદુર્ગતિને પામી હતી. તે બિચારી નિર્જન જંગલમાં એકલી અટૂલી 
પડી હતી. તેની પાસે છૂટવાનો કોઈ ઉપાય નહોતો. તેને તમે તમારા ચરણનો 
સ્પર્શ કરાવી તત્કાળ શાપ થકી મૂકાવીને પૂર્વવત પવિત્ર કરી હતી.** હે રામ ! 
વળી તમે કેવા પતિત પાવન છો. તમોગુણપ્રધાન અને હિંસક પ્રકૃતિવાળા કુળમાં 
જન્મેલા, સ્વભાવથી અતિશય ક્રૂર અને ઘોર જંગલમાં તિવાસ કરનારા મનુષ્ય 
હોવા છતાં પશુ તુલ્ય જીવન જીવનારા અબુદ્ધ એવા નિષાદપતિ ગૃહરાજને પણ 
તેની નાત-જાત જોયા વિના પ્રેમ અને કરુણાથી ભેટી પડ્યા હતા. એવા હે કરુણાના 
સાગર ! શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાન તમને હું નિરંતર ભજું છું.૫* 


૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૮ 


સીતાદ્રોઇકર સુરેન્દ્રતનયં જાજાવ તિ વિપ્રત્ત | 

વધ્યં ત્રાપિ શરેળ સર્વબુવનેષ્તમ્રામવસઃ પ્રમુ: ।॥। 

શ્રાન્ત શોજ્ટ્ત તત ત સ્વશરળં પ્રાત મુમોવૈય । 

ત રામ ગીવદિતિ ભગેડતિજરુળ સિઈેતુવ્મેપનિિયમ્‌ ॥ ૨૮ ॥ 

ખાત્યા ઈીનતમાં સ્રરિયં ત શવરીં જોલીરવન્તીમષિ । 

સાત્વા સ્વેક્ષળમિન્છતીં જરુળયા તસ્થે સિંગ ર્શનમ્‌ ॥ 

ચોડલવડડશ ત્ત તત્જ્લાનિ મુટ્તિસ્તં ગાનજોવછપમં । 

રામ ગીવર્તિ ભઞેડતિજ્સ્ળં તિસેતુવ્મેપજિયમ્‌ ॥ ૨૨ ॥ 

તિર્યમ્યોતિસમુદ્રવસ્ય પતલાદાર્સ્ય થ$ પક્ષિળો । 

મુધ્રસ્યાપિ તટાયુષો વ્રત્તતપોરને[િદીનસ્ય ત્ત ॥ 

ત્તરજેડન્ત્યાં સજ્તાં જિયાં સુત ફવ પ્રીત્યા સ્વતાતસ્ય । 

ત રામ ગીવરિત ભગઞેડતિજ્ફ્ળ સિરેતુવ્મોપતિિમ્‌ ॥ ર૦ ॥ 

સુષીવં સિગવન્ધુભીતમનૂઇ શાજ્રામ્‌માળાં પતિ । 

રૂષ્ટ્વા સ્વં શરળં નત જથમપિ પ્રીત્યા સ્વસર્ેડજ્રોત્‌ ॥। 

હેપ્રભુ! તમે કેવા દયાળુ છો, ઇન્દ્રપુત્ર જયંત કાગડાનું રૂપ લઈ ચાંચનો 

પ્રહાર કરીને સીતાજીનો અપરાધ કર્યો, ત્યારે તે જયંત તમારા બાણથી વધ કરવા 
યોગ્ય હતો. છતાં તમે તેને માર્યો નહિ ને દયા કરીને ત્રિલોકીમાં ખૂબ ભમાવી ખૂબ 
થકાવ્યો ને ચારે બાજુ કોઈ રક્ષણ કરનારું ન મળ્યું ત્યારે શોકથી ઘેરાઈ તમારે 
શરણે આવ્યો. તેને તમે તમારું શરણાગતની રક્ષાનું બિરુદ યાદ કરી તમારા બાણના 
ભયથી મુક્તિ આપી, જવા દીધો. એવા હે કરુણાના સાગર શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાન્‌ 
! તમને હું નિરંતર ભજું છું. હે અધમ ઓધારણ ! તમે કેવા પ્રેમાળ છો, જાતિએ 
કરીને હીન ભીલજાતિમાં જન્મેલી એક શબરી નામની સ્ત્રી હતી, જંગલમાં તે 
બોરડીનું રક્ષણ કરતી ને તમારાં દર્શનની રાહ જોઇને બેઠી હતી. અંતયામી તમે 
દયા કરીને તમારું દર્શન તેને કરાવ્યું ને તેના પ્રેમને વશથઈ તેણે આપેલાં બોર પણ 
જમ્યા. એવા હે જાનકીવલ્લભ શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાન્‌ ! તમને હું નિરંતર ભજું 
છું.'૬ હે સર્વના માલિક ! તમે કેવા સ્નેહી છો, એક માંસાહારી પક્ષીની યોનિમાં 
જન્મેલા ગીધરાજ જટાયુએ ન તો કોઈ વ્રત કર્યું કે ન તો કોઈ તપ, અને ન તો 
કોઇ પ્રકારનાં દાન કર્યા, છતાં પુત્ર જેમ પિતાની અંતિમ ક્રિયા કરે તેમ તેની 
પણ તમે અંતિમ ક્રિયાપ્રેમપૂર્વક કરી હતી. એવા હે કરુણાના સાગર શ્રીરામચંદ્રજી 


અ. ૨૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૮૯ 


ઇૃત્લા નાત્તિનમાશુસૈતમર્ધાત્સ્તીએ પહે ચશ્ચ । 
તે રામ ગીવદિતિ ભગેડતિજરુળ સિેતુવ્ઝેપનિિયમ્‌ ॥ ર૨ ॥ 
શત્રોરપ્યનુગ તિશાત્તર્મપિ પ્રા સ્વપાવસ્તિજં । 
ર્સદ્દીક્ય વિમીષળ પ્રમુર્તિસ્તત્લમ્યુણં ૈત્ય ય: ॥ 
ઇસ્તાભ્યાં પરિસ્વ્લવાનિવ તિગ સૌમિત્રિમેનાશુ । 
તત રામ ગીવદિતિ ભગેડતિજરુળ સિહેતુવ્મેપનિિમ્‌ ॥ રર ॥ 
સત્સ્મૃત્યાષિ શુમં ભવેન્નહિનૃળાં તાન્કોશત્રદ ક્ષાનષિ પ્રીત્યા । 
વૈર્કિમત્તવત્છુત્તિતસન્‌ યોડત્રા જસેત્સ્વાશ્રયાતૂ ॥ 


ઝન્યાશ્વાપ બદૂનતારયરિતોગીવાન્મવાવ્યેદિ । 
ત રામ ગીવદિતિ મઞેડતિજ્રુળં સિઈતુવ્મેપનિિિમ્‌ં ॥ રર ॥ 
વદ્ધાગ્નતિપુટો સિત્યમિત્થં સ્તોતિ સ્મ રઘવમ્‌ । મૂછમેત્ય સ તાધ્યેત વેલાજ્ઞાન્યેવ ભૂમિપ ! ॥ ર૪ 


ભગવાન્‌ ! તમને હું નિરંતર ભજું છું.૨૦ હે સર્વના સાચા મિત્ર ! તમે કેવા 
વચનપાલક છો, પોતાના સગાભાઈ વાલીથી સતત ભયભીત રહેલા, ઘરબાર 
વગરના એવા વાનરાધિપતિ સુગ્રીવને પોતાને શરણે આવેલો જાણી એક વાનર 
હોવા છતાં તેની સાથે તમે પ્રેમપૂર્વક મિત્રતા કરી વચન નિભાવવા મોટાભાઈ 
વાલીનો તત્કાળ વધ કરીને તેમને તેના રાજ્ય સિંહાસનની ગાદી ઉપર બેસાડયો 
હતો. એવા હે કરુણાના સાગર શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાન્‌ ! તમને હું નિરંતર 
ભજું છું.૨૧ 

હે શરણાગત વત્સલ ! પોતાના શન્નુ એવા રાવણનો નાનો ભાઈ 
વિભીષણ એક અવિશ્વસનીય રાક્ષસકુળમાં ઉત્પનજ્ઞ થયો હતો છતાં પણ પોતાના 
ચરણને શરણે આવેલો છે, એવું દૂરથી નિહાળી, પ્રસન્ન થઈ તત્કાળ તેની 
સન્મુખ જઇને જેમ પોતાના સગાભાઈ લક્ષ્મણજીને ભેટો, તેમ તેને ભૂજાઓ 
ભરીને પ્રેમથી ભેટ્યા હતા. એવા હે કરુણાના સાગર શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાન્‌ 
! તમને હું નિરંતર ભજું છું.૨૨ 

હે મંગલમૂર્તિ ! તમે કેવા મહાન છો, જેમને યાદ કરવાથી મનુષ્યોનું 
મંગળ ન થાય તેવા સાવ અમંગળ વાનર, રીંછ વગેરેને એક કેવળ પોતાનો 
આશ્રય કર્યો તેટલા માત્રથી તેઓને પ્રીતિપૂર્વક વેદિક મંત્રો જેવા પવિત્ર ક્યાં, 
અને એના સિવાયના બીજા અનેક જીવોનો આ ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો, 


૨૯૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૮ 


તામ જુર્વન્‌ મુળાનાઈ માજળ્ડેયોડસ્ય ચાનુપ ! । ગનુમ્‌યત્તે સ્મ સર્વે તે ધર્મારિમિસ્ન્નસા ॥ ર ॥ 
સોમીન્દ્રસ્વરળીયે; સ્વેતિયમૈર્વાલ્ય છ્વ ત્ત । સર્વતોજપ્રસિદ્ધોડ પૂત્પિત્રારેસપ સોર્ડાધિજમ્‌ ॥ ર૬ ॥ 
લાભ્યેડ્વનં તવ ત્રજાર હિ રક્ષયીભ્ય: સાક્ષાન્મરત્લુત ૬ૃતિ ત્વમિજાલ્ેળ । 
સમ્તૂગયેસ્તમિતિ તં પિતરવશિણં ભત્છચા તવતરતિ ત્ત સ્મ સ માનયંસ્તી ।૨૭ 
સે જેત્તનાસ્ય સુગુતપ્રિયનન્ટ્નસ્થ પૌરા? સમામમમળુર્વત વાળવાસ્તાન્‌ । 
પ્રહ્ાહ્વત્લ જિત શિક્ષયત્તિ સ્મ ધર્માન્‌ શ્રીવિષ્ળુપૂગનમુણાનન્વિસાન્રેન્દ્ર ! ॥૨૮ 
સર્વેગષિ તે સવયસોડસ્ય છરે; પ્રતાપાદ્દકિમડન શિશુજ્સમમતમાશુ હિત્વા । 


મુષખ્ોજભાસિસિરતા? સનજાવ્સામ્યં પ્રાપુઃ સસિત્રમુટ્મીયુર્તસ્તરીયા? ॥ ૨૨ 

એવા હે કરુણાસાગર શ્રીરામચંદ્રજી ભગવાન્‌ ! તમને હું નિરંતર ભજું છું.૨૩ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે ભૂમિપતિ ! ભગવાન શ્રીહરિ આ પ્રમાણે બન્ઞે 
હાથ જોડી પ્રતિદિન ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીની સ્તુતિ કરતા. ત્યારપછી મંદિરેથી 
ઘેર આવીને વેદના છ અંગોનું અધ્યયન કરતા હતા.” હે રાજન્‌ ! માર્કણ્ડેય 
મુનિએ નામકરણ સંસ્કાર કરતી વખતે શ્રીહરિના જેવા ગુણોનું વણન કર્યું 
હતું તે સવે ગુણોનો ધર્મદેવ વગેરે લોકોને સાક્ષાત્‌ અનુભવ થતો હતો. જે 
ધર્મ નિયમોની યોગી પુરુષો પણ ઇચ્છા રાખે છે, તેવા પોતાના સરયુગંગામાં 
પ્રાતઃસ્નાનથી લઈ પૂર્વે જે વર્ણન કર્યું તે સવે ધર્મનિયમોનું યથાર્થ અનુષ્ઠાન 
કરવાથી બાલ્યાવસ્થામાં જ પિતા ધર્મદેવ કરતાં પણ લોકમાં વધારે પ્રસિદ્ધિ 
પામ્યા.૨૬ હે રાજન્‌ ! એક વખત માતા-પિતા શ્રીહરિને શિક્ષણ આપતાં એમ 
કહ્યું કે, સાક્ષાત્‌ વાયુપુત્ર હનુમાનજીએ, તમે હજુ માત્ર છ દિવસના હતા ત્યારે 
નાજુક બાલ્યાવસ્થામાં જ કોટરા આદિ રાક્ષસીઓ થકી તમારું રક્ષણ કર્યું 
હતું. તેથી આદરપૂર્વક હનુમાનજીની તમારે પૂજા કરવી જોઈએ. આવું સાંભળી 
માતા-પિતાની શિક્ષા માથે ચડાવી શ્રીહરિ ભક્તિભાવ પૂર્વક હનુમાનજીની 
પૂજા કરવા લાગ્યા. 

હે નરેન્દ્ર ! કેટલાક અયોધ્યાપુરવાસી બાળકો આ ધર્મનંદન શ્રીહરિનો 
સમાગમ કરતા અને શ્રીહરિ પણ પ્રહ્ઘાદજીની જેમ તે બાળકોને ભગવાનની 
પૂજા કરવી વગેરે ભાગવતધમંનું શિક્ષણ આપતા હતા, તેથી શ્રીહરિની સમાન 
વયના સવે સખાઓ પણ શ્રીહરિના પ્રભાવથી બાળસ્વભાવને યોગ્ય એવી 
ખેલ-ફૂદ આદિ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે જ એક 


અ. ૨૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૯૧ 


પ્રવતતરવિરસ્િલાલ્ય ણ્વાત્મનિજો વિષયર્સવિતૃષ્ખસ્ત્યસુ જામો મૂઈ સ: । 
૩પનયનમપેક્ષ્ય ત્રજ્તત્્યોપયુત ન્યવસરટ્વિસરસ્થામજ્ઞગપત્રં મૂદેષુ ॥ ર૦ 


// ટજ 2₹7ત/રુઝ7%૦” 777૪7૪7?» ૪727ર% ૪%7#% રે 
&/ર7757777707/777%74%7327:-227%” // ર૮ // 


ભક્તિભાવવાળા થયા. અને બાલ્યાવસ્થામાં જ તેઓને સનકાદિકોની સમાન 
સ્થિતિ પ્રાત થઇ હતી. આ હેતુથી તે બાળકોનાં માતા-પિતા પણ આશ્ચર્યમાં 
ગરકાવ થઇ હર્ષ પામતાં હતાં.૨૮-૨૯ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિને બાલ્યાવસ્થામાં જ અતિ 
તીવ્ર વૈરાગ્ય વર્તતો હતો, પોતાના સ્વરૂપને વિષે જ એક આત્મનિષ્ઠાવાળા 
શ્રીહરિને વિષય-સંબંધી રસોમાં લેશમાત્ર તૃષ્ણા ન હતી, એથી ઘરનો ત્યાગ 
કરવાની મનમાં વારંવાર ઇચ્છા કરતા રહેતા. ઘર ત્યાગમાં બ્રહ્મચર્યવ્રતને 
ઉપયોગી એવા યજ્ઞોપવીત સંસ્કારની પ્રતીક્ષા કરતા શ્રીહરિ સરોવરમાં 
કમળની જેમ ઘરમાં નિર્લેપ પણે નિવાસ કરીને રહેતા હતા.** 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૭/ 
*7%ત 22//3/%૬%ન ન/ઝે 5%₹//%*%/ 5/%% 552૯/*/ 57૯/રેન્? 
5/7ગ/૭૯#૦૬/જુ' «૪ન કયુ છે ન/જઝે ૪અ૭૪/૬૦2/%7 ૪ઠય/ય યૂ 
૭/57. --2૮-- 


રે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૯ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
પુર્યા બસત્નેન રઘૂત્તમસ્ય તસ્યાં સહેજાસ્તિજધર્મ સસ્થ: । 
ઝનેજસાધૂત્તમસરટ્ળાસ્યઃ સ્તુત્યોડભવત્સર્વગનૈસ્તુ ધર્મ: ॥ ૨ ॥ 
રૃષ્ટ્વા તસ્મિન્યટુસેર્લક્ષળાનિ પ્રાય: પૌરા આશ્રય તસ્ય ત્તજી: । 
ધાન્ચૈદ્રવ્યેવસ્્રપૂષારિબિસ્તં પમૂયોપૂચડ પૂગયત્તિ સ્ત જણ? ॥ ર ॥ 
સે ત્તં પ્રપન્નાઃ શરળં ઞનતાસ્તાન્સ જીુષ્ળમન્ત્ર સમુપાટ્વિશ । 
ધર્માશ્ર પાલ્યાત્રિગહેશિજાસ્યાત્‌ વે સંશ્રુતાસ્તાનર્વિસાન્‌ યથાર્દ્‌ ॥ ર ॥ 
તરુછધર્મેષુ ત વર્તમાનાસ્તે સાનવૈસમ્યનૃષોપપન્નાન્‌ । 
ઝનન્યર્મા૪િ 1િર્ધુઃ પુમાંસો સસેશ્રસપ્રાળપતેનરેન્દ્ર ! ૪ ॥ 


અધ્યાય -૨૯ 


શરાઝો આવેલા પુસ્ષોને આચા્યપદે રહેલા ઘમદેવે 
કૃષ્રામંગ્રનરી દીટ્તા આપી. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! રઘુવંશીઓમાં ઉત્તમ એવા ભગવાન 
શ્રીરામચંદ્રજીની અયોધ્યાનગરીમાં નિવાસ કરી રહેલા ધર્મદેવ નિરંતર સ્વધર્મ, 
જ્ઞાન અને વેરાગ્યે યુક્ત દંઢ ભગવાનની ભક્તિ કરવારૂપ એકાંતિક ધર્મનું પાલન 
કરતા હતા. તે સત્પુરુષોને યોગ્ય અનેક ઉત્તમ સદ્ગુણોથી સંપન્ન હતા, અને તેથી 
જ સર્વેજનો તેની ખૂબજ પ્રસંશા કરતાં હતાં.' આ અયોધ્યાવાસી જનોએ ધર્મદેવમાં 
સદ્‌ગુરુનાં લક્ષણો જોયાં તેથી કેટલાય મનુષ્યો ધર્મદેવનો આશ્રય કરતા હતા, 
અર્થાત્‌ આચા્યપણે ધર્મદેવનો સ્વીકાર કર્યો. અને ખૂબજ પ્રસન્ન થઇ અજ્ઞ, દ્રવ્ય, 
વસ્ત્ર, ભૂષણ આદિ પદાર્થોથી ધર્મદેવનું વારંવાર પૂજન કરી સેવા કરવા લાગ્યા.* 
હે રાજન્‌ ! જે જનો ધ્મદેવનો આશ્રય કરતા તે સવેને ધર્મદેવ શ્રીકૃષ્ણના પ્રથમ 
શરણમંત્રનો ઉપદેશ કરતા અને પછી પોતાના ગુરુ રામાનંદ સ્વામીના મુખેથી જે 
ધર્મોનું શ્રવણ કરેલ તે સર્વે પાલન કરવા યોગ્ય ધર્મોનો અધિકારને અનુસારે 
ઉપદેશ પણ કરતા.” અને હે રાજન્‌ ! તે દીક્ષિત સર્વે પુરુષો ધર્મદેવ ઉપદેશ 
કરેલા ધમમાં દઢ વર્તી રાધિકાપતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ધર્મ, જ્ઞાન અને વેરાગ્યે 
યુક્ત એકાંતિકી ભક્તિ પણ કરતા હતા.? 


અ. ૨૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૯૩ 


જેત્િત્યુરાપા ઝપિ તસ્ય સજ્યાઝ્ઝઇુ સુસપાનમથામિષાલાઃ । 
જૈવે ત્ત પિત્રેડપ જથસાનાપિ સસર્મમપ્યાશુ ગછુઃ પતસ્યા ૫ ॥ 
તલશ્રિતા વે ગૂદિળસ્તુ તેષાં શ્રીવિષ્નુયામાહ્ય છવ યજ્ઞાઃ । 
[દસાઈિહીના યવશાતિરુમ્ધસ્તાસિબિ: શુજ્ધદતિમસસન્‌ । ૬ ॥ 
તં શિશ્રિયુર્યે નૃપ ! સામ્તિવશ્ર તેડપિ ત્રો હ્રપિ પશું તુ સાક્ષાત્‌ । 
તૈતલાતમત્તાથ પપુર્ન [વિપ્રા સૌત્રામળીયાશ્ર સુરામસાંસ્તે 1૭1 
સિગાશ્રયં જર્તુમભીસ્છતીસ્તુ યોષાઃ સમીક્ચાથ સદસ્શોડસૌ । 
વિત્તાસ્યામાસ [ધયા મનીષી દિતાવઈઃ શિષ્યપરમપરયાઃ । ૮ ॥ 
શ્રેચાગ્દુભં વાપ્યશુમં ચત્ત્ર સમાત્તસેત્તર્ધિ તઢીયવર્મ:ઃ । 
ઝન્ચશ્ર તોવ્નેડપિ સમાનરેકૈતસ્છેયસા જ્મ વિત્તાર્ય જાર્યમ્‌ ॥ ૨ ॥ 
સ્રીળાં મુસ્‍્ત્વં મુવિ જુર્વતે વે તે શિષ્યમૂતાસુ પરાટ્ટુનાસુ । 
વિશેષતઃ સ્વસ્થ વશાયુ તાયુ શ્રણા ભવત્ત્લેવ રતપ્રસસ્છા: ॥ ૨૦ ॥ 


ધર્મદેવની સમાજસુધારક પ્રવૃતિઃ- હે રાજન્‌ ! ધર્મદેવનો સમાગમ 
થવાથી કેટલાક સુરાપાન કરનારા જનોએ તત્કાળ સુરાનો ત્યાગ કરી દીધો. માંસ 
ખાનારાએ માંસનો ત્યાગ કર્યો. તેમજ દેવસંબંધી કર્મમાં અને પિતૃસંબંધી કર્મમાં 
પણ માંસના સર્વ પ્રકારના સંસ્ગનો તત્કાળ ત્યાગ કરી દેતા હતા." ધર્મદેવના 
આશ્રિત ગૃહસ્થ ભક્તજનોને ત્યાં શ્રીવિષ્ણુયાગ આદિક જે કોઈ પણ યજ્ઞો થતા તે 
હિંસા રહિત જવ, ડાંગર, દૂધ, સાકર આદિક શુદ્ધ સાત્ત્વિક હુતદ્રવ્યોવડે જ થતા 
હતા.“ હે રાજન્‌ ! ધર્મદેવનો આશ્રય કરનારા અગ્નિહોત્રી વિપ્રો હતા તે પણ 
ક્યારેય સોમયાગાદિ યજ્માં સાક્ષાત્‌ પશુનો વધ કરતા નહિ. અને સોત્રામણીયજ્ઞમાં 
સુરાપાન વિહિત હોવા છતાં પણ સુરાપાન કરતા નહિ.” 

સ્રીઓના આચાયંપદે ભક્તિદેવીની વરણીઃ- સુવ્રતમુનિ કહે 
છે, હે રાજન્‌ ! ત્યાર પછી હજારો સ્ત્રીઓ પોતાનો આશ્રય કરવા ઈચ્છતી હોવાથી 
બુદ્ધિમાન ધર્મદેવ ભાવિ શિષ્યપરંપરાનું હિત થાય તેવો વિચાર કરવા લાગ્યા કે 
આલોકમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષો જે કાંઈ શુભ કે અશુભ કર્મનું આચરણ કરે તે સમગ્ર 
કર્મનું અનુકરણ તેનો આશ્રિત વર્ગ કે અન્ય લોકો પણ કરતા હોય છે. તે કારણથી 
શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ ખૂબજ વિચારીને કામ કરવું જોઈએ.“ આ પૃથ્વી ઉપર જે પુરુષો 
સ્ત્રીઓના ગુરુપદે રહેલા હોય છે તે પુરુષો પોતાના શિષ્યપદે રહેલી અને તેથી જ 


જ્લ્૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૨૯ 


પુસા પ્રસસુસ્તુ તતોડ્ટુનાયા જ્સ્યાપિ દિ હ્રમપિ ત્ત નેવ યુત્છડ 1 
સ્ત્રિયા બુગન્નચા દ્વ તત્તરેળ ભેતવ્યમસ્યા નરના વિશેષાત્‌ ॥ ૨૨ ॥ 
સ્રીળાં હતિ યસ્તુ ગુશવિધિત્લુઃ સ જુખ્નમત્ં સિયમેઃ સહૈવ । 
સ્વયોષિતા તા ૩પહેશયેટ્વે સ્વયં તુ નેક્ષેત ત માષયેત્તાઃ ॥ ૨૨ ॥ 
ઝસત્નસમ્વન્ધવતીસ્તુ યોષા વિદાય તાન્યા મુરળા ત્ત હૂશ્યા । 
સ્તૃશ્યા ત ભાષ્યા ન ત્ત જીત્રત્ટ્ે ધર્મો મછાનેષ ફટ મત મે ॥ શરૂ ॥ 
રૃત્થં સ સિશ્ચિત્ય નરેન્દ્ર ! પત્યા મવચોપતેશ સમવાપયત્તાઃ । 
સુવાસિનીનાં ત્તર વિમર્તૃજાળાં ધર્માશ્ર તાભ્યોડત્રજથસથાઈમ્‌ । ૨%૪॥ 
ચા થૉષિતઃ શિશ્રિયુસ્ત્ર ભસ સ્તમતૃતિછા જુલટાસમાં વા । 
તા$ સર્વશોડપ્યસ્ય ઇરેડ પ્રતાપાત્‌ પતિવ્રતા? આ્યાતનુળાઃ વમૂવુઃ ।૨૫॥ 


પોતાને વધુ વશ વર્તનારી પરસ્ત્રીને વિષે આસક્ત થઈ ભ્રષ્ટ થાય છે.*૦ તે કારણથી 
કોઈ પણ મુમુક્ષુ કે મુક્ત પુરુષે પરસ્ત્રીનો પ્રસંગ ક્યારેય કરવો જોઈએ નહિ. અને 
નાગણીની જેમ પરસ્ત્રીઓથી ભય પામવો. તેમાં પણ સમાજના ગુરુપદે બેઠેલા 
પુરુષે તો વિશેષપણે ભય રાખવો જોઈએ.'* સ્ત્રીઓનું હિત ઈચ્છનાર ગુરુએ 
પોતાની પત્ની પાસે અહિંસાદિક નિયમોની સાથે કૃષ્ણમંત્રનો ઉપદેશ અપાવવો 
પણ સ્વયં પુરુષે સ્રીઓને ઉપદેશ ન કરવો.'* વધુમાં ગુરુઓએ સમીપ સંબંધ 
વિનાની અન્ય સ્ત્રીઓને તો ક્યારેય દષ્ટિ માંડીને જોવી પણ નહિ, અને તેનો સ્પર્શ 
કરવો નહિ. તેમજ તેઓની સાથે ક્યારેય બોલવું પણ નહિ. ગુરુપદને શોભાવતા 
પુરુષોનો આજ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે, અને સર્વશાસ્ત્રના રહસ્યરૂપે આ જ મારો મત છે. 
તેમાં કોઈએ વિતંડાવાદથી સંદેહ કરવો જોઈએ નહિ.** 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે નરેન્દ્ર ! આ પ્રમાણે વિચાર કરી ધમંદેવે પોતાનાં 
પત્ની ભક્તિદેવી દ્વારા શરણે આવેલી સ્ત્રીઓને શ્રીકૃષ્ણના શરણમંત્રનો ઉપદેશ 
અપાવ્યો અને સધવા તથા વિધવા નારીના સમગ્ર ધમનો ઉપદેશ પણ પત્ની 
ભક્તિદેવી દ્વારા જ અપાવ્યો.'* આ લોકમાં જે સ્રીઓએ ભક્તિદેવીનો શિષ્યાપણે 
આશ્રય કર્યોહતો તે સ્રીઓ કોઈ પતિમાં નિષ્ઠાવાળી હતી, કોઈ કુલટા હતી છતાં 
પણ ભક્તિદેવીનો આશ્રય કર્યા પછી ભગવાન શ્રીહરિના પ્રતાપથી નિર્મળ 
મનવાળી પતિવ્રતાના ધર્મમાં નિષ્ઠાવાળી અને સુશીલ સ્વભાવવાળી થઈ જગતમાં 
પ્રસિદ્ધિને પામી.૧૫ 


અ. ૨૯ પ્રથમ પ્રકરણ રલ્પ 


સપોષ્યો સિવયસ્તત્ર ધર્મઃ પ્રતિહ્નિ નૃપ ! ષટ્જમાળ્યાતરન્‌ જુષ્ળમદાપૂગાં સમાત્તરન્‌ ॥ ૨૬ ॥ 
ત્યવેવ્યત્પ્રત્વઈં ત મછાનૈવેસમુત્તમમ્‌ । જુખ્ળાય તસ્ય ત્ત મછાનીરાગનમવાસ્યત્‌ ॥ ૨૪ ॥ 
જીષળગન્માણમીમુઓન્યાત્તત્તાર વ્રતાનિ સ$ । તેષુ ગામરળ ત્તજે જુષળસ્ય ત્ત મણાર્ત્તનમ્‌ ॥ ૨૮ ॥ 
ઝત્લવાનન્નજૂનવીનાન્ટ્જિન્‌ રધિજાપતેઃ 1 મઇ્દિરિવ સમાર: સોડ્જ્સેનુપતિર્યથા ॥ ૨૨ ॥ 
પ્રત્યવ્તું માસિ ભાદ્રે ત મળેશસ્ય મછોત્યવમ્‌ । ત્રજે  શુવસત્તુર્થ્યા તત મધ્યાહે વિધિવસુપ ! | ર૦ 
ગાશ્ચિનસ્ય તતુર્વશ્યાં જુખ્ળાયાં તત મદોત્લવમ્‌ | માસ્તેડ જીલહેવસ્થ પ્રત્યવ્સં વિધિનાડજસોત્‌ ॥ ર૨ 
ઝવતાસ્ત્ર્ત્રિળાં શ્રીયૃષ્ળખસ્ય સતાં પતેડ । ઞપરણે પ્રતિદ્તિ જથનં સ્તયમાત્તસ્તૂ ॥ ર૨ ॥ 
પહન પાઠનં પૈવ સહ્ન્થાનાં વિત્તિન્તનામ્‌ । થથાવજાશં મતિમાન્જ્સેતિ સ્માન્વઈં સ ત્ત ॥ રર ॥ 
રૃત્થં સ્વધર્મનિસ્તો વિગિતાન્તરરિઃ જુ ષ્નપ્રતાપવિમતાસુરમૂસ્ભીત્તિઃ । 
સ્વસ્થોડવસત્સુતજલત્રયુતઃ સ તત્ર સદ્દત્મનિ સ્વશરળાનતિઇ વર્તયસુન્‌ ॥ ર૪ 


હે રાજન્‌ !આપ્રમાણે પોતાના પોષ્યવ્ગની સાથે ધર્મદેવ અયોધ્યાપુરીમાં 
નિવાસ કરતા ત્યારે પ્રતિદિન સ્નાન, સંધ્યા, જપ, દેવતાઓનું પૂજન, વેશ્વદેવ 
અને આતિથ્ય સત્કાર આ છ કર્મનું નિત્ય આચરણ કરતા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની 
મહાપૂજા પણ કરતા હતા.** તે મહાપૂજામાં ધર્મદેવ પ્રતિદિન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને 
ઉત્તમ મહાનેવેધનું નિવેદન કરતા અને મહાઆરતી પણ કરતા હતા.'* તેમજ 
ધર્મદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્માષ્ટમી તથા એકાદશી આદિ વ્રતોનું પાલન કરતા 
અને તે વ્રત નિમિત્તે ભગવાનની મોટા ઉપચારોથી મહાપૂજા પણ કરતા તથા રાત્રે 
તે વ્રત નિમિત્તે જાગરણ પણ કરતા હતા.*“ હે રાજન્‌ ! તેવી જ રીતે ધર્મદેવ 
પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અન્નફૂટાદિ મોટા વાર્ષિક ઉત્સવો પણ કોઈ મોટા 
રાજાની જેમ અનેકવિધ સામગ્રીથી ઉજવે તેમ ઉજવતા હતા.*૯ 

તેવીજ રીતે ધર્મદેવ દર વર્ષે ભાદરવા સુદિ ચોથને દિવસે મધ્યાહ્ન સમયે 
વિધિપૂર્વક ગણપતિનું પૂજન કરતા તથા આસો માસના વદ પક્ષની ચૌદશનાં દિવસે 
કુળદેવ હનુમાનજીના પૂજનનો વિધિ પ્રમાણે મહોત્સવ ઉજવતા હતા.*૦*૫ તેમજ 
પ્રતિદિન બપોરપછીના સમયે ધર્મદેવ સત્પુરુષોના સ્વામી એવા ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણના વરાહ આદિ અવતારોની કથા પોતાના શિષ્ય શ્રોતાઓને સંભળાવતા 
હતા.* આવા બુદ્ધિમાન ધમદેવ પ્રતિદિન શ્રીમદભાગવત આદિ સત્શાસ્રોનુંપઠન 
અને પાઠન તથા તેના રહસ્યનું ચિંતવન પોતાને સમય મળે તે રીતે કરતા હતા.: 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ધર્મદેવ સ્વધર્મમાં નિષ્ઠા રાખી 


ર૯૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૦ 


// ટજ %₹7ત7/રુઝ7%7 7777૪777?» 5777 ૪%7%જ ર? 


&27%૪07ર%9₹૪%7₹737₹7ર/ઝર₹₹7775જ0775₹7-5થ27જ* // ર? // 
શ્રિશ્ઞોડઘ્યાયઃ 
સુવ્રત ઝવાત્ત - 


ઝથોપતી/િ તનયસ્ય વિપ્રો [િધાતુમત્યુત્લુજમાનસઃ સઃ । 
સમ્પાહ્યામાસ [વહેશતોડપિ યથોરસમ્મારમસનુણર$ | ૨ 
ગઝાછય જૈવસમમું સમર્સ્ય જાશ્મીસ્પુષ્પામ્નસ્યક્ષેળા મિ; । 
છ તિધાયાસ્થ પુર સરત પપ્રસ્છ પુત્રવ્રતબન્ધજાલમ્‌ ॥ ર 


પોતાના પુત્ર, પત્ની આદિ પરિવાર સાથે અયોધ્યાપુરીમાં રહેતા અને કામ, ક્રોધાદિ 
અંતઃશત્રુઓ જીતીને વશ કર્યા હતા, તથા બહારના અસુરોનો ભય પણ પોતાના 
પુત્ર શ્રીહરિકૃષ્ણના પ્રતાપથી સદંતર નિવૃત્ત પામી ગયો હતો, તેથી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ 
ચિત્તે વર્તતા હતા. અને આ પૃથ્વી પર રહેલા પોતાના આશ્રિત ભક્તજનોને 
સદ્માર્ગારૂપ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાં સારી રીતે વર્તાવી રહ્યા હતા.** 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે૪૭/ 
*9%જ 2/ત2//2/%૬ન ન/ઝે 5%૨₹/%%/ %% 5કર2૯%/ 5%£૦ 27 
છુટુ%7જઝે %/2 ઝુટું ૪%/£/જું 2%/%ન કયું છે ન/ઝ ૪?૩5૯૪૦%૪#-? 
અટ્ય/% મૂ %૦?. --ર૮- 


અધ્યાય - ૩૦ 
શ્રીહરિનો યસ્્ોપવતીત સંસ્કાર. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !હવે ધર્મદેવના મનમાં પોતાના પુત્ર શ્રીહરિનો 
યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર કરવાની અતિશય ઇચ્છા થઇ, તેથી તેને લગતી સર્વે સામગ્રી 
દૂર દેશથી પણ ઉદાર મને સંપાદન કરવા લાગ્યા.' સાથે ધર્મદેવે જ્યોતિષશાસ્ત્રને 
જાણનારા વિપ્રને બોલાવી તેનું કાશ્મીરી કુંકુમ, પુષ્પ, વસ્ત્ર, દક્ષિણાવડે પૂજન 
કરી, તેની આગળ રત્ન સહિત શ્રીફળ પધરાવી પોતાના પુત્ર શ્રીહરિકૃષ્ણના 
ઉપનયન સંસ્કારનું મુહૂર્ત પણ પૂછવા લાગ્યા.૨ 


અ. ૩૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૯૭ 


સ પ્રાઇ મર્માષત છવ વર્ષે તપસ્થમાસેડસ ત વર્તમાતે । 
તિથૌો ર્શમ્યાં ત્ત વિધો જુસ્ત્તં તિષ્વેડઞલનને વ્રતવબન્ધવ્મ | ર્‌ 
સિશમ્ય મૌદૃતિજવાવવમિત્થ તહેત અમદ સ તિશ્રયેન । 
તતોડતિન્રન્મટલપત્રિજાશ્ર સ્વસાતિસમ્વસ્ધિસુદૃત્લર્વિભ્ય: ।। ૪ 
ત આયયુસ્તત્ર સછોપદાસ ઞઅનતોરથાશ્રારિવિંસિત્રયાના$ । 
સાજ સુરત્પુત્રજસત્રાસૈડ જખષ્ખેક્ષળાત્યુત્તુજમાનસાશ્ર । ૫ 
સમ્માવયન્વોવ યથથો-્તિત તાન્‌ સમ્મારમાદાર્ય મછાન્તમેત । 
સ પુત્રમાસુસ્યગભૂર્દિ્ષો ટટ સ્વજેભ્યો તબવસ્રપૂષાડ | ૬ 
સ ગાનયામાસ ત્ત હ્તવર્યે્ટેશાન્તરેભ્યો બછુમાનપૂર્વમ્‌ । 
સિત્રાશ્રતુ્વેટ્વિટ્ડ સુશીતાન્‌ પૌરાળિવાન્‌ શાસ્ત્રવિટ્ડ જર્વીશ્ર ॥ ૭ 


હે રાજન્‌ ! તે સમયે જ્યોતિષજ્ઞ વિપ્ર પોતાનું પંચાંગ જોઈ ધર્મદેવ પ્રત્યે 
કહેવા લાગ્યા કે, હે ધર્મદેવ ! તમારા પુત્રના ગર્ભધારણ કર્યાના આઠમા વર્ષે 
એટલે કે અત્યારે વર્તમાન સમયે જ યશોપવીત સંસ્કાર કરો. આ વર્તમાન સંવત 
૧૮૪૧ નાફાગણ સુદ દશમીના દિવસે સોમવારે પુષ્યનક્ષત્ર તેમજ મેષ લગ્નમાં 
હરિઇચ્છાએ મુહૂર્ત ખૂબજ સારું પ્રાપ્ત થયું છે. તેથી આ મુહૂર્ત જવા દેશો નહિ, 
અથાંત્‌ યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર આ મુહૂર્તમાં જ કરવો આ પ્રમાણે નક્કી કર્યું.* 

હે રાજન્‌ !જ્યોતિષકારનું વચન સાંભળી ધમંદેવે તે જ મુહૂર્તનો સ્વીકાર 
કર્યો. ત્યારપછી સંબંધીજનો જ્ઞાતિજનો, સુહૃદ મિત્રો અને સખાઓ ઉપર મંગળ 
પત્રિકાઓ સ્વયં લખી અને કેટલાકને અન્ય પાસેથી લખાવી.*પત્રિકા મળતાંની 
સાથે ઉપહારોથી ભરેલાં ગાડાં, રથ, ઘોડા, શિબિકા આદિ અનેકવિધ વાહનો 
ભગવાન શ્રીહરિનાં દર્શન કરવાની ઉત્કટ ઈચ્છા ધરાવતા સર્વે સંબંધીજનો પોતાના 
મિત્ર, પુત્ર, પત્ની અને દાસ દાસીઓની સાથે અયોધ્યાપુરીમાં ધર્મદેવના ભવનમાં 
પધાર્યા." ધર્મદેવના અંતરમાં પુત્ર શ્રીહરિના યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર મહોત્સવનો 
અનેરો ઉત્સાહ વર્તતો હતો, તેથી આંગણે આવેલાં સંબંધીજનોની મોટી મોટી 
સામગ્રીથી યથાયોગ્ય સંભાવના કરી, સોને નવાં નવાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો વિગેરે 
અપણ કરી બહુ શોભાવ્યાં, જેથી પુત્રના આ મહોત્સવમાં કોઈ ઊણપ ન લાગે.“ 
તેવી જ રીતે ધમંદેવે દૂતોને મોકલી દેશદેશાંતરમાંથી મોટા મોટા સદાચારી વિદ્વાન 
બ્રાહ્મણોને સન્માનપૂર્વક બોલાવ્યા. ઉત્સવમાં પધારેલા તે બ્રાહ્મણોમાં કોઈ ચાર 


ર૯૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૦ 


તે ત્તં હ્વિતેન્દ્રા મિરિસ્પ્રજાશાઃ પૌરાશ્ચ વિપ્રા સિમમામમન્ઞાઃ । 
સ્વાત્તાર્યમુછ્યા મુતિમોબિસોસ્ઠ હોળ જર્મ સ્મ વિધાપયત્તિ ॥ ૮ 
મસ્ુલ્યવાયાનિ વનિ તસ્ય મૂદેષ્નવાઘન્ત સિવા ત્ત રાત્રો । 
ખનુશ્ર મીતાતિ મનોઇસખિ સુવાસિનીનાં સિજ્સઃ સમેત્તા? ॥ ૨ 
પુત્રોપનીતાવધિજાસસિન્નયૈ જાર્યસ્ય જુસ્છુત્રિતયત્રત્તસ્ય । 
વિ્રઃ સ ધેનુત્રયહાનમાશુ ત્રજાર પૂપ ! પ્રતિનિમ્બવમેવ ।। ૨૦ 
ચત્જામત્તાસશનવાય્મુણ્યનોષોપશાન્ત્યે તનયેન જાર્યમ્‌ । 
જુસ્છત્રયં તસ્ત તથય ધેત્ત્રયપ્રસાનેન પિતા ત્તરજાર 1 ૨૨ 
પૂર્વોસુરેવોપનયાફજમ સ માતૃપૂઞારિ ત્તજાર સર્વન્‌ । 
નાન્સીમુસ્ર સ્વસ્ત્યવનં પ્રસાળાં શક્તિ સવ્સ્દિગતર્ષનં ત્ર ॥ ૨૨ 


વેદના જ્ઞાતા હતા, કોઈ પુરાણોના જાણનારા હતા, કોઈ મીમાંસા આદિ શાસ્ત્રોના 
જ્ઞાતા હતા, તો કોઈ કવિઓ પણ હતા.* 

દેશાન્તરમાંથી પધારેલા સૂર્ય સમાન તેજસ્વી આ સર્વે વિપ્રોએ તથા આગમ 
અને નિગમને જાણનારા અયોધ્યાપુરના નિવાસી વિપ્રોએ પોતાના કુળપરંપરાના 
આચાયને આગળ રાખી ગોભિલ મુનિએ રચેલા ગુહ્યસૂત્ર અનુસાર ધર્મદેવ પાસે 
ગ્રહશાંતિ આદિ કર્મ કરાવ્યું, તે સમયે ધર્મદેવના ભવનમાં રાત્રિ દિવસ અનેક 
પ્રકારનાં વાજિંત્રોનો મંગલ ધ્વનિ થવા લાગ્યો, અને ભોળી થયેલી સુવાસિની સર્વે 
નારીઓ મનોહર મંગળ ગીતો ગાવા લાગી.“* હે રાજન્‌ ! ઉપવીત સંસ્કારના 
અધિકારની પ્રાપ્તિ માટે પુત્રે ત્રણ કૃચ્છ્વ્રત કરવાં જોઈએ. તેના પ્રતિનિધિ તરીકે 
પિતા ધર્મદેવે તત્કાળ ત્રણ ગાયોનાં દાન કર્યા.'૦ તેવી જ રીતે કામચાર, કામભક્ષણ 
અને કામવાદ અથાંત્‌ ઈચ્છાનુસાર ફરવું, ઈચ્છાનુસાર ખાવું, અને ઈચ્છાનુસાર 
બોલવું, આ ત્રણ બાળકના સ્વાભાવિક દીષો છે, તેની નિવૃત્તિ માટે યજ્ઞોપવીત 
સ્વીકારવા યોગ્ય થયેલા પુત્રે બીજાં ત્રણ કૃચ્છ્વ્રત કરવાં જોઈએ. તેના પ્રતિનિધિ 
તરીકે પણ પિતા ધર્મદેવે તત્કાલ ત્રણ ગાયોનાં દાન કર્યા.૫૧ 

હે રાજન્‌ ! યજ્ઞોપવીત સંસ્કારને આગલે દિવસે જ ધમંદેવે માતૃપૂજન, 
નાંદીશ્રાદ્ધ, પુણ્યાહવાચનકર્મ અને સૂર્યાદિ ગ્રહોની શાંતિકર્મ આદિ કરાવ્યાં. તથા 
સારાં ભોજનથી બ્રાહ્મણોને તૃપ્ત કર્યા. આ બધાં કર્મો યજ્ઞોપવીત સંસ્કારને અંગભૂત 
હતાં. ત્યારપછી ધર્મદેવે દશમીના સુપ્રભાતે પોતાના ભવનની આગળના ભાગે 


અ. ૩૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૨૯૯ 


પ્રાતર્ટશમ્યાં પુસ્તો મૃછસ્ય સમમાર્ગનાસસમસસ્કૃતેડસૌ । 
સંસ્થાપયામાય સમુદ્ધવાખ્યં ઇુતાશનં સ્થખ્ડિસ ગ્રાર્ત્યસ્તર । શર 
સ્વવેટ્શાન્રોત્તિતજમમાર્મ સ્તવશધર્મ ત્ત વિહ્સશેષમ્‌ । 
જ્િગાત્તિસંસ્કાર્વિધાનવિસવિપ્રોસુરત્યેબ ત્તજાર સર્વમ્‌ 1 ૨૪ 
સ્રાત તત બુત જુતજશવાપ સતં ગનન્યા સમતડ્કત ત્ત । 
સ્વર્ક્ષભામે વિનયોપતિઈ સંસ્જાર્થામાસ સુત્ત યથાવત્‌ ॥ ૨૪ 
ઝાવદ્ધચ જ્યાં જટ્સૂત્રમેન એોપીનલળ્ટં પરિધાપ્ય ત્તાસૌ । 
ચજ્તોપવીત તવતત્તુસુદ્ધં જાપાસજ સ્મ ત્રિગુળ ર્લતિ | ૨૬ 
'ઝન્તે ત્રતે' ત્યાર્ટિમિસગ્યહોમં વિધાય તાભ્યારિ તવ્ટમાર્યઃ । 
સ્મૃષ્ટ્વાડવવ્સ્વાયવ્નાન્ધરયાં ત્વં વ્રતત્તાસે ભવસીતિ જુષ્ળમ્‌ ૨૭ 
ગ્રેષાન્‌ મુક્સ્ાસ્તનયાય ધર્મ; સર્વાન્‌ થથાવત્સમવૂયુધત્વ । 
ઝાધેહિ નિત્યં સમિધ સુત ! ત્વં પ્રાતશ્ર સાયં યટ્વિવ સાયમ્‌ ॥ ૨૮ 


સુસંસ્કૃત જગ્યામાં વેદિકાની રચના કરી તેમાં સમુદૂભવ નામના અગ્નિદેવનું 
સ્થાપન કરી તેનું પૂજન કર્યું.૫૨૫* ધર્મદેવ પોતાના સામવેદ અને કૌથમી શાખાને 
યોગ્ય સમસ્ત કર્મમાર્ગના જ્ઞાતા હતા. તેમજ પોતાની કુળપરંપરાગત ધમના જ્ઞાતા 
હતા. છતાં પણ દ્વિજાતિ સંસ્કારોના વિધિવિધાનને જાણનારા પોતાના આચાર્ય 
બ્રાહ્મણે કહેલી રીતિ મુજબ જ પોતાની શાખાને ઉચિત સમગ્ર ક્રિયાક્લાપનું અનુષ્ઠાન 
કર્યું. ત્યારપછી ધમંદેવે શ્રીહરિને પ્રથમ સ્નાન કરાવ્યું, ત્યારપછી ભોજન કરાવ્યું. 
પછી વાણંદ પાસે મસ્તક ઉપરના શ્રીહરિના કેશ ઉતરાવી સ્નાન કરાવ્યું. અને 
ભક્તિમાતાએ શ્રીહરિને શણગાર્યા. ત્યારપછી ધર્મદેવે પોતાની જમણી બાજુએ 
શ્રીહરિને બેસાડી શાસ્ત્રોક્ત સંસ્કારવિધિ કર્યો.૫**પએમાં ધર્મદેવે શ્રીહરિની કેડમાં 
કટીસૂત્ર બાંધ્યું,કોપીન ધારણ કરાવ્યું, અને કપાસના નવ તંતુમાંથી રચેલા ત્રણ 
સૂત્રવાળી શ્વેતરંગની યજ્ઞોપવીત શ્રીહરિને ધારણ કરાવી. ત્યારપછી “અગ્ને 
વ્રતપતે વ્રતં ચરિષ્યામિ'' આ મંત્રવડે આચાર્ય બ્રાહ્મણે પાંચ ઘીની આહુતિઓ 
આપી, નાભિ આદિ પાંચ અંગોનો સ્પર્શ કરીને કહ્યું કે આજદિનથી આરંભીને 
તમે પૃથ્વી પર બ્રહ્મચારી થયા છો. 

પિતા ધર્મદેવે પુત્ર શ્રીહરિને કરેલ બ્રહ્મચારીના ધર્મનો ઉપદેશ :- 
કુળના આચાર્યે ઉપદેશ કરેલાં ચાર પ્રકારના ઉપદેશ વાક્યોને યથાર્થ રીતે શ્રીહરિને 


૨૦૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૦ 


ઝાલૈ તથાત્તેડશનજર્મળસ્ત્વં જુર્યા અપોશાનવિધે ત્ત સિત્યમ્‌ । 
સ્યતેફ્વાસ્યાપમપિ પ્રચત્તાતત્તાયસેવાસિસ્તો બવોશ્ર ॥ ૨૨ 
પિત્રેવમુઃ સ ઇસન્ઝીુ માસે બાર પ્રત્તિપ્રેષમુવાત્ત તોસ્વૈ; । 
તેનાતિદર્ષ સ ત્ત તસ્ય પત્તી સમ્વસ્ધિનોડન્યે ત્ત થયુ$ પ્રજામમ્‌ ॥ ૨૦ 
જ્યાં મુટ્સ્તસ્ય વવન્ધ મૌન્નીં શ્સદ્ળાં ત્રિવૃત્તા (શનાં વિધિ: । 
પત્થિત્રયં ત્રાપિ ત્તરજાર તસ્યથા ઇસ્પ્રિસાર$ પ્રવસનુસપમ્‌ ॥ ર૨૨ 
ઝનતેસ્ટ્જ્‌ પ્રાડ્મુજ્ર ૩્તરાથજીશાસનસ્થો અનજ: સુતાય । 
પ્રત્યટ્મુઃઆયાર્શત્તિ સ્મ મત્ત્રં ત્રાહ્ટાં સિષળ્નાય સમાનપીકે ॥ રર 
તલા મદાહુન્ીબધોષ આચીદ્વાયાન્યવાસન્ત ત્ત સર્વશોડપિ । 
ત્રહાધ્વતિ: સ્રીમળમીત્તિજાભિ; સમં હ્હિષે અથશજ્લમિશ્ર$ ॥ રર 


સમજાવતાં ધર્મદેવ કહેવા લાગ્યા કે, હે પુત્ર ! તમે નિત્યે પ્રાતઃકાલે અને સાયંકાલે 
અથવા એક માત્ર સાયંકાલે સમિધ ગ્રહણ કરો. તથા હે પુત્ર ! તમે નિત્યે ભોજન 
કરતાં પહેલાં અને ભોજન કર્યા પછી અપોશન વિધિ કરો, ભોજન પહેલાં 
“અમૃતોપસ્તરણમસિ સ્વાહા” અને ભોજન કર્યા પછી “અમૃતાપિધાનમસિ 
સ્વાહા” આ મંત્રોથી આચમન કરવારૂપ અપોશન વિધિ કરવો. તેમજ પ્રયત્ન 
પૂર્વક દિવસની નિદ્રાનો ત્યાગ કરો. અને આચાર્યની સેવા પરાયણ થાઓ.*/૧૯ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! પિતા ધર્મદેવ આ પ્રમાણે કહેતા હતા ત્યારે 
કુમાર શ્રીહરિકૃષ્ણ હસતાં હસતાં પ્રત્યેક ઉપદેશ સામે “આઢમ્‌” “બાઢમ્‌” અર્થાત્‌ 
હું એ પ્રમાણે જ કરીશ. એ પ્રમાણે ઉચ્ચ સ્વરે બોલતા હતા, તેથી પિતા ધર્મદેવ, 
માતા ભક્તિદેવી અને અન્ય સંબંધીજનો અતિશય હર્ષ પામતાં હતાં.૨૦ વિધિને 
જાણનારા આચાર્યે શ્રીહરિની કેડમાં મુંજના ઘાસની સૂક્ષ્મ ત્રેવડી મેખલા ધારણ 
કરાવી. ત્યારપછી ધમંદેવે પોતાના ત્રણ પ્રવરને અનુસારે તે કટિમેખલામાં ત્રણ 
ગ્રેંથીઓ પણ કરી.૨' 

ગાયત્રીમંત્રનો ઉપદેશ :- ત્યારપછી અગ્નિકુંડથી ઉત્તર ભાગમાં 
તેમજ ઉત્તર દિશા તરફના અગ્રભાગવાળા દર્ભના આસન ઉપર પૂર્વમુખે બેઠેલા 
ધર્મદેવે પશ્ચિમમુખે દર્ભના આસન ઉપર બેઠેલા પોતાના પુત્ર શ્રીહરિને બ્રાહ્મણોને 
આપવા યોગ્ય ગાયત્રીમંત્રનો ઉપદેશ આપ્યો. તે સમયે મહા દુંદુભિઓનો નાદ 
થયો, તથા અનેક પ્રકારનાં વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યાં.૨ર ચારે બાજુએ જયજયના 


અ. ૩૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૦૧ 


ઝામૌત્તિટ્ન્ટ મુસુસત્મગાય વ્રહ્તટૂમસ્યેવ સ્તી સમત્ત્રમ્‌ । 
જેળ તથેનાગિનમુત્તરીય સન્ધ્યારવિધ શિક્ષયત્તિ સ્મ પશ્ચાત્‌ ॥ ર૪ 
મધ્યાજસન્ધ્યા પ્રથમં હ્ુપાસ્ય સાયન્તની વેત્તિ સટ્સ્યવાહે । 
પ્રબર્તમાને બછુધા તવાનીં માધ્યાટ્ત્યેલ વૃષો નમાટ્‌ ।। ર૫ 
ગ્રેષાન્પુનઃ પૂર્વવહેવ ધર્મ ઞાર્શ્યમાનાન્‌ નુરુના સુતાય । 
ઝવોધયત્સ્પણ્તર વતો ભસ્તત્પાસનાત્યુત્લુજમાનસાથ ।। ૨૬ 
1વઘાનુસેવાત્રિ સરૈયા સિછેરન્યત્ર પાપાત્તસ્નપ્રવુત્તે; । 
ત્રનોધાનુતે બર્ગય મૈથુનં ત ચર્ઇધા વૈ પ્રતિખિદ્રમસ્તિ ॥ ર૭ 
મામ્યં તુ પીત ત્થઝઞ તતને તત વાઘાતિ મન્ધાશનુલેપન ત્ત । 
ઝભ્યટ્યુટ્તનમન્નન ત્ર સડ્યૃષ્ય ત્ત સ્વાક્ષબ્રયવનેગનં ત્ર ॥ ર૮ 


ઘોષની સાથે બ્રાહ્મણો દ્વારા વેદમંત્રોનો પણ ઘોષ થતો હતો. અને એ ઘોષ સ્ત્રીઓના 
સુમધુર કંઠે ગવાતાં ગીતોના સ્વરની સાથે એકરૂપ થઈ સોને અતિ કર્ણપ્રિય લાગતો 
હતો.* ગુરુ ધર્મદેવે પોતાના પુત્ર શ્રીહરિને બ્રહ્મ નામના ખાખરાના વૃક્ષમાંથી 
બનાવેલો મસ્તક પર્યત લાંબો કહેવાતો પલાશદંડ “સુશ્રવસ' ઇત્યાદિ મંત્રોના 
ઉચ્ચાર સાથે ધારણ કરાવ્યો. અને તેવી જ રીતે “મિત્રસ્ય' ઈત્યાદિ મંત્રોના ઉચ્ચાર 
સાથે ઉત્તરીય વસ્્રને સ્થાને મૃગચ્મ ધારણ કરાવ્યું. ત્યારપછી સંધ્યાવંદન કર્મની 
શિક્ષા આપી.** સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! પ્રથમ મધ્યાહ્મસંધ્યા કરવી ? કે 
પછી સાયં સંધ્યા કરવી ? આ બાબતનો બહુ પ્રકારનો સભાસદોમાં પરસ્પર જ્યારે 
વિવાદ થયો ત્યારે ધર્મદેવે શ્રીહરિને પ્રથમ મધ્યાહ્મસંધ્યા કરવાનો નિર્ણય આપ્યો. 
ત્યારપછી ફરી પૂર્વે કહેલી રીત અનુસારે આચાર્યે જે અન્ય ઉપદેશ વચનો કહ્યાં, 
તેને જ ધર્મદેવ પાલન કરવામાં અતિ ઉત્કંઠાવાળા પોતાના પુત્ર શ્રીહરિને સ્પષ્ટ 
વચનો વડે સમજાવવા લાગ્યા.૨૨૬ 

પિતાનાં ઉપદેશ વચનો :- હે પુત્ર ! પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત કરે તેવાં 
વચનો સિવાયનાં બીજાં સર્વે વિદ્યાગુરુનાં વચનોમાં સદાય નિષ્ઠાથી વતંવું. ક્રોધ 
ક્યારેય કરવો નહિ. મિથ્યા ભાષણનો સર્વથા ત્યાગ રાખવો. આઠે પ્રકારના સ્ત્રીના 
સંબંધનો સદાય ત્યાગ રાખવો.*? ભગવાનના સંબંધ સિવાયની ઇતર ગ્રામ્યવાર્તા 
ન કરવી અને લૌકિક નાચગાન આદિ ન કરવું. વાજિત્રો વગાડવાં સાંભળવાં 
નહિ. ચંદન આદિ સુગંધીમાન દ્રવ્યોથી અંગલેપન ન કરવું. તેલથી અંગમદન ન 


કબ્જે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૦ 


૩સ્વાસનં ચાપિ મુસેઃ પુરસ્તાદ્ન્તાતિશુજ્નિ સુત ! જરુતાસ: । 
જેશપ્રસાર ત્ત ધરવતેસ્ર તિરેતુજ મા જીરું જેશવાપમ્‌ ॥ ર૨૨ 
મચ ત્ત માંસ સ્પૂશ ત છ સિત્ત્વં મોયુુયાનં ત્ર યથથેછ્વેણામ્‌ । 
ગાર્શનીક્ષાં ત્યન ત્તાન્યનિન્ટામુપાનદાવાતપવારળં ત્ર ॥ રૂ૦ 
[સાં તુ વાતતાપિ ત જસ્મનિત્તં ગત્તોસ્તથા સ્વસ્થ ત્ત મુછુવેડષિ । 
જુર્યા: વસટી ન ત્ત પુત્ર ! બૂમો ત ભોગનં ક્ષિ ત્ત વાંસ્યપાત્રે ॥ રે? 
સુત ત્ત તામ્નૂલપપિ ત્યગેસ્ત્વં મ્નાઘષેયં તશુનાસભક્ષ્યમ્‌ । 
મોતિપ્રતીર્થામરસાધુસાધ્વીસત્છાસ્રનિન્લાં જુર મા જવાચિત્‌ ॥ રર 
જપીતમૌસ્નીજરિસૂત્રટ્ન્ટયસોપબીતાતનિ જમળ્ડસું ત્ત 
જેળ ત્ત સર્મેતિ તુ સિત્યમેવ સન્ધાસ્વેસ્ત્વં સુત ! મૈક્ષપાત્રમ્‌ ॥૨ર 
સાન ત્ત સન્યા ત્ત ગપં ત્ત હોમ સ્વાધ્યાયહેવારિજતર્ષળે ત્ત । 
સમર્ત્નં શસ્છ્તિ છવ વિષ: જુર્યાઃ સત ત્વં શ્રવળારિમિસછિમ્‌ં ॥ રૂ૦ 


કરવું. કાજળથી આંખમાં આંજણ ન આંજવું. પરસ્પર ઘસીને પગ ધોવા નહિ.*“ 
તેમજ હે પુત્ર ! પોતાના ગુરુ કે આચાર્યની આગળ ઊંચા આસન ઉપર બેસવું 
નહિ. દાંતને અતિ ઘસીને ધોવા નહિ. કાંસકાથી વાળ ઓળવાં નહિ. ધરતીપર 
લેખન કરવું નહિ. પિતૃમરણાદિ કારણ વિના મુંડન કરવું નહિ. અને મધમાંસનો 
સ્પર્શ તો ક્યારેય કરવો નહિ. બળદ જોડેલા ગાડાં ઉપર ક્યારેય બેસવું નહિ, 
ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોનેપોતાના મનગમતા વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થવા દેવી નહિ. અરીસામાં 
તિલક કર્યા સિવાયના કામ માટે મુખ જોવું નહિ. અન્યની નિંદા કરવાનું છોડી 
દેવું. પગમાં પગરખાં પહેરવાં નહિ. તથા છત્ર ધારણ કરવું નહિ.૨૯-૩૦ 

હે પુત્ર ! કોઈ પણ જીવપ્રાણી માત્રની હિંસા વચનથી પણ ન કરવી, 
પોતાની મુક્તિને માટે પણ શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલી તીથને વિષે આત્મહત્યા ન કરવી, 
તેમજ કુસંગનો સંગ તો ક્યારેય પણ ન કરવો, ભૂમિ ઉપર કે કાંસાના પાત્રમાં 
ક્યારેય ભોજન ન કરવું, જુગાર ન રમવો, તાંબૂલ ન ખાવું, ભાંગ, ગાંજો, અફીણ 
વગેરે કેફી પીણાં ન પીવાં. લસણ અને ડુંગળી વગેરે અભક્ષ્ય વસ્તુને ખાવી નહિ. 
ગાય, વિપ્ર, તીર્થ, દેવતા, સાધુ, પતિવ્રતાનારી અને સત્શાસ્ત્રની નિંદા ક્યારેયપણ 
કરવી નહિ.**-૨૨ હે પુત્ર ! કોપીન, કટિસૂત્ર, મેખલા, યજ્ઞોપવીત, દંડ, કમંડલું, 
મૃગચર્મ અને ભિક્ષાપાત્ર આટલાં બ્રહ્મચારી એવા તમારે નિત્યે ધારવાં. તથા સ્નાન, 


અ. ૩૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૦૩ 


ણવ દિ તાતેન સુનોધિતોડ્સૌ સ્વેસ્છાવટુસ્ત ઇરિસિદ બાઢમ્‌ । 
ભાસ્વન્તમુદ્દાદુરથોપતસ્થે પ્ર્હાક્ષેળાં ત્તાપ્યનનસ્ય ત્તજે 1 રૂ૫ 
4મિક્ષાં ટ્ટાવાહ્તિ છવ તસ્મૈ ભસ્છિડ સ્વયં જ્ાર્થયતે સુતાય । 
સુવાસિનીમુસ્યસુદ્ત્ત્િયોડન્યાસ્તતો રહુ: પ્રીત્તિયુતા નરેશ ! ॥ ર૬ 
ગાત્તાર્થવર્યાય ત્િવેસ ભૈક્ષ તહુસછમેવાત્તન ગાઢ્હેડસૌ । 
સમાપયામાસ્ય થથાતિધાન તત્જર્મ ધર્મ: સજલ વિધિજ્ત$ | રૂ૭ 
તળિવેષમમત સ રાતો તવ્ધસસ્ઝીુ તિરસ્સ્જ સજા સ્તિ: । 
સત્ર વિપ્રવસ્મળ્ડતસમધ્યો વ્રહજ્તત્રથમિવ મૂર્તમસખઞત્‌ । ર૮ 
વિષ્રેભ્યોડથ સ “વિપ્ર 3ત્સુજમના મા$ સ્વર્ખમ્‌દ્રાસ્તથા । 
વાસાસ્થાભર્ળાઈનિ થાનજવરસળ્યોસરયતો ત્ત્તવથાન્‌ ॥ 


સંધ્યા, ગાયત્રીનો જપ, હોમ, વેશ્વદેવ અને સ્વાધ્યાય તથા દેવતા અને પિતૃઓનું 
તર્પણ તેમજ શક્તિ મુજબ વિષ્ણુનું પૂજન અને તેની નવ પ્રકારની ભક્તિ, આટલું 
તમારે પ્રતિદિન કરવું.**-5* 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !પિતા ધર્મદેવે આ પ્રમાણે શ્રીહરિને સદ્બોધ 
આપ્યો, ત્યારે સ્વેચ્છાએ બ્રહ્મચારીના વેષને ધરનારા ભગવાન શ્રીહરિએ પણ 
પ્રત્યેક ઉપદેશના વચનને અંતે “બાઢમ્‌”' “બાઢમ્‌” એમ બોલી તે પ્રમાણે કરવાની 
પ્રતિજ્ઞા કરી. ત્યારપછી બે હાથ ઊંચા કરી સૂર્યનારાયણની પ્રાર્થના કરી અને 
અગ્નિની પ્રદક્ષિણા કરી.*૫ ત્યારપછી ભિક્ષા માગતા શ્રીહરિને ભક્તિમાતાએ 
પ્રથમ ભિક્ષા અર્પણ કરી. ત્યાર પછી સુવાસિની આદિ સંબંધીની સ્રીઓએ પણ 
પ્રેમથી ભિક્ષા આપી, અને શ્રીહરિએ ભિક્ષામાં પ્રાપ્ત થયેલું નેવેધ આચાયવર્યને 
અપણ કર્યું. ત્યારપછી તેમના કહેવા પ્રમાણે પોતાને જરૂરી ભિક્ષાનો સ્વીકાર 
કર્યો. ત્યારે વિધિને જાણનારા ધર્મદેવે વિધિ પ્રમાણે સમગ્ર યજ્ઞોપવીત સંસ્કારનો 
વિધિ સમાપ્ત કર્યો.ગ૬-૨૦ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ સમયે શ્રીહરિએ બ્રહ્મચારીના નિર્મળ 
વેષને ધારણ કર્યો હતો, તેમાં યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર પામ્યા પછી સૂર્યની સમાન કાંતિથી 
શ્રીહરિ વિપ્રવર્યોની સભા મધ્યે સાક્ષાત્‌ મૂર્તિમાન બ્રહ્મચર્યની પેઠે શોભતા હતા.“ 
ત્યારપછી ધર્મદેવે ઉત્સાહ અને ઉદારતા પૂર્વક પોતાના ઘેર આવેલા સર્વેબ્રાહ્મણોને 
ગાય, સુવર્ણમુદ્રા, વસ્ત્રો, અલંકારો તથા શ્રેષ્ઠ વાહનોનાં દાન કર્યા. તેમજ આ 


શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૦ 


તસ્મૈ ત્રાપિ નના યથોત્રિતમર્ર્વસ્રાળિ વિત્તારિ ત્ત । 
પ્રાફાત્લ્બીયનઞનેભ્ય હષ ત્ત યથથાયુત્ઠું ત્ત વસ્રાલપિ ।। રૂ૨ 
પૌરાનન્યાંશ્ર વિપ્રાન્સ્મગૃટમુપમતાન્મોઞયામાસ । 
સમ્યન્મક્યેભોગ્યોવિતિત્રેવદીવિધસુરસૈ: સ્વેષ્લિતેઃ સત્મુતેશ્ર | 
સવાસ્તાન્‌ લક્ષિળામિ્નુપત્તિરસ્તિ વૃષસ્તોષચિત્વા તિસુગ્ય । 
ભૂર્યાનન્ટ્$ સ્વષુત્રં સ્તાનિપમમ સરિસ પાઢાયામાય સાર્થમ્‌ । ૪૦ 


// ટજ %₹ત7/રુઝ7%7 7777૪777?» 5777 ૪%7%જ ર 
છ્યુપનયનોત્લવનામા ત્રિશોડધ્યાય: ॥ રૂ૦ ॥ 


પ્રસંગે પધારેલા સર્વે સંબંધીઓ શિષ્યો અને મિત્રવર્ગના સર્વે જનોએ પણ ધન, 
વસ્્ર તથા આભૂષણાદિકથી ધમંદેવનો સત્કાર કર્યો. અને ધમંદેવ તે સર્વેનો પણ 
તેવી જ રીતે સત્કાર કર્યો. આ રીતે ધર્મદેવે પોતાના ઘેર પધારેલા નગરવાસી જનો 
તથા દેશ દેશાન્તરમાંથી પધારેલા વિપ્રોને મોટા કોઈ મહારાજાની જેમ ભક્ષ્ય, 
ભોજ્ય, લેહ્ય અને ચોષ્ય આ ચાર પ્રકારનાં સુંદર સ્વાદિષ્ટ રસોવાળાં ભોજનો 
જમાડી તૃપ્ત કર્યા. અને ખૂબ દક્ષિણાઓ આપી, વિદાય કર્યા. ત્યારપછી મહોત્સવની 
નિર્વિઘ્ન સફળતાથી અતિશય પ્રસજ્ઞ થયેલા ધ્મદેવે શ્રીહરિને અર્થે સહિત સમગ્ર 
સામવેદનો અભ્યાસ કરાવ્યો.*૯-7૦ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે૪ય/ 
*7%ત 22//3/%૬%ન ન/ઝે 5%₹//%*%/ 5/%% 55-2૯/*/ 57૯/રેન/ 
6%નયન 225/2 %67ત2/જજું 4૪ કયુ છે ન/% %02/5? ૪અ૦/% 
જૂ %૦?. --૩૦-- 


અ. ૩૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૦૫ 


૩વત્તિ - 
₹રિ પ્રા્ોપનયનઃ સ્વધર્માન્‌ ગુસ્ળોર્તાન્‌ | પાતયન્‌ પિતસે પ્રીત્યા સિષેવે તૃપસત્તમ ! ॥ ૨ 
તતો મઈં ગિદાયુઃ સ્વં સ્વાવતારપ્રયોગનમ્‌ । ધર્મસંસ્થાપનં જર્તું મૂતલે સ વ્યસ્તિન્તયત્‌ ॥ ર 
વિગિત્યોત્પથમામીનિ વૃન્રનિ વિવુધદ્િષામ્‌ । ધર્મઃ સ્થાપ્યો મયા પૂમૌ સાન્્રત યત્ઝુતેડગનિ ॥ ર્‌ 
ઝઘેવ ગણાં મેઈ તેન્મત્પ્રાતાતિસુથી તવા 1 વીતદિષદ્રિભયો બવેતાં ટુડર્વિતાવિમો ॥ ૪ 
પિતર મહ્િયોમાવિ સોણું મેવ હિ શવનુતઃ | ગત ળ્તૌ વિષ્રશાપાન્મોત્રચિત્વોત્યુગામ્યટ્ ॥ પ 
(વં સ મૂઢસટટુસ્યો વેતાધ્યયનજેતવાત્‌ | તત્રોવાસ બગન્‌ રમ જુનાં તત સિમપટર$ ॥ ૬ 
વિચાનુરું તુ પિતરં તાન્યં વિદાવતાં ગૃળામ્‌ । સ ત્તવાર તતોડબ્યેત તૃતીય વેટ્મારિતિ$ ॥ ૭ 


અધ્યાય -૩૧ 


શ્રીહરિએ કેરલો અવતાર પ્રયોજ્નનાન વિચાર અનો માગર 
વેટાધ્યયનના મિષથી યરમાં નિવાસ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે શ્રેષ્ઠ રાજન્‌ ! ઉપનયન સંસ્કારને પ્રાપ્ત 
કરી શ્રીહરિ ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા સ્વધર્મનું પાલન કરતા કરતા માતા-પિતા ધર્મ- 
ભક્તિની પરમસ્નેહથી સેવા કરતા હતા.' છતાં તેના મનમાં ગુહત્યાગ કરવાની 
ઇચ્છા વર્તતી હતી. કારણકે ધરતી ઉપર ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે જ પોતાના 
અવતારનું મૂળ પ્રયોજન છે. તેથી તે વિચારવા લાગ્યા કે, અધમંને માગે ચાલનારા 
એવા ધર્મના દ્વેષી અસુરોનો પરાભવ કરી આ પૃથ્વીપર એકાંતિક ધમંનું સ્થાપન 
કરવા માટેજ હું પ્રગટ થયો છું. તેથી મારે ઘર છોડવું જ જોઈએ. ** પરંતુ મારી 
પ્રાપ્તિથી માતાપિતા સુખી વર્તે છે. તેમને શત્રુઓનો ભય પણ નિવૃત્ત પામ્યો છે. જો 
હું અત્યારે ઘરનો ત્યાગ કરીશ તો મારા વિયોગથી મારા માતાપિતા ધર્મ-ભક્તિ 
બહુ દુઃખી થશે અને મારા વિયોગનું દુઃખ સહન કરી શકશે નહિ. તેથી પ્રથમ મા- 
બાપને વિપ્ર દુર્વાસામુનિના શાપથી મુક્ત કરી મનુષ્યભાવ છોડાવી દિવ્યભાવે 
મારી સાથે રાખી, પછીથી જ હું ઘરનો ત્યાગ કરીશ. “૫ 
સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે પોતાના અંતરમાં ગૂઢ નિરધાર 
કરી ભગવાન શ્રીહરિ વેદને વિષે આદરભાવ રાખી તેના એક અધ્યયનના મિષે 
પોતાના ભવનમાં નિવાસ કરીને રહ્યા અને શ્રી રામકૃષ્ણનું ભજન-સ્મરણ કરવા 


૩૦૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૧ 


તૌત્રબુદ્ધિતયા વેટ્મલ્પજાલેન વિસ્મયમ્‌ । તાતમન્યાંશ્ર વિહુષડ પ્રાપયન્નનમાપયત્‌ ॥ ૮ 
તતઃ વાવ્યાનિ શાસ્રાળિ પુરાળાસિ પાઠ ત્ત । મછામાષ્યારિ યત્જિસ્ન્ધ્મો વેટ તલધ્યમાત્‌ ॥ ૨ 
ધર્મોડથ ખર્ચ પ્રાદ્ા ટૂષ્ટ્વા સાણુચમુષાશ્રિત: । તીવ્ર વૈરાન્યમાપત્ત: જુ જાળધ્યાનપસેડભવતૂ ॥ ૨૦ 
સ્વધર્મસ્ઞનવૈરાન્યયોમાન્‌ બિ ત્ત તત્વત$ । થથાનુપૂતિ પુત્રાય થથાશાસ્્રમુપાટ્શત્‌ ॥ ૨૨ 
માદાત્યં સ્વનુરોસ્તસ્મે સોરણરિષુ તત્સ્થિતિમ્‌ । યથાવવત્મગાયાડડઈં રીતિ ત સ્વાધ્વનોડરવિનામ્‌ ॥ ૨૨ 
વિદામિશ્વ ગળે: સર્વે? પિતૃતુલ્યો મહાયશા; । ઞાસીત્લોડલ્વેન જાલેન માન્યા? પૂગ્યસ્તથા નૃળાન્‌॥ શરૂ 
સ્વમે પ્રત્યટં પિત્રા વાસ્તમાનં ત્ત સોડશ્રૃળોત્‌ | શ્રીમદ્ધામવત તામ પુરાળ હોજ્નેતસા ॥ ૨૪ 


લાગ્યા.“ શ્રીહરિએ વિદ્યાભ્યાસ માટે બીજા કોઈ વિદ્દાન ગુરુનો આશરો લીધો 
નહિ. કારણ કે સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ ધ્મદેવને જ વિદ્યાગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા હતા, તેથી 
તેમની પાસેથી વેદોમાં ત્રીજા વેદ એવા સામવેદનું પ્રથમથી જ અધ્યયન શર કર્યું. 
અને તીવ્રબુદ્ધિ હોવાથી ટૂક સમયમાંજ સામવેદનું અધ્યયન સમાપ્ત કર્યું. તેથી 
પિતા ધર્મદેવ અને અન્ય વિદ્વાનો પણ અતિ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થયા.*“ ત્યાર 
પછી શ્રીહરિએ રામાયણાદિ મહાકાવ્યો, મીમાંસા આદિ શાસ્ત્રો, ભાગવતાદિ 
પુરાણો અને રામાનુજાચાર્યકૃત મહાભાષ્ય આદિક જે કોઈ ગ્રંથોનું ધર્મદેવને જ્ઞાન 
હતું તે સર્વેનો અભ્યાસ પિતા ધર્મદેવ પાસેથી સારી રીતે કર્યો.“ અને પછી ધર્મદેવ 
પણ 'પોતે વૃદ્ધ થયા છે' એમ જાણી સંસારમાંથી તીવ્ર વેરાગ્યને પામી તથા 
સાંખ્યજ્ઞાનનો આશ્રય કરી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ધ્યાન પરાયણ જીવન જીવવા 
લાગ્યા. ૦ 

ધર્મદેવ પુત્ર શ્રીહરિને સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, યોગ અને ભક્તિનો પોતાના 
અનુભવ મુજબનો યથાશાસ્ત્ર ઉપદેશ આપ્યો. પછી સૌરાષ્ટ્ર આદિ પ્રાંતમાં વિચરણ 
કરતા ઉદ્ધવાવતાર સદ્ગુરુ શ્રી રામાનંદ સ્વામીનો મહિમા સમજાવ્યો. પછી 
પોતાના ઉદ્ધવસંપ્રદાયની સમગ્ર રીતિ, નીતિ, પ્રવૃત્તિ-વર્તન આદિનો પ્રકાર 
તત્ત્વપૂર્વક શ્રીહરિને સમજાવ્યો. ૫*"૧૨ હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ પણ અલ્પકાળમાંજ 
વિદ્યાદિ તથા સ્વધર્માદિ સર્વ ગુણોમાં પિતા ધર્મદેવ તુલ્ય થયા. મહાયશસ્વી થયા. 
અને સર્વેજનોને માટે માન્ય, પ્રશંસનીય અને પૂજનીય થયા. પિતા ધર્મદેવ પોતાના 
ભવનમાં જ્યારે શ્રીમદ્‌ભાગવતની કથા કહેતા, ત્યારે શ્રીહરિ એકાગ્રચિત્તથી 
નિરંતર તેનું શ્રવણ કરતા. ત્યારપછી શ્રીહરિએ સમગ્ર મહાભારતનું અને સમગ્ર 


અ. ૩૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૦૭ 


મદામાસ્તમશ્રોષીત્‌ પિતુરેવ તતોડર્વિતમ્‌ । સઘળ્ડાત્મજં સ્જાન્ટ્‌ પુરાળમર્વિસં ત સ$ ॥ ૨૪ 
ઝ્રાર્ષા: સર્વાઃ સ્મૃતીશ્રાથ ધર્મશાસ્રાળ્યનાજુલ: । ધર્મપ્રિય સ શુશ્રાવ પિતુરેવ નરાધિપ ! ॥ ૨૬ 
તતઃ જીશાતધીસ્તેષાં સાર સિગમનીષયા । સ સિશ્ચિત્ય સ્વપાઢાર્થ સિતેસ્ ત્ત પૃથજુપૃથજ | ૨૭ 
શ્રીમદ્ધામવતાત્લ્જન્ધં પસ્નમં રશમ તત સ$ । કીવાસુહેવમાદાત્મયં સ્જાન્યત્વાપ્યસતિયત્‌ પથજ ॥ ૨૮ 
તતઃ શ્રીભમવદ્વીતાં નીતિ વૈટુરિજં ત સઃ | વિષ્ળોર્નામસદક્ઞં વેત્યતિવ્જ્ધારતાત્યમ્‌ ॥ ૨૨ 
તતઃ સ ધર્મશાસ્રાળાં સર્વેષાં સારમુત્તમમ્‌ | ણ્ામેવાસિયત્પીત્યા યાસવલ્વચસ્મુતિ પૂથજ | ર૦ 
તિગ્વિત્વૈતદ્ધરિડ પિત્રે તતુછ્યમવીટ્શત્‌ । પ્રસન્તસ્તેન સોડગાનાત્ત્ટુજ્િમતિમાનુષીમ્‌ ॥ ર૨ 
પ્રાઈ આ્ાય્યાન્વઇ પાઈ સ્વાવજાશાનુસાસ્તઃ । જુર ત્વં જુષ્ળપૂગાડત્તે સત્યું શ્રોતૃષુ વા જથામ્‌ ॥ રર 
ઝોમિત્યાલય તદ્દાવચં તત્પાઈં સિત્યમાત્તરત્‌ | તરવાર ત્ત જથાં તસ્ય શ્રોતૃજર્ળમતોરમામ્‌ ॥ રર 


સ્કંદપુરાણનું પિતા ધર્મદેવ થકી શ્રવણ કર્યું. તથા ધર્મપ્રિય એવા શ્રીહરિએ 
યાશવલ્ક્ય આદિ ત્ધષિમુનિઓએ રચેલી સમગ્ર સ્મૃતિઓ અને ધર્મશાસ્રોનું પણ 
પિતા ધર્મદેવ પાસેથી શાંત ચિત્તે શ્રવણ કર્યું. ૫૩૧? 

સત્શાસ્રના સારરૂપ ગુટકાની રચના :- સુત્રતમુનિ કહે છે. હે 
રાજન્‌ ! ત્યાર પછી કુશાગ્રબુદ્ધિવાળા શ્રીહરિએ પોતાની ઉત્કુષ્ટ બુદ્ધિથી સમગ્ર 
સત્શાસ્રોમાંથી સાર-સાર નિશ્ચિત કરી, તે સમગ્ર સારનો નિત્ય પાઠ કરવામાટે 
અલગથી એક ગ્રંથ ગુટકારૂપે લખી લીધો. તેમાં શ્રીમદ્ભાગવતમાંથી સારરૂપે 
પંચમસ્કંધ અને દશમસ્કંધ, સ્કંદપુરાણમાંથી સારરૂપ શ્રીવાસુદેવમાહાત્મ્ય, સમગ્ર 
મહાભારતમાંથી સારરૂપે ભગવદ્‌ગીતા, વિદુરનીતિ અને વિષ્ણુસહસનામ અને 
સર્વ ધ્મશાસ્રોના સારરૂપે સર્વોત્તમ યાજ્ઞવલ્ક્ય-સ્મૃતિનું અલગથી પ્રેમપૂર્વક 
આલેખન કરી લીધું. ૫?૨૦ આ ચાર સારનો ગુટકો લખીને શ્રીહરિએ ધર્મદેવને 
દેખાડ્યો. તે સર્વ શાસ્રના સારરૂપ ગુટકાને જોઈને પિતા ધર્મદેવ અતિ પ્રસન્ઞ 
થયા, અને આ કોઈ અમાનુષી બુદ્ધિ છે એમ જાણી કહેવા લાગ્યા કે, હે પુત્ર ! 
ભગવાનની પૂજા કર્યા બાદ સમયની અનુકૂળતાએ આ સારચતુષ્ટયનો તમારે 
પાઠ કરવો, અને જો કોઈ શ્રોતાઓ હોય, તો તેમની આગળ આની કથા પણ 
કહેવી, ૨૧-૨૨ 

હે રાજન્‌ ! “ભલે એમ હું કરીશ' એ પ્રમાણે પિતા ધર્મદેવનાં વચન 
સ્વીકારી શ્રીહરિ પ્રતિદિન સારચતુષ્ટયનો પાઠ કરતા અને શ્રોતાઓને કણંપ્રિય 
આની કથા પણ સંભળાવતા. સમય મળતાં શ્રીહરિએ સત્શાસ્ત્રના સારચતુષ્ટયને 


૩૦૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૧ 


તતઃ સાસ્ત્રતુષ્ઝસ્ય સ્વક્ષરાં સૂક્ષ્મપત્રિજામ્‌ | વિધાય પુસ્તિજામેજાં સોડરક્ષત્લ્વાસ્તિજ સણ ॥ ૨૪ 
શ્રીદ્ધામવતાર્લીસિ પ્રત્યઈ તસ્ય શ્રળ્વતઃ 1 ૩પાસ્યધી: જીુષ્ળ ણવ સુરા સમવર્તત ॥ ર૫ 
તતઃ પિતા રહ સ્વીચસખ્્ણયાનુસારતઃ | સામાન્યાં વૈષ્ળવી રીક્ષા તસ્મે તાં પ્રાધુમિસ્છતે ॥ ર૬ 
તત્તરમણક્ષરં જાર્ખ્ખ સ્ત્વા ત્ત ત્રવક્ષર તતઃ 1 ૩પારિશત્વ સદ્ધમાસ્તસ્મે વિનયશાત્તનિ ॥ ર૭ 
તતસ્તહુતસીત્યેવ સુજારામાતતિરન્મુણ । પાતયામાસ સજાન્‌ સ્વસ્મિન્‌ સિદ્ધાન્સ્વતો વૃષાન્‌ ॥ ર૮ 
ગ્ર્રર્યવ્રતં બૂમો પોષયંછોજયુષ્ઝરમ્‌ | રેશોગષિ ગનશિક્ષાર્થમાત્તત્તાર સ્વયં નૃપ ! ॥ ર૨ 
સુષ્ળમિત્થં બગત્તિત્યં સસ્ઝાસ્રાભ્યાસમાત્તરન્‌ । ગનેરેજાવ્શં વર્ષ દરિશર્મા સ ગાલ્વાન્‌ | રૂ૦ 


સુંદર, સ્પષ્ટ અને સૂક્ષ્મ અક્ષરોથી કાગળમાં લખી એક નાની પુસ્તિકા બનાવી, 
સદાયપોતાની સાથે રાખતા. ૨***પ્રતિદિન શ્રીમદૂભાગવતાદિ સત્શાસ્ત્રોનું શ્રવણ 
કરતા રહેતા હોવાથી શ્રીહરિને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને વિષે જ એક સુદઢ 
ઉપાસ્ય બુદ્ધિ થઈ. ત્યારપછી સામાન્ય વેષ્ણવી દીક્ષા પ્રાત કરવા ઈચ્છતા શ્રીહરિને 
ઉદ્ધવસંપ્રદાયના આચાર્યપદે રહેલા પિતા ધર્મદેવે સંપ્રદાયની રીત અનુસાર દીક્ષા 
અપણ કરી. તેમાં ધર્મદેવ વિવેકશીલ પોતાના પુત્ર શ્રીહરિને શ્રીકૃષ્ણના 
અષ્ટાક્ષરમંત્રનો ઉપદેશ કર્યો. ત્યારપછી ત્રણ અહિંસાદિ સદ્ધર્મનો પણ ઉપદેશ 
કર્યો. રપ-ચ૭ 

હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી શ્રીહરિ પિતા ધર્મદેવે ઉપદેશેલી રીતિ મુજબ જ 
આતિ હર્ષથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પ્રતિદિન પૂજન કરતા અને સ્વસ્વરૂપમાં 
સ્વાભાવિકી અખંડ સ્થિતિ હોવા છતાં તથા સર્વે ધર્મો પોતાના સ્વરૂપમાં સદાય 
રહેલા હોવા છતાં લોકશિક્ષણને માટે તેનું યથાર્થ પાલન કરતા હતા. વળી હે 
રાજન્‌ ! મનુષ્યોને માટે અતિ દુષ્કર એવા અષ્ટપ્રકારના બ્રહ્મચર્યવ્રતને આ પૃથ્વી 
ઉપર સારી રીતે પોષવા માટે સ્વયં પરમાત્મા હોવા છતાં શ્રીહરિ લોક શિક્ષાને 
માટે યથાર્થ પાલન કરતા હતા. *“* હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે સાક્ષાત્‌ સ્વયં જ 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન હોવા છતાં, જનશિક્ષાને માટે સત્શાસ્્રનો અભ્યાસ અને નિરંતર 
ભગવાનની ભક્તિ કરતા ધમંપુત્ર શ્રીહરિને જન્મથી અગિયારમું વર્ષ પ્રાપ્ત થયું. 
૨૦ તે સમયે અશ્વત્થામાના શાપને કારણે વિના શસ્ત્ર ફરતા એવા અને પોતાના 
એક માત્ર શત્રુ, ધર્મપુત્ર શ્રીહરિને મારવાને માટે પ્રયત્નશીલ થયેલા અનેક અસુરો 
વારંવાર ટોળામાં મળી અયોધ્યાપુરીમાં આવી આંટા મારવા લાગ્યા. તે અસુરોએ 


અ. ૩૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૦૯ 


ઝસુરઃ શતશસ્તત્ર મિલિત્વા યૂથશો મુછ? | આવવુ? સ્વરિષું જુષ્ળ વિશજ્ં ઇન્તુમુઘતાઃ ॥ ર૨ 
ર્‌મ્માત્તવૈષ્ળવાજલ્પા વત્તોડસળલોત્તનાઃ | જરાતજ્ર્વાતારિશસ્રપાળય ૩ત્મણડ ॥ રર 
સર્વેડષિ તે તીલજળ્યયોમેનેવ વિમોરિતા: | પરસ્વસેત્થારિમાવા ગષ્નુ? શસ: પરસ્તરમ્‌ ॥ રર 
સથા સંશલવજાઃ પૂર્વ ત્વાણાસ્રેળ જિરીટિનઃ । મૂહાઃ ૫રસવરં દત્તા મૃતાસ્તેડષિ તથા મૃતાઃ ॥ ર૪ 
તત્રામતાસ્તુ હેવારીન્પસમાવ્યેત્થમીશ્વર: । જેસ્છત્પરભાવચિતું રેશાન્તરમતાનપિ ॥ રૂ 
ઝીગે વ્રતસ્થાડથ ભસ્છિડ શુવ્લાષમ્યાં મદાનિશિ । પ્રાપ ગ્વર વ્રતજુશા શિથિતાજ્ાડડસ તેન સા ॥ ર૬ 


ક... ન 


દંભથી વેષ્ણવી ભક્તોનો વેષ ધાર્યો હતો. પરંતુ શરીરે મહાબળવાન અને મદોન્મત્ત 
જણાતા એ અસુરોના નેત્રો લાલચોળ હતાં, અને હાથમાં ભયંકર તલવારાદિ શસ્ત્રો 
ધારણ કર્યા હતાં 25-૩૨ 

દંભીઅસુરોનો કરેલો પરાભવ :- મારવા આવેલા તે સર્વે અસુરો 
ધમંપુત્ર નીલકંઠના યોગપ્રભાવથી પરસ્પર મોહ પામ્યા. તેથી પરસ્પર શત્રુભાવ 
ઉત્પન્ન થયો, “આ જ નીલકંઠ છે' એમ પરસ્પર માની અંદરોઅંદર એક બીજાનો 
સંહાર કરવા લાગ્યા. જેવી રીતે સંશપ્તક નામના ક્ષત્રિયો અર્થાત્‌ એકવાર પ્રતિજ્ઞા 
કરી યુદ્ધમાં ઉતરે પછી કદી પાછા ન હટે, તેવા ક્ષત્રિયો પૂર્વ મહાભારતના યુદ્ધમાં 
ઉતર્યા, ત્યારે અર્જુનના “ત્વાષ્ટ્ર' નામના અસ્્રથી પરસ્પર મોહ પામી એક બીજાને 
અર્જુન માની પરસ્પર યુદ્ધ કરવા લાગ્યા અને નાશ પામ્યા. તેવી જ રીતે અહીં 
અયોધ્યાપુરીમાં પણ સર્વે અસુરો પરસ્પર સૌને નીલકંઠ માની લડીને નાશ 
પામ્યા.*25-2* 

ભક્તિમાતાએ સ્વીકારેલી અંતિમ તાવની બિમારી :- સુત્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજ્ન્‌ ! આ પ્રમાણે સકલ એશ્ચર્યસંપજ્ઞ શ્રીહરિએ ત્યાં રહેલા સમસ્ત 
અસુરોનો નાશ કર્યો. હવે દેશદેશાંતરમાં રહેલા અસુરોનો પણ નાશ કરવાની 
ઇચ્છા કરી. એમ કરતાં સંવત ૧૮૪૮ના કાર્તિક માસનો સમય આવ્યો. 
ભક્તિમાતા કાર્તિકીવ્રતનું અનુષ્ઠાન કરતાં હતાં. તેથી તેમનું શરીર અતિ કૃશ થઇ 
ગયું હતું. કારતક સુદ આઠમની રાત્રીએ ભક્તિમાતાના શરીરે તાવ આવ્યો, તેથી 
શરીરનાં અવયવો શિથિલ થયાં. ૨૫ રામપ્રતાપ આદિ સંબંધીજનોએ સારા 
સારા વેધોને પોતાના ઘેર બોલાવી સો પોતપોતાની બુદ્ધિ અને જાણકારી અનુસાર 


દ 


સારવાર કરાવવા લાગ્યા. તે વેધોએ પણ તાવનો પ્રતિકાર કરવા અનેક ઉપાયો 


૩૧૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૧ 


રામપ્રતાપપ્રમુા ઞાનીય “િષગો "છે | બુર્વસ્તિ સમ યથાવુજ્ધિ વન્ધવસ્તત્ત્રતિદિયામ્‌ ॥ રૂ૭ 
સતસ્તે સ્વપ્રતીજાસે નાસીત્તત્તાપશાન્તથે | તવમ્યા નિશિતા જષ્ળો નોધયામાસ માતરમ્‌ ॥ રૂ૮ 
ઝન્તજાલં વિલ્સ્તસ્યા: સેવમાનશ્ તાં સ તુ । ૩૫વિશ્યાસ્તિજે પ્રાઈ જ્ત્લ્વસ્ઞાનમિસ્છયા ॥ રૂ૨ 
સત્છાસ્રસમમતં માત ! શ્રૃળુ મદ્વનં દિતમ્‌ | માયેવ વિષ્ળોઃ સર્વેષામસ્તિ સંસૃતિજછલા ॥ ૪૦ 
તસ્યાસ્તુ સન્તિવૃત્તિઃ સ્યાત્જુખ્મે મસ્છચાતિતીવ્રયા । સ્વધર્મસાનવેરામ્યોપેતયા મનસિ સ્થિરે ॥ ૪૨ 
માયથાયાસ્તરળોપાયૉ મૂલસ્ય સજલાપવમ્‌ । પ છવ સમીત્રીનો ભવતીત્વેવ મતિ મે ॥ ૪૨ 
"વં સણુચં વ યોમશ્ર પ્ચસત્રમુચાન્યપિ । વલન્તિ જિત શાસ્્રાળિ તદ્િ્થ મછર્ષય: ॥ ૪ર 
સુત્રત ડવાત્ત - 
પુત્રસ્ચેત્થં વત્તસ્તસ્યાઃ શ્રુળ્વત્યા: સાટ્રં નૃપ ! । સ્મુતિર્બમૂવ દૃટ્યે યથા પૂર્વ તહિત્છયા ॥ ૪૪ 


કર્યા છતાં તાવની પીડા શાંત થઇ નહિ એમ કરતાં નવમીની રાત્રી આવી, માતાની 
સેવા કરતા શ્રીહરિ ભક્તિમાતાને બોધ આપતાં કહેવા લાગ્યા. 92 
શ્રીહરિએ માતાને આપેલું સ્વ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન :- માતાનો 
અંતકાળ નજીકમાં જ આવ્યો છે' એમ જાણી માતાની સેવા કરી રહેલા શ્રીહરિએ 
પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપવાની ઇચ્છાથી માતાની નજીક બેસી કહેવા લાગ્યા. 
હે મા !સત્શાસ્રોના પ્રમાણવાળું અને સર્વનું તથા તમારું હિત કરનારું મારું વચન 
સાંભળો. હે મા ! ભગવાન વિષ્ણુની માયા છે તે જ જીવપ્રાણીમાત્રને જન્મ મરણના 
પ્રવાહરૂપ આ સંસારમાં દુઃખ આપનારી છે. *“”૦ હે મા ! સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્યે 
યુક્ત અતિ તીવ્ર પ્રેમપૂર્વકની ભક્તિ વડે ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જ્યારે મન 
સ્થિર થાય છે. ત્યારે માયાની સંપૂર્ણપણે નિવૃત્તિ થાય છે. આનાથી બીજો કોઈ 
શ્રેષ્ઠ ઉપાય નથી. “માયા છે તે સર્વે આપત્તિઓનું મૂળ છે તેને છેદવાનું શ્રેષ્ઠ 
સાધન એક ભગવદ્‌ભક્તિયોગ જ છે. એમ હું માનું છું.' હે મા ! જે મે કહ્યું તેજ 
સાંખ્ય, યોગ, પંચરાત્ર આદિ સત્શાસ્ત્રો કહે છે અને તેમના જ્ઞાતા મહર્ષિઓ પણ તે 
જ કહે છે. ૧-73 
સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! પરમ સ્નેહી પોતાના પુત્ર શ્રીહરિના 
મુખકમળમાંથી નીકળતાં વચનામૃતને પરમ આદરથી સાંભળતાં મા ભક્તિને 
પૂર્વે કાલિદત્ત અસુરના નાશના સમયની જેમ ભગવાન શ્રીહરિની ઈચ્છાથી અત્યારે 
પણ “મારાપુત્ર સાક્ષાત્‌ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે' એવું જ્ઞાન થયું. ત્યારપછી વર્ણિવેષે 


ક ને. 


પોતાની સમીપે બેઠેલા પોતાના પુત્રને “સાક્ષાત્‌ નારાયણ છે' એમ જાણી આતિશય 


અ. ૩૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૧૧ 


વખિવેષ તતઃ પુત્રં તારાયળમવેત્ય તમ્‌ । પ્રષેરે શરળ પ્રીતા વિસ્છાડન્યત્ર વસ્તુષુ ॥ ૪૫ 
ઝત્થાય વદ્ધાગ્નતિયુમમમસ્મૈ તત્વોપવિશ્યાપ્રત ળ્વ ત્તાસ્ય । 
સખ્રાસસાસવિમુસિવુદ્ધિઃ પપ્રસ્છ સિઃત્રેયસસાધનં સા ॥ ૪૬ 


// 2/7 777%” ૪/7/૪7૪₹707ર% %727ર% ૪₹%77જ ર 
75727777777 ₹₹77૪777₹%%/2%77ર₹₹7' 7727%₹7:5%7%* // ૩? // 


પ્રસજ્ઞ થયાં. અને જગતના પદાર્થોમાંથી વેરાગ્ય થયો, તેથી શ્રીહરિને શરણે થયાં. 
ઢોલિયામાંથી મા ભક્તિ તત્કાળ બેઠાં થયાં. બેહાથ જોડી શ્રીહરિને પ્રણામ કર્યા. 
શ્રીહરિની આગળ સ્વસ્થ ચિત્તે બેસી અંતરમાં સંસારના બંધનોમાંથી મુક્ત થવાની 
ઇચ્છા થઇ છે. તેથી પૂર્વે સંક્ષેપથી સાંભળ્યું હોવા છતાં પણ આત્યંતિકમોક્ષનું 
સાધન વિસ્તારથી પૂછવા લાગ્યાં. (** 

૪અ/ %%/9 ૪૦૬૮72 57? -/2/%૯6/ન/ ૦/2%૪% 50% 
2/૮2//2/%૬ન ન/ઝે 5% ₹/%ન/ 5%% *52૯/%/ %7૮/2ેયઈ?ે /94%/-0 
૪૦/27 કય /9૮/ 5//2227 2//%/ન્‍્% ૮74// %૮૮૯૪/ કટ? #જે ૪/૦૦/ 
અટુ27ન/ 2/જૂ67ન7 275૮૨/%/%૭ /જેન/% ૭૦? ૮%/ %/ ૪/ક૪જે 


૮/જ ૪/તય? છે %2/ઝ/જું /જ૪5%૪જ કયું છે ન/ઝે એક-%72/%? અદય//જ 
છૂ ૬૦). --ઝ?-- 


ઝત શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૨ 


છર્મીતા - પસ્નાધ્યાયી સુવ્રત ૩વાત્ત - 
સર્વસટુળસમ્પન્તા માતા પ્રેપવતી ઈરિમ્‌ । તારયળાવતાર સ્વં પુત્રં પ્રોવાત્તર ભૂપતે ! ॥ ૨ 
પ્રોેમવત્યુવાત્ત - 


તમસ્તુમ્યં મમવતે ઇર્યે જઇઇારિળે । નારાયળાય ત્રશ્ષયે પ્રપઘાય મુમુક્ષુમિ; ।। ર 
ઝસાનસ્થ નિવૃત્તિ: સ્યાન્માયારસ્ય યથાન્નસા | ઈરે ! સંસૃતિ મૂલસ્ય તથા મામનુશાધિ મો? ! ॥ ર્‌ 
ગ્રામ્યસૌસ્યવિસ્ત્છાડ્દ ત્વાં પ્રપન્નાડસ્મિ સન્મતે! । ઞતો મુમુક્ષવે મણાં વસુમર્ટસિ યજ્તિય્‌ ॥ ૪ 


ખનામિ ત્વામઈ સાક્ષાન્ારયળમૂષિ પ્રબુમ્‌ । જુતાવતારં ક્ષેમાય પૂતલે સર્વટેહિનામ્‌ ॥ છ 
સ ત્વં મપાસઞાનમપાઇારશુ યથા તમોડ્જ પ્રજ્ટપ્રતાપ । 
સ્વમાયયા મૉષિતટ્વ્યિમાવ: સત્ાર્થયામીત્તિ ભવન્તમીશમ્‌ ॥ ૬ ॥ 


અધ્યાય - ૩૨ 
મા પ્રેમવતીના પ્રગ્તથી ગશ્રીદરિંગીતાનો પ્રારંભ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે. હે રાજન્‌ ! સર્વ સદ્ગુણોથી સંપશ, 
ભગવાનનાં માતા પ્રેમવતી, સાક્ષાત્‌ પુરુષોત્તમ નારાયણના અવતાર એવા પોતાના 
પુત્ર શ્રીહરિને પૂછવા લાગ્યાં ' પ્રેમવતી કહે છે, હે પ્રભુ ! તમને મારા નમસ્કાર. 
તમે સકલ એશ્ચર્ય સંપન્ન ભગવાન છો. તમે શરણાગતની મહા આપત્તિઓને પણ 
હરનારા હરિ છો. તમે સાક્ષાત્‌ નારાયણત્કષિ છો. એથી મુમુક્ષુઓને માટે એક 
આશ્રય કરવા યોગ્ય છો. માટે હે હરિ ! તમે કહ્યું જે માયા જન્મ મરણ રૂપ 
સંસારનું મૂળ કારણ છે.' જીવને બંધન કરનાર તે માયારૂપી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ જે 
ઉપાયવડે થાય તેવું સાધન મને યથાર્થ જણાવો. ૨ 
હે સોને સન્મતિપ્રદાન કરનારાપ્રભુ !હું ભક્તિ, તમારે શરણે આવી છું. 
મને જગતનાં સાંસારિક સુખોમાંથી વેરાગ્ય થયો છે. તેથી મુમુક્ષુ એવી મને, તમે 
મારું હિત થાય તેવું પરમ કલ્યાણકારી સાધન યથાર્થ રીતે કહો. કારણ કે તમે આ 
પૃથ્વી ઉપર સમસ્ત જીવપ્રાણીમાત્રનું કલ્યાણ કરવા માટે જ પ્રગટ થયેલા સાક્ષાત્‌ 
નારાયણ ત્ધષિ છો, એમ હું જાણું છું. હે હરિ ! સૂર્ય જેમ બાહ્ય અંધકારનો નાશ 
કરે, તેમ પ્રગટ પ્રતાપી એવા તમે મારા અંતરના અંધકારનો તત્કાળ વિનાશ કરો. 
મનુષ્યની જેમ વર્તતા તમે તમારા દિવ્ય સંકલ્પથી તમારું અલૌકિક દિવ્ય એશ્ચર્ય 


અ. ૩ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૧૩ 


સુબ્રત ઝવાત્ત - 
"વં ગનન્યા પ્રળવેન પૂણે રિ સ્વતઃ સિજ્ધવિશુદ્ધનોધઃ । 
મુમુક્ષુવેડધ્યાત્મિજશાસ્રમાધ પ્રીતઃ સ તસ્ય નૃપતે ! ગન ॥ ૭ ॥ 
શ્રીદર્સ્વાત્ત - 
શ્રુળુ માતહ્તિ વસ્તિ મવત્યે શાસ્રસમ્મતમ્‌ | મુમુક્ષવે વિસ્્ાયે સિ્ળીત વેહ્વેટિમિ: ॥ ૮ 


શ્રીજુષ્ળો ભમવાન્‌ સાક્ષાયો વિષ્ળુ: પુરુષોત્તમ? | સ ળવ સર્વભાવેન સેવનીયો મુપુક્ષુમિ: ॥ ૨ 
તસ્થેવ માયયા તોવે મોદિતો યાતિ સંસૃતિમ્‌ | ગતસ્તં થે પ્રપસન્તે તાં તરસ્તિ ત છ્વ હિં । ૨૦ 


સતાં સસ્નૈન બુટ્ધ્વાડડલે તન્માદાત્મ્યં તજલયા । સ્વધર્મસાનવેરમ્યયુગા મત્છચા સ સેવ્યતામ્‌ ॥ ૨૨ 
સુસ્ા્સ્તુ સ્વધર્માયસ્તરિમિર્મસિર્મસાવ્રતે ! | છમપિ જેનાપિ વિષ્તેન નેવે પ્રતિન્યતે ॥ ૨૨ 


છુપાવ્યું છે. માટે હે ઈશ ! તમારા ચરણકમળમાં હું પ્રાર્થના કરું છું. ““ 

આત્યંતિક મોક્ષનું સાધન શરણાગતિ :- સુત્રતમુનિ કહે છે હે 
રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે માતા પ્રેમવતીએ પ્રેમથી પ્રાર્થના કરી તેથી સ્વતઃસિદ્ધ વિશુદ્ધ 
જ્ઞાની પરમાત્મા શ્રીહરિ અતિ પ્રસજ્ઞ થયા. અને મુમુક્ષુ માતા ભક્તિને આત્મા 
પરમાત્મા સંબંધી સનાતન અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. * શ્રીહરિ 
કહે છે, હે મા ! તમે મુમુક્ષુ છો, સંસારમાંથી વિરક્ત છો. એથી જ તમારું હિત થાય 
તેવું મોક્ષનું સાધન હું તમને જણાવું છું. જે સાધન સર્વ શાસ્ત્રોને માન્ય છે અને 
શાસ્રોને જાણનારા ત્કષિમુનિઓએ પણ નિણીત કરેલું છે. “હે મા ! સવન્તિર્યામી, 
વિષ્ણુ, પુરુષોત્તમનારાયણ એવા સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા, એક જ મુમુક્ષુજનોને 
સ્વપ્રિકારે આરાધના કરવા યોગ્ય અને ભજવા યોગ્ય છે. તેમની જ માયાને કારણે 
મોહ પામેલો જીવ સમુદાય જન્મમરણરૂપ સંસૃતિમાં ભમ્યા કરે છે. તેમાંથી જે 
જીવ પરમાત્માને શરણે જાય છે ત જ તેમની માયાને તરી શકે છે. અનન્ય 
શરણાગતિ સિવાય આત્યંતિક મોક્ષ કદાપિ શક્ય નથી. “5૦ 

પરમાત્માને શરણે જવાની રીત અને તેનું ફળ :- હેમા! 
સવંપ્રથમ સંતોના સમાગમથી તે પરમાત્માનો મહિમા જાણવો. અને પછી મહિમા 
જાણવાથી પ્રાપ્ત થયેલા સ્વધમ જ્ઞાન અને વેરાગ્યે યુક્ત તેની એકાંતિકી ભક્તિથી 
એ પરમાત્માનું સેવન ભજન કરવું. હે મહાવ્રતધારી મા ! આવી રીતે સ્વધર્મ, 
જ્ઞાન, વેરાગ્યે યુક્ત ભક્તિ કોઈ કરે તો તેમાં કોઈ પણ વિઘ્નો ક્યારેય પણ પરાભવ 
કરી શક્તાં નથી. પરંતુ વિષમ દેશકાળના યોગે કરીને જો એ ભક્તિમાં કે તેના 


ઝક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૨ 


પતેપ્તેવતમેનાપિ સા છીનાઝ્ઠન તેદ્ધવેત્‌ | રેશજાલાટ્વિષમ્યે તસ્યાં વિષ્તો ભવેટ્ધુવમ્‌ ॥ શર 

વર્યજારળફૂપાયા માથાયાડ સર્વથેવ તુ | વિતિવૃત્તિસ્તયેવ સ્યાત્નાન્યોપાયેન વૈ તૃળામ્‌ ॥ ૨૪ 

તસ્યાં તુ વિતિવૃત્તાયાં શુદ્ધ: જુષ્ળસ્ય સેવજ । ૫રમં યાતિ તદ્ધામ થવ્બ્રજ્ોત્યાઇુરમમા: ॥ ૨પ 

ઝનત્તં ત્તાક્ષયં તસ્મિન્ઝાભમાયાભયોગ્સિતે । ધામ્તિ સ્વં સમાખોતિ સ્વમનોવાગ્છિતં ત સ: ॥ ૨૬ 
સુત્રત ડ્વાત્તિ - 

વેટ્શાસ્રપુરાળાનાં પસ્ત્રામમસ્થ ત્ત । સિદ્ધાન્ત પુત્રવાવચં સા શ્રુત્વોવાત્ર પુનઃ પ્રસૂડ । ૨૭ 
પ્રેમવત્યુવાત્ત - 


સર્વશાસ્રાર્થતત્ત્તસ ! સિદ્ધાન્સોડ્યં ત્વયોહ્તિઃ । સાયા જૂષ્ળમત્તચેવ માથાયા યત્તિવર્તનમ્‌ ॥ ૨૮ 
તહેતત્તત્તતઃ સર્વ વિવિત્લામિ મછામતે ! | થોષાયા મે યથા વૉધ: સ્થાત્તથા વસુમ્ઈસિ । ૨૨ 
રરેર્માદાત્યવોધાદયા સ્વધર્માસુસંયુતા । ભસ્છિડ પ્રાપ્ય યતસ્તેષાં બૂદિ સક્માળિ મે સતામ્‌॥ ૨૦ 


ત્રણ અંગમાં કાંઈ પણ ઉણપ સર્જાય તો તેમાં જરૂરથી વિઘ્નો પરાભવ કરે છે. ૫” 
૧૩ ભગવાનનું ભજન કરનાર ભક્તજનોની કાર્ય અને કારણરૂપ માયાની 
સ્વપ્રકારે નિવૃત્તિ તો એક માત્ર ત્રણ અંગોએ સહિત ભક્તિરૂપી સાધનથી જ થાય 
છે. માયાની નિવૃત્તિનો અન્ય કોઈ ઉપાય જ નથી. અને આવી માયાની જ્યારે 
સંપૂર્ણપણે નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે જ ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત તેમના પરમ 
ધામને પામે છે. જે ધામને વેદો “બ્રહ્મ' એવા નામથી કહેછે. જ્યાં મહાકાળ અને 
મહામાયાનો પણ ભય નથી એવા અક્ષરબ્રહ્મધામને વિષે એ એકાંતિક ભક્ત અનંત 
અપાર અને અવિનાશી એવા મનોવાંછિત અતિશય દિવ્યસુખનેપ્રાપ્ત કરે છે. ૧₹૧૬ 
હે રાજન્‌ ! પોતાના પુત્રનાં વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને પંચરાત્ર આગમનાં 
સિદ્ધાંતરૂપ વચનો સાંભળી મા ભક્તિ ફરી પૂછવા લાગ્યાં *? 
વિસ્તારપૂર્વક જાણવા મા પ્રેમવતીનો પુનઃ પ્રશ્ન :- પ્રેમવતી કહેછે, હે 
સકલ શાસ્ત્રના તત્ત્વવેતા ! “સ્વધર્મ, જ્ઞાન અને વેરાગ્ય- આ ત્રણ અંગે સહિત 
ભગવાનની અનન્ય ભક્તિરૂપી સાધનથી કાર્યકારણરૂપ માયાની નિવૃત્તિ થાય 
છે.” આ સિદ્ધાંત તમે જે કહ્યો. તેના સ્વરૂપને વિસ્તારપૂર્વક હું યથાર્થ જાણવા 
ઇચ્છું છું. હે મહાબુદ્ધિમાન્‌ ! હું સ્ત્રી છું મને જે રીતે સરળતાથી યથાર્થ બોધ થાય 
તે રીતે તમે વર્ણન કરો. *** બીજું કે તમે કહ્યું કે સંતો પાસેથી ભગવાનના 
સ્વરૂપના મહિમાનું જ્ઞાન તથા સ્વધર્માદિ અંગોએ સહિત ભક્તિનું જ્ઞાન પ્રાસ થાય 
છે. તો તે સંતો કેવા હોય ? તેનાં લક્ષણો પણ મને જણાવો. તેવીજ રીતે હે હરિકૃષ્ણ 


અ. ૩ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૧૫ 


ધર્માહીનાં સક્ષળાનિ વિવિસ્ત ત્ત પૃથજ પથજ । બદિ મે તત્ત્તત: જળ ! સર્વસોડસ્તિ યતો ભવાન્‌ ॥ ર૨ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 

ગઝનન્યેત્થ સ આપૂણ પુરાતનમુસિર્દરિડ । તામુવાત્તાટ્તસ્તસ્થાઃ સદ્ધમાહિવિવિત્લયા ॥ રર 
શ્રીદર્સિવાત્ત - 

સમીત્રીનં ત્વયા પૂછમિટં સર્વદિતાવદમ્‌ | ગાત્મનઃ શ્રેય ર્સ્છન્ત્યા માતર્વેચં યુધેરષિ ॥ રર 

સાજ્નાયા સેતુમૂતાનાં મસાલો સતાં સતિ ! | સક્ષળાનિ મુવે તુભ્યં સેવ્યાનાં દિ મુમુક્ષુમિ: ॥ ર૪ 

સ્યાનવઃ ક્ષમાશીલતાઃ સર્વગીવદિતેસ્છવ: | તિતિક્ષવથ્રાનસૂયા: શાન્તા ઞઝનુહ્તિરય? ॥ ર 

ઝનીર્ષ્વવશ્ર નિર્વેર સિર્માનાશ્ર વિમત્લર$ 1 યથોત્તિતં માનવાશ્ર પ્રિયસત્યમિર્સ્તથા ॥ ૨૬ 

સિતજામાં ગિતત્તેધા ગિતલોભાશ્ર સિર્ષજ# 1 ગઇત્તામમતાહીના? સ્વધ્મટ્રવર્તના: ॥ ર૭ 

સિર્હ-માઃ શુત્તયો વત્તા ત્રર ગવો મિતભાષિળ: । ગિતેન્દ્રિયા ગપ્રમત્તા સિર્દન્્ન ધર્યશાસિનઃ ॥ ર૮ 


! તમે સવજ્ઞછો, તેથી સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને ભક્તિનાં લક્ષણો પણ જુદાં 
જુદાં વિવેચન કરીને યથાર્થપણે મને સમજાવો. ૨૦-૨૧ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ધર્મ, જ્ઞાન આદિના સ્વરૂપને યથાર્થ 
જાણવાની ઇચ્છાથી મા ભક્તિએ આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે અનાદિસિદ્ધ 
પુરાતનમુનિ નેષ્ઠિકવણિવેષધારી ભગવાન શ્રીહરિ અતિ આદરપૂર્વક મા ભક્તિ 
પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા. ૨૨ હે મા ! આત્મકલ્યાણ ઇચ્છતાં તમારો આ પ્રશ્ન અતિ 
સુંદર છે. તેમાં સર્વ જીવપ્રાણીમાત્રનું હિત રહેલું છે, અને જ્ઞાની પુરૂષોએ પણ આ 
તમારો પ્રશ્ન સમજવા યોગ્ય છે. તેથી હે સતી !મા ! મુમુક્ષુઓને માટે સમાગમ 
કરવા યોગ્ય તથા સ્વધર્માદિ અંગોએ સહિત ભક્તિને પ્રાપ્ત કરાવી આપવામાં 
કારણભૂત એવા પવિત્ર સત્પુરૃષોનાં લક્ષણો પ્રથમ તમને કહું છું. ૨5૨? 

શરણું લેવા યોગ્ય સત્પુરૂષોનાં લક્ષણો :- જે દયાળુ હોય, 
ક્ષમાશીલ હોય, સર્વજીવોનું હિત કરનારા હોય, પ્રારબ્ધનાં સુખદુઃખને સહન 
કરનારા હોય, અસૂયાએ રહિત હોય, શાંત હોય, અજાતશત્રુ હોય, ઇર્ષારહિત 
હોય, કોઇની સાથે વેરબુદ્ધિ ન રાખતા હોય, નિર્માની હોય, મત્સરરહિત હોય, 
યોગ્યતાને અનુસાર અન્યને માન આપનારા હોય, પ્રિય એવી સત્યવાણી બોલનારા 
હોય, કામ ક્રોધ અને લોભ ઉપર જેણે વિજય મેળવ્યો હોય, મદરહિત હોય, 
અહંતા અને મમતાથી પર વર્તતા હોય, સ્વધર્મમાં દઢ હોય, દંભરહિત હોય, 
અંદર અને બહાર પવિત્ર રહેતા હોય, બ્રાહ્મ ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનારા હોય, 


૩૧૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩ર 


ઝાજૂતિતિત્તત્તિાપલ્યઃદિતા નિષ્તરિમદાઃ 1 વોધને સિષુળા ઞાત્મતિછ: સર્વોપજારિળડ ।। ર૨ 
નિર્ભયા નિરષેક્ષાશ્ર સૂતા હ્વ્યિસનોગ્ડ્િતાઃ | શ્રજ્ધાલવ ૩૬સશ્ચ તપોનિછ સિસ્નસ$ ॥ રૂ૦ 
ત્ચરુષામ્યજથાવાર્તા: સત્છાસ્રવ્યસનાસ્તથા | વિષયાસયસિરિદિતા ગાસ્તિજાશ્ર વિવેજિનઃ ॥ ર૨ 
મસમાંસારિસિસર્મરદિતાશ્ર ર્ટવ્રતાઃ 1 પૈશુન્યસ્તૈન્ચટીનાશ્રા પરમુસ્ઞાપ્રજાશજાઃ ॥ રર 
'ગિતનિદ્રા ગિતાઇાર: સન્તા: સ્થિર્નુદ્ધય: | ગહિસવૃત્તયોડતૃષ્ળા: સુર: રમાસ્તથા ॥ ર્ર 
ઝવાર્યલખ્ગાઃ સ્વશ્તાઘાન્યનિન્તભ્યાં વિવગિતા: । યથોસ્જવ્રહત્તર્યાશ્ યમેશ્ર સિયમેર્યુતા: ॥ રૂ૪ 
ગિતાયના ગિતપ્રાળાઃ શ્રીજુષ્ળાર્પ્રિટ્હાશ્રયાઃ 1 જષળમસ્િપરા નિત્યં જીષ્ળાર્થસજલજિયા: ॥ રૂ૫ 
ઝવતાસ્ત્રર્ત્રિળિ જુષ્ળસ્યાનુટ્નિ મુલ 1 ત્રૃળ્વન્ત: જોર્તયન્તશ્ર જીષ્ળધ્યાનપરયળાઃ ।। ર૬ 


જિતેન્દ્રિય હોય, સ્વધર્મપાલનમાં સાવધાન હોય, સુખ-દુઃખ, માન-અપમાન અને 
હર્ષ-શોકના હન્ટ રહિત હોય, ધીરજવાન હોય, કર્મ-ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાન-ઇન્દ્રિયોની 
ચપળતાએ રહિત હોય, પરિગ્રહ કરતા ન હોય, જીવોને જ્ઞાનવાર્તાનો બોધ કરવામાં 
નિપુણ હોય, ત્રણદેહ અને ત્રણ અવસ્થાથી પર આત્મસ્વરૂપમાં નિષ્ઠાવાળા હોય, 
સર્વજીવપાણી ઉપર ઉપકાર કરનારા હોય, હમેશાં નિર્ભયપણે વર્તતા હોય, માયિક 
પદાર્થોના ઉપભોગની અપેક્ષા ન હોય, જુગાર આદિ વ્યસનથી રહિત હોય, નિયમો 
પાળવામાં શ્રદ્ધાવાળા હોય, ઉદાર સ્વભાવના હોય, તપ કરવામાં નિષ્ઠાવાળા 
હોય, નિષ્પાપી હોય, ગ્રામ્યવા્તાઓ ક્યારેય ન કરતા હોય, સત્શાસ્રોના વ્યસની 
હોય, પ્રાત થતા પંચ વિષયોમાં આસક્તિએ રહિત હોય, અનાસકંત અને વિવેકી 
હોય, મધમાંસાદિકના સંસર્ગે રહિત હોય, નિયમપાલનમાં દઢ હોય, કોઈની 
ચાડીચુગલી ન કરતા હોય, ચોરીનું કર્મ ન કરતા હોય, બીજાની ગુપ્ત વાતને ક્યારેય 
પ્રકાશ ન કરતા હોય, નિદ્રાને જીતીને વર્તતા હોય, આહાર ઉપર વિજય મેળવ્યો 
હોય, સંતોષી હોય, સ્થિરબુદ્ધિવાળા હોય, અહિંસામય વૃત્તિવાળા હોય, તૃષ્ણાએ 
રહિત વર્તતા હોય, સુખ અને દુઃખમાં અથાંત્‌ પોતાને અનુકૂળ અને પ્રતિફૂળ 
પરિસ્થિતિમાં સમદર્શી હોય, શાસ્ત્રનિષિદ્ધકર્મ કરવામાં લજ્જાવાળા હોય, 
સ્વશ્લાઘા અને પરનિંદાનો ત્યાગ કરનારા હોય, શાસ્ત્રોક્ત બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન 
કરનારા હોય, યમ અને નિયમોથી યુક્ત વર્તતા હોય, આસનને જીત્યું હોય, પ્રાણ 
ઉપર પણ વિજય મેળવ્યો હોય, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ચરણકમળનો જેને એક 
દંઢ આશરો હોય, સદાય ભગવદ્‌ભક્તિપરાયણ જીવન જીવતા હોય, નિત્ય 
ભગવાનને અર્થે જ સર્વ ક્રિયા કરનારા હોય, પ્રેમથી નિત્ય ભગવાનના અવતાર 


અ. ૩ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૧૭ 


ઝયાતમમવદ્ધસિવગિતક્ષળમાત્રજાઃ | છ્વં સક્ષળસમ્પન્તા સેયા સત્તસ્ત્વયાનષે ! ॥ રૂ૭ 
તતેષામેવ સ્ઠુન સાજ્ાભિર્મુમુક્ષુમિ | જુષ્ળસ્ય પ્રાપ્યતે નૂનં માદાત્મ્યઞાનપૂવિજા ॥ રૂ૮ 
છ્પ્ય: જીષ્ળાવતારળાં તરિત્રશ્રવળ ભવેત્‌ | ગહ્યુતાનાં વરિત્રાળાં જુષ્ળસ્ય ત્ત ભવેસ્છુતિ: ॥ ર૨ 
મોલોજ્ાક્ષરવૈજીળ્ઝાર્ષુ ધામસુ યત્રમો? 1 અનત્તમસ્તિ ચૈશ્વર્ય તહ્પ્યેશ્યોડ્વમમ્યતે ॥ ૪૦ 
તથા ક્ષીસર્ળવસ્થસ્ય વ્યાક્સ્થ ત્રહ્તતેગસા । શ્રેતદ્દીપસ્ય માદાત્મ્યમેભ્ય ણ્વાવમમ્યતે । ૪૨ 
સુન્સવનસ્ય દ્ઞાર્વત્યા વિશાતાયાશ્ન વુધ્યતે | ઞત્રત્વભમવદ્ધામનાં માદાત્મ્યં વૈભ્ય છ્વ દિ ॥ ૪ર 
પુનણાશ્રમમુખ્યાનાં ક્ષેત્રાળાં મદ્તામષિ । મજ્ઞાયમ્યાટ્તિર્થાનાં અળ્ડેડસ્મિન્મસ્તે સતામ્‌ ॥ ૪ર 
મદાત્મ્યં રુષ્ળસમવન્ધાયસવ્સ્ત્યદ્ુત સતઃ | તત્તત્વૈશ્યઃ સર્વમપિ જાયતે શ્રોતૃમિ્ગને; ॥ ૪૦ 
સદ્ધય છ્તત્છુતેઃ જુષ્ળમાણાત્મ્યં સમ્યમીયતે । તેનેવ ભસ: જી સ્થાત્લ્વધર્માસિમિરસ્તિતા ॥ ૪૫ 


ચરિત્રોનું શ્રવણ અને કીર્તન કરનારા હોય, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપના 
ધ્યાનપરાયણ જીવન જીવતા હોય, અને ભગવાનની ભક્તિ વિનાની ક્ષણ પણ 
વ્યર્થ ગુમાવતા ન હોય, હે નિષ્પાપ મા ! આવાં લક્ષણોથી સંપજ્ઞ હોય તેને સંત 
જાણવા.૨૫૨૦ 

હે મા ! આવા સંતના પ્રસંગથી જ ભગવાનની માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત 
એકાંતિકી ભક્તિ પ્રગટ થાય છે, અને આવા સંત થકી જ ભગવાન અને ભગવાનના 
અવતારોની અતિ અદ્ભૂત પાવનકારી ચરિત્રોની કથા સાંભળવા મળે છે.*«૯ 
ભગવાનના ગોલોક, વેકુંઠ તથા અક્ષર આદિક ધામોમાં ભગવાનનાં જે અનંત 
અપાર એશ્ચર્યો રહેલાં છે, તેપણ આવા સંતોના પ્રસંગથી મુમુક્ષુ જાણી શકે છે.*૦ 
તેવી રીતે ક્ષીરસાગરને કિનારે આવેલા અને બ્રહ્મતેજથી સભર એવા શ્વેતદ્વિપ 
ધામનો મહિમા પણ તેમના થકી જ સમજાય છે.“ વૃંદાવન, દ્વારિકા બદરિકાશ્રમ 
વગેરે આ ધરતીપરનાં ભગવાનનાં ધામનો મહિમા પણ આવા સંતો થકી જ 
જાણવામાં આવે છે. આ ભારતવર્ષના પુલહાશ્રમ આદિ પવિત્ર ક્ષેત્રોનો તથા 
શોભાયમાન પવિત્ર ગંગા, યમુના આદિક તીર્થોનો મહિમા પણ આવા સંતો થકી 
જ સમજાય છે. “*** હે મા ! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સંબંધી જે કાંઈ અદ્ભૂત આશ્ચર્યો 
રહેલાં હોય તે સર્વેનું માહાત્મ્ય મુમુક્ષુ શ્રોતાજનોને આવા સંતો થકીજ જાણવા 
મળે છે. પ્રથમ સંતો થકી ભગવદ્ચરિત્રોનું શ્રવણ થાય છે. તે શ્રવણ થકી જ 
ભગવાનનો મહિમા સારી પેઠે સમજાય છે, તેણે કરીને સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્યે 
યુક્ત ભગવાનને વિષે ભક્તિ પ્રગટ થાય છે. (7૫ 


ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૨ 


રૂઝ: સ્મૂણ નતા વા જુતપર્ત્તિરળા ભોગિતાઃ પૂગિતા વા 
સઘ પુંસામપૌથં બછુગસિગતિતં પ્રસ્તિ વે વૈ સમૂલમ્‌। 
પ્રોસ્છા: જુખ્ળેન યે વા સિગટ્ટ્યસમા યત્પરે તીર્થગાતં 
તેષાં માતઃ ! પ્રસન્ાલ્કિમિઇ નનું સતાં ુર્લમં સ્થાન્મુમુક્ષો? ॥ ૪૬ 
// ટજ %₹ત77રુ57%7 7777777» 5727૪ ૪%77જ% ર «/ર77727 
₹«૪૪%7%777ર5૪777%77%₹7:ક77% // ૪? // 


હે મા ! આવા સત્પુરુષોનાં દર્શન કરવાથી તેમનો સ્પર્શ કરવાથી, તેમને 
નમસ્કાર કરવાથી તેમના ચરણની સેવા કરવાથી, તેમને ભોજન કરાવવાથી, 
તેમનું ચંદન પુષ્પહારવડે પૂજન કરવાથી અનંત જન્મોથી ઉત્પન્ઞ થયેલા પાપના 
સમૂહો તત્કાળ મૂળસહિત નાશ પામેછે. તેમના ચરણમાં સમગ્ર તીર્થો નિવાસ 
કરીને રહ્યાં છે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આવા સત્પુરુષોને પોતાના હૃદય સમાન કહેલા 
છે. હે મા ! આવા સત્પુરુષોના પ્રસંગથી મુમુક્ષુજનોને આ જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ 
દુર્લભ રહેતી નથી. પરંતુ સર્વે સુલભ થાય છે, *“ 
૪અ/ %૪%/9 ૪૦૬૮72 57 -ન/2/%૯6/ન/ ૦/2%ર% 57%જ 
2/ત2//2/%૦૬ન ન/ઝે &/% ₹/%ન/ 5/2/% 5/526/%/ 5*76/ટેગ/૮/ન/ 
5% ઇડ્ય/ય%/ 2/૮ઇ૪૩)ન/ «/€/0નું /જ૪/જ કયું એ ન/જઝે ૦%2/0 
૪વ્ઝ/%. --ઝરટ-- 


અ. ૩૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૧૯ 


દૃરિસિવાત્ત - 
ધર્માહીનાં તક્ષળાનિ મત્તચસ્ાનામથામ્વ તે ! । જથયામિ વિવિસવ ત્રયાળામષિ તત્ત્વત: । ૬ 
તત્ર ત્રયાળાં તોજાનાં સેશ્વરાળાં તુ ધાર 1 ધાર્ળીયશ્ર ગીવેશે: સણ ધર્મઃ સ ઝત્યતે ॥ ર 
ધર્થનિષસ્તુ પુશ્ષો છીનગાતિજીોડષિ ય :। સોડ પિ ત્રહા્લિમિ: પૂગ્યઃ શ્તાઘનીયશ્ ગાયતે ॥ ર્‌ 
ધર્મસ્યુતશ્ેટ્બ્રતાટ્રિીશ્વરોડષિ ભવેત્જસ્ત્‌ | તિ સોડપ્યલ્યજેર્મર્હઃ સ્થાત્સ્થેયં ધર્મ છવ તત્‌ ॥ ૪ 
સ ત્તાપિ વર્તતે નુળાં વર્નાશ્રમવિભામતઃ । શ્રુતિસ્મૃતિ સલત્તારે પ્રમિતો હિ પૂથવનૃથજૂ | છ 
વિષ્રક્ષત્રિયવિટ્શૂદ્રા વર્"ાશ્રત્વાર દરત? | ત્રણત્તર્ય ત્ત માર્દસ્થ્યં બન ન્યાસસ્તથાશ્રમાઃ ॥ ૬ 
સાધારળૉ વિશેષશ્નેત્વેવ તેષાં દ્રિધાસ્તિ સ: । સમાસેનોભયવિધમષિ તે વસ્ત્યટં શુબે ! ।॥ ૭ 


અધ્યાય ૩૩ 
ભક્તના અંગભૂત ઘમનું ત્િરૂપારા. 


શ્રીહરિ કહેછે, હે મા ! હવે હું તમને ભક્તિના અંગભૂત ધર્મ, 

જ્ઞાન અને વેરાગ્યનાં લક્ષણો જેમ છે તેમ વિસ્તારથી જુદાં જુદાં વિવેચન કરીને 
કહું છું તેને તમારા હૃદયમાં ધારણ કરો. * 

તે ત્રણ અંગને મધ્યે ધર્મનું પ્રથમ વિવેચન કરું છું. બ્રહ્માદિ ઇશ્વરોએ 
સહિત ત્રિલોકીનું ધારણ કરે તેનું નામ “ધર્મ' છે. આ ધર્મકર્મથી પરતંત્ર સર્વે 
જીવાત્માઓને અને ભગવાનની ઉપાસનાથી જેને એશ્ચર્યપ્રાપ્ત થયું છે એવા બ્રહ્માદિ 
ઇશ્વરોને પણ મોક્ષ ન થાય ત્યાં સુધી ધારી રાખવા યોગ્ય છે. જાતિ અને કુળથી 
ભલે હીન હોય, છતાં જો પુરુષ ધર્મનિષ્ઠ હોય તો તેની બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પણ 
ખૂબ પ્રશંસા કરે છે અને આદર આપે છે અને બ્રહ્માદિ ઈશ્વરો જેવો મોટો હોય 
છતાં પણ જો ધર્મમાંથી ભ્રષ્ટ થાય તો તેની તુચ્છ માણસો પણ નિંદા કરે છે. તેથી 
સર્વેને ધમના માર્ગે ચાલવું તે જ ખરેખર સુખકારી છે. ** 

હે મા ! શ્રુતિ અને સ્મૃતિએ પ્રતિપાદન કરેલા સદાચારથી પ્રમાણિત 
કરાયેલો આ ધર્મ મનુષ્યના ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમના ભેદથી અધિકારને 
અનુસારે જુદોજુદો વણવાયેલો છ. તેમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વેશ્ય અને શૂદ્ર આ ચાર 
વર્ણ છે અનેબ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આ ચાર આશ્રમના વિભાગ 
કહ્યા છે. "૬ 


૩૨૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૩ 


ઝર્સા સત્યમસ્તેથં જામલોભજીધાં અય; | મસમાંસપરસ્યાટિસ્ત્થામો વ્યસનવર્ગનમ્‌ ॥ ૮ 
ગાતિસટટરતાહેતોર્વર્ગન પાપજર્મળઃ | સત્લેવા વિષ્ળુમસ્છિશ્ર ધર્મા: સાધારળા નૃળામ્‌ ॥ ૨ 
શમો રમસ્તપો સાન રયા શ્રજ્ા ક્ષમાર્ય: । સ્વામાવિજા હિ વિષ્રસ્ય ધર્મા ત્તે પ્રજલિતા? ॥ ૨૦ 
શૌર્ય ધેર્ય વતોવર્યે સાધુમોવિપ્રરક્ષળમ્‌ । ક્ષત્રસ્ય સઇગા ધર્માઃ પ્રોસ્છા વાર્તા વિશસ્તથા ॥ ૨૨ 
શુશ્રૂષળ 'દ્િગાતીનાં ધર્મ: શૂદ્રસ્ય ત્વરાને ! | ફિસાસ્તેન્ચાર્રિરિતો ધર્મોડન્યેષાં જુ લસ્વિત: ॥ ૬૨ 
ચાગનાહ્શ્ વિપ્રસ્ય ક્ષત્રસ્યાયુધધારળમ્‌ । વ્યાપારશ્ર વિશોડન્ત્યસ્ય સેવોત્છા ગીવિવજા જમાત્‌ ॥ શ્ર 


ચારેવર્ણના સાધારણ અને વિશેષધર્મો :- હે મંગલરૂપા મા ! 
મનુષ્યના સાધારણ અને વિશેષ એમ બે પ્રકારના વર્ણધર્મ અલગથી કહ્યા છે. 
અને આશ્રમધર્મપણ અલગથી કહ્યા છે. આમ બશેપ્રકારના ધર્મો હું તમને સંક્ષેપથી 
સંભળાવું છું. ? હિંસા ન કરવી. સત્ય બોલવું, ચોરી ન કરવી. કામ, ક્રોધ અને 
લોભને જીતવા, મધ અને માંસનો ત્યાગ રાખવો. પરસ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો. કોઈ 
પણ જાતનું નાનું-મોટું વ્યસન ન કરવું. પોતાની જાતિ થકી ભ્રષ્ટ કરે એવું, કોઈ 
પણ પાપકર્મ રોટી-બેટી આદિના વ્યવહારમાં ન આચરવું. પૂર્વોક્ત સંતોની 
યથાયોગ્ય અનુવૃત્તિ સાચવવાપૂર્વક સેવા કરવી. ભગવાનની નવધા ભક્તિ કરવી. 
આ તેર મુખ્ય છે અને બીજા અનેક ચારે વણના સાધારણ ધર્મો શાસ્ત્રમાં કહેલા 
છે.““આંતર ઇન્દ્રિયોનું શમન કરવું અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, તપ કરવું 
જ્ઞાન સાધવું, દુઃખી ઉપર દયા રાખવી, સ્વધર્મ પાલનમાં શ્રદ્ધા રાખવી, ઉપદ્રવીને 
ક્ષમા આપવી વગેરે બ્રાહ્મણોના સ્વાભાવિક વિશેષપણે પાલન કરવાના ધર્મો કહ્યા 
છે. શૂરવીરતા, ધીરજ, બળ, ઉદારતા, સાધુ, ગાય અને બ્રાહ્મણનું દુષ્ટો થકી 
રક્ષણ કરવું, વગેરે ક્ષત્રિયોના વિશેષ ધર્મ કહ્યા છે. ખેતી, વેપાર, ગોરક્ષા અને 
વ્યાજવટો આદિ વૈશ્યોના વિશેષ ધર્મો કહ્યા છે. અને હે નિષ્પાપ મા ! ત્રણે વર્ણના 
મનુષ્યોની સેવા- (નોકરી) કરવી તે શૂદ્રનો વિશેષ ધર્મ કહ્યો છે. ચારે વર્ણથી 
ઇતર જાતિના સર્વે જનસમુદાય માટે જેમાં હિંસા ન હોય, ચોરી ન હોય અને 
વ્યભિચારકર્મ ન હોય તેવી પોતાના કુળને ઉચિત કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી તે તેઓનો 
વિશેષ ધર્મ કહેલો છે. ૦૧૨ 

ચારેવર્ણની આજીવિકાનાં સાધન :- હે મા ! યજ્ઞયાગ સ્વાધ્યાય 
આદિ કરવાં અને દાન સ્વીકારવું એ બ્રાહ્મણની આજીવિકાનું સાધન છે. આયુધ 


અ. ૩૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૨૧ 


ઝપન્નયોવેશ્યવૃત્તિવિપ્રક્ષત્રિયયોર્મતા | વિશઃ શૂદ્રસ્ય તસ્યાષિ વારવાર: સ્તેવ ત્તાન્યણ | ૨૪ 
ગવાર્ઝિવે યઃ સંસ્કારે: સત્ત્રાતઃ સ્વાર્ટ્િગાતિતામ્‌ | ત્રહતર્યાત્રમે તિછસ્વિયાયે સ નુર શ્રવેત્‌ ॥ ૨૫ 
્ેપીનાસ્છાવનાહીનિ વાસાંસ્યાવશ્યજાનિ સઃ । જાર્પાસાન્યગિનોનારિ રક્ષેદ્ળ્ડ જમળ્ડતૂ ॥ ૨૬ 
ગપમાલાં ત્રહ્સૂત્રં વિભ્યાસ્ત ગટ જીુશાન્‌ | ઞન્નનામ્યનનુમન્ધસ્મ્મૂષળાર્‌ વિવર્ગયેત્‌ ॥ ૨૭ 
મુસદ્દા મઇત્લસૂઈ આળસ્સ્તુ સંગુતેઃ | દ્વાસમસ્તીતિ સિશ્ચિત્ય ઝુર્યાણસં પરં ત્યગેત્‌ ॥ ૨૮ 


ધારણ કરી પ્રજાનુંપાલન-રક્ષણ કરવું તે ક્ષત્રિયોની આજીવિકાનું સાધન છે. વેપાર, 
ખેતી આદિ વૈશ્યોની આજીવિકાનું સાધન છે અને ત્રણે વર્ણને ત્યાં સેવા કરવી એ 
શૂદ્રની આજીવિકાનું સાધન છે. ** તેમાં પણ આપત્કાળ પડે ને પોતાની નિશ્ચિત 
આજીવિકાવૃત્તિથી જીવન ચલાવવું મુશ્કેલ પડે ત્યારે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોએ ખેતી- 
વેપાર આદિ વેશ્યની વૃત્તિ સ્વીકારી લેવી. અને વેશ્યોને પોતાની આજીવિકામાં 
આપત્તિ ઉભી થાય ત્યારે શૂદ્રોની સેવા કરવારૂપ આજીવિકા સ્વીકારી લેવી અને 
શૂદ્રોએ આપત્કાળમાં શંકરનીતિની આજીવિકાથી જીવન ચલાવી લેવું. પરતું 
આપત્કાળ વ્યતીત થઈ જાય ત્યારે પોતાની મૂળ આજીવિકાની વૃત્તિ ઉપર આવી 
જવું. ૫* 

બ્રહ્મચર્યાશ્રમના સાધારણધર્મો :- હે મા ! બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને 
વૈશ્ય, આ ત્રણ વર્ણના પુરુષોને યજ્ઞોપવીત આદિ સંસ્કારોથી ટ્રિજત્વ પ્રાતત થાય 
છે. આવા દ્વિજ પુરુષોએ પહેલા બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં રહીને વેદાદિ અધ્યયન માટે 
ગુરુનો આશ્રય કરવો.'ગુરુના આશ્રમમાં રહેતા તે બ્રહ્મચારીએ કપાસના તંતુમાંથી 
બનાવેલાં, કોપીન તથા ઉપર ધારવાનાં આવશ્યક વસો રાખવાં. મૃગચમ રાખવું, 
કામળો રાખવો, દંડ અને કમંડલું પણ રાખવાં. ગૌમુખીએ સહિત તુલસીના કાષ્ઠની 
જપમાળા પણ રાખવી, દર્ભ અને દર્ભમાંથી નિર્મિત આસન આદિ રાખવાં. 
આંખમાં ક્યારેય આંજણ ન આંજવું. તેલથી શરીરનું મદન ન કરવું, શરીરે ચંદનનો 
લેપ ન કરવો, ફુલની માળા ધારણ ન કરવી અને સુવણનાં આભૂષણો પણ 
બ્રહ્મચારી એ ધારણ ન કરવાં ૫૬૧ 

હે મા !બ્રહ્મચારીએ આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે, મહાપુરુષોનો સંગ 
તે જ મુક્તિનું દ્વાર છે અને સ્્રીલંપટ પુરુષોનો સંગ તે સંસૃતિનું દ્રાર છે. માટે 
સંતોનો સંગ કરવો પણ અસંતનો સંગ ક્યારેય પણ ન કરવો. અને અષ્ટ પ્રકારે 


ફ્રે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૩ 


ઝણધા વર્ગને સ્ત્રીનાં તત્સર્શસ્ત તુ સર્વથા | જુ્યાદ્દ્ળી મુસેર્ભાર્યામપિ વન્સેત રૂરતઃ ॥ ૨૨ 
પ્રાળિમાત્રં ત મિથુનીમૂત તુ મતિપૂર્વજમ્‌ | ત્રહનર્યવ્રતધસે નૈવ વીક્ષેત જિસ્‌ ॥ ૨૦ 
ઝપિ સિત્રમયીં ચોષાં રેવતાપ્રતિમાં વિના | છમપિ નેવ સ્વુશેદળો પરં સેવેત ભસ્છિતિ: ॥ ર૨ 
જુર્થાત્જાભત્રયે સન્ધ્યાવન્સ્નં પ્રતતિવાસરમ્‌ । ગપ તત નસિગશસ્મ્ચેવ મૌન પ્રાતઃ પ્રહોષયો: ॥ રર 
છોમં પ્રાતસ્તથા સાયં જુર્યાન્દ્રિક્ષાન્નં ત સઃ | વેલામ્યાસપસે નિત્યં વસેટુશ્યુ લે વશી | રર 
સાછ્ઠુ વેટ સાર્થ ત્ર રેશજાલાનુયારતઃ 1 અધીત્ય સ યથથાશરિ સમાવર્તનમાત્રેતૂ ॥ ૨૪ 
મુછી સ્માવ્વિસ્સુસ્તુ સ્સ્વા સ મુસ્ટકિળામ્‌ । વિસ્સશ્ેટ્નં ન્યાસ શ્રયેદ્દા નૈષિજો મવેત્‌ ॥ ર૫ 
મહી વુમૃષુઃ જુલગા સવર્ળા વયસાડવરમ્‌ । ઞસિન્સાષુદ્દેત્જન્યાં ન્ચાયેનોપાર્ગવેદ્ધનમ્‌ ॥ ૨૬ 


સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો. તેમાં પણ જાણી જોઇને સ્ત્રીના અંગનો સ્પર્શ ન થાય તે ખાસ 
જોવું. અને બ્રહ્મચારીએ ગુરુપત્નીને પણ દૂરથી નમસ્કાર કરવા. પ૯ 

તેવીજ રીતે બ્રહ્મચારીએ મૈથુનક્રિયામાં આસ્કત એવાં પ્રાણીમાત્રને 
બુદ્ધિપૂર્વક ક્યારેય પણ જોવાં નહિ. તથા લક્ષ્મી આદિ દેવીઓની પ્રતિમા સિવાય 
અન્ય સ્ત્રીઓની ચિત્ર અથવા પાષાણની પ્રતિમાનો ક્યારેય પણ બુદ્ધિ પૂર્વક સ્પર્શ 
કરવો નહિ. તેમજ ભક્તિભાવપૂર્વક ગુરુની સેવા કરવી. પ્રતિદિન ત્રિકાલસંધ્યા 
પણ બ્રહ્મચારીએ કરવી તથા શક્તિ પ્રમાણે સવાર સાંજ ગાયત્રીમંત્ર અને 
ભગવાનના નામમંત્રનો જાપ પણ કરવો. સવાર સાંજ મૌન પાળવું અને અગ્નિમાં 
હોમ કરવો, ભિક્ષાટન કરવું, વેદાધ્યયનપરાયણ જીવન જીવવું, ઈન્દ્રિયોને જીતીને 
વર્તવું. આ રીતે હે મા ! બ્રહ્મચારીએ વર્તીનિ ગુરુકુળમાં નિત્યે નિવાસ કરવો. આ 
પ્રમાણે દેશકાળને અનુસારે પોતાની બુદ્ધિની ક્ષમતા મુજબ છ અંગ અને તેના 
અર્થોએ સહિત વેદાધ્યયન કરીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવા માટેનો સમાવર્તન 
સંસ્કાર કરવો. ૨૦૨? 

ગૃહસ્થાશ્રમના સાધારણધર્મો :- હે મા ! જે બ્રહ્મચારીને વૈરાગ્ય 
ન હોય તેણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ગુરુને દક્ષિણા આપી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ 
કરવો પણ જેને તીવ્ર વેરાગ્ય હોય તેવા બ્રહ્મચારીએ તો સીધા વાનપ્રસ્થ કે સન્યાસ 
આશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારી થવું. હે મા ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ 
કરવાની ઇચ્છાવાળા પુરુષે શુદ્ધકુળમાં જન્મેલી, સમાન જ્ઞાતિવાળી, તથા 
પોતાનાથી ઉંમરમાં નાની-નિર્દોષ કન્યા સાથે વિવાહ કરવો. ન્યાય તથા નીતિથી 


અ. ૩૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૨૩ 


સ્ાનં સન્ધ્યાત્રયં હોમ તપળ વિષ્ળુપૃગનમ્‌ । સ્વાધ્યાય શસ્છિતિઃ જુ્યાદ્વેશ્વટેવં ત સોડન્વદમ્‌ ॥ ર૭ 
પ્રાતઃ જુર્યાફાપરિ તુ સન્ધ્યાં માધ્યહ્ધિજોમપિ । પ્રાતર્ભવાં ત મધ્યાજધે સિશિ સાયન્તની તુ સ: ॥ ર૮ 
સન્ધ્યાવન્સ્નમાયત્રીગપવિખ્ત્વર્તનોગ્સિત$ 1 તતુર્વેસપ્યસી વિપ્ર: શૂદ્ર ણ્વ ત સંશય$ ॥ ર૨૨ 
ઝધૌતં ત સ્વૃશેદ્દાસ: સ્ઞાત્વા વાર્પાસસમ્મવમ્‌ । ઞસ્ઞાતિનાપવિત્રેળ સ્યુછ ધોતં તત ત સ્યૃશેતૂ ॥ ર૦ 
વિવાઇજાલે યસ્ય વિમામાવસરેડથવા । દ્િગાતિરલ્ધીતામ્નિ સતિ વિત્તાટ્સિમ્મવે ॥ રૂ૨ 
ચથાવ્ાસં પોષ્યવર્મ પોષયેસતુ પીડયેત્‌ | ગતામ્ગુવસ્રેરતિધિ તોષયેત્સર્વજા મહી | રર 
સિત્યં યુ્યાત્લતાં સું છિ ત નવધા દરેડ । જુસી નેવ ઝુરવીત મદાસ ત મૂઢવત્‌ ॥ રેરે 
ગીવેમ્ય: સજલેમ્યોડષિ ભરુૃનોજાસ્તિજાન્રરે । અાઈધવચેન વિગાનીયાન્માનરક્ષાઈળારિષુ ॥ રૂ૪ 
ધન કમાવું. પ્રતિદિન સ્નાન કરવું, ત્રિકાલ સંધ્યા કરવી, સવાર સાંજ હોમ કરવો, 
પિતૃઓનું તર્પણ કરવું વિષ્ણુ ભગવાનનું પૂજન કરવું. તેમજ શક્તિ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય 
તથા વેશ્વદેવકર્મ કરવું. ૨-૨૦ 

હે મા! ગૃહસ્થ પુરુષે આપત્કાળમાં મધ્યાહ્ન સમયે કરવાની સંધ્યા સવારે 
પ્રાતઃકાળે જ કરી લેવી તથા પ્રાતઃસમયે કરવાની સંધ્યા મધ્યાહ્ષે કરવી. તેમાં પેલી 
પ્રાતઃસંધ્યા કરવી, પછી મધ્યાહ્ન સંધ્યા કરવી. તેવી જ રીતે આપત્કાળમાં સાયંકાળે 
કરવાની સંધ્યા રાત્રિને વિષે કરવી. આવી રીતે હે મા ! સંધ્યાવંદન, ગાયત્રીજપ 
અને વિષ્ણુનું પૂજન કર્યા વગરનો વિપ્ર ચાર વેદનો જ્ઞાતા હોવા છતાં પણ શૂદ્ર જ 
કહેલો છે. તેમાં કોઈ સંશય નથી. ૨“ હે મા ! સ્નાન કર્યા પછી ધોયા વગરના 
સૂતરના વસ્ત્રનો સ્પર્શ ન કરવો. અને સ્નાન ન કર્યું હોય તેવા અપવિત્ર પુરુષે જેનો 
સ્પર્શ કર્યો હોય તેવા ધોવાયેલાં વસ્ત્રનો પણ સ્નાન કર્યા પછી સ્પર્શ ન કરવો. હે 
મા ! ત્રણે વણના દ્વિજાતિ પુરુષે ધન-ધાન્ય આદિકનો પૂર્ણ વેભવ હોય ત્યારે 
વિવાહ સમયે તથા પોતાની મિલ્કતના ભાઈભાગ કરતે સમયે અગ્નિનું આધાન 
અવશ્ય કરવું, અથાત્‌ અગ્નિની સાક્ષી જરૂરથી રાખવી. *”-* હે મા ! ગૃહસ્થ 
પુરુષે સમયે સમયે માતા પિતા આદિ પોષ્યવગંનું અજ્ઞ વસ્રાદિકે કરીને પોષણ 
કરવું પણ તેમને પીડવા નહિ. તેવી જ રીતે આંગણે આવેલા અતિથિઓની 
અજ્ઞ, જળ અને વસ્ત્રાદિકથી નિરંતર સંભાવના કરવી. નિત્યે સંતોનો સમાગમ 
કરવો અને ભગવાનની નવ પ્રકારની ભક્તિ પણ કરવી અને કુસંગનો કે 
કુસંગીનો સંગ ક્યારેય ન કરવો તથા મૂઢ માણસની જેમ ઘરમાં આસક્ત 
થઇને પડયા ન રહેવું. ૨-23 


ઈ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૩ 


ઝશ્માટ્મ્યોડત્ત ગીવેમ્યઃ ત્રેછા; સસ્તિ તૃળા્ય: । ઞત્ોષધ્યાવ્યસ્તેભ્યસ્તતઃ ત્રેછાથ્ વીરુધઃ ॥ રબ 
તત આત્રાહ્યો વૃક્ષાઃ શ્રેછા હેવટુમાસ્તત: । સ્થાસ્ુષ્વિતિ વિશેષોડસ્તિ તરેષ્તથ વતામિ તમ્‌ ॥ ર૬ 
પિપીતિજાહ્તિઃ ત્રેછણા ગીવાસ્તુ શલમાટ્યઃ । બ્રમરાયાસ્તતસ્તેભ્યશ્રટ્વાપ્રયુર મતા: ॥ રૂ૭ 
શશાવ્યસ્તતોડગાઘાસ્તેમ્યસ્તેમ્યો મવાહ્ય: । તતશ્ર મનુગાસ્તેષુ વર્નાશ્રત્વાર ૩ત્તપાઃ ॥ ર૮ 
ત્રાહ્નળાસ્તેષુ તેષાં ત્ત સ્વધર્મસિર્તા વસ$ 1 સાનસિણાસ્તેષુ તેષું મત્છા છ્જાસ્તિજા દરેડ ॥ રૂ૨ 
તેભ્યઃ શ્રેછો ન જોડપ્યસ્તિ સલડડસ્તે તેષુ યદ્ધસિ । તારતમયં વિહ્ત્વિત્થં વછુમાન્યા ઇરિશ્રિતા? ॥ ૪૦ 


સ્થાવરસૃષ્ટિમાં પીપળો અને જંગમમાં સાયો ભગવદ્ભક્ત 
સર્વશ્રેષ્ઠ :- હે મા ! ગૃહસ્થ પુરુષે બીજા બધા જીવો કરતાં ભગવાનના એકાંતિક 
ભક્તોનો મહિમા અધિકપણે જાણવો. બીજા કરતા અધિક માન આપવું, અધિક 
રક્ષણ કરવું. તેમજ બીજા કરતાં અધિક તેને આદર આપી પૂજવા. કારણકે 
ભગવાન સિવાય સર્વ સૃષ્ટિ માત્રમાં એકાંતિક ભક્ત સમાન અન્ય કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. 
૩૪ હે મા! આલોકની સ્થાવર સૃષ્ટિમાં પાષણ આદિના જીવો કરતાં તૃણાદિ જીવો 
શ્રેષ્ઠ છે. તેના કરતાં ડાંગર વિગેરે ધાન્ય અને ઔષધીઓ શ્રેષ્ઠ છે. તેના કરતાં 
લતાઓ શ્રેષ્ઠ છે. તેનાથી આંબા આદિકનાં વૃક્ષો શ્રેષ્ઠ છે તે સર્વ કરતાં પીપળો 
અધિક શ્રેષ્ઠ છે. આ પ્રમાણે સ્થાવર સૃષ્ટિમાં ન્યૂનાધિકપણે વિશેષતા રહેલી છે. 
તેવી જ રીતે જંગમ સૃષ્ટિમાં ન્યૂનાધિકપણે વિશેષતા રહેલી છે. ૨૬ 

હે મા ! આ જગતની જંગમ સૃષ્ટિમાં પૃથ્વીપર ચાલતી કીડી કરતાં 
આકાશમાં ઉડતાં પતંગિયાં શ્રેષ્ઠ છે. તેના કરતાં સુગંધપ્રેમી ભમરા શ્રેષ્ઠ છે. તેના 
કરતાં ચકલાં આદિક પક્ષીઓ શ્રેષ્ઠ છે, તેના કરતાં શાકાહારી સસલાં આદિક 
પ્રાણીઓ શ્રેષ્ઠ છે, અને તેના કરતાં ગાયો આદિ શ્રેષ્ઠ છે, તેનાથી મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે, 
તેમાં પણ શુદ્ધ ચાર વર્ણના મનુષ્યો શ્રેષ્ઠ છે. તે ચારમાંથી પણ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે, 
તેના કરતાં પણ ધર્મનું આચરણ કરનાર કોઈ પણ જાતિનો પુરુષ શ્રેષ્ઠ છે, તેવા 
ધામિક પુરુષોમાં પણ આત્મજ્ઞાની પુરુષ વધુ શ્રેષ્ઠ છે, અને જ્ઞાનીઓમાં પણ જે 
ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત છે તે સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. **ગ૯ 

હે મા ! આવા ભગવાનના એકાંતિક ભક્તો થકી બીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ છે 
નહિ. કારણ કે, સ્વયં શ્રીહરિ ભગવાન તેના અંતરમાં સદાય વિરાજમાન હોય 
છે. આ પ્રમાણે તારતમ્યતા સમજીને ભગવાનના ભક્તોને સર્વ કરતાં અધિકપણે 


અ. ૩૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩રપ 


ચ ણ્વં ત વિગાનીયાત્યલ્સત્યમધી$ સ તુ | લેષ મદાન્તમાખોતિ વિવેજ વિટ્ધીત તત્‌ ॥ ૪૨ 
મન્ધાન્‌ પુષસ્ગો ભૂષા વજ્નાત્તારિ ત્ત ભસ્છતિ । પછી સિવેસ ઇરયે સિષેવેત તત વૈષ્ળવ: ॥ ૪૨ 
રેવાન્‌ પિતૃશ્ર તેરેવ વાયુહેવધિયાડ્યેતૂ । યથાજાલં ત્ર પિત્રારે: શ્રાદ્ધ જુર્યારથાવિધિ ॥ ૪ર 
ઝયૃપન્યેર્મુન્યતે: જર્તવ્યં શ્રાદ્ધ તત । વ્રીણાસ: રુછપસવે ધાન્ચેસ્તુ શુસ્તિમિઃ સતિ ! ॥ ૪૦ 
માસં ત્વાપઇષિ છિ શ્રાદ્ધે રેં ન જિત્‌ | ગહિસાધર્મપરમા વૈષ્ળવા: પિતરો યતઃ ॥ ૪૫ 
મદં માંસં તત યસન સ્યાસિવેયં યસ્ય ત્તાપ્રતઃ । સ્થાગ્ગીવ હિંસા તં તેવ હેવી તાપિ ન માનયેત્‌ ॥ ૪૬ 
રેશજાલાનુસારેળ તીર્થાનિ ત્ત ત્રતાનિ ત્ત । જુર્વીત સ યથાશાજ્રં સ્વાધિજારનુસાસ્તઃ | ૪૭ 
મુળ્યહેશે પુળ્યજાલે પુળ્યપાત્રે વિશેષતઃ । પુળ્યં જુર્વીત યત્ઝિસ્દ્ધવે્ક્ષયમેવ તત્‌ ॥ ૪૮ 
ઝાલ્યસ્તુ જારવેદ્રત્યં રટ ત્રીવિષ્ળુ મંર્રિમ્‌ | વૃત્તિ નેન પૂગાયાઃ પ્રવાદમ્‌ વર્તયેદ્ધરેડ ॥ ૪૨ 


માનવા અને પૂજવા. જે લોકો આ પ્રમાણે તારતમ્યભાવ નહિ સમજીને સંત અને 
અસંતમાં સમભાવ રાખે છે તે મહામૂર્ખ છે અને તે મોટા દોષના ભાગીદાર છે. તે 
કારણથી દરેક “સત્‌' અને “અસત્‌' નો વિવેક જરૂરથી શીખવો. “૦” 

પુનઃ ગૃસ્થાશ્રમના સાધારણધર્મનું વર્ણન :- હે મા ! વેષ્ણવ 
એવા ગૃહસ્થ ભક્તે ચંદન, પુષ્પમાળા, અલંકારો, વસ્ત્ર તેમજ અનાજ આદિ 
વિગેરે ભોગ્યપદાર્થોપ્રથમ ભગવાનને નિવેદન કરી પછીથી જ પોતાના ઉપયોગમાં 
લેવાં. દેવતાઓ અને પિતૃઓનું પૂજન પણ “તેમાં ભગવાન અખંડ રહેલા છે' 
એવી બુદ્ધિથી ભગવાનનાં જ પ્રસાદિના ચંદનાદિક ઉપચારોથી જ કરવું. 
શાસ્રોક્તવિધિથી શ્રાદ્ધના સમયે પિતશ્રાદ્ધ કે માતૃશ્રાદ્ધ પણ કરવું. “૨” હે સતી, 
મા ! ખેતી કર્યા વિના પાકેલા મુનિ-અજ્ઞનથી અથવા ખેતીથી પાકેલા પવિત્ર ડાંગર 
આદિ ધાન્યથી પણ શ્રાદ્ધકર્મ કરવું. આ શ્રાદ્ધકર્મમાં આપત્કાળ આવી પડે છતાં 
ક્યારેય માંસનું નિવેદન ન કરવું. કારણ કે પિતૃઓ હમેશાં અહિંસાધર્મ-પરાયણ 
જ ભગવાનના ભક્તો હોય છે. “પહે મા !જે દેવતા કે દેવીની આગળ મઘમાંસનું 
નેવેધ થતું હોય કે, જીવહિંસા થતી હોય તેવા દેવ કે દેવીને ક્યારેય માનવા-પૂજવા 
નહિ. તેવી જ રીતે હે મા !પોતાના અધિકારને અનુસારે દેશકાળને ધ્યાનમાં લઇ 
શાસ્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે ગૃહસ્થોએ તીર્થાટન કરવું તથા એકાદશી આદિ વ્રતોનું 
અનુષ્ઠાન પણ કરવું. પવિત્રદેશમાં, પવિત્ર કાળમાં અને પવિત્ર સત્પાત્રમાં જે કાંઇ 
વિશેષ રીતે પુણ્યકર્મ કરેલું હોય તે અવિનાશી ફળને આપનારું થાય છે. *“*4 

ધનાઢય ગૃહસ્થના વિશેષધર્મ :- હે મા ! ધનાઢ્ય ગૃહસ્થ ભક્તોએ 


૩૨૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૩ 


ઝહિસાન્‌ વૈળ્ળવાન્‌ યરાન્‌ જુર્યાત્‌ પ્રતુરકિળાન્‌ । વાપિયૂપતયામારીન્‌ વિખવર્થાથ્રપિ વારચેત્‌ ॥ ૫૦ 
પ્રસુરાગ્યસિતેમોગ્યેડ સાધૂસ્વિપ્રાંશ્ તર્ષયેત્‌ । નાવમન્સેત તાન્‌ છમપિ સત્યુ નિષ્ઝપને ભવેત્‌ ॥ છ૨ 
તાતિલૉમી નાતિજામી નાતિવ્વધી ત મત્લસ । નાતિમાની ભવેત્વ્રમપિ «યાં જુર્વીત રેરિષુ ॥ બર 
ઝાસત્રસમ્વન્ધદીના વિધવા: સ્રીરનાપરિ્‌ | ત સ્મૃશેદુદ્ધિપૂર્વ તુ પદસ્થોડષિ જરત્તન ॥ પરૂ 
સ્વસ્થ માત્રા ભમિન્યાપિ રુસિત્રા વા જલાત્તન । નેવ તિષેદ્રદઃ સ્થાને ગરી વાપરમન્તર ॥ ૫૪ 
તીર્થાલાવાત્મનો પાતમાત્મનશ્ર પરસ્ય વા । મુસ્ઠયેડપિ ત જુર્વીત ધર્ષસિષ્ સલા ભવેત્‌ ॥ પછ 
સ્રીમિઃ સભર્તજા મિશ્ર રેવવત્લ્વપતિઃ સણ । સેવ્ય: પત્િત્રતાધર્મે સ્થિત્વા સન્ત્યગ્ય ત્તાપતમ્‌ ॥ ૫૬ 
વિધવાભિશ્વ નારીમિ$ પતિવુદ્ધયા ₹માપતિઃ | સેવનીયઃ સ્વહેઇશ્ર જર્શનીયો ત્રતારિબિ? ॥ પ૭ 
તેક્ષેત ન સ્મૃશેત્લમપિ સ્વસમ્વસ્ધિગનેતરમ્‌ | વિધવા નરમાત્રં તત ત્યામવાન્‌ યોષિતં યથા ॥ ૫૮ 


તો નવ્ય ભવ્ય સુદ્રઢ રમણીય ભગવાનના મંદિરનું નિર્માણ કરાવવું. તદુપરાંત 
ધન-ક્ષેત્ર આદિકર્થી આજીવિકાની વ્યવસ્થા કરાવી ભગવત્‌ પૂજનના પ્રવાહને 
અખંડ ચાલુ રખાવવો.“ વળી ધનાઢ્ય ગૃહસ્થે છૂટે હાથે દક્ષિણાઓ આપવાની 
સાથે હિંસારહિત વિષ્ણુયાગ યજ્ઞો કરવા. તથા ભગવાનની કે ભક્તોની સેવાને 
અર્થે વાવ, કુવા, તળાવ વિગેરે જળસંગ્રહના નિર્માણ પણ કરાવવાં.'” તેમજ 
ઘણાં ઘી અને સાકરમિશ્રિત મિષ્ટભોજન વડે ભગવાનના ભક્ત સાધુ અને 
બ્રાહ્મણોને તૃત કરવા, પણ તેમની અવગણના કયારેય ન કરવી. સત્પુરુષો આગળ 
હમેશાં નિષ્કપટપણે વર્તવું.પ૫૫ અતિ લોભ ન કરવો. અતિ કામી ન થવું અને અતિ 
ક્રોધ પણ ન કરવો. તેવી જ રીતે મત્સર ન રાખવો. કયાંય પણ અતિમાની ન થવું. 
તેમજ સમસ્ત દેહધારીઓ ઉપર દયાવાળા થવું.પચવળી હે મા ! ગૃહસ્થ પુરુષોએ 
પોતાના સમીપ સંબંધ વિનાની વિધવા સ્ત્રીઓનો આપત્કાળ પડ્યા વિના જાણી 
જોઇને ક્યારેય સ્પર્શ કરવો નહિ." તેમ જ ગૃહસ્થ પુરુષોએ પોતાની મા-બેન 
અને દિકરીની સાથે પણ આપત્કાળ પડ્યા વિના એકાંત સ્થળમાં ક્યારેય ન રહેવું.'* 
તેવીજ રીતે તીર્થાદિક સ્થાનકને વિષે મોક્ષને માટે પણ પોતાની કે પારકાની હત્યા 
ન કરવી અને નિત્યે ધર્મપરાયણ જ જીવન જીવવું.ષ્પ 

સધવા-વિધવા નારીઓના સાધારણધમો :- હેમા! 
સધવાનારીએ પતિવ્રતાના ધર્મ પ્રમાણે સ્થિર રહી ચંચળતાનો ત્યાગ કરવો અને 
પોતાના પતિનું નિરંતર દેવની માફક સેવન કરવું તથા વિધવા નારીએ ભગવાન 
શ્રી લક્ષ્મીપતિની પતિબુદ્ધિથી સેવા કરવી, તેમજ ચાંદ્રાયણ આદિકના વ્રત 


અ. ૩૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૨૭ 


'િત્રા પુત્રાર્ના વાપિ વિધવા તુ રઇસ્થલે | ઞાપત્ઝાલં વિના નેવ સઇ તિઝેત્જલતતન ॥ ૫૨ 
તૃતીય આયુષો મામે મછસ્થો વનમાવિશેત્‌ । સસ્રીજ: સ્રી સુશીતા નેટ્ન્યથા ત્વેજત સ્વયમ્‌ ॥ ૬૦ 
તત્ર પ્રીષ્તે પસતપા ૩ટ્વાસશ્ર શૈશિરે । ગાસારપાટ્ત્ત વર્ષાસુ ભવેદ્િખ્ળુપરયળઃ ।। ૬૨ 
વન્ચેસેવામ્નિણોત્રારિ છુર્યાન્વાન્યઝતાવિમિ; । ગનચર્થ ત્ત જુટી બુર્યાત્લ્વયં તુ વહિરિવસેત્‌ ॥ ૧૨ 
ઝજઇપસ્યેરત્રાસેગીવેત્વ્વયમુપાદ્તે: । થથાશસિિ વને સ્થિત્વા તત: સન્યાસમાશ્રનેત્‌ ॥ ૬ર 
ન-થામેજાં ત વોૌપીને દ્રે તણસ્છાહને તત સ: । વિભુયાટ્દાસસી «ન્ડ વેળવં તત વળ્ડનુમ્‌ ॥ ૬૪ 
ઝણક્ષર ગપેત્તિત્યં નારાયળપસે થતિ$ 1 ભાસીમેવ ઇરેડ જીથાગ્સાનવિસાનસંયુત: ॥ ૬૪ 


ઉપવાસથી પોતાના શરીરને કૃશ કરી રાખવું.““પ* અને વળી જેમ ત્યાગી પુરુષો 
સ્ત્રીમાત્રને દષ્ટિ માંડી જોતા નથી અને સ્પર્શ કરતા નથી તેમ વિધવા સ્રીઓએ પણ 
પોતાના સમીપ સંબંધ સિવાયના સમગ્ર પુરુષમાત્રને જોવા નહિ અને તેનો સ્પર્શ 
પણ કરવો નહિ. તેવીજ રીતે વિધવા સ્ત્રીએ એકાંત સ્થળમાં પોતાના પિતા કે 
પુત્રની સાથે પણ આપત્કાળ પડ્યા વિના ક્યારેય રહેવું નહિ.પ/પ૯ 

વાનપ્રસસ્‍્થાશ્રમના સાધારણધર્મો :- હે મા ! ગૃહસ્થ પુરુષોએ 
આયુષ્યના ત્રીજા ભાગમાં એકાવનમા વર્ષના પ્રારંભે વાનપ્રસ્થ-આશ્રમનો સ્વીકાર 
કરવો. જો પોતાની સ્ત્રી સુશીલ સ્વભાવની હોય તો સાથે લેવી, નહિ તો પોતાના 
પુત્રોને સોપી એકલાજ વનમાં પ્રવેશ કરવો.“ વનમાં તે વાનપ્રસ્થીએ ઉનાળાની 
ત્રઝતુમાં પણ પંચાગ્નિનું સેવન કરવું. શિયાળામાં નિયહપૂર્વક જળમાં બેસવું. 
વષાત્રિકતતુમાં વરસાદની ધારાઓ સહન કરવી. તથા સદાય ભગવાનની ભક્તિ 
પરાયણ જીવન જીવવું.૬ તેવીજ રીતે વનમાં પાકેલાં ખડધાન્ય કે ફળથી અથવા 
કંદમૂળથી અગ્નિહોત્ર કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું. તે અગ્નિ રાખવા માટે કુટીરની 
રચના કરવી પણ પોતે કુટીરથી બહાર નિવાસ કરવો.** ખેતી કર્યા વિના પાકેલા 
અને સ્વયં જંગલમાંથી સોધી લાવેલા ખડધાન્ય આદિકથી પોતાના જીવનનો નિર્વાહ 
કરવો. પોતાની શક્તિ અનુસાર વનમાં નિવાસ કરી, પછીથી ચોથા સંન્યાસ 
આશ્રમનો સ્વીકાર કરવો.“* 

સંન્યાસાશ્રમના સાધારણધર્મો :- હે મા ! એ સંન્યાસ આશ્રમમાં 
પ્રવેશ કરેલા પુરુષે એક કંથા ને બે કૌપીન તથા બે આચ્છાદન વસ્ત્રો રાખવાં. 
વાંસમાંથી બનાવેલો ઇંડ રાખવો અને કમંડલું ધારણ કરવુ.“” વળી 


૨૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૩ 


વર્ષાજાનં વિનેવત્ર ન વસેત્ત ત્વનાપરિ । શુત્તિવિપ્રમૂદે બૈક્ષં વુર્યાસ્રિત્યં સજુસ્મિતમ્‌ ॥ ૬૬ 
પ્જાવ્શ્યાવીની દરેવ્રતાનિ વિધિના ત્તરેત્‌ । પાલયેલ્વ્રહત્ર્ય ત્ત ગિતાત્મા ત્ત ગિતેસ્દ્રિયઃ ॥ ૬૭ 
વાતપ્રસ્થશ્ર સસ્યાસો નિષિદ્ધ ભવતઃ જતો | ગતો વિસ્ત્તો વળી વા મરી તેવળીવેડપિ તત ॥ ૬૮ 
તાસુહેવીં મદાવીક્ષાં ગૂરીત્વા વૈષ્ળવો ભવેત્‌ । સ્વાશ્રમસ્થો ત્રહત્તર્ય પાતયન્સ ઈરિં ભગેત્‌ ॥ ૬૨ 
ત્યવત્તા વા સ્વગૃહમસો સાધુમળ્ટતમધ્ય૧ । સાધુશીસો ભગેત્સુષ્નં યથા પ્રામ્મસતો ગ; | ૭૦ 
તેક્ષેત ન સ્ૃશેદુદ્ધયા જા8ગામપિ યોષિતમ્‌ | દિરળ્યારિ ધનં ગણાત્થામી સિગરિતોદતઃ ॥ ૭૨ 
સ્રીસ્રેળસન્નૂ ળવ રિ મુસ્છાનામપિ વન્ધજૃત્‌ । ઇર્મેજં વિનાડસ્તીત્તિ સર્વથા તં પરિત્યગેત્‌ ॥ ૭ર 
જન ભસ્છિસ્તપો યોમસ્ત્યા$ સત્ઝાસ્રત્ચિન્તનમ્‌ | ફ્ત્યાહ્યો નુળા વ્યર્થા મવસ્તિ સ્રીપ્રસટટતત? | "૭ર 


નારાયણપરાયણ એ સંન્યાસીએ (“ ઝૈ નમો નારાયણાય”') એ અષ્ટાક્ષરમંત્રનો 
નિરંતર જપ કર્યા કરવો, જ્ઞાન-વિજ્ઞાન સંપજ્ઞ થઇ સંન્યાસીએ શ્રીહરિની નવધા 
ભક્તિ કરવી.“ આપત્કાળ પડ્યા વિના કે વષાત્રકતુ વિના એક જગ્યાએ ક્યારેય 
વાસ કરવો નહિ. હમેશાં પવિત્ર બ્રાહ્મણના ઘરની અલ્પમાત્રામાં એકજ વખત 
ભિક્ષા ગ્રહણ કરવી.““ એકાદશી આદિક ભગવાનનાં વ્રતોનું વિધિપૂર્વક પાલન 
કરવું તથા બ્રહ્મચયંવ્રતનું પાલન કરવું. મન અને ઇન્દ્રિયોને જીતીને વર્તવું. 
વૈરાગ્યવાન માટે કળિયુગી વ્યવસ્થા :- હે મા ! વાનપ્રસ્થ અને 
સંન્યાસ આ બે આશ્રમનો કળિયુગમાં નિષેધ છે. તેથી ઘરમાંથી વિરક્ત થયેલા 
બ્રહ્મચચારીએ અથવા ત્રણે વણના ગૃહસ્થોએ પણ ભાગવતી મહાદીક્ષાનો સ્વીકાર 
કરી આત્મનિવેદી ભક્ત થવું.“ અને પોતાનાજ આશ્રમમાં રહી અષ્ટપ્રકારે 
બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરી હરિભજન પરાયણ જીવન વ્યતીત કરવું.“ અથવા 
ઘરનો ત્યાગ કરીને સાધુઓના મંડળમાં જઈને મહાદીક્ષા લઇને સાધુગુણે સંપન્ઞ 
થઈ ત્રકષભદેવના પુત્ર જડભરતની જેમ નિર્માનીપણે વર્તી ભગવાનનું અખંડ ભજન 
સ્મરણ કરવું.*૦ હે મા ! પોતાનું હિત ઈચ્છતા સાધુ પુરુષે દેવતાની પ્રતિમા વિનાની 
અન્ય સ્ત્રીની ચિત્ર કે કાષ્ઠની પ્રતિમાને પણ બુદ્ધિપૂર્વક જોવી નહિ અને તેનો સ્પર્શ 
પણ કરવો નહિ, તેમજ સુવર્ણ કે રૂપિયા આદિક દ્રવ્યનો પણ ત્યાગ કરવો.*' હે 
મા! સ્ત્રી અને સ્રીમાં આસક્ત પુરુષનો સંગ એક ભગવાન સિવાય મુક્ત પુરુષોને 
પણ સર્વ પ્રકારે બંધન કરનારો છે, માટે તેના સંગનો સાધુપુરુષે સદંતર ત્યાગ 
રાખવો.** સ્ત્રીનો પ્રસંગ થયા પછી ગમે તેવો સિદ્ધ સાધુ હોય તોપણ તેનાં જ્ઞાન, 
ભક્તિ, યોગ, તપ, ત્યાગ અને સત્શાસ્ત્રનું મનન, ચિંતન વિગેરે અનંતગુણો નિષ્ફળ 


અ. ૩૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૨૯ 


સીુષ્ળાસિમ્ય રવ સ્ત્રીભ્યો મુમુક્ષુવિબિયાત્તત: । સર્માધિનિણાં પ્રાધોડષિ પુમાસ્તા ટ્રતસ્ત્યગેત્‌ ॥ ૭૪ 
જામ તોમં છુધં માને ગ્રામ્ય સપૈષળામ્‌ । હ્વારળ્યેવ ષડેતાસિ સિર્યસ્સેતિ સત્ત્યગેતૂ ॥ ૭૯ 
ત્રલત્તય સોડષવિધં રક્ષસ્ત્યામી ગિતેસ્દ્રિય | ઈરેનવવિધાં ભરિ પ્રીત્યા જુર્વીત સર્વણા | ૭૬ 
'વિહીનાં સેવયા વિષોસ્સો મુરિ ત્તતુવિધામ્‌ | પિ નેસ્છે્ત જેવલ્યં તુસ્છ સ્વર્માિ વિક પુન: ॥ ૭૭ 
વિષ્ળુસેવેતરાશેષવાસનોન્મૂનનોદતઃ 1 અભવ્યાત્મપ્રવેશાવજાશોડન્તઃ શત્રુમિશ્ર સઃ ॥ ૭૮ 
રેશજાલજિયાશાસ્રસસ્ાહીનસતસ્ત્યનન્‌ | સતસ્તાશ્ર શ્રયત્તિત્યં વર્તેતાધ્વનિ સસ્છિતિ । ૭૨ 


સર્વેષ્વેતેષુ ધર્મેષુ યસ્ય યસ્ય સ્યુતિર્ભવેત્‌ । વર્ળાત્રમી યથાશાસ્તરં જુ્યાત્તત્તસ્ય નિષ્તુતિમ્‌ ॥ ૮૦ 
રૃત્થં મયા તે ગનચિત્રિ ! ધર્મો વર્નાત્રમાળાં વિદ્તિશ્રતુર્ખામ્‌ । 


સુથજ્‌ પૃથવસાધુ નિક્ષષિતો વૈ સાનસ્ય વક્યામ્યથ તક્ષળં તે ॥ ૮૨॥ 


// ટ/જ %₹ત૪/રુઝજ” 7ર7૪777ર% ૪27% ₹%%%જર ૪777727 
૪0/7%7%27ર₹₹777%7/ ૪૦7ર૪7:52₹7₹:// રર// 


થઇ જાય છે, તેથી મુમુક્ષુએ કાળા સર્પની જેમ સ્ત્રી થકી હમેશાં ભય પામતા રહેવું 
જોઈએ, અરે ! કોઈ સમાધિ સ્થિતિને પ્રાત કરી હોય તો પણ સાધુ પુરુષે સ્ત્રીનો 
પ્રસંગ તો દૂરથી જ છોડી દેવો.?*9* 

વળી હેમા ! કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, ભગવાનના ભક્તો સિવાય અન્યત્ર 
સ્નેહ અને રસાસ્વાદમાં આસક્તિ, આ છ નરકનાં દ્વાર છે, તેથી તેનો દૂરથી જ 
ત્યાગ કરવો. વળી એ ત્યાગી પુરુષે ઇન્દ્રિયો જીતી હોય છતાં પણ અષ્ટપ્રકારના 
બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતાં થકાં નિરંતર શ્રીહરિની નવપ્રકારની ભક્તિ પ્રિતિ પૂર્વક 
કરવી.*૫*૬ હે મા ! ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત આવા સાધુ પુરુષો ભગવાનની 
સેવા સિવાય ચારપ્રકારની મુક્તિ કે કેવલ્યમુક્તિને પણ ઈચ્છતા નથી તો પછી 
તુચ્છ એવાં સ્વર્ગનાં સુખની તો અપેક્ષા જ કેમ રાખે ? ભગવાનની સેવા સિવાય 
ઇતર વાસનાનો નાશ કરવામાં તત્પર રહેનારા આવા સાધુપુરુષે પોતાના હૃદયમાં 
કામ, ક્રોધાદિ અંતઃશત્રુઓનેપ્રવેશવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત ન થાય એ રીતે સાવધાનપણે 
વર્તવું.?**4 વળી હે મા ! આવા સાધુપુરુષે અશુભ એવા દેશ, કાળ, ક્રિયા, 
શાસ્ર, સંગ, દીક્ષા, મંત્ર અને ધ્યાનનો ત્યાગ કરવો, અને શુભ દેશકાળાદિકનું 
હમેશાં સેવન કરવું, તેમજ પૂર્વોક્ત સાધુ લક્ષણે સંપન્ઞ પુરુષોએ આચરેલા માર્ગે 
ચાલવું. તેમ છતાં હે મા ! મે બતાવેલા આ નિયમોમાંથી જે જે નિયમનો ભંગ થાય 
તેનું વર્ણાશ્રમી દરેક પુરુષોએ યથાશાસ્ત્ર પ્રાયશ્ચિત કરવું.?“ 


૩૭૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૪ 


સદ્દસ્તુ થાટ્શ તસ્ય તાણ્વત્વેન પ્રમાળત$ । વેહ્નં યત્તુરિત માતસનસ્ય ભક્ષળમ્‌ ॥ ૨ 
તત્ત સાને દિધા પ્રોઈ તત સાનમાત્મનઃ 1 પરમાત્મસ્વસ્પસ્ય સાન નેત્વવર મત્‌ ॥ ર 
ઝાત્માગીવ રઇ પ્રૉત્ત્ો વ્યાપ્ય સર્વ વષુઃ સ્થિતઃ । વાણાન્તઃ જરળાનાં તરેવાનાં ત્ત પ્રજાશજ: ॥ રે 
ખામરવરિષ્તવસ્થાસુ સ્થૂતાર્ષુ વપુષ્ષુ ત્ત । બદ્ધસ્તાવાત્મ્યસમ્વન્ધાદ્સ્તુતસ્તદિસક્ષળ: ॥ ૪ 

હે જનની ! આ પ્રમાણે મેં ચારે વર્ણ અને ચારે આશ્રમના શાસ્રવિહિત 
ધર્મોનું તમારી આગળ પૃથક્‌ પૃથક્‌ સ્પષ્ટ રીતે નિરુપણ કર્યું, હવે તમને જ્ઞાનનું 
લક્ષણ કહું છું.“ 

૪/ 5*/જ ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪/ જગ/#/નળન/ ૪/ટેક૪5/ 
*/%જ 2૮2/0/%૬જ ન/% 5%₹/%%/ 5/%% 5/52૯/%/ ૯/2ઝ/ત/ન/ 
”09/ અક૭/૩%/ ૮૪/%% &/%જું /ઝ૪%/૯૪ કયું એ ન/ઝ» 2290220 
અક્ય/જ જૂઈ %૦). -ઝગ્ઝ- 


અધ્યાય ૩૪ 
ભક્તિના અંગભૂત સ્તાનત્ું ત્િરૂપારા. 


શ્રીહરિ કહે છે, હે મા! જે વસ્તુ જેવા પ્રકારની હોય તે વસ્તુને પ્રત્યક્ષ 
પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ, ઉપમાન પ્રમાણ કે શબ્દ પ્રમાણથી તેવા પ્રકારે જ સંપૂર્ણ 
જાણી લેવી તેનું નામ “જ્ઞાન'' કહેવાય છે. તે જ્ઞાન શાસ્ત્રોમાં બે પ્રકારનું કહેલું 
છે. એક આત્માના સ્વરૂપસંબંધી જ્ઞાન અને બીજું પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી 
જ્ઞાન. “૨ 
આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાનનિરૂપણ :- હે મા! અહી જ્ઞાનના પ્રકરણમાં આત્મા 
શબ્દથી શરીરમાં રહેલા જીવને કહેલો છે, જે જીવાત્મા જ્ઞાનશક્તિથી નખથી 
શિખા પર્યત આખા શરીરમાં વ્યાપીને રહેલો છે. અને તે શરીરમાં રહેલા આંખ- 
કાન વગેરે બાહ્ય ઈન્દ્રિયો તથા મન બુદ્ધિ વગેરે આંતર ઈન્દ્રિયો તથા તે સર્વેના 
સૂર્યાદિ દેવતાઓનો આ જીવાત્મા પ્રકાશક છે. જાગ્રત, સ્વપ્ર અને સુષુપ્તિ આ ત્રણ 
અવસ્થા તથા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ આ ત્રણ શરીરમાં આ જીવ તાદાત્મ્ય 


અ. ૩૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૩૧ 


સથેવ મોલજં તૌઇ તાલાત્યેન ધનસ્નય: । વ્યાપ્ય સ્થિતોડ પિ તર્તલક્ષળોડસ્તિ તથા જસો ॥ પ 


ન તૈ વિવુસ્તે રેરેં વિજારત્ધરાપ્તુવત્યષિ । તથા નશ્યત્તિ રેરેંડપિ નાતો નશ્યતિ જહિત્િત્‌ ॥ ૬ 
સસ્તિદ્રષોડક્ર: સૂક્ષ્મો રુર્સેયશ્ર સ વર્તતે | રૃત્થં થહત્મનો સાનમાત્મસાન તહુસ્યતે ॥ ૭ 
પરમાત્મસ્વફ્પસ્ય સાન તે જથયામ્યથ | ક્રીજીષ્ળો થડ પરં ત્રણ પરમાત્મા સ જતિત: ॥ ૮ 
ગપ્રાજુતમુળો વિષ્નુનિ્મુમશ્નેશ્વરેશ્વર$ । તાસયળશ્વ મમવાન્વાસુરેવો થય ઝસ્યતે । ૨ 


સંબંધથી અથાંત્‌ તેની સાથે એકરસ થઈ જવારૂપ સંબંધથી “બધ્ધ” થયો છે. 
પણ વસ્તુતાએ અવસ્થા અને શરીરથી તદ્દન જુદો છે. ** 

હે મા! જેવી રીતે અગ્નિ લોખંડના ગોળામાં એકરસ થઈને વ્યાપી જવાથી 
એકરૂપ થઈ જાય છે પરંતુ વસ્તુતાએ લોખંડના ગુણધર્મોથી તે અગ્નિ તદન જુદો 
જ છે. તેમ જીવાત્મા પણ આ શરીર તથા અવસ્થારૂપ જડ વસ્તુથી તદ્દન જુદો જ 
છે. શરીરમાં બાલ-યૌવન-વૃદ્ધ આદિ વિકૃતિઓ પ્રાપ્ત થાય છતાં તેમાં રહેલા 
જીવાત્માના સ્વરૂપમાં કોઈ વિકૃતિ પેદા થતી નથી. તેમજ દેહ નાશ પામે છતાં 
જીવ નાશ પામતો નથી. આ જીવ સત્ય સ્વરૂપ છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. છેદાવું- 
કપાવું આદિ ક્ષર ધર્મોથી રહિત અક્ષર છે. અણુ સરખા સૂક્ષ્મ હોવાથી આ સ્થૂલ 
દૃષ્ટિથી જોઈ શકાતો નથી. ભગવદ્‌કુપા વિના તે દુર્શ્ઞેય છે. અથાત્‌ તેના સ્વરૂપને 
ભગવાનના ભક્તો સિવાય સાચી રીતે કોઈ જાણી શક્તું નથી. સાચી રીતના આ 
જીવાત્માના સ્વરૂપને જાણવું તેનું નામ આત્મજ્ઞાન કહેવાય છે. “? 

પરમાત્મર્વરૂપનું જ્ઞાનનિરૂપણ :- હે મા ! હવે તમને પરમાત્માના 
સ્વરૂપનું જ્ઞાન કહું છું, સ્વરૂપ, સ્વભાવ, ગુણ અને વિભૂતિ આદિકથી અક્ષર 
બ્રહ્મ થકી પણ ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી જેને “પરબ્રહ્મ' કહેવાય છે એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન 
છે, તે જ પરમાત્મા છે. તે સત્ત્વ, રજ અને તમ આ પ્રાકૃત ગુણોથી રહિત છે તેથી 
“નિર્ગુણ' કહ્યા છે. તથા તે જડ ચિદાત્મક આ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં અંતર્યામીપણે અખંડ 
નિવાસ કરીને રહેલા હોવાથી તેને “વિષ્ણુ' કહ્યા છે. તે પ્રધાન પુરુષાદિક ઈશ્વરોના 
પણ ઈશ્વર હોવાથી “પરમેશ્વર' કહ્યા છે, તેવીજ રીતે બધ્ધ કે મુક્ત જીવોના 
સમૂહની અંદર કે બહાર રહીને તેનું તિયમન કરે છે તેથી તેને “નારાયણ' કહ્યા છે. 
એશ્ચર્ય આદિ છ ભગના નિધિ હોવાથી તેને “ભગવાન' કહેવાય છે. તથા જેનું 
અંતઃકરણ શુધ્ધ હોય ત્યાંજ પ્રગટ થતા હોવાથી તેને “વાસુદેવ' કહ્યા છે. “% 


સઝ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૪ 


સાક્ષાત્સમ્વન્ધતો યસ્ય જર્તા શ્રદ્ધા સું તથા । સાન સ્થાન તત દ્રવ્યાટિ મુળ્યપિ સ્થાજ્ધિ સિર્મળમ્‌॥ ૨૦ 
સ્વતત્ત્ર: સ્વ્રજાશશ્ર સર્વજારળ જારળમ્‌ । ત્રહભૂતેરપ્યુપાસ્ય: વ્તેરિસૂર્યારિમાસ્વ ॥ ૨૨ 
પ્રધાનાઘાણવરળાવૃતાનેજાળ્ડવ્મેટય$ । થત્રાળુવત્સ્થિતા બ્રજ્તાક્ષર તદ્ધામ યસ્ય ત્ત ॥ ૨૨ 
હ્વ્યિસ્પોડક્ષરત્મા ત્ત શ્રુતો યશ્ચાક્ષરત્પ( । ઞત્તર્યામી ત્ત સર્વેષામાત્મનાં યોડસ્યુતો ઇર ॥ શરૂ 
વાલો માથા પુપાન્‌ યસ્ય મદ્ત્ત્વાલ્યસ્તથા । શત્તચઃ સન્ત્યેજમેવાદ્વિતીયં ત્રહ્સ યઃ પ્રમ? ॥ ૨૪ 
શ્રેયસે ભુવિ તોજાનાં યૉડવતારાસ્વિભતિ ત્ત । ઝનેજજલ્યાળનુળઃ સ સેવ? પુરુષોત્તમડ ॥ ૨૫ 


હે મા ! આ પરમાત્માનો સાક્ષાત્‌ સંબંધ કેટલો મહાન છે. આ લોકમાં 
ક્રિયાનો કરનાર પુરુષ શ્રદ્ધા, સુખ, જ્ઞાન, સ્થાન તથા દ્રવ્યો આ સર્વે માયાના ત્રણ 
ગુણથી યુક્ત હોવા છતાં તેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્‌ સંબંધ જો પ્રાપ્ત થાય તો તરતજ 
તે સર્વે નિર્ગુણ થઈ જાય છે. કારણ કે પરમાત્મા સદાય નિર્ગુણ છે. તે સદાય 
સ્વતંત્ર છે, સ્વતઃ સિધ્ધ અખંડ પ્રકાશમાન છે. જગતનું મૂળ કારણ, મૂળ પ્રકૃતિ 
અને મૂળ પુરુષ, તેના પણ તે કારણ છે. બ્રહ્મભાવને પામેલા મહામુક્તો પણ તેની 
અખંડ ઉપાસના કરે છે. તથા તે કરોડો સૂર્યના પ્રકાશથી પણ વધુ પ્રકાશમાન 
છે.૫૦૧૫ હે મા !પ્રધાન આદિ અષ્ટ આવરણે યુક્ત અનંતકોટી બ્રહ્માંડોના સમૂહો 
જે અક્ષરબ્રહ્મમાં અણુની જેમ ઊડતા ફરે છે, તે અક્ષરબ્રહ્મ આ પરમાત્માનું ધામ 
છે, આ પરમાત્મા સદાય સાકાર દિવ્યસ્વરૂપે અહીં વિરાજે છે. તે અક્ષરના આત્મા 
છે. તેથી તે અક્ષરબ્રહ્મથી પણ પર શાસ્ત્રોમાં વર્ણવાયેલા છે. સર્વે જીવપ્રાણી માત્રના 
અને વૈરાટાદિ ઈશ્વરોના પણ તે અંતર્યામી છે. તે સ્વરૂપ, સ્વભાવ, ગુણ, વિભૂતિ 
અને એશ્ચર્ય થકી ક્યારેય ચ્યુત થતા નથી તેથી “અચ્યુત' કહેલા છે. પ૨*ગ્હે મા! 
તેપરમાત્મા એક જ છે. અદ્વિતીય છે, અથાંત્‌ તેની સમાન કે તેનાથી ચડિયાતું આ 
વિશ્વમાં કોઈ નથી, અને કાળ, માયા, પુરુષ અને મહત્તત્ત્વ આદિક જે છે, તે તો 
તેની શક્તિઓ છે અને પોતે તો તેનું નિયમન કરનારા પ્રભુ છે. તેજ પરમાત્મા 
ભગવાન શ્રીહરિ આ પૃથ્વી ઉપર પોતાનો વિરહ સહન નહીં કરી શકનારા પોતાના 
એકાંતિક ભક્તોને પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપવા માટે તથા અનંત જીવોનાં કલ્યાણને 
અર્થે અને અસુરોનો વિનાશ કરવાને અર્થે રામકૃષ્ણાદિક અવતારોને ધારણ 
કરનારા છે. આ પરમાત્મા સત્ય, શૌચ, દયા આદિ અનંત કલ્યાણકારી ગુણોના 
ધામ છે. ક્ષર અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ હોવાથી તેને પુરુષોત્તમ કહેલા છે. *“૧૫ 


અ. ૩૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૩૩ 


શ્રીયુષ્ળ પ્ષોડક્ષરપૂરુષાત્મના સ્વશસ્છિમૂલપ્રજુ તિ સમીક્ષતો 
સિસુક્ષુર્વામળિતાળ્કમોલવાન્ધત્તે તત સા મર્ભમથેક્ષળાત્મ૧મ્‌ ॥ ૨૬ 

સૂતે તતઃ સા સઇપૂરસષાળિ પ્રધાનતત્ત્ાનિ ત્ત વ્તેટિશોડથ । 

તત્પૂરુષાત્મપ્રમુવીક્ષિતેમ્યસ્તેભ્યો ગમત્જારળતત્ત્સર્મઃ ૨ 
ગ્રજાળ્ટનિ વદ્નીત્થં સમ્મવસ્તિ છરીસ્છયા । તત્રેજસ્યાનુજમેળ સમ્મવં વથયામિ તે ॥ ૨૮ 
ણ્જસ્યાપ્યુદ્ધનં વતી વિસ્તરેળ ત શવયતે | ગતઃ સડ્સેપતો માતસ્તવુત્પત્ર્મયોસ્યતે ॥ ૨૨ 
પ્રધાનતત્ત્ાત્તસ્માત્તુ પુંટ્છાત્રિગુનાત્મજાત્‌ | ગમલ્ડ્જુરસપં હિ મઇ્ત્તત્વં પ્રગાયતે ॥ ૨૦ 
પ્રધાનેનાવૃતાત્તસ્માદ્વાસુહેવેસ્છયા સત્તિ ! | મહત્તત્તાવ્ઇટૂારસ્ત્રિવિધો ગાયતે તતઃ । ૨૨ 
સાત્તિવ્તે રાગસશ્ચેવ તામસશ્ચેતિ સત્રિધા | યથા પ્રધાનેન મણાન્મહ્તા સ તથાવૃત$ ॥ રર 


બ્રહ્માંડોનો ઉત્પત્તિ ક્રમ :- હે મા ! આજ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ 
નારાયણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અનંતકોટિ બ્રહ્માડોનું સર્જન કરવાની ઈચ્છાથી 
અક્ષરપુરુષ દ્વારા પોતાની શક્તિ એવી મૂળપ્રકૃતિની સામે દ્રષ્ટિ કરે છે. ત્યારે તે 
મૂળ પ્રકૃતિ ભગવાનના દ્રષ્ટિરૂપ ગર્ભને ધારણ કરે છે. ત્યારપછી તે મૂળ પ્રકૃતિ 
કરોડે કરોડ પુરુષોની સાથે પ્રધાન નામની પ્રકૃતિઓને જન્મ આપે છે. તે પ્રધાન 
નામની કરોડે કરોડ શક્તિઓ તે પુરુષો સાથે જોડાઈને તેની દ્રષ્ટિ પામીને ગર્ભધારણ 
કર્યાપછી જગતની ઉત્પત્તિના કારણભૂત મહત્તત્ત્વાદિક તત્ત્વોને ઉત્પન્ન કરે છે.૫૬” 
૧9 હે મા ! આ પ્રમાણે ભગવાનની ઈચ્છાથી અનંત કોટિ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય 
છે, તેમાં એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિનો ક્રમ તમને જણાવું છું, જોકે એક બ્રહ્માંડની 
ઉત્પત્તિનું વર્ણન પણ વિસ્તાર પૂર્વક સંપૂર્ણ કરવું શકય નથી તેથી, એક 
બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ પણ હું તમને સંક્ષેપમાં જણાવુ છું.૫૯*૯ 

હે મા! તે પરમાત્મક પુરુષની દ્રષ્ટિ પામેલી ત્રિગુણમયી પ્રધાન નામની 
શક્તિ થકી જગતના અંકુરરૂપ મહતત્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે. હે સતી ! હે મા ! 
ત્યારપછી ભગવાન શ્રી વાસુદેવની ઈચ્છાથી પ્રધાનતત્ત્વના અન્વયે યુક્ત એ 
મહત્તત્ત્વ થકી ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર ઉત્પજન્ઞ થાય છે. સાત્વિક, રાજસ અને 
તામસ આ ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર પણ હમેશાં મહત્તત્ત્વના અન્વયે યુક્ત રહેલો 
હોય છ, જેવી રીતે મહત્તત્ત્વ છે, તે પ્રધાન તત્ત્વના અન્વયે સદા યુક્ત હોય છે.૨૦ 
ચર ત્યારપછી હે મા ! ભગવાન શ્રીવાસુદેવની ઈચ્છાથી તે ત્રણમાંના એક તામસ 
અહંકારમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, તે શબ્દ થકી શબ્દ જેની તન્માત્રા, છે એવો 


૩૩૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૪ 


ઝઇડ્નારત્તામસાત્ત્ત વાસુહેવેસ્છયેવ રિ | શજ્સે ભવત્તિ તસ્માત્‌ સં ગાયતે શજ્માત્રજમ્‌ ॥ રર 
ઝઇટટારાવૃતાત્તસ્માવજારાત્ઝજ્માત્રજાત્‌ | સ્પર્શ ઝત્પઘતે સ્મર્શાદ્વાયુશ્ સ્પર્શમાત્રજ: ॥ ર૪ 
ઝાજાશેનાડડવૃતાદ્ઠાયો જપમુત્પઘતે તતઃ | તસમાત્તિગો સૂપમાત્રેં ગાયતે વાયુનાડડ્વૃતમ્‌ ॥ ર૫ 
તેગસશ્ર ₹સસ્તસ્માળપસ્તુ રસમાત્રિજાઃ | ઝત્પસત્તે ત્ત તાઃ સસ્તિ વેષતિસ્તેન તેગસા ॥ ર૬ 
ઝર્મ્યો મન્ધસ્તત$ પૃથ્વી ગાયતે મન્ધમાત્રિજા | ઞગન્દ્િડ સંવેષિતા પૃથ્વી વિશેષાર્યા ત્ત જથ્યતે | ર૭ 
ઝાજાશાવ્‌નિ પસ્નત્ર મદામૂતામિધાતિ ત | શજ્ાવ્યશ્ર વથ્વત્તે પસ તન્માત્રિજા દતિ ॥ ર૮ 
ઝઇટટારદ્રાગસત્તુ પસ સાનેસ્દ્રિયાળિ ત્ત । પસ જર્મેસ્દ્રિયાળ્યામ્વ ! પ્રાળો બુદ્ધિશ્ર ગાયતે ॥ ર૨ 
શ્રોત્રં ત્વજ વાલિ ગિણા ત્ત પ્રાળો સાનિસ્દ્રિયાળ્વથ । વાન્‌ લેડ પાર્‌ ૩૫સ્થશ્ર પાયું: જમેસ્દ્રિયાળિ ત્ત ॥ રૂ૦ 
ઝઇટટારત્લાત્વિજાત્ત જરળાનાં તુ હેવતા? | બાણાનામાન્તરળાં ત્ત પ્રગાયન્તે મનસ્તથા ॥ રૂ૨ 


આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે તામસ અહંકાર જેનું મૂળ કારણ છે અને શબ્દજેની 
તન્માત્રા છે એવા આકાશમાંથી સ્પર્શ ઉત્પન્ન થાય છે. એ સ્પર્શ થકી સ્પર્શ જેની 
તન્માત્રા છે એવો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશ આવૃત્ત તે વાયુ થકી રૂપ ઉત્પન્ઞ 
થાય છે. વાયુ આવૃત્ત તે રૂપ થકી રૂપ જેની તન્માત્રા છે એવું તેજ ઉત્પન્ન થાય છે. 
ત્યારપછી તે તેજમાંથી રસ ઉત્પન્ઞ થાય છે. ત્યારપછી તેજ આવૃત્ત તે રસ થકી 
રસજેની તન્માત્રા છે એવું જળ ઉત્પન્ઞ થાય છે. તે જળમાંથી ગંધ ઉત્પન્ઞ થાય છે. 
ગંધ થકી ગંધ જેની તન્માત્રા છે એવી પૃથ્વી ઉત્પન્ઞ થાય છે. અને તે પૃથ્વીને વિશેષ 
એવા નામથી પણ કહેવામાં આવે છે. ૨5૨9 હે મા ! ઉપરોક્ત આકાશ, વાયુ, 
તેજ, જળ અને પૃથ્વી આ પાંચ તત્વોને પંચમહાભૂત કહેવામાં આવે છે. અને તેના 
કારણભૂત શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધને પંચતન્માત્રા કહેવામાં આવેછે. ૨“ 

રાજસાહંકાર થકી ઉત્પત્તિ :- હે મા ! બીજા રાજસ અહંકારમાંથી પાંચ 
જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો. પાંચ કર્મ-ઈન્દ્રિયો, પંચપ્રાણ અને બુધ્ધિ ઉત્પન્ઞ થાયછે, શ્રોત્ર 
(કાન), ત્વક્‌ (ચામડી), ચક્ષુ (આંખ), જીહ્ધા (જીભ) અને ઘ્રાણ (નાક) આ 
પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. તેમજ વાક્‌ (વાણી) પાણી (હાથ), પાદ (પગ), વાયુ (ગુદા) 
અને ઉપસ્થ (શિશ્ન) આ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે, ૨“-૦ હે મા ! ત્રીજા સાત્ત્વિક અહંકાર 
થકીબ્રાહ્મ અને આંતર ઈન્દ્રિયોના દેવતા અને મન ઉત્પન્ન થાય છે. દિગ્પાળ શ્રોત્ર 
ઈન્દ્રિયના દેવતા છે. વાયુદેવ ત્વક્‌ ઈન્દ્રિયના, સૂર્ય ચક્ષુ ઈન્દ્રિયના, પ્રચેતા એટલે 
વરુણદેવ જીદ્ા ઈન્દ્રિયના, અશ્વિનીકુમાર ઘ્રાણ ઈન્દ્રિયના, અગ્નિદેવ વાક્‌ 
ઈન્દ્રિયના, ઇન્દ્રદેવ હાથ ઈન્દ્રિયના, ઉપેન્દ્ર વિષ્ણુ પાદ ઈન્દ્રિયના, મિત્રદેવ ગુદા 


અ. ૩૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૩૫ 


ર્મ્વાતાવપ્રતેતોડશ્વિવન્સીન્દ્રોષેન્દ્રમિત્રજાઃ | તત્દ્રો બ્રહ્ત ક્ષેત્રવિસ્વ રુદ્રશ્નત્યધિહેવતા: ॥ રર 
તે સર્વે તત્ત્તસંસા હવા ભવ ર્ત્છિયા | સંસત્યેવ વિરાટ્હેઈં સ્વસ્વાંશે સ્વયસ્તિ દિ ॥ રેર 
તત્લ્થ ગાત્મા તુ વૈરાગ; પ૪: પ્રો ફશ । સવાનો ત્પસામ્યુશયનાદશ્ર નારાયળ; સ્મૃત$ ॥ રૂ૦ 
તતન્તામિજમલાદ્દા ગાયતે રગસઃ સત્ત ! | ગીવાસ્તવાત્મના સર્વાગ્ન્છીજીષ્ળ: સુગતીશ્વજ ।॥ ર૫ 
પ્રગેષાશ્ર મનૃન્ટેવાનૃષીસ્પિતૃન્‌ પૃથજુ પૂથજી । મન્ધરવાશ્રારળાસ્સિદ્ધાન્‌ યક્ષાસ્વિયાધરાસુરન્‌ ॥ ર૬ 
જિપુરુષાથ્રાપ્તરસ: જિત્તરનુરમાંસ્તથા | માતુડ પિશાત્તાન્‌ રક્ષાંસિ મૂતાન્‌ પ્રેતાસ્વિનાયજાન્‌ ॥ રૂ૭ 
તેતાલોન્માવ્જૂષ્માળ્ડન્‌ વૃદ્ધલાલપદાસ્તથા । પશ્‌ન્મૃમાન્‌ અમાન્વૃક્ષાન્‌ પર્વતાંથ સરીસુપાન્‌ ॥ ર૮ 
સ્થાવર ખછુમા વેડન્યે ભૂવાસ્નિમનોજસ: | સર્વાસ્તાથ થથાજમમુળલેરાન્‌ સૃગત્યસૌ ॥ ર૨ 
શુજ્ઠસત્તા મિત્ર રગસાસ્તામસાસ્તથા । તેષુ મિશ્રનુળાશેજે સસ્તિ જેત્િસ્ત સિર્મુળાઃ 1૪૦ 


ઈન્દ્રિયના અને કશ્યપ શિશ્ન ઈન્દ્રિયના, દેવતા છે તેવીજ રીતે ચંદ્રમા મનના, 
બ્રહ્મા બુદ્ધિના, વાસુદેવ ચિત્તના અને રુદ્ર અહંકારના દેવતા છે. આ પ્રમાણે એ 
દશ ઈન્દ્રિયો અને ચાર અંતઃકરણના અધિપતિ દેવતાઓ સાત્તિક અહંકાર થકી 
ઉત્પશ્ન થાયછે.(2૧-૩૨) 

શ્રી વૈરાટપુરુષની ઉત્પત્તિ :- ત્યારપછી હે મા ! ભગવાનના 
સંકલ્પથી તે દેવતાઓએ સહિત મહદાદિ ચોવીસ તત્ત્વો ભેળાં મળીને પોતપોતાના 
અંશના એશ્ચર્યે યુક્ત “વિરાટ' પુરુષનું સર્જન કરે છે. તે વિરાટના શરીરમાં રહેલા 
આત્મા એવા વેરાજપુરુષને “ઈશ્વર' એવા નામથી કહેવામાં આવે છે. તે વિરાટે 
પોતાના અંગમાંથી ઉત્પન્ઞ થયેલા “નાર' નામના ગર્ભોદક જળમાં શયન કર્યું તેથી 
તેને “નારાયણ” પણ કહે છે. (૩૩૭ હે મા! તે વિરાટનારાયણના નાભિકમળમાંથી 
રજોગુણપ્રધાન બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. પરમાત્મા સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન બ્રહ્મા 
દ્વારાઆ સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. તે સમગ્ર સૃષ્ટિમાં પ્રજાપતિઓ, ચારણો, 
દેવતાઓ, ત્ષષિઓ, પિતૃઓ, ગંધર્વો, ચારણો, સિદ્ધો, યક્ષો, વિધાધરો, અસુરો, 
કિંપુરુષો, અપ્સરાઓ, કિન્ઞરો, સર્પો, માતૃગણો, પિશાચો, રાક્ષસો, ભુત, પ્રેતો, 
વિનાયકો, વેતાલો, ઉન્માદો, વૃદ્ધગ્રહો તથા બાળગ્રહો, પશુઓ, મૃગો, પક્ષીઓ, 
વૃક્ષો, પર્વતો, પેટ ઘસીને ચાલનારા સરીસૃપો, તેમજ સ્થાર જંગમ અનંત જીવો 
તથા પૃથ્વી, જળ અને આકાશમાં ગતિ કરનાર અગણિત જીવોનું પોતપોતાના 
ગુણ અને કર્મને અનુસાર સર્જન કરે છે. (3૫-૩૯) 

હે મા! બ્રહ્મા દ્રારા ભગવાને સર્જેલી સૃષ્ટિના શરીરધારીઓમાં કેટલાક 


૩૩૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૪ 


મુળસ્વમાવાનુસપં પુળ્યં વાડધ ત્ત મિશ્રિતમ્‌ । જ્મ તે જીવતે ગીવા: જુષ્ળમસિ તુ સિર્યુળાઃ ॥ ૪૨ 
ણવ સ ભમવાન્માતત્રત્તાત્ત સૃગતિ પ્રગાઃ । પાતિ તા વિષ્ળુસ્પશ્ર શિવાત્મા સંદરત્યષિ ॥ ૪૨ 
ઝસો ગીવેષુ સર્વેષુ પ્રવિશ્ય પુરુષાત્મના । યથા જર્મ પતં હતે તેભ્યડ સામ્યમુપાશ્રિત? ॥ ૪ર 
સ ઇરિસ્ત્વક્ષરસ્થાથ પ્રજૃુતેઃ પુર્ષસ્ય ત્ત । પ્રધાનપુર્ષાળાં ત્ત મઇલારિમળસ્ય ત્ત ॥ ૪૪ 
માળસ્ય સ્થૂતસૂક્ષ્મસ્ય તરતોડળ્ડે ત્ત તટ્રિડ । તતેષાં જાર્યભૂતસ્ય વૈરાગસ્ન મછામતે ! ॥ ૪૫ 
તખ્ઞાતાનાં પ્રગેશાનાં ત્રહ્સાવીનાં ત્ત સર્વશ: । સિયન્તા હોજ ળ્વાસ્તિ સન્નાટ્‌ વળ્ડબુગામિવ ॥ ૪૬ 
પષાં ચત્રાધિજારે યે ગમતસ્તેન યોગિતા: । તે સાવધાનાસ્તજ્ધીતાસ્તવસાયાં સણ સ્થિતાઃ ॥ ૪૭ 
"વં દિ માત: ! સર્વેડષિ પરતત્ત્રા ભવસ્તિ દિ । જષ્ળ ૫૧ સ્વતત્તોડસ્તિ સર્વસેવ્યસ્તતસ્તુ સ: 1૪૮ 


જીવ શુદ્ધ સત્ત્વગુણપ્રધાન હોય છે. કેટલાક મિશ્ર સત્ત્વગુણપ્રધાન હોય છે. કેટલાક 
રાજસગુણપ્રધાન હોય છે. કેટલાક તમોગુણપ્રધાન હોય છે. અને કેટલાક 
મિશ્રગુણપ્રધાન જીવ હોય છે. તેમજ કેટલાક ત્રણે ગુણે રહિત નિર્ગુણ જીવો પણ 
હોય છે. “”હે મા ! તે સર્વે જીવાત્માઓ પોતાના ગુણ કર્મ અને સ્વભાવને અનુસારે 
પુણ્યકર્મ, પાપકર્મ તથા પુણ્યપાપ મિશ્રિત કર્મ કરે છે અને જે નિર્ગુણ જીવો છે તે 
ભગવાનની ભક્તિરૂપ સત્કર્મો જ કરે છે.” હે મા ! આ પ્રમાણે બ્રહ્મારૂપે રહીને 
ભગવાન પ્રજાનું સર્જન કરે છે, વિષ્ણુરૂપે રહીને ભગવાન પ્રજાનું પોષણ કરે છે 
અને શિવરૂપે રહીને ભગવાન આ સૃષ્ટિનો સંહાર પણ કરે છે, વળી એ પરમાત્મા 
અક્ષરપુરુષરૂપે કરીને સમસ્ત જીવસૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરીને તેમના કર્મોને અનુસારે 
સર્વપ્રત્યે સમાન દષ્ટિ રાખીને તેના કર્મનું ફળ તેને આપે છે.*૨-₹૨ 

સર્વના નિયંતા સમ્રાટ એક પરમાત્મા છે :- હે બુદ્ધિમાન મા ! 
જેવી રીતે ચક્રવર્તી સમ્રાટ અન્ય ખંડિયા રાજાઓના એક નિયંતા છે, તેવી જ રીતે 
ભગવાન પુરુષોત્તમનારાયણ શ્રીહરિ એક પોતે અક્ષરબ્રહ્મધામના નિયંતા છે, 
મૂળપુરુષના અને મૂળપ્રકૃતિના નિયંતા છે, અનંતકોટિ બ્રહ્માંડોના અનંતકોટિ પ્રધાન 
પુરુષોના પણ નિયંતા છે. તેવી જ રીતે અનંતકોટિ બ્રહ્માંડોના કારણરૂપ મહત્તત્ત્વાદિ 
તત્ત્વોના પણ નિયંતા છે, અને વળી સ્થૂલ એવા દિવસ, મહિના, વર્ષ આદિરૂપે 
તથા પરાર્ધ, દિપરાર્ધ આદિ સૂક્ષ્મરૂપે આ અનંતકોટિ બ્રહ્માંડની અંદર અને બહાર 
વિચરતા, કાળના પણ તે પરમાત્મા નિયંતા છે, તે મહદાદિ તત્ત્વોથકી ઉત્પજ્ઞ 
થયેલા વિરાટ પુરુષના નિયંતા છે. વિરાટમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને 


અ. ૩૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૩૭ 


પરમાત્મસ્વસ્પસ્ય સાનમિત્થ પ્રવમલિતમ્‌ । પ્રાત્તેન સટુસેર્યેન સાતવ્ય નાવશિષ્યતે ॥ ૪૨ 
ય ડૂત્થમાત્માનમથાત્મનાથ સતાં પ્રસદ્ટધાહ્વમત્ય સમ્ય । 
જસેતિ મસ્છિ ભવવન્ધર્દ્તુઃ શ્રીવાસુહેવસ્ય સ મુત્છ ૩:83 11 ૧૦ 
// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹707ર%» %727ર% ₹%77જ ર 

હ/ર 77727 777₹જર%/જ₹ ૪77% ૪/27 55જ7%7 // ર૪ // 


શિવના પણ નિયંતા છે, તેમજ તે બ્રહ્માથકી ઉત્પન્ઞ થયેલા પ્રજાપતિ આદિ સમસ્ત 
દેવતાઓના તે એક જ નિયંતા છે.*૬ 

હે મા! આ અક્ષરાદિકમાંથી જેને જેને આ જગતની સૃષ્ટિમાં જ્યાં જ્યાં 
જે જે અધિકાર આપીને ભગવાને જોડ્યા છે તે સર્વે તે પુરુષોત્તમનારાયણ થકી 
ભય પામીને સાવધાનીપૂર્વક તેમની આજ્ઞામાં નિરંતર વર્તે છે. એવી રીતે હે મા! 
અક્ષરાદિક સર્વે પરતંત્ર છે પરંતુ એક પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ સ્વતંત્ર છે. 
તેથી તે જ એક અક્ષરાદિ સર્વેને સેવવા યોગ્ય અને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે.*9' 
₹ હેમા! આરીતનુંપરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેં તમને કહ્યું, હે મા ! સદગુરુના 
માધ્યમથી આ જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થાય તેને બીજું કાંઇ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. હે 
મા! આપ્રમાણે પૂર્વોક્ત લક્ષણવાળા સત્પુરુષોના પ્રસંગથી જે પુરુષ આત્મા અને 
પરમાત્માના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણી ભવબંધનને હરનારી ભગવાન 
શ્રીવાસુદેવની ભક્તિ કરે છે તે પુરુષને “મુક્ત” કહેવામાં આવે છે.*“-૫૦ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%2૪૩/ 
*9%જ 2/૮2//2/%૬ન ન/ઝે ૬%₹/%%/ 25/%% 5/52૯/%/ «/2ેગ/ત/ન/ 
જય ૪અ્ય//૩%/ //નન/ 2૬૪%નું /%૪5%/૪ કયું છે ન/જે ૪7272757 
અ૦/ય ઝૂ ૬૦૦). --ઝ#» 


સ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૫ 


વૈરામ્યસ્ય સ્વસ્પં તે જથયામ્યથ માતર્‌ ! । મમવત્તં વિનાડન્યત્ર રમાભાવસ્તટુસ્યતે ॥ ૨ 

રેહે તત જૈરિજેષ્તમ્લ ! સ્રીપુત્રધનવેશ્તસુ । પશુયાનોપજરખક્ષેત્રાર્ષ્લિસત્તિસ્તથા ॥ ર 

શવ્તાર્પિસ્રવિષયમોમેષુ વિવિધેષુ ત્ત | ગનર્ધ્યવસ્રપૂષાણે રાગ્યમોમેષુ ત્રાસ: ॥ રૂ 

સ્વર્માવૈ પુળ્યતોજે તત સદ્ધોમેષ્વસ્થિલેષ્તપિ । અનાસસ્છિડ સર્વથેતિ વૈરાન્યં સ્તછમીસ્તિમ્‌ ॥ ૪ 
પ્રોમવત્યુવાત્ત - 

વૈરામ્યમીટ્શં જુષ્ળ ! ગીવાનામુટ્યાત્જથમ્‌ | વસુમર્દસિ સર્વસો મણા તત્તત્વતો ભવાન્‌ ॥ ૫ 
શ્રીદર્સ્વાત્ત - 

વૈરામ્યસ્ય સમુત્પત્તિ: સર્વેષામપિ સેસનામ્‌ । સોજાનાં ચૈવ મોમાનાં મવત્તિ ક્ષયટ્્શનાત્‌ ॥ ૬ 


અઘ્યાય - ૩૫ 
ભક્તના]! અંગભૂત વૈરાગ્યનું સ્િરૂપારાા. 


શ્રીહરિ કહે છે, યથાયોગ્ય સર્વને માન આપનાર હે મા ! હવે હું તમને 
વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહું છું, ભગવાન વિના બીજે ક્યાંય પ્રીતિ ન રાખવી તેને વેરાગ્ય 
કહેવામાં આવે છે.' હે મા ! પોતાના શરીરમાં અરુચિ, ઘર, પશુ, વાહન, શય્યા, 
ક્ષેત્ર આદિ ઉપભોગનાં પદાર્થોમાં અરુચિ તથા વિવિધ શબ્દાદિ પંચવિષયોના 
ભોગમાં અરુચિ તથા મહા કિંમતી વસ્ત્રો અને આભૂષણાદિ પદાર્થોમાં તથા રાજ્ય 
વૈભવના સુખોમાં અરુચિ, તેમજ યશ, દાન આદિ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થતા સ્વર્ગાદિ 
લોકમાં કે સ્વર્ગ જેવાં સુખ જ્યાં પ્રાપ્ત થાય છે એવા પૃથ્વી પરના સ્થાનોમાં પણ 
પ્રાપ્ત થતાં સમગ્ર રમણીય વિષયોના ભોગ સંબંધી સુખમાં સર્વ પ્રકારે અરુચિ 
વર્તવી તેનું નામ “વેરાગ્ય” છે.૨* 

વૈરાગ્ય ઉત્પત્તિનાં કારણો :- માતા પ્રેમવતી કહે છે, હે કૃષ્ણ ! 
મુમુક્ષુ જીવોને તમે કહ્યો એવો વેરાગ્ય શું સાધન કરવાથી ઉત્પન્ઞ થાય છે ? તમે 
સર્વે રહસ્યને જાણનારા સર્વજ્ઞ છો તેથી મને જેમ છે તેમ યથાર્થ સમજાવો.પ 
ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે, હે મા ! પ્રધાનપુરુષથી લઈ કીટ પર્યત સમસ્ત લોક અને 
ભોગના નાશવંતપણાના જ્ઞાનનો ઉદય થાય તો વેરાગ્ય જન્મે છે. હે મા ! ચાર 


પ્રકારના પ્રલયનો વિચાર કરવાથી જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. તે ચાર પ્રકારમાં એક 


અ. ૩૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૩૯ 


“ત્યો જૈનસ્ટ્નિશ્ષેવ પ્રાયન્તાક્યસ્તુતીય૧? । ગાત્યસ્તિજ્શ્રેતિ માત: ! પ્રતયોડસ્તિ ત્તતુવિધ: ।॥ ૭ 
તત્ર પ્રજતિજાર્યસ્થ ત્રહ્ઞાળ્ટસ્યાર્વિભસ્ય ત્ત । ત્રજ્સારેડ$ સ્થાવશન્તસ્ય મોમાનાં ત્તાપિ સર્વશ$ ॥ ૮ 
વિનાશો ગાયતે નૂનં જાલેનેવ વતીયસા | ળ્વં ક્ષય તોજ્યતાં વૈરાન્યં તેષુ સમ્મવેત્‌ ॥ ૨ 
તથેવ રુ ટ્છયાપિ રેરિનાં તત્લમુદ્ધવડ 1 મવેટુ: વં તુ સર્વેષાં પસ યુષ્યુતજ્મળ: ॥ ૨૦ 
શિશ્નોટ્રતૃપાં મૂમો સજ્ઞાહેવાસતાં નૃળામ્‌ | પ્રવૃત્તિર્ગાયતે પાષે પ્રાળિનામતિયુઃ ણા ॥ ૬૬ 
વિલીયતે ત્ત સદુદ્નિર્ધર્મનિછા તતો નૃળામ્‌ | સાનાહ્યો નુળાઃ સર્વે નશ્યત્તિ ત્ત જુસઠુતઃ ॥ ૨૨ 
રેહેડસન્તા ત્ત તેનેવ મમતા રૈરિજેષુ ત્ત । વિવર્ધતે તતસ્તેષુ જ્ાસસ્છિ્ગાયતે મૃશમ્‌ ॥ શર 
રેઇસ્રીપુત્રવિત્તાવૈ તેડ્ટન્નામમતાવશાત્‌ । ગાયસ્છાસ્તત્મૃતતે નાનાપાપવર્માંળિ ઝુર્વતે ॥ ૨૪ 
નિત્ય પ્રલય, બીજો વેરાજપુરુષના દિવસને અંતે ત્રિલોકીના નાશભૂત નિમિત્ત 
પ્રલય, ત્રીજો પ્રધાનપુરુષ અને તેના મહદાદિ તત્ત્વોના કાર્યનો મૂળપ્રકૃતિમાં લય 
થઇ જવા રૂપ પ્રાકૃત પ્રલય અને ચોથો મૂળપ્રકૃતિ મૂળપુરુષ અને તેના કાળનો 
પણ ભગવાનની ઇચ્છાથી ભગવાનના ધામરૂપ અક્ષરબ્રહ્મતેજમાં તિરોધાન થઇ 
જવારૂપ આત્યંતિક પ્રલય. આવી રીતે ચાર પ્રકારના પ્રલય કહેલા છે.“ 

હે મા ! આ ચારપ્રકારના પ્રલયમાં બળવાન કાળના વેગથી પ્રકૃતિના 
કાર્યભૂત અખિલ બ્રહ્માંડનો તેમજ બ્રહ્માથી લઈ સર્વે સ્થાવર ચરાચર જગતના 
સમસ્ત લોક અને ભોગનો નિશ્ચય વિનાશ થાય છે. કાંઈ બચવા પામતું નથી, આ 
પ્રમાણે જે નાશવંતપણાનો વિચાર કરે છે, તેના અંતરમાં વેરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય 
છે.“ હે મા ! દેહધારીઓનાં અનંત પ્રકારનાં દુઃખોનું અવલોકન કરવાથી પણ 
અંતરમાં વેરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ સર્વે દુઃખો વ્યક્તિના સમસ્ત પાપકર્મના 
ફળરૂપે જ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે સર્વે જીવોની પાપકર્મમાં પ્રવૃત્તિ પણ માત્ર શિશ્ન 
અને ઉદર તૃપ્તિમાં પ્રવૃત્ત અસત્પુરુષોના સંગથી થાય છે. પછી એ પાપકર્મો 
જીવાત્માઓને અતિ દુઃખ આપનારાં થાય છે, કારણ કે અસત્પુરુષના પ્રસંગથી 
મનુષ્યની સદ્બુદ્ધિ નાશ પામે છે, સદ્બુદ્ધિના નાશથી ધર્મમાં રુચિ નાશ પામે છે. 
તેનાથી જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણોનો વિનાશ થાય છે, અને શરીરમાં અહંબુદ્ધિ વધે છે, 
તેમજ શરીરના સંબંધીમાં મમતા વધે છે, ત્યારપછી જીવને શરીર અને શરીરના 
સંબંધીમાં અત્યંત આસક્તિ ઉત્પજ્ઞ થાય છે. હે મા ! આ રીતે જીવને શરીર, સ્ત્રી, 
પુત્ર, ધન વિગેરેમાં અહંતા અને મમતાને લીધે અતિ આસક્તિ થવાથી તે સર્વેને 
માટે અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મો કરવા લાગે છે.૫૦૫* 


૩3૪૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૫ 


વસ્નયસ્તિ પરન્યાસાસ્વિશ્વસ્તં ષાતયસ્તિ ત્ત । «મ્મષેશુન્ચશતતાનૃતવાર પરા તર? ॥ ૨૫ 
મિથ્યાપવાવનન્યેષુ સ્‍્હત્તશ્ર પસદ: | દિલ્ાઃ સ્તેના ઞનીત્યેવ છુટુમ્વં પોષયસ્તિ તે ॥ ૨૬ 
રતસ્તત ૩પાનીય ચેન જેનાપિ પાપ્તના | જર્મળા મહિતિનેવ સ્વાતિ પુષ્ળખસ્તિ તૈનિગાન્‌ ॥ ૨૭ 
તલાસત્જ્યા સ્વેટ ધર્મ વર્ળાત્રમાત્મકમ્‌ । ત્યવત્વોપધર્મવેષાટિ ટ્ધત્તે તત સિર્ટુશા: ॥ ૬૮ 
મોવિખ્રાળાં ત્ત સાધૂનાં વેહ્તીથામૃતાન્ધસામ્‌ । દ્રો'ધાસે માસિન: સ્તવ્યા વિમુળા વિષ્ળુમસિઝ્તિ: ।॥ ૨૨ 
સ્ાવસ્તિ માંસાસિ સુર મધાનિ ત્ત પિવત્ત્યષિ । સગ્ગત્તે તત પરસ્રીષુ વિધવાસું ત્ત જામત ॥ ર૦ 
ઝવેયપાન ત્તામક્યમક્ષળ ઝુર્વતે મુછુઃ | વલ્ન્ત્યવાત્યાનિ ત્ત તે સિસ્રપાશ્ર મલેન્ધતાઃ ॥ ૨૨ 
ય રત્થ છુછ્કર્માળો માનવા: સત્તિ મૂતલે । ઞત્તજાલે સભત્તે તે જું મૂર્તિર સતિ ! ॥ રર 
ચમહ્તાસ્તજડડયાત્તિ નેતું તાનતિનિર્ટયાઃ | વજતુળ્ડાઃ પાશઇસ્તા ભયટુરસમીક્ષળા: ॥ રર 


પાપનું મૂળ સગા-સંબંધીમાં આસક્તિ :- હે મા ! દંભ, કપટ, 
શઠતા અને મિથ્યાભિમાન-પરાયણ એ પાપી પુરુષો અન્યની થાપણ પણ છેતરીને 
હરી લે છે. તેમજ વિશ્વાસી વ્યક્તિની ઘાત કરે છે તેવી જ રીતે હિંસક અને ચોર 
એવા એ પાપી પુરુષો બીજા ઉપર મિથ્યાપવાદનું આરોપણ કરી તેઓને હેરાન 
પરેશાન કરી તેનું ધન આદિ હરિને અનીતિથી પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરે 
છે. તેમજ તે પાપી પુરુષો પોતાની સ્ત્રી, બહેન, પુત્રી આદિક પાસે વેશ્યાવૃત્તિ 
કરાવવા આદિ શાસ્ત્ર નિષેધ જે તે પ્રકારનાં પાપકર્મથી જ્યાં ત્યાંથી ધન ભેળું કરી 
પોતાના પરિવારનું ભરણપોષણ કરે છે.૫૫-* હે મા ! નિરંકુશ થયેલા તે પાપી 
પુરુષો પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણ કરવાની આસક્તિનાં લીધે પોતાના વેદોક્ત 
વર્ણાશ્રમ ધર્મનો ત્યાગ કરી પાખંડ ધર્મ અને પાખંડ વેષને ધારણ કરે છે.૫૬ તથા 
ભગવાનની ભક્તિથી વિમુખ અને માની તથા સ્તબ્ધ એવા એ પાપી પુરુષો ગાય, 
બ્રાહ્મણ, સાધુ, વેદ, તીર્થ અને દેવતાઓનો દ્રોહ કરે છે.*“ માંસનું ભક્ષણ કરે છે, 
સુરા અને મધનું પાન કરે છે, કામભાવથી પરસ્ત્રીઓમાં અને વિધવા સ્ત્રીઓમાં 
આસક્ત થાય છે.” નિર્લજ્જ અને મદથી ઉદ્ધત થયેલા એ પાપી પુરુષો વારંવાર 
નપીવા યોગ્ય વસ્તુનું પાન કરે છે, ન ખાવા યોગ્ય વસ્તુનું ભક્ષણ કરે છે તેમજ ન 
બોલવા યોગ્ય શબ્દોને બોલે છે.ચ૫ 
પાપકર્મોનું ફળ યમયાતના :- હે સતી ! હે મા! પૃથ્વી પર આ 
પ્રમાણે દુષ્ટકર્મ કરનારા મનુષ્યો અંતકાળે અતિશય મોટા દુઃખને પામે છે. તે 


ન્‌ 


સિ તે પાપી પુરુષોને યમપુરીમાં લઇ જવા માટે અતિ નિદય, ભયંકર 


અ. ૩૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૪૧ 


તેષાં વીક્ષળમાત્રેળ તે ગુટ્ચર્‌ેઇવન્ધના: | સત્ત્રસ્તાવેપમાનાજ્ના ગાયત્તે છણતિવિવતવા: । ૨૪ 
તે સિસ્રેહ ઞાવધ્ય સ્થૂતાતિટ્માવને | તયત્તિ તાન્‌ થમપુરં હીર્ષેળેવ જર્ધ્લના ॥ ર્‌ 
જશામિર્તોદ્ટળ્કૈશ્ તાટ્ચમાના પૃૂશં પથિ | નૂસેયમાનુમઃ પૂછે સુટન્ત્યુસ્વેરનાત્રયા: ॥ ર૬ 
ઝજલાવાસ્નિસન્તલવાતુજે બૂરિજિળ્ન્જે | ગશસ્ાશ્રતિતું માર્મે તાયે તે તત તૈ્ધુશમ્‌ ॥ ર૭ 
પત્તિતાઃ જુસ્છતો મૂમાવુત્થાપ્ય પુનરહને; । તાલ્યન્તે પાષિતો ચામ્યેઃ સત્વર છ્માપ્યવિશ્રમમ્‌ ॥ ર૮ 


ત ણ્વમત્િગુ્જ્ેળ નીયત્તે તૈયમાતયમ્‌ । થથા રાગભસત્ત્ર સ્તેનાછા રગમન્ત્સિમ્‌ ॥ ર૨ 
તેષાં રુણનિ જર્માગિ મનોવાજાયગાન્યષિ । યમો ગાનાતિ સર્વાળિ સિત્રમુકશ્ર તત્ર વૈ ॥ રૂ૦ 


મુસ્છિસાધનમાનુષ્યલેવ્યર્થીયૃતે સુષા । ઞપશ્યસ્તાન્‌ યમો હૂતેલાપયત્યતિયાતનાઃ । રશ 


વક્રમુખવાળા, હાથમાં પાશ ધારણ કરેલા તેમજ દષ્ટિમાત્રથી પાપીને ત્રાસ 
ઉપજાવનારા યમદૂતો આવે છે, તેમને જોવામાત્રથી તે પાપી જીવાત્માઓનાં શરીરની 
નાડીઓનાં બંધનો તૂટી જાય છે, અને ભયભીત થયેલા તે પાપીઓનાં શરીર કંપવા 
લાગે છે, અને અત્યંત વિદ્ધરળ થઇ જાય છે.૨૨-૨* 

હે મા ! તે સમયે યમના દૂતો તે પાપી જીવાત્માઓને સ્થૂળ શરીરના 
સંસ્કારોની ભાવના જ્યાં અત્યંત પ્રગાઢ થઈ ગઈ છે એવા સૂક્ષ્મ શરીરમાં બાંધે 
છે. પછી સૂક્ષ્મ શરીરની સાથે તે પાપી જીવને અત્યંત દુઃખ ભરેલા લાંબા માર્ગથી 
યમપુરીમાં લઈ જાય છે.ફ્રૂર યમના દૂતો માર્ગમાં પાપીજીવોની પીઠમાં ચાબૂકો 
અને લોખંડના ઇંડોથી માર મારે છે, ત્યારે અનાથ તે પાપીજીવો ઉચ્ચે સ્વરે રુદન 
કરે છે. પરંતુ ત્યાં કોઈ સાંભળનારું હોતું નથી. તેવી જ રીતે તે પાપીઓ સૂર્ય અને 
દાવાગ્નિથી અત્યંત ધગેલી રેતીવાળા તથા ખૂબ કાંટાવાળા માર્ગમાં ચાલવા અસમર્થ 
થાય છે ત્યારે યમના દૂતો ક્રૂર રીતે તેઓને અતિશય મારીને આગળને આગળ 
ચલાવે છે, તે સમયે અસહ્ય મારના દુઃખથી બેભાન થઈ પૃથ્વી પર પડી જાય 
છે,૨૫-૨9 ભારે યમદૂતો ફરી તેઓને હથોડાના માર મારી બેઠા કરે છે અને વચ્ચે 
કોઈ પણ પ્રકારનો વિસામો કરાવ્યા વિના ઉતાવળી ગતિથી ચલાવે છે.“ જેવી 
રીતે અહીં મનુષ્યલોકમાં રાજ્યના સૈનિકો કોઈ ચોર આદિ ગુનેગારોને રાજસદનમાં 
લઈ જાય છે, તેમ યમકિંકરો પાપી જીવોને અતિ દુઃખ આપતા આપતા યમપુરીમાં 
લઈ જાય છે.*“ ત્યાં રહેલા ધર્મરાજા સ્વયં અને તેના લેખક ચિત્રગુમ પણ આ 
પાપી જીવાત્માઓએ મન, કર્મ અને વચનથી કરેલાં પાપોને જાણતા હોય છે. 
તેથી મુક્તિના સાધનભૂત માનવશરીરને વ્યર્થ ગુમાવનારા તે પાપી જીવો ઉપર 


ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૫ 


તરજાળાં હરળાનાં મોમ્યાનાં પાપજર્મમિ? । શતાનિ ત્ત સઇજ્ઞાળિ વર્તન્તે છિ યમાલયે ॥ રર 


પાષિનસ્તેષુ મતી પ્રાપ્તુવસ્તિ હિ વેહ્નામ્‌ । નામાનિ તત્ર જેષસ્ચ્છુળુ માતર્વલમિ તે ॥ રર 
તામિસશ્રાન્ધતામિસ્ઞો મણાસૈરવસૈરવો 1 જુમમીપાજ: જાલસૂત્રમસિપત્રવન તથા ॥ રૂ૪ 
ઝન્ધજૂપઃ શૂજરાસ્યં સન્સશ: જામિભોગનઃ | તઘસૂમિવેતરળી શાત્મસિર્વગ્રજળ્ન્જ: ॥ રૂ 
પ્રાળસેધશ્ર પૂચોટ્$ સારમેયાટ્નં તથા | તાતાભક્ષો વેશસનમય:પાનમવીત્તિજા ॥ રૂ૬ 
ક્ષારજ્લમમુસ્યાશ્ર સત્ત્યેવાન્યે સઇસ્શ; | તોશન્તો યત્ર પત્તન્તે તર છુષ્ઝુતજારિળિ: ॥ રૂ૭ 
રુષ્યુતં ચાઢ્શં યસ્ય તારશે નિર્વે તુ તમ્‌ | યમ ક્ષેપયતિ જીદ્ધો ર્લેસ્તત્જટ્નોઇતેડ ॥ ર૮ 
ગ્જ્ઞાનિ પાષિનાં યામ્યારિજત્ા રિક્ત્વા ગુારજે । સર્વસ્તિ વગ્રલ્શના: સાવ્યસ્તિ ત્ત તાનિ તે? ॥ રૂ૨ 
સઇયસ્તિ પ્રહીલ્ેડમ્નો તલ તેલેક્ષિપસ્તિ ત । સર્ષેશ વૃશ્િજેમેધેઃ શ્રમિસ્તાન્‌ આાવ્યસ્તિ તત ॥ ૪૦ 
ઝદ્ધાર્યત્તિ ત્તાત્ત્રાખિ તેષાં તે ગીવતામપિ | મોમ્યજર્મવશાત્તત્ર પ્રિયન્તે નેવ પાપિન ॥ ૪૨ 


યમરાજા ક્રોધમયદષ્ટિથી જુવે છે, અને પોતાના દૂતો પાસે તે પાપીજીવોને અનેક 
નરકોની અતિ યાતનાઓ અપાવે છે.** 

મુખ્ય નર્કના કુંડોનાં નામ :- હે મા ! પાપકર્મ કરનારા જીવોને 
ભોગવવા યોગ્ય સો એ સો અને હજારે હજાર દારુણ નરકના કુંડો યમપુરીમાં 
રહેલા છે. તે કુંડોમાં પાપી જીવો તીવ્ર વેદનાને પામે છે. તેમાંથી કેટલાક મુખ્ય 
નરકકુંડોનાં નામ તમને કહું છું. હે મા ! તે તમે સાંભળો, તામિસ્ર, અંધતામિસ્, 
મહારૌરવ, રૌરવ, કુંભીપાક, કાલસૂત્ર, અસિપત્રવન, અંધકૃપ, શૂકરાશય, 
સન્દંશ, કૃમિભોજન, તપ્તસૂર્મિ, વૈતરણી, શાલ્મલિ, વજ્કટક, પ્રાણરોધ, પૂયોદ, 
સારમેયાદન, લાલાભક્ષ, વેશસન, અયઃપાન, અવીચિકા, ક્ષારકઈમ એ આદિ 
મુખ્ય કુંડો છે અને બીજા અન્ય કુંડો છે તે કુંડોમાં પાપ કર્મ કરનારા પાપી 
જીવાત્માઓ આર્કદ કરતા કરતા નરકની પીડાઓને ભોગવે છે.*૨-૩? 

જેવું પાપ તેવું નરક :- હે મા ! પાપીઓને જોઈને અતિશય 
ક્રોધાયમાન થયેલા યમરાજા પાપીજીવોને દુઃખ દેવામાં તત્પર પોતાના દૂતો દ્વારા 
જેવું જેનું પાપ તેવા પ્રકારના નરકમાં નખાવે છે.*“ યમના દૂતો પાપી જીવોનાં 
શરીરના અંગોને કુહાડાથી કાપી કાપી વજ જેવા દાંતથી પોતે ખાય છે અને તે 
પાપીઓને પણ ખવડાવે છે.*“વળી તે પાપીઓને પ્રદીપ્ત અગ્નિમાં બાળે છે, અને 
તપાવેલા તેલમાં નાખી રાંધે છે, તથા સર્પ, વીંછી, ગીધ અને કૂતરાઓ પાસે ખવડાવે 
છે.” તે પાપીઓના જીવતા શરીરમાં આંતરડાઓ ખેંચી કાઢે છે. તેમ છતાં તે 


અ. ૩૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૪૩ 


સથા ચથેદ તેગીવા છતા યે યે તથા તથા । તેસ્તેસ્તાન્‌ ષાતયત્ત્યુત્રા થામ્યા મુટ્રપાળયઃ ॥ ૪ર 
સર્યસ્તિ મગેડ દ્મપિ પાતયત્તિ ત્ત તાસ્માત્‌ । વિષામ્નિધૂમે સ્‍ૂધસ્તિ ગલે ત્ત ક્ષારજ્ટ્મે ॥ ૪ર 
શ્તેષયત્તિ તઘ્લોદપ્રતિમાસ્તાન્‌ યમાનુનાઃ । પ્રવેશયત્તિ નેત્રેષુ શતાજાશ્રાયગીરપિ ॥ ૪૪ 
સિસ્સ્તિ સીસં જખેષુ સતં તૌઈ મુરેષુ તત | રેતોવિળ્નૂત્રયૂયાનિ પાયયત્તિ ત્ત પૂરિશઃ ॥ ૪૪ 
સીવ્યસ્તિ હીર્ષસૂત્તીમિસ્ત્વતતસ્તેષાં વિવર્ય તત । સિખોષયત્તિ યત્ત્રેષુ તાશ નૂર થમાનુમી? ॥ ૪૬ 
"વં વિધાસ્તે વદુશો યાતનાઃ પ્રાપ્તુવન્ત્થથ । ગરાયુગાળ્ડગો દ્વિઝ્ગસ્વેલ્ગાછયા: રનીશ્ચ તે ॥ ૪૭ 
મર્ભવાસમદાયુઃ હં ગન્મતુ વં તતો મઇત્‌ | વ્યાધિહુઃ વં ગરુ વં મૃત્યુહુઃ સાં પુનઃ પુનઃ ॥ ૪૮ 
ઝાધ્યાત્મિજારિ ત્રિવિધ રુ: માતશ્ર તે ગના? । યથાજર્મ તભત્તે વૈ સુટતતો ભુઝ્નતે ત્ત તત્‌ ॥ ૪૨ 
સુમાનાં ત્ર સઇસ્ઞાળિ શતાનિ ત્ત પુનઃ પુનઃ । બ્રમસ્તિ તાસુ તે ગીવા પૂર્હિ: મથીષુ ત્ત ॥ ૫૦ 


પાપીઓનું કર્મ ભોગવવાને આધીન હોવાથી મૃત્યુ થતું નથી.** 

હે મા ! જેવી રીતે પાપીજનોએ આલોકમાં જેને જેને જે જે રીતે માર્યા 
હોય તે તે જીવાત્માઓ દ્વારાજ તે તે રીતે મુદ્ગરધારી ક્રૂર યમનાદૂતો તે તે પાપીઓને 
મરાવે છે. ક્યારેક હાથીઓના પગ નીચે કચડાવે છે, ક્યારેક પર્વત ઉપરથી નીચે 
ફૅકે છે, ક્યારેક વિષ ભરેલા અગ્નિના ધૂમાડામાં રુંધે છે, ક્યારેક ખારા કાદવવાળા 
જળમાં ડૂબાડી રુધે છે.*૨**હે મા !વળી તે યમદૂતો વ્યભિચારી આદિ પાપીજીવોને 
અગ્નિથી તપાવેલ લોહની પ્રતિમાની સાથે આલિંગન કરાવે છે, અને તેની આંખોમાં 
આતિ તીક્ષ્ણ લોખંડના સળીયાઓ ભોકે છે, તેના કાનમાં ઉકળતા સીસાનો રસ રેડે 
છે. તથા ખૂબ જ વિષ્ટા, મૂત્ર, વીર્ય અને પક્વરુધિરનુંપાન કરાવે છે. ક્રૂર યમનાદૂતો 
પાપીજીવોની પ્રથમ ચામડીને ચીરી પછી લાંબા સોયાવડે સીવે છે. તથા ચિચોડામાં 
શેરડીની જેમ પીલે છે.” 

પુનઃ પુન: ભવભટકણ :- હે મા ! આ પ્રમાણે પાપી જીવો બહુ 
પ્રકારની યમયાતના ભોગવે છે. ત્યાર પછી જરાયુજ, અંડજ, ઉદ્ભિજ, અને 
સ્વેઇજ આ ચાર પ્રકારની ખાણમાં એકવીસ એકવીસ લાખવાર જન્મે છે, એમ 
ચોર્યાસીલાખ યોનિમાં ભટકે છે. અરે ! ! ! તેમાં ગર્ભવાસનું તો મહાદુઃખ છે, 
જન્મનું તો તેનાથી અધિક દારુણ દુઃખ છે. આ પ્રમાણે જન્મી અનેક પ્રકારની 
વ્યાધિઓની પીડા, વૃદ્ધાશ્રમની પીડા, અને મૃત્યુની પીડા એ જીવાત્માઓ વારંવાર 
પામે છે..“*”“હે મા! આપ્રમાણે મનુષ્યો પોતપોતાના કર્મને અનુસારે આધ્યાત્મિક, 
આધિભૌતિક અને આધિદેવિક આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોને પામે છે. અને રડતાં 


૩૪૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૫ 


પ્રાપ્તુવન્તઃ સુતીર્ત્થિં છળપિ જુષ્ળવૃપાવશાત્‌ | નરહેઈ ભમત્તે તે ભવમુત્છચેજસાધનમ્‌ ॥ ૫૨ 
તંખ્રાપ્ય યેતુ સત્યં જુત્વા જીષ્ળં ભગસ્તિ તે । મુસ ત્ત સ્વેષ્સિતાં મુજિ સમત્તે ગનસિ ! ધ્રુવમ્‌ ॥ ર 
સે ત્તસત્લસુતઃ સ્્રયાલે સગ્ઝન્તેડત્ર જુબુજય: । જુષ્ળમરિવિહીનાસ્તે રુ: યં યાન્સ્યેવ પૂર્વવત્‌ ॥ ખરે 
સમહ્તજરાત્ત્રાપ્ય મલ્તીર્યાસ્તિ થાતનાઃ | થોનીશ્રતુરશીતિ ત્ત ભક્ષાળિ પુનસેવ તે ॥ પ૪ 
હવ સંસૃતિયુઃ લં થે પશ્યન્ત્યત્ર મુછૂ્ુળામ્‌ | તેષામુરેતિ વૈસનયં સત્લસ્નાત્તત્ત વર્ધતે ॥ ષ્ણ 
તતો વિસ્ત્છાઃ બુર્વસ્તિ છુ: બક્ષયભયોૉગ્સિતમ્‌ | જુષ્નાશ્રયં સણનન્ટ્‌ મીતા ડસ્ટ? સતિ ! ॥ ૫૬ 
વૈરામ્યફીનસ્ય સુર નાસ્તિ છુ: વિવગિતમ્‌ । ભસિર્ન વર્ધતે પુંસાં વૈેરમ્યેળ વિના હુતમ્‌ ॥ પ૭ 
માચિજેષુ વિસ્સ્ઠાનાં પલાર્થેષુ વિવર્ધતે | જુષ્ળેડનુરમો ગનતિ ! તેન થાસ્તિ પરાં મતિ ॥ ૫૮ 


રડતાં ભોગવે છે, આ પ્રમાણે જીવાત્માઓ યુગોના યુગો સુધી અતિશય દુઃખમય 
એ ચોર્યાસીની યોનીઓમાં વારંવાર ભટક્યા કરે છે.““પ૦ પાપીજીવોને કોઈ 
સુકૃતવશાત્‌ હરિ ઈચ્છાએ ભવબંધનમાંથી મુક્તિના એકમાત્ર સાધનરૂપ આ 
મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. હે જનનિ ! આવા દુર્લભ મનુષ્ય શરીરને પામી જે 
મનુષ્યો સત્સંગ કરે છે અને ભગવાની નવધા ભક્તિ કરે છે, તે મનુષ્યો આલોકમાં 
ઇચ્છિત ભુક્તિ અને મૃત્યુ પછી ઈચ્છિત મુક્તિને નિશ્ચય પામે છે." ૨ 

હે મા ! આવું દુર્લભ માનવ શરીર પામ્યા પછી જે કુબુદ્ધિવાળા જનો 
કુસંગના યોગથી ભગવાનની ભક્તિથી વિમુખ થઇ સ્ત્રી આદિક પદાર્થોમાં આસક્ત 
થઈ બંધાય છે, તે ફરી પૂર્વની માફક જ વારંવાર યમયાતનાના દુઃખને પામે છે. 
આ રીતે પાપીજનો શરીરને અંતે યમદૂતોના હાથમાં આવી નરકના અપાર દુઃખોને 
ભોગવી ફરી ફરી ચોર્યાસીલાખ યોનિમાં ભટક્યા કરે છે.પ*૫” હે મા !આ લોકમાં 
આ પ્રમાણે મનુષ્યોનાં દુઃખો તરફ જે જનો વારંવાર દૅષ્ટિપાત કરે છે. તેના અંતરમાં 
ચોક્કસ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. અને પછી ઉત્પન્ઞ થયેલો વેરાગ્ય સત્સંગના 
માધ્યમથી વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારપછી હે સતી, મા ! કુસંગથી ભય પામેલા વેરાગ્યવાન 
પુરુષો જ્યાં કોઈ દુઃખ નથી, જ્યાં કોઈ ભય નથી અને સદાય નિરતિશય આનંદ 
ને આનંદ જ રહેલો છે એવા પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય કરે છે.પપપ૬ 

હે મા ! વૈરાગ્યહીન પુરુષોને દુઃખનો કોઈ અંત નથી અને સુખ ક્યારેય 
પ્રાપ્ત થયું નથી. તથા વેરાગ્ય વિના મનુષ્યોને ભગવાનની ભક્તિની તત્કાળ સિદ્ધિ 
થતી નથી, પરંતુ જે પુરુષોને માયિક પદાર્થમાંથી વેરાગ્ય થયો હોય તેને જ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણને વિષે અનુરાગ વૃદ્ધિ પામે છે, અને હે જનની ! તેનાથી જ આત્યંતિક 


અ. ૩૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૪૫ 


 સ્સ્પમિત્થં ગનચિત્રિ! તુમ્ય પ્ર વિસ સર મારનાર 
તલમિ મરેુરથ તત્મુમુક્ષોસમીછરાયા ભવપાશવન્ધાત્‌ ॥। ૫૨ 


5/7 %777રુ57%7 7777૪07?» 577૪ ₹%7#%ર 
8727727 *ર77૪₹૪ર૪૪777ઝર૪777% ₹૪7/%75થ27*7 // ર૧ // 


પષટત્રિશોડઘ્યાયઃ 
શ્રીદરિફિવાત્ત - 

ભગધાતોસ્તુ સેવાર્થઃ પ્રેમ રિત્પ્રત્યસ્ય ત્ત । સેહેન ભમવત્તેવા ભસ્છિરિત્યુસ્યતે બુધ: ॥ ૨ 
પતિવ્રતા યથા નારી સેવેત સ્વપતિ તથા । ઞનન્યમાવેન ઈરરિ મુમુક્ષુ સર્વર ભગત્‌ ॥ ર 
શ્રવળં વર્તન વિષ્ળો: સ્મરળં પાહ્સેવનમ્‌ | ગર્ત્ન વન્ટ્નણસ્યં સણ્યમાત્મનિવેવ્નમ્‌ ॥ ર 
મુક્તિ પ્રાત થાય છે.“*૫/ હે જન્મદાત્રી મા ! આ પ્રમાણે ઉત્પત્તિના કારણે સહિત 
વેરાગ્યનું સ્વરૂપ મે તમને કહ્યું. હવે તમને હું ભવપાશના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની 
ઇચ્છા ધરાવતા જનોને ઈચ્છિત સુખને આપનારી ભક્તિનું સ્વરૂપ સમજાવું છું.*“ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જ%ગ/૬/નન/ ૪/ટેક૪ય/ 
*9%જ 2/૮2//2/%૬ન ન/ઝે ૬%₹/%%/ 2/%% 5/52૯/%/ «/2ેગ/ત/ન/ 
205/ અડ્ય/ય%/ જેટ/ગ્યન/ 2₹૪%જું /725%6૪ કયું છે ન/ઝે //%2/0 
અડ્ય//% ખૂ %૩0. ઝ*ઇ 


અધ્યાય - ૩૬ 


નવવ સાઘન ભક્તિ અને દશમી પ્રેમલક્ષાડા1 ભક્તિનું 
વિવેચન. 


શ્રીહરિ કહે છે, હે મા ! “ભક્તિ' પદમાં “ભજ્‌” ધાતુનો સેવા કરવી એવો 
અર્થ થાય છે, અને તે ધાતુને લાગેલા “ક્તિન્‌' પ્રત્યયનો “સ્નેહ' અર્થ થાય છે. 
અથાત્‌ હે મા ! સ્નેહપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરવી તેને જ્ઞાનીપુરુષોએ “ભક્તિ' 
કહેલી છે. જેવી રીતે પતિવ્રતા નારી પોતાના પતિનું અનન્ય ભાવથી સેવન કરે છે. 


તેવી જ રીતે મુમુક્ષુએ અનન્ય ભાવથી ભગવાન શ્રીહરિની ભક્તિ કરવી. તે ભક્તિ 
નવ પ્રકારની છે.૫- 


૩૪૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૬ 


તક્ષળાનિ નવૈતાનિ તસ્યાઃ સસ્તિ દિ યેષુ ત્ત | શ્રિત છ્જમપિ પ્રાળી સમુસિ મુસ્છિમાખુયાત્‌ ॥ ૪ 
શ્રવળ તત્ર જર્તવ્યં સર્વ ગન્મજર્મળામ્‌ । શ્રીજુષ્ળસ્ય સ્વધર્મસ્થતદ્ધસુવલ્નાત્તતિ ! ॥ ૫ 
વરાદાઘવતાસળાં શ્રીજુષ્ળસ્યેવ યાતિ ત્ત । તર્ત્રિળ્યાવરત્તાનિ શ્રોતવ્યાનિ મુમુક્ષુળા ॥ ૬ 
તથા શ્રીજુષ્ળભસ્ઠસ્ય પ્રહ્ાલ્સ્ય બ્ુવસ્થ ત્ત । પ્રિયત્રતામ્વરીષાહેડ શ્રોતવ્યાડડર્રતઃ જથા ॥ ૭ 
વમેર્તનં સાધિજાભર્તુશ્રસ્ત્રિળાં ત તત્સતામ્‌ | જ્તવ્યં ત્ત જથાવાતાસ્તેષામેવ સલવ્રત્‌ ॥ ૮ 
સુષળતદ્ધસ#સમ્ન્ધપ્રન્થાનાં પઠન તથા । પાહતં સિત્યપાદશ્ જર્તવ્વ: સ્વરિતાથિના ॥ ૨ 
છત્તોિવદ્ધપઘાનાં મઘાનાં ત્ત તવ્રગેશિતુડ | સંસ્જુતાનાં પ્રાજુતાનાં જાર્ય વા ગાયન મુર 1 ૨૦ 

ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવું, ભગવાનની કથા કીર્તનનું ગાન કરવું, 
હૃદયમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, અનુવૃત્તિ સાચવવાપૂર્વક ભગવાનની ચરણ 
સેવા કરવી, વિધિપૂર્વક ભગવદ્‌ અર્ચન કરવું, ભગવાનને સાષ્ટાંગ વંદન કરવા, 
દાસની જેમ નિમાની થઇ ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનને વિષે અતિ સ્નેહ 
સાથે સખાભાવ રાખવો, અને પોતાનું ભગવાનને સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરી 
ભગવાનને જ એક આધિન વર્તવું, હે મા ! ભક્તિના આ નવ પ્રકાર છે. તેમાંથી 
એક પણ ભક્તિનો કોઈ દેહધારી આશ્રય કરે તો ભુક્તિએ સહિત મુક્તિને નિશ્ચય 
પ્રાત કરે છે.** 

શ્રવણ ભક્તિ :- હે મા ! સ્વધર્મનિષ્ઠ ભગવદ્‌ ભક્તના મુખેથી 
નિરંતર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મકર્મની પવિત્ર કથાનું શ્રવણ કરવું, તેમના વારાહ 
આદિક અવતારોનાં પાવનકારી ઉદાર ચરિત્રોનું પણ મુમુક્ષુઓએ શ્રવણ કરવું, 
તેવી જ રીતે ભગવાનના એકાંતિક ઉપાસક એવા પ્રહ્ધાદ, ધ્રુવ, પ્રિયવ્રત, અંબરિષ, 
ઉદ્ધવ આદિ ભક્તજનોનાં ચરિત્રોની કથાનું પણ આદરપૂર્વક શ્રવણ કરવું, આ 
પહેલી “શ્રવણ ભક્તિ” કહેલી છે.૫-* 

કીર્તન ભક્તિ :- હે મા ! રાધિકાના પતિ એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં 
ચરિત્રોનુંતથા તેમના એકાંતિક સંતોભક્તોનાં ચરિત્રનું હમેશાં સંકીર્તન કરવું, તેમજ 
આદરપૂર્વક તેમની કથાનું ગાન કરવું, અને પોતાનું હિત ઇચ્છતા મુમુક્ષુઓએ 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અને તેના ઉદ્ધવાદિ ભક્તોના સંબંધવાળા સદગ્રંથોનું અધ્યયન 
કરવું તથા બીજાને કરાવવું, તથા નિયમપૂર્વક નિત્ય તેની પારાયણ પણ કરવી. 
વળી વ્રજપતિ ભગવાનના સંબંધે યુક્ત સંસ્કૃત અથવા પ્રાકૃત ભાષાએ યુક્ત છંદોબદ્ધ 
ગધ તેમજ પધનું અતિ હર્ષથી ગાયન કરવું, તેપણ વીણા આદિક વાદ્યો વગાડવામાં 


અ. ૩૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૪૭ 


જેશન્યે સતિ વીળારિવાસાનુમતમેવ તત્‌ । જાર્ય વા તાતિવાધ્વાનેસ્તટ્ઠીને વાષિ જહિસિત્‌ ।॥ ૨૬ 
પ્રમો: સ્તુતિ: પ્રાર્થના તત નામસટ્ટી્તનં તથા । જાર્ય શ્તોજારિમિર્વામ્વ ! પ્રીત્યા વાવયેર્મનોરમે: ॥ ૨૨ 
સાસ્નેપાર્ા ભમવતો મૂતિશષિન્ત્યા રટમ્યુગે | ણ્જેજમસું પાર તતશ્ દસિતાવધિ ॥ શર 
નામનાં વૃન્સાવનવિધોઃ જર્તવ્યં સ્મરળં દૃ | તરિત્રાળાં ગુળાનાં ત ગધવ્યસ્તન્મનુસ્તથા ॥ ૨૪ 
તથા મૉલોજવેજીળ્ઝાહીનાં ધામના ગમત્પતે$ । તત્રત્યપાર્ષટહીનાં જાર્ય તત સમર પ્રસૂડ ! ॥ શ 
પાલ્સવાઇન જાર્ય પ્રત્યક્ષસ્ય તુ સત્પતેઃ । અન્યથા માનસં જાર્ય સ્મર્શોગ્ડ્સેઃ પ્રતિમાસુ તુ ॥ ૨૬ 

ઝત્પત્તિસ્થિતિનાશશસમગયન્ેશા હિ યત્લેવયા પ્રાપુઃ । 

સ્પર્શત છણ્વ યસ્ય ત્ત ખુનાત્યળ્ડ ત્રિવત્મવ્રગા ।। 

માથાજાલમયં યલશ્રયવતા તશ્યત્યથો સેવ્યતે । 

સો રધાજમલાવિમિર્ભનવતોડફ્ષ્ર ત ત સેવેતત જ: ॥ ૨૪ 


કુશળ હોય તેમણે વાજિત્રે સહિત અથવા તાલીના ધ્વનિની સાથે કીર્તન કરવું. હે 
મા ! શ્લોકાદિનું ઉચ્ચારણ કે મનોહર સુંદર વાક્યોનું ઉચ્ચારણ કરવા પૂર્વક 
અતિ પ્રેમથી પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ પ્રાર્થના અને સંકીર્તન પણ 
કરવું. આ બીજી “કીર્તન ભક્તિ” કહેલી છે.૬૫૨ 

સ્મરણ ભક્તિ :- હે મા !પ્રથમ સાંગોપાંગ ભગવાનની મૂર્તિનું પોતાના 
હૃદયક્મળમાં ચિંતવન કરવું, ત્યારપછી ચરણકમળથી લઈ વદનકમળ પર્યતના 
એકએક અંગોનું ચિંતવન કરવું, ત્યારપછી તે વૃંદાવનચંદ્ર પરમાત્માના નામોનું 
હૃદયમાં સ્મરણ કરવું, તથા તેમના ગુણો અને ચરિત્રોનું પણ હૃદયમાં સ્મરણ 
કરવું. તેવીજ રીતે તેમના નામ મંત્રોનો હૃદયથી જપ કરવો. તે જગતપતિ 
ભગવાનના ગોલોક અને વેકુંઠ આદિ ધામો તથા તે ધામોમાં રહેલા પાર્ષદો તથા 
એશ્ચર્ય આદિનું સ્મરણ કરવું. તે ત્રીજી “સ્મરણ ભક્તિ” કહેલી છે.૧૨૧૫ 

પાદસેવન ભક્તિ :- હે મા ! સંતોના સ્વામી એવા પરમાત્માના 
પ્રત્યક્ષ શ્રીચરણોની ચંપી કરવી. જો ભગવાન પ્રત્યક્ષ ન હોય તો માનસી પૂજામાં 
ભગવાનના શ્રીચરણોની ચંપી કરવી, અથવા પ્રતિમામાં બિરાજતા ભગવાનના 
શ્રીચરણોનો સ્પર્શ કરવો. હે મા! આ પાદસેવન ભક્તિનો મહિમા બહુ મોટો છે. 
કારણ કે ભગવાનના ચરણની સેવાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ આ જગતની 
ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરવાનું સામર્થ્ય પામ્યા છે. અરે !!! આ ચરણના 
સ્પર્શ માત્રથી પવિત્રતા પામેલા અને તેથી જ સ્વર્ગ, પાતાળ અને મૃત્યુલોકમાં 


૩૪૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૬ 


ચત્લસેતનતશ્ર પસાતિતયારિભ્યોડપ વમીલિ । 

સયુમચણાં વ્રગયોષિતઃ જનિવરવ્યાસારિમિયાં પુતિ ।। 

તછીસતાનરતાટતસ્ય ત્તરનળં વૃન્તવનતેન્તેગુણા । 

સેવ્ય સંસૃતિમ૪જામુજનરેસ્તેષાં હિ માન્યા મત્તિડ ॥ ૨૮ 
ઝર્ત્તનં તુ દ્વિધા પ્રોસું માત: ! જુખળસ્ય સાત્ત્તે? । ગાભ્યન્તર તથા વાણ યથથાશસિ યથાવિધિ 1૨૨ 
સથાશ્રુતં હરિ ધ્યાત્વા રૃઃષ્ળં માનસજસ્પિતે: । મહોપતારેસ્ા તુ પ્રોતઈ તત્રારિમં બુધ: ॥ ર૦ 
ઝપત્તાસર્યથાતવ્યેવરિડ જુષ્ળસ્ય પૂગનમ્‌ । યથાધિવાર વેતેસમત્રાસેસ્ત્ટતીયજમ્‌ ॥ ર૨ 
વહેતાં ગંગાજી આ બ્રહ્માંડમાં રહેલા સર્વેને પાવન કરે છે. વળી જેને ભગવાનના 
ચરણકમળનો આશ્રય છે એવા જનોને કાળ અને માયાનો ભય પણ રહેતો નથી. 
તેમજ રાધા અને રમા આદિ શક્તિઓ પણ આ ભગવાનના ચરણની સેવા સદાય 
કરે છે. તો પછી આવા મહિમાવાળાં શ્રીચરણોનું કોણ સેવન ન કરે ? સો કોઇ 
કરે.૫૬૧* હે મા ! આ ધરતી ઉપરની વ્રજસુંદરીઓ ભગવાનના ચરણકમળનું 
સેવન કરવાથી લક્ષ્મી આદિક દેવીઓ અને બ્રહ્મા આદિક દેવતાઓ કરતાં પણ 
અધિક કીર્તિને પામી છે. તેમજ વ્યાસાદિ શ્રેષ્ઠ કવિઓને પણ ગાન કરવા યોગ્ય 
ઉદાર કીર્તિને પણ તે ગોપીઓ પામી છે. તે કારણથી આ સંસારના બંધનોમાંથી 
મુક્ત થવાને ઇચ્છતા મુમુક્ષુઓએ આ પૃથ્વીપર દિવ્યલીલાનો વિસ્તાર કરવા 
નરનાટકને કરતા વૃંદાવનવિહારીનાં ચરણકમળનું અવશ્યપણે પ્રેમથી સેવન 
કરવું. કારણ કે, ભગવાનના ભક્તોને ભગવાનના ચરણકમળના સેવન વિના 
બીજી કોઇ ગતિ નથી, સેવા એજ મુક્તિ છે, આ ચોથી “પાદસેવન ભક્તિ” કહી 
છે.૫ 

અર્યન ભક્તિ :- હે મા ! નારદાદિ ભગવાનના ભક્તોએ યથાશક્તિ 

અને યથાવિધિ પ્રમાણે જે ભગવદ્‌ અર્ચન કરવાનું કહ્યું છે તે આંતર માનસીપૂજા 
અને બાલ્ય પ્રત્યક્ષપૂજા એમ બે પ્રકારે કરવાનું કહ્યું છે." હે મા ! ભગવાનનાં 
શાસ્રો દ્વારા કે સંતો દ્વારા જેવા ભગવાનને સાંભળ્યા હોય તેવા પ્રત્યક્ષ પ્રતિમારૂપ 
ભગવાનનુંપોતાના હૃદયમાં ધ્યાન કરી માનસિક સંકલ્પોથી કલ્પેલાં ચંદન પુષ્પાદિ 
મહા ઉપચારોથી પૂજન કરવું. તેને જ્ઞાની પુરુષોએ આભ્યંતર માનસિક અર્ચન કહ્યું 
છે.૨૦ હે મા ! દેશ, કાળને અનુસારે પ્રાપ્ત થયેલા ચંદનાદિ ઉપચારોથી પોતાના 
અધિકારનેઅનુસારે વેદમંત્રદ્વારા કેપોરાણિક મંત્રોદ્ારા ભગવાન શ્રીવાસુદેવત્તુંપોતાની 


અ. ૩૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૪૯ 


ઝાઇમાલૈ વિધાયેવ દ્તિયં તત ગાત્તરેત્‌ | તતાયાં પ્રતિમાથાં તુ રુષ્ળમાવાણ પૂગયેત્‌ ॥ રર 
મઘમાસાટ્સિંસર્મસદિતૈઃ શુત્િબિસ્તથા । દ્રવ્ય: પ્રસિદ્ધ: જુષ્નોડસ્ો હાન્યરેવાસમપિતે: ॥ રર 
જૃષ્નં સુંન્ાપ્વ વાસાંસિ ધાર્યેત યથાત્તિતમ્‌ | ઞસટટારશ્ વિવિધાન્‌ યથાસ્થાનં તુ ધાર્યેત્‌ ॥ ર૪ 
વાશ્મીરજેસરોષેતત્વન્ટ્નાઘનુલેપનમ્‌ । યથા ત્રહ્ત્વર્ત્ત જ: બુ્યાત્‌ પ્રેશ્ળા ત્ત તિત પ્રભો? ॥ ર૫ 
છારાન્યુમસ્ધિપુષ્તાળામવતસાશ્ર શેસ્રાન્‌ | ભમવન્તં ધારચિત્વા ધૂપ તપ સમર્ષયેત્‌ ॥ ર૬ 
સથર્તું ત્ર થથાશસછિ સૈવેસમુષજલ્યનેત્‌ । મછાનીસગત જુર્યાદ્ાસ્ત્રિસિનરે: સહ ॥ ર૭ 
પ્રલક્ષિળાં તત સ્તવન પ્રાર્થના તત સનમસ્જુ તિમ્‌ । જુર્યાટ્ત્થં પ્રતિટ્નિ તત્‌ જીષ્ળસ્ચાર્ત્તનં સ્મૃતમ્‌ ॥ ર૮ 
પ્રાત:સટ્ટ્વમધ્યાણાપરજઞષુ નિશામુસ | જુષ્ળસ્તેત્થં પસજાલમર્ત્તન પ્રૉસ્ઠમુત્તમમ્‌ ॥ ર૨ 
આગળ સિંહાસનમાં પ્રત્યક્ષ પૂજન કરવું. તેને બાહ્ય-પ્રત્યક્ષ અર્ચન કહેલું છે.૨* 

હેમા! તેમાં પ્રથમ માનસીપૂજન કરવું, અને ત્યારપછી જ પ્રત્યક્ષ પૂજન 
કરવું. તે પ્રત્યક્ષ પૂજન પણ ભગવાનની ચલ પ્રતિમામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું મંત્રોથી 
આહ્યાન કર્યા પછી કરવું, પરંતુ અચલ પ્રતિમામાં આહ્દાન કરવાનું હોતું નથી. 
આહ્યાન કર્યા પછી મધય, માંસ, કેશ, કીડા આદિના સંસર્ગે રહિત હોય, કોઈએ 
પૂર્વે સૂંઘીને અપવિત્ર ન કરેલાં હોય, પૃથ્વીપર પડી જવારૂપ દોષોથી રહિત હોય, 
તેમજ અન્ય દેવતાઓને અર્પણ કરેલાં ન હોય એવાં પવિત્ર ચંદન, પુષ્પાદિ દ્રવ્યોથી 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પૂજન કરવું.૨૨-૨૨ 

હે મા! આ રીતે બાહ્ય પૂજન કરનારા ભક્તે પ્રથમ પ્રતિમારૂપ પરમાત્માને 
પવિત્ર જળથી સમંત્રક સ્નાન કરાવવું. ત્યારપછી યથાયોગ્ય વસ્ત્રો પરિધાન 
કરાવવાં, અને વિવિધ અલંકારો યથાસ્થાને ધરાવવા, વળી પૂજા કરનાર ભક્તે 
કાશ્મીરી કુંકુમ અને કેસરે યુક્ત ચંદનનું લેપન ત્કતુને અનુસારે પ્રેમે સહિત કરવું, 
લલાટમાં તિલક ધારણ કરાવવું, સુગંધીમાન પુષ્પોની માળાઓ, ગુચ્છ અને 
તોરાઓ ધરાવવા, પછી સુગંધીમાન ધૂપ અને દીપ અપણ કરવા. ત્યારપછી -્છતુને 
અનુસારે શક્તિ પ્રમાણે નેવેધ અર્પણ કરી દુન્દુભિ આદિકના મહાનાદની સાથે 
બહુવાટોપ્રગટાવીને ભગવાનની મહાઆરતી કરવી. ત્યારપછી પ્રદક્ષિણા, સ્તુતિ, 
પ્રાર્થના અને નમસ્કાર કરવા. આ રીતે પ્રતિદિન અર્ચન કરવું તેને ભગવાનનું 
બાહ્ય અર્ચન કહેવામાં આવે છે.૨.૨ 

પૂજામાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ભેદ :- હે મા ! પ્રાતઃકાળે 
સૂર્યોદયથી લઇ છ ઘડી સુધીનાં સમયે સંગવ સમયે, સૂર્યોદય પછીની સાતમી 


૩૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૬ 


પ્રત્યૂષજાલે મધ્યાહિ સાયં તેતિ ત્રિ્સ્તનમ્‌ । મધ્યમં છેજ્જાલ તત્જનીયોડશસહેહિનામ્‌ ॥ રૂ૦ 
ગત્મોત્લવેષુ સર્વેષુ ગૃૂષ્ળસ્યેજાવ્શીષુ તત | જર્તવ્યા મસ્તી પૂગામીતવાવ્ત્રસંયુતા ॥ ર૨ 
૩પ૫વાસો ગામર્શ્ર જર્તવ્યસ્તેષુ શરછતિઃ 1 પારળદિષૂત્લવેષુ મોગ્યા વિષ્રાશ્ સાધવઃ ।। રર 


ધરતિ વાર્વેત્મુષ્ળમન્ટ્રિળિ ટ્ઢાનિ ત્ત । પ્રતિછાં તેષુ જુષ્ળસ્ય વાર્યેત્લ મહોત્લવૈડ ॥ રેર 
પૂગાપ્રવાઇસિદ્ધચર્થ ગ્રામક્ષેત્રધના્િિમિ; | તટટત્તિમપિ સિર્વાધાં સાન્તત્યેનેવ વર્તચેત્‌ 1 રૂ૦ 
સૂપ વાપી તડામાર જીષ્ળાર્થ પુષ્તવાટિજામ્‌ | જાર્યેક્રેષ્ળવાન્‌ યસ્ાનહિસાસ્વિટ્ધીત ત્ત ॥ રષ 
શ્રૌયુ ળસ્મેવ પત્ત્રાળાં પુર્શ્રર્યા વવિધાનતઃ 1 પ્રન્થાનાં તત્પરાળાં ત્ર વારયેટ્વેખ્ળવેક્િગે: ॥ ર૬ 
ઘડીથી ૧ ૨ ઘડી સુધીના સમયે મધ્યાહ સમયે, અપરાહ સમયે - બપોર પછીના 
ચાર વાગ્યાના સમયે, અને સાયં સમયે આ પાંચ વખત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પૂજન 
કરવું તે ઉત્તમ પૂજન કહેલું છે, પ્રાતઃ, મધ્યાહ્ અને સાયં સમયે આ ત્રણ વખત 
પૂજન કરવું તેને મધ્યમ પૂજન કહેલું છે. અને માત્ર એકવાર પ્રાતઃ સમયે જ 
પૂજન કરવું તેને કનિષ્ઠ પૂજન કહેલું છે. આ કનિષ્ઠ પૂજા તો માત્ર અશક્ત ભક્તો 
માટે જ કહેલી છે.૨૯-૨૦ 

હે મા ! જન્માષ્ટમી તથા રામનવમી આદિક ભગવાનના પ્રાગટ્યના 
દિવસે તેમજ સર્વે એકાદશીઓના વ્રતના દિવસે ગીત વાજિંત્રના નાદની સાથે 
ભગવાનની મહાપૂજા કરવી, શક્તિ પ્રમાણે ઉપવાસ કરવો, અને જાગરણ પણ 
કરવું. બીજા દિવસે પારણા કરવાં. તે પારણાના દિવસોમાં કે અન્નકૂટ આદિ 
ઉત્સવોના દિવસોમાં ભગવાનના દેઢ ભક્તો એવા સાધુ તથા બ્રાહ્મણને 
જમાડવા.*૫-* હે મા ! ધનાઢ્ય જે ભક્ત હોય તેણે ભગવાનનાં નવ્યભવ્ય મજબૂત 
શિખરબંધ કે હરિમંદિરોનાં નિર્માણ કરાવવાં તથા મોટા ઉત્સવોની સાથે તેમાં 
શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ભગવાનના અર્ચા સ્વરૂપની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરાવવી. તેમાં નિત્યે 
પૂજાનો પ્રવાહ ચાલુ રહે તે માટે ગામ, આવાસ, ક્ષેત્ર, ધન, રૂપિયા આદિકનાં દાન 
આપી નિર્બાંધ આજીવિકાનો પ્રવાહ બાંધી આપવો. તેમજ તે ધનવાન ગૃહસ્થ 
ભક્તોએ ભગવાનની પૂજા સેવામાં ઉપયોગી એવાં કૂવા, વાવ, તળાવ અને 
પુષ્પવાટિકા આદિકનાં નિર્માણ કરાવી આપવાં, તથા અહિંસામય વિષ્ણુયાગ આદિ 
મોટા મોટા યજ્ઞો કરવા.22-3૫ 

હે મા ! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અષ્ટાક્ષરમંત્રનું જ તથા તેનાં જેમાં ચરિત્રો 
છે એવા શ્રીમદ્‌ ભાગવતાદિ ગ્રંથોનું પુરશ્ચરણ વેષ્ણવી દીક્ષાને પામેલા સ્વધર્મનિષ્ઠ 


અ. ૩૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૫૧ 


સીુષ્ળાર્તાશિણમન્ધાલેર્સ્યાઃ સર્વાશ્ર રેવતાઃ । પિતર સાધવો વિષ્રાસ્તર્પ્યા: જુષ્ળાપિતાન્ધસા ॥ રૂ૭ 
સાણટું વન્ત્નં જાર્ય શ્રીજુષ્ળાય તત પૂરુષેડ | પસાસૂમેવ નાસી મિર્ભસ્છામિસ્તુ શુસિદ્રતે ! ॥ ર૮ 
શ્રીજૃષ્ળપાવ્સ્યુણ્ેષુ રગડસુ પરિભુળ્ડનમ્‌ । જાર્યમનૂરવસ્છીરષે સિધાતવ્યાનિ તાનિ ત્ત ॥ રૂ૨ 
તસ્ય ભળવતઃ જાર્ય દિત્વા માન ત્ત ર્રતઃ 1 થથાજાલં તસ ફવ પરિત્તર્યાપસે ભવેત્‌ ॥ ૪૦ 
સ્વયમેવાઈરત્તોયં જુષ્ળાર્થ જુસુમાનિ ત્ત | તુલસી ષર્ષયેટ્‌ન્ધં જુ્યાત્‌ પજ શુસ્તિ: શુભમ્‌ ॥ ૪૨ 
તાલવૃન્તાહિમિ; જુષ્ળ વીગવેસ્ત યથાત્રદ તુ | સમ્માર્ગનં તોપલેપં છુર્યાસ્છીજખળમસ્ત્રિ ॥ ૪૨ 
સથૉસત્તિત ત્ત ભસ્છાનામત્તતોવષતારિમિઃ । છુવીત સેવન પ્રીત્યા સિર્માનઃ પ્રળમેસ્વ તાન્‌ ॥ ૪ર 
દ્રૌપસાર્ગુનવત્જાર્ય સહ્ય ગૃષ્ેન માનશે ! । રેસસ્રીપુત્રવિત્તાયૈઃ વર્યડ સેહોડધિજ: પ્રભો ॥ ૪૪ 


બ્રાહ્મણો પાસે વિધિને અનુસારે કરાવવું. ભગવાનની પૂજા કરતાં બાકી રહેલા 
પ્રસાદિભૂત ચંદનાદિ ઉપચારોથી સર્વે દેવતાઓ, પિતૃઓ, સાધુઓ અને બ્રાહ્મણોને 
પૂજવા તથા ભગવાનના પ્રસાદિભૂત નૈવેધથી સર્વેને સારી રીતે તૃપ્ત કરવા. આવી 
રીતની પાંચમી “અર્ચન ભક્તિ” કહેલી છે.ગ૬-૨૦ 

વંદન ભક્તિ :- હે પતિવ્રતાના ધર્મપરાયણ મા ! ભગવાનના ભક્ત 
પુરુષોએ ભગવાનને સાષ્ટાંગ વંદન કરવા, જ્યારે ભગવાનની ભક્ત સ્રીઓએ 
પંચા૩ જ વંદન કરવા, બહેનોએ સાષ્ટાંગ વંદન ન કરવા, પુરુષ પંચા વંદન 
પણ કરી શકે છે, તેવી જ રીતે અક્રૂરજીની પેઠે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ચરણ કંમળના 
સ્પર્શવાળી રજમાં આળોટવું તથા તે રજને પોતાના મસ્તક ઉપર પણ ચડાવવી. 
આ છઠ્ઠી “વંદન ભક્તિ” કહેલી છે.*«-૨૯ 

દાસ્ય ભક્તિ :- હે મા! ભગવાનના ભક્તોએ અંતરથી અભિમાનનો 
દૂરથી જ ત્યાગ કરી ભગવાનના દાસ થઇને સદાય વર્તવું. અને સમયે સમયે 
દાસની જેમ નિર્માની થઈ અખંડ ભગવાનની સેવાપરાયણ રહેવું. તેમાં ભગવાનને 
અર્થે જાતે જળ લાવવું, પુષ્પો લાવવાં, તુલસી લાવવાં, ચંદન ઘસવું, તેમજ પવિત્ર 
થઈ રસોઈ બનાવવી. વીરણના વીંજણાથી કે ચામરથી ત્છતુને અનુસાર ભગવાનને 
પવન ઢોળવો, મંદિરને વાળવું, લીપવું તથા અજ્ઞ, જળ, ફળ વિગેરે પદાર્થોથી 
મંદિરે આવતા ભગવાનના ભક્તોની પણ પ્રેમપૂર્વક યથાયોગ્ય સેવા કરવી. તેમજ 
નિર્માની થઇને તે સર્વેને નમસ્કાર કરવા. આ સાતમી “દાસ્ય ભક્તિ” કહેલી 


છે ૪૦-૪૩ 


ન્‌ 


સખા ભક્તિ :- હે સૌને માન આપનારાં મા ! ભગવાનના ભક્તોએ 


૩પર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૬ 


માનુષ્યનાન્ચં રધતઃ જિક્યાસ્વસ્ય ન તેષધીઃ । હ્ષિ વાર્યાડથ વિશ્વાસ? જાર્યોડ્સ્થેવ રઢ: સતિ ! ॥9૫ 
સક્ષળ તવમં ભસે: શ્રૃળ્વથાત્મસિવેટ્નમ્‌ । જુષ્ળાર્થ ણવ જર્તવ્ય ઝાત્મા ગનનિ ! સર્વથા । ૪૬ 
સેરેસ્દ્રિયાન્તઃ જરળસ્વભાવાનાં તથા પિતુઃ । પુત્રાહેડ સ્તવગનસ્થાષિ વશે વર્તેત ન સત્‌ ॥ ૪૭ 
સુધીનો ભવેસ્ત્યં જખ્ળાર્થસજ્સત્િય: । જમતો વિષ્નયત: સ્વમાવસ્વગનાસ્ત્યગેત્‌ ॥ ૪૮ 
સખ્તસ્યેવેક્ષળં ઝુર્યાટ્શા શ્રુત્યા ત તત્જથામ્‌ । શ્રૃળુયાન્વ ત્વત્તા સ્ર્શ બુ્યાત્તસ્થેવ પાટ્યો? 10૨ 
તહુળોત્ારળે ગિહાં તસ્ેવેચાશને તથા | બુર્યાત્તાયાં તહુત્છિણપુષ્ખાસાપ્રદળે પરમ્‌ ॥ ૧૦ 
ઇસતો તત્પર્ત્રિર્યાયાં શીર્ષ તમિવન્ટ્ને । પ્રટ્ક્ષિળાયાં તસ્યા્ત્રી જી્યાત્તસ્િવષામતો ॥ ૫૬ 
સટટુસ્વાન્મનસા જુર્યાત્યુાસ્મેવ ત્વ સિશ્રયમ્‌ । ધિયા ત્ત વેતસાડસ્મેવ છુર્યાસ્વન્તસનમઝ્સા ॥ ખર 


દ્રૌપદીજી તથા અર્જુનની પેઠે ભગવાનની સાથે સખાભાવ રાખવો, તેમજ પોતાનો 
દેહ, પત્ની, પુત્ર, ધન, ખેતર, પાદર આદિ કરતાં પણ ભગવાનમાં અધિક સ્નેહ 
રાખવો, તથા હે મા ! મનુષ્ય નાટ્યને કરતા ભગવાનનાં ચરિત્રોમાં ક્યારેય દોષ 
બુદ્ધિ ન કરવી ને ઉલટાના દેઢ વિશ્વાસ સાથેપ્રેમ વધવો, તે આઠમી “સખાભક્તિ” 
કહેલી છે.:”7૫ 

આત્મનિવેદન ભક્તિ :- હે જનની !મા ! હવે હું તમને આત્મનિવેદન 
નામની નવમી ભક્તિનું લક્ષણ કહું છું, તે તમે સાંભળો. પોતાના દેહ ઇંદ્રિયો મન 
અને સ્વભાવની સાથે ભગવાનને સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરી ભગવાનને જ આધીન 
વર્તવું,પણ દેહ, ઈંદ્રિયો, અંતઃકરણ, સ્વભાવ, પિતા, પુત્ર અને સ્વજનોને આધીન 
ક્યારેય ન થાવું. નિત્યે ભગવાનને આધીન વતંવું, ને સવે ક્રિયા ભગવાનને અર્થે 
કરે, તેમાં પોતાનો સ્વભાવ વિઘ્ન કરે કે સંબંધીઓ વિઘ્ન કરે તો તેનો ત્યાગ કરે 
પણ ભગવાનની આધીનતાનો ત્યાગ ન કરે.*૬૪૮ 

ભગવાનને અખંડ કેવી રીતે આધીન વર્તી શકે ?તો હે મા ! આત્મનિવેદી 
ભક્ત નેત્રોથી ભગવાનનાં દર્શન કરે, કાનથી ભગવાનના ભક્તોના મુખેથી 
ભગવાનનાં કથા કીર્તનાદિ ગુણોને સાંભળે, ત્વચાથી ભગવાનના ચરણકમળનો 
જ સ્પર્શ કરે.“ જીભેથી ભગવાનના ગુણ કીર્તન અને નામનું ઉચ્ચારણ કરે તથા 
ભગવાનની પ્રસાદી અશ્નનું જ ભક્ષણ કરે, નાસિકાથી માત્ર ભગવાનને જ અર્પણ 
કરેલાં ચંદન પુષ્પાદિકની સુગંધ લે.” હાથથી મંદિર વાળવું, લીંપવું, થાળ તેયાર 
કરવા, ફુલ બગીચા તેયાર કરવા, વિગેરે ભગવદ્‌સેવા કર્યા કરે, મસ્તકથી ભગવાન 
કે ભગવાનના સંતો ભક્તોને નમસ્કાર કરે, પગથી પ્રદક્ષિણા કરે કે ચાલીને મંદિરે 


અ. ૩૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૫૩ 


જીષ્ળલસત્વામિમાનઃ સ્વસ્મિન્જાર્યસ્તથાડઇમા । જુષમાર્થમેવ જાર્યા ત્ત જુ ષિર્વ્વાપાર ૩ઘમ૫: ॥ ખર 
સઘત્સ્વેઈ મવેત્તત્તત્ઝુખ્ળાયેવ તિવેટ્યેતૂ । મન્ધપુષ્વાશુજાણીનિ તત્પ્રસારીનિ ધાસ્યેતૂ ॥ ધ૪ 
પત્રમાત્રમષિ છિ જુષ્ળાયાનપિતં તુ યત્‌ | તત્ર ભક્ષ્યં તથાપૂત ન તેચં વારિ ત્તાનષે ! | ધણ 
તપોયસત્રતં જન વૈષ્ળવાનાં ત સેવનમ્‌ । પ્રસત્તતાયે સૃળસ્ય જર્તવ્યં તસ્ય સેવજે: ॥ ૫૬ 
«વં બગત્તિ યે જુષ્નં શ્રુત્યાર્નિવભક્મયા । ભસ્છચા તે જ થિતા ભસ્છા દિવિધાસ્તેડષિ જીતિતા? ૫૭ 
તત્રાથાસ્તુ સજામાસ્તે ધર્ષમર્થ ત્ત વિસ્તૃતમ્‌। જામ ત્ત સ્વેપ્સિત મોક્ષ જુષ્ળાહેવાપ્નુવસ્તિ હિં ॥ ખ૮ 
સેછાત્તે તે તત ગુષ્ળખસ્ય મૉતોવાવિષું ધામનું । તમત્તે સ્વેઇલોર્યાનિ તસ્માહેવાકષયાખળિ હિં ॥ ૨ 
'િષ્ઝામા રૃતરે તે તુ જુષ્ળસેવનમન્તસ । મુસ્છીશ્રતુવિધા સિજ્ધીશ્રાખે નેસ્છીસ્ત જાહિસિત્‌ ॥ ૬૦ 


ભગવાનની સમીપે જાય.પ* મનથી ભગવાનના જ સંકલ્પો કર્યા કરે, બુદ્ધિથી 
ભગવાનના જ એક નિશ્ચય સંબંધી નિર્ણય કરે, ચિત્તથી અત્યંત ભગવાનનું જ 
ચિંતવન કરે.૫૨ અહંકારથી હું ભગવાનનો જ દાસ છું, આવું અભિમાન ધરે, પોતે 
જે કાંઇ ધંધો કરે, ખેતી, વ્યાપાર વિગેરે કરે તે ભગવાનને અર્થે જ કરે.૫૩પોતાને 
જે કાંઇ પ્રિય પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય કે તરત જ ભગવાનને અર્પણ કરે, ભગવાનનાં 
પ્રસાદીભૂત થયેલાં હોય એવાં જ ચંદન, પુષ્પ અને વસ્ત્રાદિકનું ધારણ કરે.૫* હે 
નિષ્પાપ મા ! આવા આત્મનિવેદી ભક્તો ભગવાનને અર્પણ કર્યા વિનાનું એક 
પાંદડું પણ જમે નહિ, અને જળ પણ પીવે નહિ." આત્મનિવેદી ભક્તો તપ કરે, 
વ્રત કરે, દાન કરે, યજ્ઞ કરે કે ભક્તજનોની સેવા કરે તે સર્વે એક ભગવાનને જ 
રાજી કરવા કર્યા કરે."“હે મા ! આ પ્રમાણે શ્રવણાદિ નવ પ્રકારની ભક્તિદ્વારા જે 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરે છે, તેને જ “આત્મનિવેદી ભક્તો” કહેવાય છે. 
અને તે ભક્તો પણ બે પ્રકારના કહેલા છે."? 

સકામ ભક્તો :- હે મા ! તે બે પ્રકારના ભક્તોની મધ્યે પહેલા 
સકામી ભક્તો છે. તે ધર્મ, પુષ્કળ ધન, અનેક પ્રકારના ભોગોની ઇચ્છાપૂર્તિ અને 
સાલોક્યાદિ ઈચ્છિત મુક્તિ, તે ભક્તિથી વશ થયેલા એક ભગવાન પાસેથીજ 
પ્રાપ્ત કરે છે. બીજા પાસેથી કદાપિ ઈચ્છતા નથી. તે સકામ ભક્તો આ દેહને અંતે 
ભગવાન થકી જ તેમના ગોલોકાદિ ધામોમાં પોતાને ઈચ્છિત અવિનાશી સુખોને 
પ્રાપ્ત કરે છે.પ૮પ૯ 

નિષ્કામ ભક્તો :- હે મા ! બીજા નિષ્કામી ભક્તો છે તે ભક્તો 
ભગવાનની સેવા વિના બીજી ચાર પ્રકારની મુક્તિને પણ ઈચ્છતા નથી અને 


૩પ૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૬ 


હીયમાનં ભમવતાપ્યેશ્ર્યમિટ્મૂગિતમ્‌ | તસ્ય સેવાન્તસયત્વાત મૃજ્સ્તિ દાડ પિ તે ॥ ૬૨ 
સિષ્જામમાવેનેત્થં યો માત; ! જુષ્ળં ભગેત્નર; । મત્તોત્તપડ સ વિજ્ય: પૂર્ણો ર્હ્યમસ્ય દિ । ૬ર 
ભમવત્ત પ્રતિર્નિ સેવમાનસ્ય તસ્ય ત્ત । પ્રેમા વિવર્ધતેડત્યર્થ સ ત્ત વિષ્તેર્ન ઇન્યતે ॥ ૬ર 
ચથા પ્રવાહો મજ્નાયા ઞત્તરયાન્‌ મિરીનપિ । વિમિયાવમળન્યાશુ સમુદ્રમમિયાતતિ ફિ ।॥ ૬૪ 
તથા પ્રેપાડ્સ્ય ભરુસ્ય રેશજાલનજિયામુયાન્‌ | વિષ્નાન્મદત ૩છછુચ જુષ્ળમેવ પ્રપદતે ॥ ૬૫ 
ઝાત્તરાળાં ત્ત વાણાનાં જરળાનાં તુ સર્વશ; । સ્વભાવાદુત્તયઃ જીખ્ને તસ્ય સ્યુવિષયેષ્તિવ । ૬૬ 
સાક્ષાત્જુષ્ળે ભળવતિ પ્રાઘ્સ્ેમર સ તુ । નાનુરત્તો ભવેત્ત્મપિ તં વિનાડન્યત્ર વસ્તુનિ ॥ ૬૭ 
તોજડસ્તિ દ્વિવિધં વસ્તુ (મળીયં તથેતરત્‌ | તત્તાસ્ય (મળીયં યુ સૂપ ભવેજ્ધિ તત્‌ ॥ ૬૮ 


અણિમાદિ અષ્ટ સિદ્ધિઓને પણ ઈચ્છતા નથી. ભગવાન સ્વયં તે નિષ્કામી ભક્તોને 
ચતુર્ધા મુક્તિ કે અણિમાદિ એશ્ચર્યો પરાણે અપણ કરે છતાં તેને ભગવાનની સેવામાં 
અંતરાયરૂપ જાણી મનથી પણ તેનો સ્વીકાર કરતા નથી, આ નવમી આત્મનિવેદન 
ભક્તિ કહેલી છે.૦૬૧ 

દશમી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ :- હે મા ! જે મનુષ્યો આ પ્રમાણે 
નિષ્કામભાવથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરે છે તેને સર્વે ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ ભક્ત 
જાણવો. તેને પૂર્ણ કૃતકૃત્ય સમજવો અને એ ભગવાનનું હૃદય છે એમ જાણવું.૬* 
આ પ્રમાણે પ્રતિદિન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની નિષ્કામભાવથી જે ભક્ત સેવા કરે છે 
તે ભગવાનને વિષે ગાઢ પ્રેમવૃદ્ધિ પામતો જાય છે. પછી તે પ્રેમ કોઈ પણ પ્રકારના 
વિઘ્નોથી નાશ પામતો નથી.** જેવી રીતે ગંગાજીનો પ્રવાહ પોતાને અવરોધ કરનારા 
હિમાલયઆદિના શિખરોને નહિ ગણીને તેને તોડી ફોડી તત્કાળ સમુદ્ર પ્રત્યે ગતિ 
કરે છે. તેવી રીતે આ નિષ્કામ ભક્તોનો પ્રેમ અસદ્‌ દેશકાળાદિની ક્રિયાઓ રૂપી 
મોટા મોટા વિઘ્નોનું ઉલ્લંઘન કરી એક શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે જ ગતિ કરે છે 
અને ભગવાનને જ પામીને રહે છે.૬”દઘ 

હે મા ! પ્રાકૃત વિષયોમાં આસક્ત પુરુષને જેમ પંચ વિષયમાં પોતાની 
ઇંદ્રિયોનો વ્યાપાર સહજ રહેલો છે, તેમ નિષ્કામી ભક્તોને પોતાની બાહ્ય અને 
આંતર ઈંદ્રિયોની વૃત્તિનો જે વ્યાપાર તે સહજ રીતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપને 
વિષે જ રહેલો હોય છે. સાક્ષાત્‌ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે ૫રમ સ્નેહને પામેલો એ 
નિષ્કામી ભક્ત ભગવાન વિના અન્યત્ર વસ્તુમાં ક્યાંય પ્રીતિ કરતો નથી, સદાય એક 
ભગવાનમાં જ પ્રેમ મગ્ન રહે છે. તેને દશમી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કહેલી છે.૬૬-૬૦ 


અ. ૩૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૫૫ 


ઝર*યેષુ પલાર્થેષુ છાપિ વિસ્ત્યુર્રં ભવેત્‌ | રમયેષુ તુ મઇલુઃ સં ભવેત્સુખ્ળાનુરમિળ: ॥ ૬૨ 
વિષપછ્નાયતે તસ્ય મલયામસ્તતન્ટ્નમ્‌ | સર્ષાયત્તે પુષ્પખટાસ ભૂષળં ત્ષળાયતે ॥ ૭૦ 
રત્તિરઃ વમેસુમાઃ શય્યા હીઘ્પાવજસત્તિમાઃ । ભવત્તિ તસ્ય ત્તત્દ્રોઝપ ભસુસ્ય તપનાયતે ॥ ૭૨ 
રસ્તિર મસ્ત્રિ તસ્ય પોરારળ્યાયતે નવમ્‌ | સુમસ્ધિઃ શીતલો વાયુર્લાવગ્તાલાયત્તે મૂશમ્‌ ॥ ૭૨ 
ભારયતે સૂક્્મવાસ: સ્વગનશ્વ વૃજાયતે । સૂપ છુાયતે તસ્ય સ્વાછુ ભોગ્યં વિષાયતે ॥ ખરૂ 
મનોસ્ત માયનં તસ્ય તીક્ષ્ળવાળાયતે તથા | રાક્ષસીવ ભવત્લેવ નાસી શેવાઝનોપમા ॥ ૭૪ 
સ્તેહ્ોડનુમેયો ભસસ્ય સ્તિદરતેવિસમિળડ | જુખષ્ન છ્વ સ્છુરત્યેજસ્તસ્યાન્તશ્ર વછિદ સણ ॥ ૭૫ 
સઇસા સ્જુર્તિ સેદત્ત ટ્ષ્ટ્વા સતિ જ્મત્તિત્‌ | છિવ્વ્રગન્તમાતોવય વિરહારિવ સેરિતિ ॥ ૭૬ 


એકાંતિક ભક્તની રીત જગતથી ન્યારી :- હે મા ! આ લોકમાં 
બે પ્રકારની વસ્તુઓ છે, એક રમણીય અને બીજી અરમણીય, ભગવાનના આ 
એકાંતિક ભક્તને રમણીય વસ્તુ દુઃખરૂપ લાગે છે.૬“ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના 
અનુરાગી આવા ભક્તોને ઉલટાનું અરમણીય પદાર્થોમાંથી દેહનિર્વાહ-અથે કાંઇક 
સુખ પ્રાપ્ત થયું, એવું અનુભવાય છે, પરંતુ રમણીય પદાર્થોમાંથી તો નકરું અતિશય 
દુઃખ જ અનુભવાય છે. તેનું કારણ તેમાં તેને પહેલેથી જ દોષ દષ્ટિ હોય છે.““ 

હે મા! આવા ભક્તોને મલ્યાગર ચંદનનો લેપ વિષ અથવા કાદવ સમાન 
લાગે છે, સુગંધી પુષ્પની માળા કાળા સપની સમાન લાગે છે, અને આભૂષણો 
પહેરવાં મહાદુઃખરૂપ લાગે છે.*” સુંદર ફુલોની શય્યા ઝળહળતા અગ્નિની જ્વાળા 
સમાન લાગે છે. શરદત્છતુનો ઠંડો ચંદ્ર ગ્રીષ્મ ક્ઠતુના સૂર્ય સમાન લાગે છે.** 
સુંદર નૂતન મહેલ નિર્જન જંગલ જેવાં લાગે છે. સુગંધીમાન શીતળ વાયુ અત્યંત 
ભયંકર દાવાનળ સમાન લાગે છે.** વળી આવા ભક્તને સુવાળાં સૂક્ષ્મ વસ્ત્રો 
શરીર ઉપર ભારરૂપ લાગે છે. પોતાના પુત્રાદિ સ્વજનો વરુ સમાન લાગે છે, 
શરીરનું રૂપ સૌન્દર્ય કોઢ નીકળ્યા પછીના જેવું ચિત્ર-વિચિત્ર લાગે છે, સ્વાદુ 
ભોજન ઝેર સમાન લાગે છે.** મનોહર કણંપ્રિય લૌકિક ગાયન છાતીમાં તીક્ષ્ણ 
બાણ માર્યા સરખાં લાગે છે, દેવાંગનાઓ જેવી સુંદર રૂપસુંદરીઓ ભૂખી રાક્ષસી 
જેવી લાગે છે.** હે મા ! આવા પ્રકારના વર્તનના ચિહ્મોથી વીતરાગી નિષ્કામી 
ભક્તોનો ભગવાનપ્રત્યેનો ગાઢ પ્રેમ કેવો છે, તેનું અનુમાન કરી શકાય છે. આવા 
પ્રેમી ભક્તોના અંતરમાં અને બહાર સદાય એક ભગવાનનો જ ભાસ થતો હોય 
છે.*પસ્નેહાતિશયને લીધે અચાનક ભાસમાન થયેલા ભગવાનનાં દર્શન કરીને 


૩૫૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૬ 


ઝાનન્લસૃત્યતિ હમપિ છાપષિ સમ્માષતેડમુના | સાણજ્ું વન્લતે છળપિ છિતૂષ્ની તત તિષઠતિ । ૭૭ 
ઝપરાધાન્‌ ક્ષમસ્વેતિ છ્પિ પ્રાર્થયતે ઇરિમ્‌ । સેદેન વિવશ: હ્મપિ સ ત્ત માયતિ સિસ્રપ: ॥ ૭૮ 
રર તારાયળ! સ્વામિન્‌ ! જુષ્ળ ! મોવિન્ર ! માધવા ડત્યાદા? જૌર્તયત્યુન્વેરમિધાઃ કપિ સત્પતિડ ॥ ૭૨ 
રૃત્યાટિબિર્વદુવિધેશ્ષિહે, સ ૩૫સાક્િત$ | પુનાતિ પુવનં ભસ સ્વપાટ્ર્ગસાડર્વિતમ્‌ ॥ ૮૦ 
ઝતાયાસેનૈવ માતર્મવત્યસ્ય છરેસ્તની । સિસેધઃ પ્રાળમનસો: પ્રેમમરુસ્ય સિશ્ચિતમ્‌ ॥ ૮૨ 
પ્રારવ્યાન્તે વિહાયાસો પુમાન્વા સ્ત્રી જ્લેવરમ્‌ । ગુળાન્માયામયાં સ્ીશ્ર દિત્વા ભવતિ નિર્મુળઃ ॥ ૮૨ 
ર્વ્યાં તનું વ્રણસૂપાં પ્રાપ્ય ગુખ્ેસ્ઝયા સ ત્ત । હિવ્યં વિમાનમાસ્ટા સ્વેઈ તજ્ઞામ યાતિ વૈ ॥ ૮ર 
મોતોજે સોડક્ષરે ધામ્તિ વૈજુળ્ે વાષિ મસ્ટરાટ્‌ । જખ્ળસ્ય વર્તતેડખ્ડ સેવાયાં સર્વવસ્ત્તિ: ॥ ૮૪ 
તેન સુન સ્સાસિ ણનત્તાન્યક્ષયાખિ ત્ત । તત્ર ર્વ્યાસિ સૌર્ાનિ પ્રાખોતિ ગતિ ! ધ્ુવન્‌ ॥ ૮૫ 


એ ભક્ત હસે છે. ક્યારેક ભગવાનને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયેલા જોઈ વિરહથી રુદન 
કરે છે.*“વળી ક્યારેક ભગવાનનો અચાનક ભાસ થવાથી તે ભક્ત આનંદમાં 
આવી નૃત્ય કરે છે અને ક્યારેક તેની સાથે સંભાષણ કરે છે. અને ક્યારેક સાષ્ટાંગ 
પ્રણામ કરવા લાગે છે, ક્યારેક ભગવાનનાં દર્શન કરી મહાઆનંદમાં ગરકાવ 
થઇ મોન બેસી રહે છે.**વળી એ ભક્ત ક્યારેક હે હરિ ! તમે મારા અપરાધોની 
ક્ષમા આપો, આવી પ્રાર્થના કરે છે. ક્યારેક ભગવાનમાં ગાઢ પ્રેમને લીધે વિવશ 
થઇ લોકલજ્જાનો ત્યાગ કરી ઉચ્ચ સ્વરે ભગવાનના ગુણોનું સંકીર્તન કરવા લાગે 
છે.*વળી તે ભક્ત ક્યારેક હે હરિ ! હે નારાયણ ! હે સ્વામી ! હે કૃષ્ણ ! હે 
ગોવિંદ ! હે માધવ ! આ પ્રમાણે સંતોના સ્વામી એવા ભગવાનનાં નામોનું ઉચ્ચ 
સ્વરે કીર્તન કરે છે.** હે મા ! આવાં બહુ પ્રકારનાં લક્ષણોને કારણે જગતથી 
ન્યારી રીતને ધારણ કરતો ભગવાનનો પ્રેમીભક્ત પોતાના ચરણકમળની રજથી 
અખિલ ભુવનને પાવન કરે છે.“હે મા ! આવા પ્રેમીભક્તને કોઈ પ્રયાસ વિના 
સહેજે સહેજે ભગવાન શ્રીહરિની સાક્ષાત્‌ મૂર્તિમાં પ્રાણ અને મનની વૃત્તિનો નિરોધ 
થાય છે.“ હે મા ! આવા પ્રેમીભક્તોમાં પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, પ્રારબ્ધને અંતે આ 
શરીરને છોડીને માયામય ત્રણ ગુણોથી પર થઈ નિર્ગુણ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે.૧૨ 
ત્યારપછી ભગવાનની ઇચ્છાથી દિવ્ય બ્રહ્મમય દેહને પામી દિવ્ય વિમાનમાં બેસી 
પોતાને પ્રિય એવા ભગવાનના ધામમાં સિધાવે છે.* હે મા ! ગોલોક, વેકુંઠ કે 
અક્ષરધામમાં સિધાવતા આવા પ્રેમી ભક્તને તે તે ધામના મુક્તો પુષ્પોથી વધાવી 
વંદન કરે છે અને ભક્ત ત્યાં ભગવાનની સેવામાં અખંડ જોડાઈ જાય છે. તથા તે 


અ. ૩૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૫૭ 


ગધ્યાત્મશાસ્રમિતિ તે મયા પ્રૉરુમશેષત: । છ્તાવરેવ ગીવાનાં મત સિઃત્રેયસાય મે ॥ ૮૬ 
વેદના પસ્રત્રસ્ય રઇસ્થં સાણુયયોમયો: 1 ધર્મશાજ્રસ્ય ત્વાપ્યેતદ્િસ્મણમુટ્તિં મયા ॥ ૮૭ 
તસ્માહેતદ્ધવત્યાષિ ત્રેયસે ધાર્યમાત્મનિ । તેન મુત્છા સર્વજણત્ાપ્સ્યલે પરમં સુચ્મ્‌ ॥ ૮૮ 
"તદ્રહસ્યં પરમં થઃ શ્રોષ્વતિ પટિષ્યતિ । ભવિષ્યતિ તયૉ: જુષ્ળે ભસદશ્ સુશ્રમીષ્તિતમ્‌ ॥ ૮૨ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
રઇસ્થમિતિ પુત્રેળ મત માતા નિશમ્ય સા । પ્રચત્તદ્લ્યાડત્યન્તં પ્રોત્તે સિડસંશયા સતી ॥ ૨૦ 
પ્રેમવત્યુવાત્ત - 
સ્વધર્મસ્ાનવૈરાન્યેસ્વેતા નવતક્ષળા । પડ જો ત્વયા પ્રોસ્છા નુળાં ત્રેચસ્જરરી છરે ! ॥ ૨૨ 
સ તુ જુષ્ળસ્ત્મમેવાસિ છરિનામાડત્ર સાન્રતમ્‌ । નિશ્ચયેનેતિ ગાનામિ ત્વદ્ાવયેનછસંશયા ॥ ૨૨ 


ન 


તે ધામમાં ભગવાનને અપણ કરેલા અનંત અવિનાશી દિવ્ય સુખોને તે નિશ્ચય 
પ્રાતત કરે છે.” 

હે મા! આપ્રમાણે મેં તમને સમસ્ત અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું રહસ્ય સ્પષ્ટપણે 
સમજાવ્યું. મનુષ્ય દેહધારી જીવોના આત્યંતિક કલ્યાણ માટે આટલી વાત પર્યાપ્ત 
છે, એમ હું માનું છું.““હે મા ! ચારવેદ, પંચરાત્ર શાસ્ત્ર, સાંખ્યશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર 
અને ધર્મશાસ્ોનું રહસ્ય તમને જેવી રીતે બોધ થાય તેવી રીતે સરળતાથી સમજાવ્યું 
છે.“*તેથી હવે તમે પણ તમારા આત્મકલ્યાણને માટે આ પરમ રહસ્યને તમારા 
અંતરમાં ધારણ કરો અને સદાય ચિંતવન કરો. આના ચિંતવન માત્રથી તમે સમગ્ર 
સાંસારિક કષ્ટોથી મૂકાઈને પરમ સુખને પામશો.“ હે મા! આ પરમ રહસ્યને જે 
કોઇ મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળશે, પાઠ કરશે, કે સંભળાવશે અને પાઠ કરાવશે 
તે સર્વેને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે એકાંતિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. અને તે ઈચ્છિત 
સુખને પ્રાત કરશે.“ 

હરિંગીતાના શ્રવણપછી મા ભક્તિનો નિર્ણય :- સુવ્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજન્‌ ! પોતાના પુત્રરૂપ ભગવાન શ્રીહરિએ આ પ્રમાણે ગાન કરેલ 
અધ્યાત્મના રહસ્યને સાંભળીને મા ભક્તિદેવીનું હૃદય અત્યંત પ્રસન્ન થયું. અને 
તેથી સંપૂર્ણ નિઃસંશય થયેલાં ભક્તિદેવી પોતાના પુત્ર ભગવાન શ્રીહરિને કહેવા 
લાગ્યાં.“ હે હરિ ! મનુષ્યમાત્રને આત્યંતિક મોક્ષને આપનારી જે ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણની ધર્મ, જ્ઞાન અને વેરાગ્યે યુક્ત નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવાની તમે જે 
વાત કરી તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તો સ્વયં તમે જ છો. અત્યારે હરિ નામથી આલોકમાં 


હ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૬ 


ત્તય્નેવ સંયોગ્ય મનો માયાજાભયમુદ્ધવાત્‌ | સમપ્રજણન્મુત્છાસ્મિ થામિ ધામાઘ તે પરમ્‌ ॥ ૨ર 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 
રૃત્યુવત્વા સા તમેવાન્તઈરિં નારાયળ પ્રષુમ્‌ । ર્ધ્યો વિશુજ્ધમનસા તેનાપ્રેલવિસ્ૃુતિ: ॥ ૨૪ 
મીતામેતા સિ સાક્ષાદ્ધસ્મિણજમતાત્તિ:સુતા વેટ્સાર । 
ઝુષ્ળં સપૂગ્ય મતતચા પ્રતિર્નિમસ્તિતામત્ર વાધ્યાયમેવજમ્‌ ॥ 
તાનાજામાંભિતાષી તનુ ધરખિપતે ! ય પહેદ્દા સિશામ્નેસાયાત્સ્વેઈ । 
સ સૌર ત્યર્તિમથ ઞનઃ જુષ્ળમાછ સિસશીડ ॥ ૨૫ ॥ 


// ટજ %₹ત7/રુઝ7%7 777૪777?» %777₹ ૪%7%જર? 
દઇરિમીતાયા ભસ્છિસ્વસ્પતક્ષળસિસ્પળનામા ષટકિજ્ઞોડઘ્યાય: । રૂ૬ ॥ 


પ્રસિદ્ધ છો, એમ હું નિશ્ચય જાણું છું. કારણ કે તમારાં વચનોથી મારા સમગ્ર 
સંશયો નાશ પામ્યા છે.૬*૬૨ હે ભગવન્‌ ! અત્યારે સાક્ષાત્‌ પુરુષોત્તમનારાયણ 
એવા તમારા સ્વરૂપમાં મારું મન જોડી દેવાથી કાળમાયાથી ઉત્પન્ઞ થયેલા સમગ્ર 
ભયના દુઃખથી હું મુક્ત થઇ છું અને અત્યારે જ તમારા અક્ષરબ્રહ્મધામને વિષે 
જાઉં છું. 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહી મા પ્રેમવતી સર્વના 
અંતર્યામી અને સર્વસમર્થ, સર્વના નિયંતા પોતાના પુત્રરૂપ સાક્ષાત્‌ શ્રીહરિનારાયણનું 
અંતરમાં વિશુદ્ધ મનથી ધ્યાન કરવા લાગ્યાં અને ધ્યાન કરતાંની સાથે જ શરીરની 
વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ.“” સાક્ષાત્‌ શ્રી પુરુષોત્તમનારાયણ ભગવાન શ્રીહરિના 
મુખકમળમાંથી નીકળેલી પાંચ અધ્યાયવાળી આ અધ્યાત્મ શાસ્રરૂપ હરિગીતા 
સમસ્ત વેદના સારભૂત છે. તેથી અનેક પ્રકારની અભિલાષા ધરાવતા કોઈ પણ 
સ્ત્રી કે પુરુષ ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણનું નિત્ય પૂજન કરી અતિ પ્રેમપૂર્વક પ્રતિદિન 
આ સમગ્ર “હરિગીતા' નો પાઠ કરશે કે માત્ર એક અધ્યાયનો પાઠ કરશે અથવા 
સમગ્રહરિગીતાનું શ્રવણ કરશે કે એક અધ્યાયનું નિત્ય શ્રવણ કરશે તે સર્વે મનુષ્યો 
મનોવાંછિત સુખને તત્કાળ પ્રાપ્ત કરશે, અને જે મનુષ્ય ભગવાન સિવાયની કોઈ 
પણ આશા રાખ્યા વિના કેવળ નિષ્કામ ભાવથી આ હરિગીતાનો પાઠ કરશે કે 
સાંભળશે તેને વિષે ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણની પોતે ઈચ્છિત એકાંતિકી ભક્તિ પ્રગટ 
થશે.૯૫ 


અ. ૩૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૫૯ 


સક્તત્રિજશોડથ્યાવઃ । ર૭ ॥ 
રત્્તોવાત્ત - 

ધ્યાયન્તી ભમવત્તં સા ભસ્છિડ સખ્પ્રાપ જાં મતિ? । તતો ઇસ્શ્ચિ જિ ત્તજે? બૂજ્ોતન્મે મછામુને! ।॥ ૨ 
સુત્રત ડ્વાત્તિ - 

તસ્યાં ધ્યાનસ્થિતાયાં તુ મૂપાસીફ્ફળોર્ય: । વિધાતુમાણિજિ જુષ્ળઃ સ્તાત્વાડન્ન્યામાર્માવિશત્‌॥ ર 

ર્ટ્શ સાડથ ધ્યાયત્તી ઇર્રિ ત રૃહ્યામ્યુગે | ગવિર્પૂત યથાહ્ઈ પ્રથમાત્રમસસ્થિતમ્‌ ॥ ર 

પ્રસત્તમુલત્તન્દ્રાભ વારિગસ્છલ્લોત્રનમ્‌ । દ્રિભુગ (મળીયા શ્યામસુન્ટ્સવિમરમ્‌ ॥ ૪ 


૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૩/ 
*9%જ 2/૮2//2/%૬ન ન/ઝે ૬%₹/%%/ 2/%% 5/52૯/%/ «/2ેગ/ત/ન/ 
5//5%%/ ઇઅ૦//૩%/ ૦/ક૪7ન/ 2૬૩%ન/ ૯4/૦/0જું /%725/૪ કયું છે ન/ઝે 
-%72/%7 ૪અડ્ય/*. -ઝદ- 


અધ્યાય - ૩૭ 
ભક્ત્માતાએ શ્રીહરિની સ્તુતિ કરી. 


પ્રતાપસિંહ રાજા પૂછે છે, હે મહામુનિ ! મા ભક્તિદેવી ભગવાન 
શ્રીહરિકૃષ્ણનું ધ્યાન કરતાં કરતાં કઈ ગતિને પામ્યા ? ત્યાર પછી ભગવાન 
શ્રીહરિકૃષ્ણે શું કર્યું? આ સર્વવૃત્તાંત મને સંભળાવો. 

રાજાનો પ્રશ્ન સાંભળી અત્યંત ખુશ થયેલા સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે ભૂપ ! 
મા ભક્તિદેવી ધ્યાનાવસ્થામાં હતાં તેવામાં સંવત્‌ ૧ ૮૪૮ ના કારતક સુદ દશમી 
તિથિનું પરોઢ થયું. સૂર્યનારાયણ ઉદય થવાની તેયારી કરતા હતા, તે સમયે 
શ્રીહરિએ ઠંડા જળથી સ્નાન કરી આહ્ધિકવિધિ કરવા અગ્નિશાળામાં પ્રવેશ કર્યો.૨ 
આ બાજુપોતાના પુત્ર ભગવાન શ્રીહરિના ધ્યાનપરાયણ મા ભક્તિદેવીને ધ્યાન 
પહેલાં પોતાની દષ્ટિ આગળ પોતાના પુત્રરૂપે બ્રહ્મચારીના વેષમાં જેવા ભગવાન 
શ્રીહરિકૃષ્ણને જોયા હતા તેવાને તેવા જ ધ્યાન કરતાં હૃદયકમળમાં આવિભાંવ 
પામેલા ભગવાન શ્રીહરિનાં દર્શન થયાં.” 

ભગવાન શ્રીહરિની મનુષ્યરૂપની માધુરી :- હે રાજન્‌ ! માતાના 
હૃદયમાં પ્રગટ થયેલા ભગવાન શ્રીહરિ પ્રસજ્ઞ મુખચંદ્રની દિવ્ય કાંતિથી શોભી 


૩૬૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૭ 


જૌપીતાત્છાલનં શ્રેતમુત્તરીયં ત્ત વિદ્રતમ્‌ । તરુજાવદ્ુ ટ્સિશ્યામસૂક્મશિસેસ્ટમ્‌ ॥ ૫ 
સિતયસ્તોપવીતં ત્ર જરત્તગપમાતિજમ્‌ । જળ્ઝસ્થસૂક્ષ્મતુસસીજાખક્-ટ્રયશોભનમ્‌ । ૬ 
ભાલે જળ્હે ત્ત રહ્યે મુગયો? શૉભનાનિ ત્ત । જાશ્મીરતન્દ્રજોપેતાન્યૂ્ધ્વપુખ્ટાળિ સિગ્રતમ્‌ । ૭ 
ણવ ઈરિં સા પશ્યન્તી પૃથજૂ સ્વાત્મનમૈક્ષત | રેસેસ્દ્રિયમનઃપ્રાળમુખેમ્યસ્તત્પ્રજાશવ મ્‌ ॥ ૮ 
સત્માત્ર તં ત્રહ્ળેવચમાપત્નં હાક્ષરેળ ત્ત 1 સા ટ્ટ્શ તતસ્તસ્મિસ્તમેવ સમવૈક્ષત ॥ ૨ 
સોડથ સ્વમેવ શ્રીરૃઃષ્ળં ગાનત્તીં સિશ્રયેન તામ્‌ | તદ્પં રર્શયામાસ સાશ્ચર્ય સા તમૈક્ષત ॥ ૨૦ 
તમેરટિજન્સ્પતાવળ્યં તવીનગલવસિતમ્‌ । પ્રત્યટ્ટુસિઃસરત્જોટિવ્ેટિત્તન્દ્રસમયુત્તિમ્‌ ॥ ૨૨ 
રહ્યા છે. કમળની પાંખડીની સમાન વિશાળ બલ્લે નેત્રો વિલસી રહ્યાં છે. બે ભૂજાઓ 
અને રમણીય અંગોએ યુક્ત તેજસ્વી શ્યામ સુંદર કાયા મનને ખેંચી રહી છે. 
બ્રહ્મચારીના વેષમાં શ્વેત કોપીન ઉપર શ્વેત આચ્છાદન વસ્ત્ર અને ઉપરનું શ્વેત 
વસ્ત્ર પરિધાન કરી વિરાજી રહ્યા છે. મસ્તક ઉપર વાંકડિયાળા પાતળા, કાળા 
કેશ એક સૂક્ષ્મ વસ્રના ખંડથી બાંધ્યા છે. ડાબા ખભે શ્વેત યજ્ોપવિત ધારણ કરી 
છે. જમણા હાથમાં તુલસીની જપમાળા ફેરવી રહ્યા છે, સુંદર મનોહર શંખ સરીખા 
કંઠમાં સૂક્ષ્મ મણીયાવાળી તુલસીની બેવડી કંઠી શોભી રહી છે. બ્રહ્મચારી હોવાથી 
પાંચ જગ્યાએ વિશાળ ભાલ, કંઠ, હૃદય અને બજ્ઞે ભૂજાઓ ઉપર કાશ્મીરી કુંકુમના 
ગોળ ચાંદલાએ સહિત શોભાયમાન ઉલધ્વપુંડ્‌ તિલકો ધારણ કર્યા છે.“ 

મા ભક્તિને આત્મસ્વરૂપનું દર્શન :- હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે 
ભગવાન શ્રીહરિના સ્વરૂપનું દર્શન કરતાં કરતાં મા ભક્તિદેવીને દેહ, ઇન્દ્રિયો, 
મન, પંચપ્રાણ અને સત્ત્વાદિ ત્રણગુણથી જુદા અને એ દેહાદિ સર્વેને ચેતનવંતા 
કરનારા, પોતાના પ્રકાશમાન આત્મસ્વરૂપનું દર્શન થયું. તે સત્તામાત્ર પોતાનો 
આત્મા અક્ષરબ્રહ્મની સાથે એક ભાવને પામેલો છે, એવું પણ ભક્તિમાતાને જોવામાં 
આવ્યું. ત્યારપછી અક્ષરબ્રહ્મના તેજની સાથે એકતા પામેલા પોતાના 
આત્મસ્વરૂપમાં સાક્ષાત શ્રીહરિનાં દિવ્ય દર્શન થયાં.** આ પ્રમાણે પહેલેથી જ 
નિશ્ચયપૂર્વક પોતાનાં પુત્ર શ્રીહરિને સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણનારાયણ ભગવાન તરીકે જાણતાં 
મા ભક્તિદેવીને શ્રીહરિએ પોતાના અલૌકિક દિવ્ય સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, અને 
ભક્તિમાતા પણ આશ્ચ્યપૂર્વક અલોકિક દિવ્ય શ્રીહરિનાં દર્શન કરવા લાગ્યાં.૫૦ 

શ્રીહરિની દિવ્યરૂપ માધુરી :- કોટિ કોટિ કામદેવને પણ લજ્જા 
પમાડે તેવી શરીરની લાવણ્યતા શોભી રહી છે, નવીન મેઘની સમાન શ્યામ સુંદર 


અ. ૩૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૬૧ 


શદ્ધદેમાભવસન રતવજાસ્ીમનોઇદર્મ્‌ । મયૂરબઈમુજીુ ટ મજ્સજુતિજીુળ્ડભમ્‌ ॥ ૨૨ 

જળ્યોઇસત્ોસ્તુમં ત મુસ્છાહારવિપૂષળમ્‌ । વૈગયત્તીં સગ જળે ર્ધત ત મતોઇસમ્‌ ॥ શ્ર 

મુગયૉ: જજે સૈમે ત્રછુલે તારે શુમે | ટધતં નૃપુરે વાક્યો: જિશોરં વારુતોતવનમ્‌ ॥ ૨૪ 

તટ્વર્યતમાજલ્યં ત્તન્ત્તેન સુત્તત્તિતમ્‌ । પૌષ્તાન્ટાસગ્છેસશ્ર વિદ્રત ત્ાવતતસવને 1 ૨૪ 

જદ્િભુગ વાવ્યન્ત ત્ત મુર્તી મધુરસ્વસમ્‌ | ગાશ્ચર્યટર્શનં ત ત ર્ષ્ટ્યા ણણ તનતામ સા ।। ૨૬ 

સુનસ્તમથ સાડપશ્યસથાપૂર્વમવસ્થિતમ્‌ । વખિવેષ સ્વતનયં તતો નત્વા તુનાવ તમ્‌ ॥ ૨૭ 
શસ્ળિસિવાત્ત - 


ય પાતું સહમર્ત્યવિપ્રવૃષનાસ્તિષ્યાવૃષાટ્ચાયુરત્રાતેભ્યોડગનિ મહૂદત્જરુેળયા હોવાન્તધર્મપ્રિયઃ । 
મૂળાસાનતમશ્રયાર્જા વિધુતાનેવાવતાર પ્રમો ! વ્યાજ લ્યવતે નમોડ્સ્તુ છર્યે તસ્મે પરેશાય તે ॥ ૨૮ 


શરીર વિલસી રહ્યું છે. આવા સુંદર શરીરના પ્રત્યેક અંગોમાંથી નીકળતી કોટિ 
કોટિ ચંદ્રમાઓની કાંતિની સમાન દિવ્ય કાંતિ ચારેબાજુ પ્રસરી રહી છે.** શુદ્ધ 
સુવર્ણ સમાન ઉજ્જવલ વસ્ત્રો પરિધાન કર્યા છે. કેડમાં બાંધેલી રત્નજડિત 
કટિમેખલાથી મનોહર લાગે છે. મસ્તક ઉપર મયૂરપીંછનો મુગટ ધારણ કર્યો 
છે. કાનમાં મકરાકાર કુંડળ ધારણ કર્યા છે.** કંઠમાં કૌસ્તુભમણિ શોભી રહ્યો 
છે. કંઠમાં મોતીઓની માળા વિલસી રહી છે. તેમાં પણ કંઠમાં ધારેલી વેજયંતીમાળા 
અતિ મનોહર લાગે છે.'* બજ્ઞે હાથમાં સુવણંનાં કડાં, પોચી અને બાજુબંધ બાંધ્યા 
છે. ચરણમાં ઝાંઝર પહેર્યા છે, પંદર વર્ષની કિશોર-અવસ્થા વહાલ ઉપજાવે છે, 
સુંદર નેત્રો પ્રેમ વરસાવી રહ્યાં છે,પ” નટવરના જેવા સુંદર વેષે શ્રીહરિ શોભી 
રહ્યા છે. વિશાળ ભાલમાં સુંદર ચંદનની અર્ચા મનને આકર્ષે છે. અનેકવિધ 
પુષ્પોના હાર, તોરા અને ગુચ્છને ધારણ કર્યા છે.*૫ બે હાથે હોઠ ઉપર મોરલીને 
ધારણ કરી મધુર સ્વરે વગાડી રહ્યા છે. અહો !!!! આશ્ચર્યકારી જેમનું દર્શન છે, 
એવા સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણના રૂપમાં પોતાના પુત્રનાં દર્શન કરી ભક્તિમાતા અતિશય 
આનંદમાં આવી પ્રણામ કરવા લાગ્યાં.** પ્રણામ કરી ઉપર ઉઠીને ફરી સામે 
જોયું તો પૂર્વની માફક જ પુત્રરૂપ વ્ણિવેષ સ્વરૂપે જ શ્રીહરિનાં ભક્તિમાતાને 
દર્શન થયાં છે. ત્યાર પછી ફરી પુત્રરૂપ પરમાત્મા શ્રીહરિને નમસ્કાર કરી સ્તુતિ 
કરવા લાગ્યાં.૫ 

ભક્તિમાતાએ કરેલી શ્રીહરિની સ્તુતિ :- ભક્તિમાતા કહે છે, 
હે પ્રભુ ! તમે જીવાત્માઓના અંતરમાં પડેલા અનાદિ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર 


ઝદ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૭ 


સર્વસહાવનધનન્નયમન્ધવાઇનન્તાર્યમામ્યુગહરામૃતવાઇમિત્રે । 
સત્તેમવત્યુહ્તિસાધુગુળાત્મતિછિ બુદ્ધિ સવા ત્વયિ છરે! મમ સિશ્રતાડસ્તુ ॥ ૨૨ 
"્વાત્તધર્મધર! ધીર! વરાભયાટૂપાળેડઘસટ્ટૂલ્વલાવસમાભિધાન ! । 
ઝઘ્યાધરમરધરામરસાધુરક્ષે બુદ્ધિ: સલ ત્વચિ છો મમ સિશ્રતાડસ્તુ ॥ ર૦ 
પાષળ્ડષળ્ડપરિસ્વિળ્ડનપખ્ડિત! શ્રીમોલોજ્ધામમમિતામિતમસુગીવે । 
ભસષ્તિતાર્વિતપુમર્થવિતાનજલ્પે બુદ્ધિ: સવા ત્વચિ છર મમ સિશ્રતાડસ્તુ 1૨૨ 
“દિસાવિરીનમણવર્તન! જૈવપિત્રજુજમવેટ્નવિરમમમસ્છિવોધે । 
શુદ્ને ગૃદર્વ્રતમણાવ્રતશાન્તલન્તે બુદ્ધિ: સલા ત્વચિ ઇર મમ સિશ્ચલાડસ્તુ ॥૨૨ 


કરવામાં રાત્રીના અંધકારને દૂર કરનાર સૂર્યની સમાન અતિ તેજસ્વી છો, તમને 
એકાંતિક ધર્મ અતિશય વહાલો છે, તેથી તેનું રક્ષણ કરવા અને વહાલા ભક્તોનું 
રક્ષણ કરવા માટે તમે વરાહ આદિ અનેક અવતારોને ધારણ કર્યા છે. અને અત્યારે 
પણ કલિયુગ અને અધર્મના બળથી વૃદ્ધિ પામેલા અસુરોના સમૂહ થકી સાધુ, 
દેવતા, બ્રાહ્મણ, ગાય અને ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે અતિશય કરૂણા કરીને મારે 
ઘેર તમે પ્રગટ થયા છો, એકાંતિક ધમંનું પ્રવર્તન કરવા વ્ણિવેષે વિચરતા આપને 
હું નમસ્કાર કરું છું. અક્ષર, કાળ, માયા આદિના નિયંતા અને ભક્તોનાં દુઃખ 
હરી “હરિ' નામને સાર્થક કરનારા તમને હું નમસ્કાર કરું છું.૫“ 

હે હરિ ! તમે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, શિવ અને મેઘ 
તેના મિત્ર છો, અર્થાત્‌ પૃથ્વીના જેવી ક્ષમા વાળા છો, જળ જેવા નિર્મળ છો, 
અગ્નિજેવા અજેય છો, વાયુની જેમ સર્વને સુખકાર છો, આકાશ જેવા નિર્લેપ 
છો, સૂર્યજેવા પ્રતાપી છો, ચંદ્રની જેમ સર્વના પોષક છો, શિવજીના જેવા પરોપકારી 
છો અને મેઘની જેમ સર્વનેપ્રાર્થના કરવા યોગ્ય છો, અને વળી તમે સાચા સંતોમાં 
અતિશય સ્નેહ રાખનારા છો. આગળ કહેલા આત્મનિષ્ઠાદિ પંચોતેર સાધુઓના 
ગુણોથી તમે સંપજ્ઞ છો. અર્થાત્‌ અત્યારે એકાંતિક ભક્તની સ્થિતિમાં વર્તી રહ્યા 
છો એવા હે હરિ તમારે વિષે મારી બુદ્ધિ અચળ રહો.*“વળી હે એકાંતિક ધર્મને 
ધારણ કરનારા ! હે ધીર ! હે પોતાના આશ્રિતજનોને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન 
આપનારા! હે બજ્ઞે હસ્તવડે વરદાનની મુદ્રા અને અભયની મુદ્રાને ધારણ કરનારા 
તથા જીવાત્માઓના અંતરમાં પડેલા અનાદિ કાળના સંચિત પાપના સમૂહોને બાળી 
નાખવામાં દાવાનળની સમાન સમર્થ નામવાળા ! તથા ગાય, પૃથ્વી, દેવતા, બ્રાહ્મણ 


અ. ૩૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૬૩ 


સત્ઝાસ્રસંશ્રય ! ગિતેન્દ્રિય ! સત્ય ! સત્યસટટસ્ય ! માધવ ! ₹રિદિગસાધુપૂઞે । 
શ્રાન્ે સમાધિમતિયોમજસાપ્રવૃત્તો બુત: સયા ત્વચિ છરે ! મમ સિશ્રતાડસ્તુ 1૨૨ 
સ્ત્માત્વૈટ્વિપથાસુર્ટેશિજક્માપાતોસ્છિતેડફ્ળમુરાશયનોવ્રેતો ! । 
વિશ્વાયુમૃત્કર્ળતાપિતૃમાવભાનિ બુદ્ધિ સલા ત્વયિ છરે ! મમ સિશ્ચતાડસ્તુ 1૨૪ 
સેશ્વ્યસારવિનયપ્રતિભાનવસવિયાતપોનયસલપ્દલસિતાણ્યે । 
તાનાસુભક્ષળવિલક્ષિતસોમ્યમૂર્તે ! નુદ્ધિઃ સહા ત્વચિ છરે ! મમ સિશ્રનાડ્સ્તુ 1૨૫ 


અને સાધુજનોનું રક્ષણ કરનારા હે હરિ ! તમારે વિષે મારી બુદ્ધિ અચળ રહો.૨૦ 

વળી હે પાખંડીઓના સમૂહનું પ્રબળ અને પ્રમાણિત વાક્યોથી ખંડન 
કરવામાં બુદ્ધિમાન ! હે શ્રીહરિ ! તમે અગણિત ભક્તજનોને ગોલોકધામની પ્રાપ્તિ 
કરાવનારા છો, તથા ભક્તજનોએ ઈચ્છિત અખિલ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ કરાવામાં 
પણ સમર્થ છો, એવા હે હરિ ! તમારે વિષે મારી બુદ્ધિ અચળ રહો.** વળી હે 
હરિ ! તમે પૃથ્વી પર હિંસા વર્જિત યજ્ઞોનું પ્રવર્તન કરનારા છો, દેવસંબંધી અને 
પિતૃસંબંધી કમને કરનારા છો, તથા સ્વધમ, જ્ઞાન અને વેરાગ્યે યુક્ત ભક્તિનો 
બોધ આપનારા છો, સદાય શુદ્ધ સ્વરૂપ છો, અખંડ બ્રહ્મચર્યવ્રતનુંપાલન કરનારા 
છો, સનત્સુજાતમાં કહેલા ધર્માદિ બાર મહાવ્રતોનુંપાલન કરનારા છો, અંતઃકરણને 
વશ કરી શાંત વર્તો છો અને ચક્ષુ આદિક ઇંદ્રિયોનું દમન કરનારા છો, એવા હે 
હરિ ! તમારે વિષે મારી બુદ્ધિ અચળ રહો.** વળી હે પ્રમાણિક વચનો માટે 
શ્રીમદ્‌ ભાગવતાદિ સત્શાસ્્રોનો આશ્રય કરનારા ! હે જિતેન્દ્રિય ! હે સદાય 
સત્યસ્વરૂપ ! હે માધવ ! હે હરિ ! તમે સાધુ અને બ્રાહ્મણનું પૂજન કરનારા છો 
અથવા સાધુ અનેબ્રાહ્મણો તમારું પૂજન કરે છે એવા તમે છો, તમે ધર્મમાં અતિશય 
શ્રદ્ધાવાળા છો, તમે સદાય સ્વસ્વરૂપની સ્થિતિમાં અચળ રહેનારા છો, તથા 
પૃથ્વીપર અષ્ટાંગ યોગની કળાની પ્રવૃત્તિ કરશો એવા હે હરિ ! તમારે વિષે મારી 
અચળ બુદ્ધિ રહો.૨* 

વળી હે હરિ ! તમે દંભથી લોકોને છેતરવા માટે વેદિક માર્ગને ગ્રહણ 
કરનારા અસુરગુરુઓ અને અસુર રાજાઓના વિનાશ માટે કોઈ અંગ્રેજ ગવર્નરના 
અંતઃકરણમાં પ્રેરણા કરવામાં કારણભૂત બનશો, તથા કરુણાથી વિશ્વના સકલ 
જીવાત્માઓનું માતા-પિતાની જેમ પાલન પોષણ કરનારા હે હરિ ! તમારે વિષે 
મારી બુદ્ધિ અચળ રહો.*” વળી હે હરિ ! તમે અણિમાદિ એશ્ચર્ય, સાર, વિનય, 


છ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૭ 


પૂ્ળેન્ટુસિસ્ટ્વિત્નામ્ુગપત્રનેત્રે વાસોવિમૂષળસુવેષસુર્્શનીયે । 
મન્સસ્મિતેક્ષળર્તાર્તિતગીવરેન્યે બુદ્ધિ: સહ ત્વયિ છર મમ સિશ્રતાડસ્તુ ।૨૬ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 
રતિ સંસ્તુવતી જુષ્નં તત્લયમાદિતિમાનસા । વિતીનમૂલમાથા સા વિરરમાત્ર્લસ્થિતિ? ॥ ૨૭ 
પપાત રેરસ્તહોંવ નેવાવુધ્યત તં તુ સા 1 સો સિવ્યતનું પ્રાપ ગનાટ્શ્યાં થથા પુરા ॥ ર૮ 
તયેવ સ્વપતિ પ્રેમ્ળા સેવમાના નિરન્તરમ્‌ 1 શ્રદ્ધાટિમિ: સાવાત્લીદ્િમુત્છા ત્રજ્શાપત: ॥ ર૨ 
વિજમાર્જ્શજસ્યાજ્રે વસુવેત્મગેન્ડામ; | પ્રમિતે વર્તમાને ત્ત ભાસ્કરે તીત્તરશિમે ॥ રૂ૦ 
ઝર્ગે માસિ સિતે પક્ષે «શમ્યા મન્ત્વાસરે । વિદાય મૌતિજં સેઈ મસ સિદ્ધર્શાં યયૌ ॥ ર? 


પ્રતિભા, નિર્દોષ વિધા, તપ, નીતિમત્તા, ધર્મમાં દઢાવ, દાનશીલતા વિગેરે 
સદ્‌ગુણોથી સદાય સંપજ્ઞ છો. અનેક પ્રકારનાં મહાપુરુષનાં શુભ ચિહ્ભોથી યુક્ત 
હોઇ સૌમ્યમૂર્તિને ધારણ કરનારા હે હરિ, તમારે વિષે મારી બુદ્ધિ અચળ રહો.૨૫ 
હે હરિ ! તમે પૂર્ણિમાના ચંદ્રની સમાન સુંદર મુખકમળવાળા અને કમળના પત્રની 
સમાન વિશાળ નેત્રકમળ વાળા છો, તથા સુંદર વસ્્ર તથા સુંદર આભૂષણ દ્વારા 
સુંદર દર્શનીય વેષને ધારણ કરનારા છો, તેમજ મંદમંદ હાસ્યે યુક્ત મધુર દષ્ટિથી 
સમસ્ત જીવોના દેન્યને (ગરીબીને) હરિ સુખી કરનારા છો, એવા હે હરિ ! તમારે 
વિષે મારી બુદ્ધિ અચળ રહો.** 

મા ભક્તિનો દેહત્યાગ અને દિવ્યગતિ :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે 
રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે નિત્યક્રમમાંથી પરવારી પોતાની આગળ આવીને બેઠેલા 
પોતાના પુત્ર ભગવાન શ્રીહરિની મા ભક્તિએ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં 
થનારાં ચરિત્રોને ભગવદ્કુપાથી યાદ કરીને સ્તુતિ કરી વિરામ પામ્યાં. ત્યારપછી 
શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં મન સ્થિર થયું અને અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ મૂળ માયાની નિવૃત્તિ 
થઈ.ચ? આ રીતે ભક્તિમાતા શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં મનની વૃત્તિ સ્થિર રાખી સદાયને 
માટે વિરામ પામ્યાં. પોતાના શરીરનો ત્યાગ થયો તેની પણ તેને ખબર રહી નહિ. 
આ પ્રમાણે મનુષ્યો જોઈ ન શકે તે રીતના પૂર્વની માફક તત્કાળ દિવ્ય શરીરને 
પામ્યાં.૨“ હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે દુર્વાસા મુનિના શાપથી મુક્ત થઇ ભક્તિદેવી 
દિવ્યદેહે અતિ સ્નેહપૂર્વક પતિદેવ ધર્મદેવનું નિરંતર સેવન કરતાં પતિદેવની સમીપે 
સદાય નિવાસ કરતી શ્રદ્ધાદિ બાર પત્નીઓની સાથે નિવાસ કરવા લાગ્યાં.₹૦આ 
પ્રમાણે સંવત ૧૮૪૮ ના કાર્તિક સુદિ દશમીના શનિવારે સૂર્યદેવે જ્યારે તુલા 


અ. ૩૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૬૫ 


પરિવેછચસ્થિતાસ્તાં તત તલ તદન્ધવોડર્વિતાઃ | વિસસાં તણનાડીં તત ટ્ષ્ટ્વાડગાનન્મૃતિતિ તે ॥ રર 
રૂજસ્તિ સ્મ મૂશં તિ તત્યુત્રા સાતિવાન્ધવાઃ । ગાશ્રાસયત્ાન્ધર્મસ્તુ તોજિવ રર્શયન્‌ મતિમ્‌॥ રર 
સથાશાસ્રં થથાવિત્તમોર્ધ્વેરિજજર્મ સ: | જાર્યામાસ ધર્મસસ્તસ્ના ગ્યેછેન સૂનુના ॥ ર૪ 
જુષ્ળસ્તુ તસ્યાં નૃપ! ર્વ્યિહેટમુપામતાયાં સિગમાતૃમાવમ્‌ । 
ત્તરજે સુધી: સ્વાપ્રગયોપિતાયાં તાં માનયત્ેવ સાડનુવૃત્ત્થા ॥ રષ 
// ૦ 7757” 7ર7૪૦૪7ર% 5577 ૪%૪%%ર₹ છ 9%૦ત૮૦7' 
/૨472770%7%-7%7 ₹૪7/%27:527%: // ૩છ // 


રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે ભક્તિદેવી પંચભોતિક શરીરનો ત્યાગ કરીને સિદ્ધગતિને 
પામ્યાં.ગ૦-૩૫ 

હે રાજન્‌ ! આ અવસરે ભક્તિદેવીની ચારે બાજુએ વિંટાઇને બેઠેલાં 
સર્વે સંબંધીજનોએ ચેતનાએ રહિત તથા પ્રાણના સંચારે રહિત નાડી જોઈ ત્યારે 
મા ભક્તિએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે. એ પ્રમાણે સૌએ જાણ્યું તેથી રામપ્રતાપ 
વગેરે ત્રણે પુત્રો અને સંબંધીજનો ભક્તિમાતાના ગુણોને યાદ કરી અત્યંત રુદન 
કરવા લાગ્યાં. તે સમયે પિતા ધર્મદેવ “જે જન્મે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત હોય છે. આજે, 
કાલે, વર્ષે કે સો વર્ષે પણ એક દિવસ સૌને નિશ્ચે જવાનું જ છે'' આ પ્રમાણેની 
લૌકિક ગતિનો બોધ આપી પુત્રાદિ સોને આશ્વાસન આપ્યું.*૨-** ત્યારપછી ધમને 
જાણનારા ધર્મદેવે શાસ્રોક્ત વિધિને અનુસારે તથા ધન આદિકની શક્તિને અનુસારે 
મોટા પુત્ર રામપ્રતાપભાઈ પાસે ભક્તિદેવીની ઓર્ધ્વદેહિક ક્રિયા કરાવી.** 
સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભક્તિમાતા દિવ્યગતિને પામ્યાં પછી બુદ્ધિમાન 
ભગવાન શ્રીહરિ મોટાભાઇનાં પત્ની સુવાસિનીદેવીને વિષે માતૃભાવ રાખી સદાય 
તેની અનુવૃત્તિમાં રહેવા લાગ્યા અને માના જેવું સન્માન આપી સેવા કરવા 
લાગ્યા.*૧ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટેક૪ય/ 
59%જ 2/ત2//2/%૬ન ન/% 5/%₹/%ક/ 5% 5%કર2૯/%/ જ/ક/%/ત/ 
/8વ્ઝગ/જજે 5/*૩/નું /ઝર2/૯ કયુ, છે ન/% 2/5%02%) ૪૦/% ૪૯ 
5૦7. --ઝ૭-- 


૩5૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૮ 


ઝણનિજ્ઞોડઘ્યાય: । રૂ૮ ॥ 


સુવ્રત ઝવાત્વ - 
ઝથ ધર્મ: સ્વધર્મસ્થ: સાછુચયોમમુષાશ્રિત: | સેવ્વમાનઃ સુતેમેગે જુષ્ળમેવ હ્વાતિશમ્‌ ॥ ૨ 
ત્યસ્છપ્રવૃત્તિજર્માસો વિત્ત વિષયેષ્વતમ્‌ | ગિતસ્વાતે મિતાઇસે બ્રહત્રર્યવ્રતે સત: ॥ ર 
તપઃ જી શીજૃનતતનુરષ્યાનયોમવતો ગિત: | પુત્રસ્ષે ભમવતિ માલસ્તિધમના અમત । ર 
તપોયોમવિશુદ્ધાત્મા તક્ષળેરગિજિરથ | સ્વાખેશ્રાસન્નમૃત્યુત્વં સોડવૈત્છાસ્રટ્શાડડત્મન$ ॥ ૪ 
તતઃ શ્રીમદ્ધામવતજશમસ્જન્ધમાલરત્‌ । તિયમેનાપતસ્ત્યં ત્તિન્તયન્જીુષ્ળમાત્મનિ ॥ ૫ 
પ્રતિમાસ માસિજાનિ પ્રેમવત્યા ગજાર્યત્‌ । તથોનમાસિજ શ્રાજીં નેપક્ષ ત યથાવિધિ ॥ ૬ 


અધ્યાય - ૩૮ 


[પિતા ઘમદેવને શ્રીહરિએ પોતાના સ્વરૂપનું સ્તાતન 
આપ્યું. 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભક્તિમાતાના ઓરધ્વદેહિક ક્રિયાનો વિધિ 
પૂર્ણ થયા પછી સ્વધ્મનું પાલન કરનારા ધર્મદેવ સાંખ્ય અને યોગનો આશ્રય કરી 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું અહર્નિશ ભજન કરવા લાગ્યા અને રામપ્રતાપાદિ દિકરાઓ 
તેમની સેવા કરવા લાગ્યા.' હવે ધર્મદેવે ઘર સંબંધી સર્વે પ્રવૃત્તિ છોડી દીધી છે, 
પંચવિષયોમાંથી વેરાગ્ય પામ્યા છે, રસની લોલુપતા છોડી આહાર ઓછો કર્યો છે 
અને અતિપ્રેમથી બ્રહ્મચર્યવ્રતનું દઢ પાલન કરે છે.આમ તપશ્ચર્યા કરતાં શરીરને 
કુશ કરી મૂક્યું છે, ભગવાનના સતત ધ્યાન કરવારૂપ યોગના બળથી અતિશય 
તેજસ્વી થયા છે, તેમજ પુત્રરૂપ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણમાં તેમનું મન 
આતિશય સ્નેહે યુક્ત લોલુપ થયું છે.* 

હે રાજન્‌ ! તપ અને ધ્યાનરૂપ યોગથી અત્યંત નિર્મળ મનવાળા થયેલા 
ધર્મદેવે શાસ્ત્રદષ્ટિથી શરીરનાં ચિહ્મોથી અને સ્વપ્રના માધ્યમથી પોતાનું મૃત્યુ નજીક 
આવ્યું છે એમ જાણ્યું.” તેથી ધર્મદેવ સદાય પોતાના મનમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું 
સ્મરણ કરતા કરતા નિયમ પૂર્વક શ્રીમદ્ભાગવતના દશમ સ્કંધનો અતિ આદરથી 
પાઠ કરવા લાગ્યા." આ બાજુ મોટા પુત્ર રામપ્રતાપજી પાસે પોતાનાં પત્ની 
પ્રેમવતીનું પ્રતિ માસે સુદ દશમી તિથિના કરવાનું માસિક શ્રાદ્ધ પણ શાસ્ત્રોક્ત 
વિધિ અનુસાર કરાવ્યું. તેવી જ રીતે ઉન્માસિક શ્રાદ્ધ, ત્રિપાક્ષિક અથાત્‌ ત્રણ 


અ. ૩૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૬૭ 


ઝુનષાળ્માસિજં શ્રાજ્ધ તતઃ પાળ્માસિજ નૃપ ! | સઇસ્શસ્તત્ર વિષ્રાન્‌ થથેષપ્તિતમમોગયત્‌ ॥ ૭ 
સઘમે માસિજે તાસ બોગયિત્વા દ્િગોત્તમાન્‌ | વિસુગ્ય બુપુગે સાજં તસિગવન્ધુગનાર્સિમ; ॥ ૮ 
સ્વરાવિરાસીન્મદતી શરસરે તસ ત્તર્તિ | તણન્તજાળનેજન્યં વિવિરે સોડપષિ નેતસા ॥ ૨ 
વિદાય સર્વતઃ સસ્નુ| જુષ્ળધ્યાનપરાયળ: । ણ્યવશ્યાં નિર્ગતાયાં ગૃષ્નં વિપ્રેરપૂષુગત્‌ ॥ ૨૦ 
સતિશિ સુત્તેષુ સર્વેષુ પાટ્સંવાઇનં પિતુ: | જીવન્‌ ઇરિગગામાર સઇગામરળવ્રતી ॥ ૨૨ 
સિદ્રામલમમાનોડથ ઝ્વર્વેટ્નયા વૃષ; । સર્માધિ સદા પ્રાપ દઈરસેવેસ્છયાડનઘ ! । ૨૨ 
ન્રજગ્યોતિશ્રયે તત્ર વિદરન્ત વૃદઇને | યથા પુરેક્ષિ ત ગુષ્ળં ટ્ટરશ મુરલીજરમ્‌ ॥ શ્ર 
તદ્‌શનાનન્લ્સમુદ્રમ'નઃ સણજસેમાડશ્રુજલાવૃતાક્ષઃ । 


સસમપ્રમં ટ્ળ્ડવલનમત્ત તસ્થો તતઃ પ્રાગ્નસિસ્ત્રતોડસ્ય ॥ ૨૪ 


પખવાડિયામાં કરવામાં આવતું શ્રાદ્ધ પણ કરાવ્યું. ત્યારપછી હે રાજન્‌ ! 
ઉનષાણ્માસિક શ્રાદ્ધ અને છ માસિક શ્રાદ્ધ પણ કરાવ્યું. હે રાજન્‌ આ બધા શ્રાદ્ધોમાં 
હજારો બ્રાહ્મણોને ઈચ્છિત ભોજન કરાવી તૃપ્ત કર્યા, અને છેલ્લે સાતમા મહિનામાં 
આ ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી સન્માનપૂર્વક વિદાય આપ્યા બાદ સ્વયં 
ધર્મદેવે પણ પોતાના સંબંધીઓની સાથે ભોજન સ્વીકાર્યું.“ 

ધર્મદેવો સ્વીકારી અંતિમ તાવની બિમારી :- હે રાજન્‌ ! તે 
દિવસે ધર્મદેવના શરીરમાં અતિ તીવ્ર તાવની વેદના થઇ, તેથી ધર્મદેવ પણ મનમાં 
પોતાનો અંત સમય હવે નજીક આવ્યો છે એમ જાણવા લાગ્યા.“ તેથી સંસારનાં 
સર્વેપદાર્થોમાંથી આસક્તિ તોડી ધર્મદેવ એક ભગવદ્‌ ધ્યાન પરાયણ થયા, તેમજ 
સંવત્‌ ૧૮૪૮ ના જેઠ સુદ નિર્જળા એકાદશીના દિવસે વિપ્રો પાસે ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણનું પૂજન કરાવ્યું.” ત્યારપછી રાત્રીએ બધા જ શયન કરી ગયા ત્યારે 
ભગવાન શ્રીહરિ પિતાની ચરણચંપી કરવા લાગ્યા અને પિતાના જાગરણની સાથે 
સાથેપોતાનુંપણ એકાદશી જાગરણ કરવા લાગ્યા.*' હે નિષ્પાપ રાજન્‌! ધર્મદેવને 
તાવની પીડા ઘણી હોવાથી જાગરણ પછી પણ નિદ્રા આવી નહિ, પરંતુ પોતાના 
પુત્ર ભગવાન શ્રીહરિની ઈચ્છાથી એકાએક સમાધિદશાને પામ્યા.પ* તે સમયે 
પૂર્વે વૃંદાવનમાં જેવા સ્વરૂપે દર્શન થયાં હતાં તેવા જ સ્વરૂપે અક્ષરબ્રહ્મતેજને 
વિષે વિહાર કરતા મુરલીધર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં ધર્મદેવને સમાધિમાં દર્શન 
થયાં.“ ભગવાનનાં દિવ્ય દર્શનથી ધર્મદેવ આનંદના સાગરમાં લીન થયા. તેમની 
રોમાવલી ઊભી થઇ, નેત્રોમાં હર્ષનાં અશ્રુઓ આવ્યાં તેથી અત્યંત હર્ષ ઘેલા થઇ 


જ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૮ 


તં વીક્ષમાળ: સઇસા ઈરિમેવેક્ષતાત્મગમ્‌ [જુ ષ્ળતુલ્યાર્વિતાજાર વખિવેષમવસ્થિતમ્‌ ॥ ૨૪ 
ઝવતીર્ળો સિગમછે શ્રીજુષ્ળો ઇરિસસયા । ઞસ્તીત્તિ તત્કષળે તસ્ય સ્મૃત્તિરસીન્રસાધપ ! ॥ ૨૬ 
સાવલાશ્સષ્યતતિ પ્રેશ્ના તં તાવત્લ તિસેટ્ધે । વ્યુત્થિતોડસૌ ર્ટ્શાપ્રે સિગસેવાપર છરિમ્‌ ॥ ૨૪ 
તં મં સ પરિષ્તગ્ય પુતજાજ્ઞોડશ્રુસોત્તન: । પ્રળમ્ય પ્રાર્થવામાસ નૃનાવ્યપિસિતશ્વરમ્‌ ॥ ૨૮ 
ઘર્મ ઝવાત્ત - 
સાતોડસ્યણ છરે ! મયાડસ્રિલગમત્સ્વામી ત્વમેવ: । 
પ્રમુર્મત્્રેજ વરહ ગમટુરુરગઃ શ્રીજુષ્ળ છવ સ્વયમ્‌ ॥ 
ભસ્છાભીઇપસપ્રલ્સ્તુનુમુતાં સેવ્વઃ સલ ત્રેયસે । 
માથાયાઃ પરત: પરાય વિભવે તસ્મૈ નમસ્તેડસ્તુ મે ॥ ૨૨ 


ઊભા થઈ પરમાત્માને દંડવત્‌ પ્રણામ કરવા લાગ્યા. ત્યારપછી ભગવાનની 
આગળ બે હાથ જોડી ઊભા રહ્યા.** 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ધર્મદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દિવ્ય સ્વરૂપનાં 
દર્શન કરી રહ્યા હતા તેવામાં અચાનક તે શ્રીકૃષ્ણનાં બ્રહ્મચારીના વેષને ધરી 
રહેલા પોતાના પુત્ર શ્રીહરિકૃષ્ણ સ્વરૂપે દર્શન થયાં. તેથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં 
“હરિ” એવા નામથી પોતાના ભવનમાં પ્રગટ થયા છે. એવું ધર્મદેવને તે જ ક્ષણે 
જ્ઞાન પ્રગટ થયું.૫૫“*૬ હે રાજન્‌ ! આવું જ્ઞાન પ્રગટ થતાં ધર્મદેવ પ્રેમથી પોતાના 
પુત્રરૂપ પરમાત્માને જ્યાં ભેટવા જાય છે, ત્યાં તો દિવ્યસ્વરૂપ અંતર્ધાન થઇ ગયું 
ને ધર્મદેવ સમાધિમાંથી જાગ્રત થયા. ત્યાં તો પોતાની દષ્ટિ આગળ જ પોતાની 
ચરણચંપી કરી રહેલા પોતાના પુત્રરૂપ ભગવાન શ્રીહરિને જોયા, ત્યારે તરત જ 
ઊભા થઈ શ્રીહરિને ગાઢ આલિંગન કર્યું શરીરની રોમાવલી ઊભી થઇ, નેત્રમાં 
પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેવા લાગ્યાં. ત્યાર પછી મનુષ્યનાટયથી એશ્ચયંને ઢાંકીને વર્તતા 
પોતાના પુત્રરૂપ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીહરિને નમસ્કાર કરી બે હાથ જોડી ધમદેવ 
પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.૫9૧૬ 

શ્રીહરિની ધર્મદેવે કરેલી સ્તુતિ સહ પ્રાર્થના :- ધર્મદેવ કહે 
છે, હે હરિ! તમે એક માત્ર સમસ્ત જગતના સ્વામી છો, સમર્થ છો એનું મને આજે 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. મને તમે અતિપ્રિય છો, મને વરદાનને આપનારા પણ તમે જ 
છો. તમે જગદ્ગુરુ છો, અજન્મા છો, તમે સ્વયં સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ છો, ભક્તજનોના 
ઇચ્છિત ફળને આપનારા તમે પોતાનું કલ્યાણ કરવા ઈચ્છતા મુમુક્ષુ જીવાત્માઓ 


અ. ૩૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૬૯ 


સ ળવ ગુ મમવાસ્ત્વમીશ: સાક્ષાત્પરં વ્રજ દિ સિર્મુળ ચત્‌। 
ત્રશ્ત વિધાતું સિગવાવ્યમત્ર મત્પુત્રનાન્ચં ધરસિ સ્વતત્ત્ર$ ॥ ર૦ 
દરે ! શરીર રત પદ્નષેમે પતિષ્યતીતિ પ્રતિમાતિ પસે: । 
ત તદ્ધયં જિસ્વિષિ સ્વતિત્તે મમાસ્તિ યત્ત્વં ર્ઢમાશ્રિતોગસિ ॥ ર૨૨ 
પ્‌જસ્તુ છેલો હરિ ગાયતે મે થં સહિષ્યે વિરછં તવેતિ । 
રેછાન્તરતાવષિ તે વિયોમો મા ભૂન્મમેતિ ત્વ્ઈ વૃળોમિ ॥ રર 
શ્રીભમવાનુવાત્ત - 
શિયા તાત ! ત્વયા સાત મત્લ્વસૂપં ચથાસ્થિતમ્‌ । સેય પ્રાપ્ય ત તે જિસ્ત્તિવશિષમત: ૫રમ્‌ ॥ રર 
સિત્તેમં મૌતિજં તેં રિવ્યરેહેન સર્વલ | મત્પાર્થ ણવ સ્વગને સાજ સ્થાસ્યસ્યસંશયમ્‌ ॥ ર૪ 
ઝતશ્ચિન્તાં વિહાયેવ સિઃ સ્નો મત્વરયળ: । વિશુદ્ધેનાત્મનિ દા મહ્ધ્યાનસિરતો મવ ॥ ર" 


દ્વારા સદા સેવવા યોગ્ય છો, મૂળમાયાથી પણ પર રહેલા અક્ષરબ્રહ્મ થકી પણ 
તમે પર છો. એવા વિભુ સ્વરૂપ હે હરિ ! તમને હું નમસ્કાર કરું છું.૫% 

હેહરિ ! શાસ્ત્રમાં જે પરમાત્માને સર્વના ઇશ્વર, નિર્ગુણ અને અક્ષરબ્રહ્મ 
થકી પણ પર સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે તે સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તમે જ છો. તેમ જ 
તમે સ્વતંત્ર હોવા છતાં તમારાં વચનોને સત્ય કરવા માટે મારે ત્યાં પુત્રરૂપે પ્રગટ 
થયા છો. હે હરિ ! આ મારું શરીર પાંચ કે છ દિવસમાં પડી જશે, એવો મને ભાસ 
થાય છે. છતાં પણ તેનો મારા મનમાં લેશ માત્ર ભય નથી, કારણ કે મેં તમારો 
દંઢભાવે આશ્રય કર્યો છે. પરંતુ મારા મનમાં એક વાતનો ખેદ રહ્યા કરે છે કે, હું 
તમારો વિરહ સહન કેમ કરી શકીશ ? તેથી દેહાન્તર પ્રાપ્તિપછી પણ તમારો 
વિયોગ મને ન થાય, એવું વરદાન હું તમારી પાસે માગું છું.૨૦૨૨ 

ત્યારે ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે, હે પિતાજી ! તમને મારા સ્વરૂપનું યથાર્થ 
જ્ઞાન થયું છે. તે બહુજ સારું થયું. હવે તમારે આના સિવાય બીજું કાંઈ જાણવાનું 
કે પામવાનું બાકી રહેતું નથી. તમે આ ભૌતિક શરીરનો ત્યાગ કરી દિવ્યદેહે 
પરિવારે સહિત સદાય મારી સમીપે જ નિવાસ કરીને રહેશો. તેમાં કોઈ સંશય 
નથી. માટે તમે સર્વે ચિંતાનો ત્યાગ કરી અનાસક્ત ભાવે મારા પરાયણ થઈ 
વિશુદ્ધ મનવડે તમારા આત્મસ્વરૂપમાં પરમાત્મા મને ધારીને મારા ધ્યાન પરાયણ 
થાઓ.૨2૨૫ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિએ જ્યારે આ પ્રમાણે 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૩૮ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
ણવમુત્તતે ભવતા સોડતિજછમના વૃષ$ | તમસ્ચંસ્ત ગમાહેત્થં વિનણર્વિલવાસનઃ ।॥ ર૬ 
જ્રતિજ્તુમત્ર નછિ જોડપિ ભવરુપજુ તિ વિનાન્નસિમ્‌ । 
પ્રભવતિ તત ૩ફમોઇઈરે ! તરળામ્લુગ તવ તનતોડ સમિ હળ્ડવત્‌ ॥ ર૭ 
રૃત્યુવત્વા તમશો નનામ મુર્તિ: જું સ્વવુ્ઝિપ્રહ તં વર્ણો સમમાનયત્લ ભમવાન્સ્વામાવિવાપ્રશ્રય: । 
ુત્રાવસ્તિજ ગાગુહાવ ત્ત વૃપસ્તસ્યપ્રપશ્ાદ્ધવો ચાસ્યન્‌ હીર્ષષથ પ્રલાતુમમં તગ્સનસિન્તામખિમ્‌ 1૨૮ 


// ટજ %₹ત77રુ57%” 777/₹77₹7ર% 5727૪ ૪%7#જ ર 
&7જર%૨7777775%/%27 227% // ર૮ // 


કહ્યું ત્યારે ધર્મદેવ અતિશય પ્રસન્ન થયા તેમની સમગ્ર વાસનાઓ નષ્ટ થઈ ગઇ. 
પછી શ્રીહરિને નમસ્કાર કરી આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા, હે મહા મોહને હરનારા 
!હેહરિ!ઓઆ લોકમાં તમને બે હાથ જોડ્યા સિવાય અધિક કાંઈક કરીને તમારા 
ઉપકારનો બદલો આપવા કોઈ પણ પુરુષ સમર્થ નથી. તે કારણથી હું તમારા 
ચરણમાં સાષ્ટાંગ ઇંડવત્‌ પ્રણામ કરુ છું.૨૬-૨9 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહી ધર્મદેવ પોતાને સ્વસ્વરૂપનું દિવ્ય જ્ઞાન 
આપનારા તે ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણને અતિ હષંપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા, તે સમયે 
સહજ વિનયયુક્ત શ્રીહરિએ પણ પિતાનો આદર કરી પ્રશંસા કરી. ત્યારપછી 
અપુનરાવૃત્તિરૂપ મહાપંથે પ્રયાણ કરવા ઈચ્છતા ધર્મદેવે ભગવાન શ્રીહરિના 
વિશુદ્ધ જ્ઞાન ચિંતામણિરૂપ વારસાને પોતાના પુત્રોને સોપવાની ઇચ્છાથી મોટાપુત્ર 
રામપ્રતાપજી તથા નાના પુત્ર ઈચ્છારામજીને પોતાની સમીપે બોલાવ્યા.* 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2૭ 
*7%ત 2/ત2//3/%જજ ન/જઝે 5%₹/%%/ 5% 5/52૯/%/ જગ/૬/ન 
5/૮/2ેય? /%૮/ 5/%£૬%નજે અખંડ 2/79 2૯૪/જું (2૮/જ અ/ય્ુ છે 
”//ઝ ૪/૭%72-*)? ૪હ્ય/ર. --ઝ૮-- 


અ. ૩૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૭૧ 


તાવુષેત્યાશુ તં નત્વા બ્રાતસૈ બુદ્ધિમત્તસે । સિષેવ્તુસ્ત નિજપા ધર્મઃ પ્રોવાત્ત તૌ તતઃ ॥ ૨ 
શ્રૃળુતં દ્ધ: પુત્રો ! રહસ્ય વસ્તિ વાં દિતમ્‌ | તત્વાવધાર્ય રહ્યે પ્રતીતિર્યટ્ વાત્તિ મે ॥ ર 
૩પાયનાં યસ્ય જુર્યો વયં શ્રીરાધિજાપતેડ । સ ણ્વ ઈરિનામાડયં વર્તતે સોટ્સે છિ વાપ્‌ ॥ ર 
ઝતોડ્ઘરિનતો ભસ્છિડ સ્વધર્મેળ યમ? સદ । સિશ્છસાડસ્યેવ વર્તવ્યા સ્થેયં વાત્તિ સવડસ્ય ત્ત ॥ ૪ 
સીખ્ળાર્તાયાઃ પ્રતિહ્નિં ચસ્યાઃ ઝુમ પૂગનમ્‌ । સાપ્યસ્થેવેતિ હિ સાત્વા પૂગનીયા થથાવિધિ ॥ ૫ 
સુવામ્યાનુપર્ણિ પ્રાટ્મત્ત્રો જૃષ્ળસ્ય ચૌ મયા | તાવસ્યેવેતિ વિજ્ઞાય ગપનીયાવમીઇલૈ ॥ ૬ 
ભગતોરાવ્રરેન મવજ્તાવર્તમાનયોડ । ભવિષ્યતિ હિ વાં શ્રેય દ્દામુત્ર તત નિશ્ચિતમ્‌ ॥ ૭ 


અધ્યાય - ૩૯ 


ઘમદેવે બજ્ો પુત્રોને વારસામાં સ્તાનનોો ઉપદેશ કર્યો. 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! ધર્મદેવે બજ્ઞે પુત્રોને બોલાવ્યા 
તેથી બુદ્ધિશાળી બન્ને ભાઈઓ તત્કાળ પિતાની પાસે આવ્યા ને પ્રણામ કરી તેમની 
પાસેબેઠા. ત્યારે ધર્મદેવ તેમને કહેવા લાગ્યા કે, હે પુત્રો ! મારું વચન તમે સાંભળો, 
તમારું હિત થાય તેવું સર્વશાસ્ત્રના સારભૂત રહસ્ય હું તમને કહું છું. તમને જો 
મારા વચનમાં વિશ્વાસ હોય તો તેને તમારા હૃદયમાં ઉતારજો.*-૨ 

હેપુત્રો!રાધિકાના પતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની જે આપણે ઉપાસના કરીએ 
છીએ. તેજ શ્રીકૃષ્ણ આ “શ્રીહરિ” નામે અહીં બિરાજે છે ને તમારા સગા ભાઇ 
છે. તે માટે આજ દિવસથી આરંભીને આ શ્રીહરિની જ નિષ્કપટભાવે 
યમનિયમાદિ સ્વધર્મે સહિત ભક્તિ કરવી, તેમજ તેમનાં વચનમાં સદાય વતંવું, 
અને જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની અર્ચા સ્વરૂપની આપણે પ્રતિદિન પૂજા કરીએ છીએ, 
તે પૂજા પણ આ શ્રીહરિની જ છે એમ સમજીને વિધિપૂર્વક પૂજા કરવી." 

હે પુત્રો ! પૂર્વે મે તમને શ્રીકૃષ્ણના બે મંત્રોનો જે ઉપદેશ કર્યો છે, તે 
શરણમંત્ર અને મહામંત્ર પણ આ શ્રીહરિના જ છે એમ સમજીને ઈચ્છિત ફળને 
આપનારા તે મંત્રનો જપ કરવો.*હે પુત્રો ! આ રીતે મારી આજ્ઞામાં રહી આદર 
પૂર્વક આ શ્રીહરિનું ભજન કરશો તો તમારું આલોક તથા પરલોકમાં નિશ્ચય 
પરમ કલ્યાણ થશે.” 


ઝન્મૂનયિષ્યતિ છ્ોષ જત્યધર્મધિતાન્મુવિ । ગસુસન્માનુષાજારાનશજ્રોડપિ મનીષયા ॥ ૮ 
પોષયિષ્યતિ સદ્ધ્મ 'તપિતં મુવિ રુર્ગને: | પ્રવર્તીયિષ્યતિ જુષ્ળ બજી વૈષ વિશેષતઃ ॥ ૨ 
ઝાત્તાર્યત્વં ત્ત યુવયોઃ સ્થાપયિત્વા જુલે સિગમ્‌ । સ્વજોયં ધામ પરમં પ્રયાસ્યતિ મછાયશા? ॥ ૨૦ 
ઝસ્થાક્રિતાસ્તત: સર્વે જુજાસ્યાસ્ચેવ નિત્યવા । પ્રતિમાં પૂગયિષ્વસ્તિ યાસ્યન્ત્યેવાત્મવાગ્છિતિમ્‌ ॥ ૨૨ 
પતત્તિવદ્ધમર્યાલાસ્થિતાશ્રાસ્ય સમર્ત્તજાઃ । પત્ાશ્ચતુર્વસિદ્ધિ યાસ્યન્ત્યેવ સિગેપ્તિતામ્‌ ॥ ૨૨ 
રૃત્યુસુવતિ ધર્મે તૌ પ્રદછો તત્કળે ઇરિમ્‌ । પ્રળમ્ય પ્રોતતતુઃ રષ! તવ સ્વ પાદિ નો સવા ॥ શરૂ 


તાવુવાત્ત ઈર પ્રીત? ગૃળમેવાવ્રયુવાન્‌ । ભગત તેન તોલ્ચામિ તિષન્તો પિતૃશાસને ॥ ૨૪ 
તતસ્તો તુ તમેવ ક્રીજુષ્ળં ભેગતુરાટ્તો | તગ્સાનં ત્વિત્છયા તસ્ય ઘાત્તિત્કમમવત્તયોડ ॥ ૨૫ 


ન્‌ 


ધર્મદેવે કર્યું શ્રીહરિવિષેનું ભવિષ્યકથન :- હે પુત્રો ! આ 
તમારા ભાઈ શ્રીહરિ છે તે પૃથ્વી પર કલિયુગ અને અધમંનું બળ લઈ વૃદ્ધિ 
પામેલા માનવરૂપમાં વિચરતા અસુરોને શસ્ત્ર ધારણ કર્યા વિના માત્ર બુદ્ધિના 
બળથી મૂળથી ઉખાડી ફેંકી દેશે, અને દુર્જન એવા અસુરો દ્વારા ક્ષીણ કરાયેલા 
સદ્ધર્મનું પુનઃ પોષણ કરશે, તેમજ વિશેષ પણે કૃષ્ણભક્તિનું આ પૃથ્વી પર પ્રવર્તન 
કરશે.““હેપુત્રો!મહાયશસ્વી આ શ્રીહરિ તમારા કુળમાં પોતાના આચાર્યપદની 
સ્થાપના કરશે અને પછી પોતાના અક્ષરબ્રહ્મ નામના પરમધામમાં સીધાવશે.** 
ત્યારપછી આ શ્રીહરિના આશ્રિત સર્વે ભક્તજનો પ્રત્યક્ષ આ શ્રીહરિકૃષ્ણના 
અ્ચાસ્વરૂપની પ્રતિદિન પૂજા અર્ચના કરશે અને તેણે કરીને તેઓને ઈચ્છિત ફળની 
પ્રાપ્તિ થશે. વળી આ શ્રીહરિએ બાંધેલી વર્ણાશ્રમની ધમંમર્યાદામાં રહી જે કોઇ 
ભક્તજન તેમની મૂર્તિની પૂજા અર્ચના કરશે તેને મનોવાંછિત ચારે પુરુષાર્થની 
નિશ્ચે સિદ્ધિ પ્રામ થશે.** 

સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ધમંદેવે બલ્ઞે પુત્રોને રહસ્યનું 
જ્ઞાન આપ્યું તેથી બન્ઞે ભાઈઓ અત્યંત પ્રસન્ન થયા, તેજ ક્ષણે ઊભા થઈ શ્રીહરિને 
સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી કહેવા લાગ્યા કે હે હરિકૃષ્ણ ! અમે તમારા છીએ, તમે 
અમારું નિરંતર રક્ષણ કરજો.**૧* ત્યારે બન્ને ભાઈઓનાં વચન સાંભળી શ્રીહરિ 
પણ પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, હે ભાઈઓ ! તમે પિતાની આજ્ઞાનું પાલન 
કરી તેમના કહેવા મુજબ ભગવાનનું ભજન આદરપૂર્વક કરશો તો હું અવશ્ય 
પ્રસજ્ઞ થઈશ.'*પછી બન્ઞે ભાઈઓ પોતાના ભાઈ શ્રીહરિને જ સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ 
જાણી અતિ આદરપૂર્વક તેમનું ભજન કરવા લાગ્યા, ત્યારપછી તે બશ્ેને શ્રીહરિની 


અ. ૩૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૭૩ 


રછ્યુપાસ્ત્યુપટેશોડ્યમેજાવશ્યા સિશોડસ્તિમે । થામે સુતામ્યાં ધર્મેળ જુતોડ થાર્વ્ેટ્યોડમવત્‌ ॥ ૨૬ 
₹રિં પપ્ર ર પિતર બ્રાત્રાહીનાં ત્ત શ્રળ્વતાન્‌ | યત્તેડમીઈ દૃરિ સ્થાત્તવ્બરૂદિ જર્તાસ્મ્થઈ પિત: ॥ ૨૭ 
તમુવાત્ત તલ ધર્મઃ પૂ્ળજામોડ્સ્મ્યટં છરે ! । નાસ્તિ ભત્ખો તુ તે તૃષ્તિડ જુખ્ળ ! છતન મે હરિ ॥ ૨૮ 
સેણપાતાર્વાધ તતઃ જ્તુમિસ્છામિ તામટન્‌ | જિત્ત્વશરેન પૂગારિ જતું શવયં મયા ત વૈ ॥ ૨૨ 
ઝતોડઇ ત્રોતુમિસ્છામિ શ્રીમદ્ધામવતં ઇરે ! | સાર્થ સતાઈવિધિના તત્યમ્પાહ્ય મે છુતમ્‌ ॥ ર૦ 
રૃત્યમીઈ પિતુ? શ્રુત્વા દર્દ પ્રશસ્ય તમ્‌ | તલેવ જાર્યામાસ મળ્યપાર્‌િ યથાવિધિ ॥ ર૨ 
રામપ્રતાપેન તત આનયામાસ વૈષ્ળનમ્‌ । યથોરુસક્ષળં વિ્ર પૌરાળિજ્મુસુશ્રુતમ્‌ ॥ રર 
ગાપદ્ધ્માનુસારેળ ધર્મઃ ગૃત્ત્વાડથ નેત્યજમ્‌ | વિધિં વિધિસ્ો વિટ્ધે પુરાળશ્રવળસ્ય ત્ત ॥ રર 
ઇચ્છાથી તેમનાં દિવ્યસ્વરૂપનું જ્ઞાન ક્યારેક ક્યારેક થતું, હમેશાં રહેતું નહિ. આ 
પ્રમાણે ધર્મદેવે સંવત ૧૮૪૮ ના જેઠ સુદ નિર્જળા એકાદશીની રાત્રિના અંતિમ 
પ્રહરમાં પોતાના બજ્ઞે પુત્રોને ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણની ઉપાસનાનો રૂડો ઉપદેશ 
કર્યો ને તેવામાં દ્વાદશીનું નવલું પ્રભાત થયું.૫૫-૧૬ 

ધર્મદેવની ભાગવતકથાશ્રવણની અંતિમ ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ :- 
હે રાજન્‌! તે સમયે રામપ્રતાપ અને ઇચ્છારામ આદિ સંબંધીઓના સાંભળતાં જ 
શ્રીહરિએ પિતા ધર્મદેવને પૂછયું, કે હે પિતાજી ! તમારા મનમાં કાંઇ ઈચ્છા હોય 
તો કહો, હું એ પૂર્ણ કરીશ.** ત્યારે ધર્મદેવ શ્રીહરિ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, હે હરિ 
! આપના યોગથી હું પૂર્ણકામ થયો છું, હે કૃષ્ણ ! તમારી ભક્તિ કરવામાં મને 
હૃદયમાં ક્યારેય તૃપ્તિ થતી નથી. માટે જ્યાં સુધી મારું શરીર ન પડે ત્યાં સુધી 
તમારી ભક્તિમાં રહેવા ઇચ્છુ છું, પરંતુ અશક્ત મારાથી તમારી પૂજા વગેરે કાં 
થઈ શકે તેમ નથી.*“** એથી હે હરિ ! સાત દિવસ પર્યત અર્થે સહિત 
શ્રીમદભાગવત પુરાણની કથા સાંભળવાની મારા અંતરમાં ઇચ્છા વર્તે છે. તે 
મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાય તેમ કરો.*” હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણેની પિતાની ઈચ્છા 
સાંભળી શ્રીહરિ અત્યંત પ્રસજ્ઞ થયા અને પિતાની પ્રશંસા કરી તેમને રાજી કર્યા, 
ને તે જ ક્ષણે વિધિ પ્રમાણે મંડપાદિની રચના કરાવી. મોટા ભાઈ રામપ્રતાપજીને 
મોકલી વિદ્ધાન ધર્મનિષ્ઠ અને શાસ્્રલક્ષણ સંપન્ન ભાગવત કથાકાર વેષ્ણવ વિપ્રને 
આમંત્રણ આપી બોલાવ્યા.** ત્યારપછી વિધિને જાણનારા ધર્મદેવે આપત્કાળના 
ધર્મને અનુસારે સ્નાનસંધ્યાદિ નિત્યવિધિ કરી શ્રીમદભાગવત પુરાણ-શ્રવણનો 


વિધિ કર્યો.** પોતાના પુત્રરૂપ પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ત્યાં અખંડ બિરાજમાન હોવા 


પ્રત્યક્ષરુખોડપિ સત્તિ મર્યાલસ્થાપનાય સ: । પ્રાતિષિપત્યુષ્ળમૂતિ સતાદાવાધ પૌરટીમ્‌ ॥ ર૪ 
ઝાલે સિવિષ્વતાસિદ્ધયે સમભ્યર્સ્ય મળાધિપમ્‌ । જુહેવં મારુતિ તત તત: જુષ્ળમપૂષુગત્‌ ॥ રષ 
માયત્રીજુળમત્ત્રાળાં ખપાર્થ ત્રાણ્ાળાસ્વિટ્: । વબ્રે પસેવ તેભ્યોડલદ્વાસોભૂષાસનારિ ત્ત ॥ ર૬ 
તુતાસ્તે તખઞ્ઝપં ત્તરજુ સઘાદાનિ યથાવિધિ । ધર્મ ૩ત્તાસને વિષ્રં તમુપાવિવિશત્તત$ ।॥ ર૭ 
ઝાલે શ્રીમદ્ધામવત સમ્વૂગ્ય ત્રાજ્ણનળં તતઃ 1 પુપૂગ વ્યાસનામ્નેવ શ્રોતૃવિપ્રાસ્તતથ્ સ: ॥ ર૮ 
સ્તરાતિરષિ મન્તડડસીત્તસ્ય ધર્મટ્ઢસ્થિતે: । રિવા પરાળ શુશ્રાવ સમાધિ સિશિ ત્તાપ સઃ ॥ ર૨ 
ચથાવિધિ જથાં સિત્ય ત્ૃ્વતોડસ્ય હ્નિતિ ષટ્‌ । યયુશ્રતુર્થ્યા ભુનુગે પ્રાતસ્તામસમાપયત્‌ ॥ રૂ૦ 


છતાં ધર્મદેવે શ્રીમદ્‌ ભાગવત-શ્રવણ વિધિમાં કહેલા કૃષ્ણ પ્રતિમાના સ્થાપનની 
મર્યાદાનું રક્ષણ કરવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સુવણની પ્રતિમાનું એક સપ્તાહ પર્યતના 
વિધિ પ્રમાણે સ્થાપન કરાવ્યું.૨* 

હે રાજન્‌ ! આ સ્થાપનવિધિમાં ધમદેવે નિર્વિઘ્નતાની સિદ્ધિ માટે પ્રથમ 
ગણપતિજીનું પૂજન કર્યું. પછી કુળદેવ હનુમાનજીનું પૂજન કર્યું અને ત્યારપછી 
પોતાના ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરી. તથા ધમંદેવે ગાયત્રીમંત્ર અને 
શ્રીકૃષ્ણના દ્વાદશાક્ષર, અષ્ટાક્ષર, ષડક્ષર અને દ્યાક્ષર મંત્રના જપ કરવા પાંચ 
વિદ્ધાન બ્રાહ્મણોનું વરણ કર્યું. તેમજ તે બ્રાહ્મણોને વસ્ત્રો, અલંકાર, આસન, પાત્ર, 
ઉપપાત્ર, આચમની અને ગૌમુખી આદિ પદાર્થોનું દાન કર્યું.₹“વરણી કરાયેલા તે 
બ્રાહ્મણો સાત દિવસ પર્યત વિધિ પ્રમાણે મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યા. ત્યારપછી 
ભાગવતના વક્તા વિપ્રને ઊંચા આસન ઉપર બેસાડી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વાઝ્ઞમય 
સ્વરૂપ શ્રીમદ્‌ ભાગવતનું પ્રથમ પૂજન કર્યું, પછી વ્યાસજીના પ્રતિકરૂપ વક્તા 
વિપ્રનું પૂજન કર્યું, તેમજ કથા સાંભળવા આવેલા અન્ય વેષ્ણવ બ્રાહ્મણોનું પણ 
ધમંદેવે પૂજન કર્યું.૨?૨૮ 

હે રાજન્‌ ! ધર્મમાં દઢ સ્થિતિવાળા ધર્મદેવને તાવની પીડા કાંઇક ઓછી 
થઇ તેથી દિવસે શ્રીમદ્‌ ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરે અને રાત્રીને વિષે શ્રીહરિના 
ધ્યાનરૂપ સમાધિમાં વિરામ કરે, આ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક કથાનું શ્રવણ કરતાં કરતાં 
ધર્મદેવના છ દિવસ પૂર્ણ થયા અને સાતમા દિવસે સંવત્‌ ૧૮૪૮ ના જેઠવદી 
ચોથ ને શુક્રવારના દિવસે પ્રાતઃ સમયે કથાની સમાપ્તિ કરી. (જેઠ સુદ ૧૨ ના 
દિવસે શરૂઆત થઈ અને વચ્ચે પૂર્ણિમાનો ક્ષય હોવાથી ત્રીજને બદલે ચોથની 


અ. ૩૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૭પ 


સમ્પૃગ્ય વાત્રજં તસે સ્વર્ળમુદ્રાસદસજમ્‌ | રહે મૂષાથ વાસાંસિ સૈમં સિદ ત મં શુમામ્‌ ॥ ર૨ 
રામપ્રતાપમુરયસ્તં મૌતવાસ્ત્રિ સિઃસ્વતૈડ । સહૈવ પ્રાપયામાસ ₹યાસ્ સ્વજેતનમ્‌ ॥ રર 
તૃતેભ્યો વ્રાહ્નળેભ્યોડથ ત્લવુત્તમલક્ષિખામ્‌ । છોમં તુ હેશજાલસો ખગપાત્મકમજાસ્યત્‌ ॥ રર 
પૂર્વાજ છવ મિણસ્સ્તર્પયામાસ વાટવાન્‌ । વિસર્ગયામાસ ત્ત તાન્‌ સ્સ્વા ભોગનરશિળામ્‌ ॥ રૂ૦ 
ત્તરાવિસસીટ્ધિજાડથ તસ્ય રામપ્રતાપારિષુ ભુસ્ઠવત્યુ । 
શૌ્રં તતસ્તે સ્વગનાશ્ચ સર્વે તિષેહ્રેત્યાસ્તિજ છવ તસ્ય ॥ રૂ૫ 


// ટજ %₹7ત/રુઝ7%૦ 7૪/૪/૪7૪7?» ૪777 ૪%7%%ર છ 57%77%2727૨ 
%74477૧%07₹%/%૧%જ9%-7772%077૮જ7ર₹7-55275: // ૩? 


સમાપ્તિ થઈ.)૨૯-૨૦ 

હે રાજન્‌ ! કથાની સમાપ્તિમાં ધર્મદેવે વક્તા વિપ્રનું પૂજન કરી એક 
હજાર સોનામહોરો, કડાં આદિ અલંકારો અને મહાવસ્ત્રો તેમજ સુવર્ણરચિત સિહ 
તથા શુભ લક્ષણવાળી ગાયનું દક્ષિણામાં દાન આપ્યું. પછી રામપ્રતાપજી વગેરે 
સંબંધીજનો દ્વારા ગીત અને વાજિત્રના નાદની સાથે અલંકૃત કરેલા અશ્વ ઉપર 
વક્તાને બેસારી તેમના ભવન સુધી વળાવવા ગયા.2૫-3૨ 

ત્યારપછી જપને માટે વરણી કરેલા બ્રાહ્મણોને ઉત્તમ દક્ષિણાઓ આપી 
દેશકાળને અનુસારે ધમદેવે જપનો હોમ કરાવ્યો.*”બપોર પહેલાં જ તે બ્રાહ્મણોને 
મિષ્ટાજ્ઞથી તૃપ્ત કરી, ભોજનને અંતે આપવાની ઉત્તમ દક્ષિણાઓ આપી વિદાય 
કર્યા.** ત્યારપછી રામપ્રતાપજી વગેરે સંબંધીજનોએ ભોજનની સમાપ્તિ કરીને 
પરવાર્યા. તેટલામાં જ ધર્મદેવને તાવની પીડા વધવા લાગી તેથી સૌ તત્કાળ 
ધર્મદેવની સમીપે આવીને બેઠા.*૧ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટેક૪૭/ 
*%જ 2/૮2//7/%%ન ન/% 5%₹/»%/ 5% 5કર2૯/%/ 5% ય%?ને 
65૮% ૭5૦? અને 57%૬7૦/૩/૬તન? 2/%/6નું %%૪૯૪ ક્યુ છે ન/%ે 
૪0?૩/૯૪૦/૪#2*7 ૪ક્ય/જ જૂજ %૦?. --ઝ૮્-- 


મા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૦ 


સુવ્રત ૩વાત્વ - 

પિતુઃ શર્રરશેથિસ્યં ટ્ષ્ટ્વા પુત્રા વિત્ક્ષળા; | ગાસન્નમૃત્યુતાં તસ્ય સિશ્ચિવ્યુર્દ્ટિ મૂપતે ! ॥ ૨ 
વિધિસ્ાન્વૈર્વિમસ્વિપ્રાન્સમાદ્ય ઇર્છિતમ્‌ । ગત્તજર્મિધ સર્વ પિતર તૈરવાસ્યત્‌ ॥ ર 
પ્રાયશ્ચિત્ત ષડજ્ટ્‌ તે રેઇશુદ્વયર્થમાહિતિ: | પ્રત્યામ્નાવેન હેમ્નાડડશું વિધિના તમજાસ્યન્‌ ॥ ર્‌ 
પર્ષલ્ેડનુમતે તત્ર તપન પ્રામજારયન્‌ | શિજ્રાજક્ષોપસ્થવર્ગ સ્તન «્શવિધં તતઃ ॥ ૪ 
પદ્ટાજુનાબિ: સહિત ₹વિમળ્યારિમિરણમ; | જુષ્ળમછટ્સે વિપ્રા વેટ મત્તેસ્તમાર્તયન્‌ ॥ પ 
પ્રાયશ્ચિત્તાજુગોજાન જનાનિ ત્ત તતો «શ । યૉમૂમિતિલમુસનિ વિષ્રેભ્વસ્તમલપયન્‌ । ૬ 
ઝામાત્તાનાં તથા પ્રસ્થાન્‌ સદક્ં સાગ્યટ્શિળાન્‌ | ગણપયસ્તથોત્તાસ્તિધેનું વેતરળીં તત: ॥ ૭ 


અધ્યાય - ૪૦ 


શ્રીહરિના! અનુગ્રહથી ઘમદેવની ટુવાસામુનિના શાપ 
થકી મુક્ત્તિ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! પિતા ધર્મદેવના શરીરની શિથિલતા જોઈ 
વિચક્ષણ પુત્રોએ તેમનું મૃત્યુ નજીકમાં છે, એવું મનમાં નક્કી કરી લીધું.' ભગવાન 
શ્રીહરિએ અંત્યેષ્ટિ આદિ વિધિને જાણનારા વેદિક વિપ્રોને તત્કાળ બોલાવ્યા અને 
તેના દ્વારાપિતાપાસે દેહાવસાન થવાના સમયે કરવાનો વિધિ કરાવ્યો.ચતે વિધિમાં 
વિપ્રોએ પ્રથમ દેહશુદ્ધિને અર્થે છ વર્ષના પ્રાયશ્ચિતના પ્રતિનિધિરૂપે વિધિપૂર્વક 
તત્કાળ સુવર્ણનું દાન કરાવ્યું. ત્યારપછી વિધિજ્ઞ વિપ્રોએ પ્રાયશ્ચિતના પ્રારંભમાં 
પ્રથમ સભાસદ બ્રાહ્મણોની અનુમતિથી ધમદેવનું શિખા કક્ષ અને ઉપસ્થ વર્જિત 
મુંડન કરાવ્યું. ત્યારપછી આગ્નેયાદિ દશપ્રકારનું સ્નાન કરાવ્યું. તેવી જ રીતે 
વિધિ કરાવનારા વિપ્રોએ રૂક્ષ્મણિ આદિક અષ્ટ પટરાણીઓએ સહિત ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણનું અક્ષતથી રચેલા અષ્ટદળના કમળમાં વેદિકમંત્રોથી પૂજન કરાવ્યુણ. 
તથા પ્રાયશ્ચિતના અંગભૂત વૈષ્ણવશ્રાદ્ધ પણ કરાવ્યું.”પ વળી વિપ્રોએ ધર્મદેવ 
પાસે પ્રાયશ્ચિતના અંગભૂત ગૌદાન કરાવ્યું. પછી ગાય, ભૂમિ, તલ, સોનું, ઘી, 
વસ્ત, ધાન્ય, ગોળ, રૂપુ અને મીઠું વિગેરે દશ પ્રકારનાં દાન પાત્રભૂત બ્રાહ્મણોને 
અપાવ્યાં તથા ઘી અને દક્ષિણાની સાથે એક શેર કાચા અન્ન ભરેલાં હજારો પાત્રોનું 
ધર્મદેવ પાસે દાન કરાવ્યું.“* તેમજ ઉત્ક્રાન્તિધેનુ, વેતરણીધેનુ, ત્ઠણધેનુ, પાપધેનુ 


અ. ૪૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૭૭ 


ત્રદળધેનું પાપધેનું મોક્ષધેનું તત તેન તે । ગવાપયન્સુરવજસ્પમાશ્રિત્યેવ તસાધિપ ! ॥ ૮ 
"્‌જ્લ્ળ્ડાજુ તિશ્વાસં તં ટ્ષ્ટ્વાડથ સુતા દુતમ્‌ | તીર્થોલ્જેન સ્પયાસ્જી: સાશ્રુવિલોત્રના: ॥ ૨ 
મોમયેનોપતિધ્ાયાં મુવ્યાસ્તીર્ય યુશાસ્તિતાન્‌ | વિવમર્ય વદુનાસ્તત્રોટ્વિશરસ્કમયૂષુપન્‌ ॥ ૨૦ 
તતઃ સટ્ટીર્તનં જોવ નામનાં યુ ષળસ્ય તેડરિવિસાઃ । ત્છુરુસ્વેર્વન્ધુગનાઃ સર્વહુઃ વાપહારિળામ્‌ ॥ ૨૨ 
પુર્ઝસ્થતે ભનવતિ સ્થિરીજુતતવિલોત્તન: । ધર્મોડપ્યનન્યમાવોડથ ગણે સઘ જલેવરમ્‌ । ૨૨ 
છરે પ્રસાવસ્િર્યુત્ત્તો હુવાસડ શાપવન્ધનાત્‌ । સઘ "વ તનું હિવ્યાં પ્રષેટે ત સુરેન સઃ ॥ શરૂ 
તતો ભત્છચારિબિ: સાજ જુખ્ન તં પુત્રજષિળમ્‌ | સેવમાનઃ સહા તસ્ય પાર્થ છ્વાવસત્સ વૈ ॥ ૨૪ 
પરાસું તં વિતોવયાથ સુતાસ્તત્રોત્રિતં વ્યધુઃ । સેહ્નસ્ય સિષિજ્નત્વાત્તલનીં ધેર્યમાસ્થિતાઃ ॥ ૨૫ 
તપન જારયિત્વા તે સસ્ઞુઃ શીતોલ્જેન ત્ત | પિત્મેધવિધાનેન તત્જર્માડત્તર્્મગ? ॥ ૨૬ 


અને મોક્ષધેનુનું મુખ્યપક્ષને આશરીને હે નરાધિપ ! તે વિપ્રોને ધર્મદેવ પાસે દાન 
કરાવ્યું.“ 

હે રાજન્‌ ! પિતાનો એકદંડો શ્વાસ ચાલતો જોઈ રામપ્રતાપ આદિપુત્રોએ 
આંખમાં આંસુ સાથે પિતાને તીર્થજળથી સ્નાન કરાવ્યું.“ ગાયના છાણથી લીપેલી 
ભૂમિ ઉપર દર્ભ બિછાવી તેની ઉપર શ્વેત તલ વેર્યા અને તેના ઉપર ઉત્તર દિશા 
તરફ મસ્તક રાખીને પિતાને સુવાડ્યા.** અને સર્વે સંબંધીજનો સર્વ દુઃખોને હરી 
લેનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના નામમંત્રોનું ઉચ્ચસ્વરે સંકીર્તન કરવા લાગ્યા.'* ત્યારે 
ભગવાન શ્રીહરિમાં અનન્ય ભાવવાળા ધર્મદેવ પોતાની આગળ જ બિરાજતા 
ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણમાં નેત્રવૃત્તિ સ્થિર કરી તત્કાળ પંચભોતિક શરીરનો ત્યાગ 
કર્યો.૫૨ હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી દુર્વાસામુનિના શાપથી મુક્ત થઇ 
ધર્મદેવ તત્કાળ દિવ્ય શરીરને પામ્યા અને દિવ્યશરીરધારી ભક્તિદેવી સહિત 
બાર પત્નીઓની સાથે પોતાના પુત્રરૂપ ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણની નિરંતર સેવા 
કરતા તેમની સમીપમાં જ અખંડ રહેવા લાગ્યા.૫*૧* 

રામપ્રતાપજીદ્વારા ધર્મદેવની વિધિપૂર્વકની ઉત્તરક્રિયા :- 
પિતા પરલોકવાસી થયા છે, એમ જાણી રામપ્રતાપાદિ પુત્રોએ પ્રાણવિયોગના 
અવસરને અનુરૂપ ઉચિત કર્મ કર્યું. તે સમયે રુદન કરવાનો નિષેધ હોવાથી 
ધીરજધારણ કરી તેઓએ મુંડન કરાવ્યું અને ઠંડાજળથી સ્નાન કર્યું. પછી 
રામપ્રતાપભાઈએ પિતૃયજ્ઞ વિધિથી પિતાના શરીરનો સંસ્કાર કર્યો. પરંતુ પિતાના 
“ઉર્ધ્વોચ્છિષ્ટાદિ'' દોષોમાં પુત્રને કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું પ્રાયશ્ચિત રામપ્રતાપે 


સી શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૦ 


ઝધ્વોસ્છિણર્તિષાળાં સર્વથેવ હાસમ્મવાત્‌ | પ્રાયશ્ચિત્ત તત્િમિત્ત તાત્તત્તાર સ વૈ પિતુ? ॥ ૨૪ 
ઝધિજાર્સ્ય સિદ્ધચર્થ પિતુસ્તરજર્મળિ | સ્વયં તુ જુતછુપ્રતિમાસ્વળસરુસ્પમાત્તરત્‌ ॥ ૨૮ 
સુતેનાભ્યગ્ય સંસ્ઞાપ્ય પ્રેત વસનમેજજમ્‌ | પરિધાપ્ય સિતં સૂત પ્રાગ્વટ્સ્વાપયસ્ત સ: | ૨૨ 
ઝન્યત્ત્ત તાટ્શ વાસસ્તમાસ્છાલ્યતુત્તમમ્‌ । તતશ્રન્ટ્નપુષ્વસમુલાલાસિભરત્િત્તત્‌ ॥ ૨૦ 
જિદ્રેષુ સત્સુ સ્વર્ળવળ્ડવાન્‌ સ મુચ્ારિષુ । પ્રક્ષિષ્યોત્કમળશ્રાદ્ધં મૃતસ્થાને ત્રજાર ત્ત ॥ ૨૨ 
શવનામ્ના તત્ર પિળ્ડમપસવ્યેન સ ત્તવત્‌ | દ્વારહેશે પાન્થનાનના ચૈવ્તેરિણવધાનત: ॥ રર 
પ્રત વશજ્ટે વહ્ધ્વા વાસસાસ્છાહ્તિં તતઃ । પુત્રા: સપિળ્ડાઃ સ્વગનાઃ પ્રાસ્તી સિર્સરન્‌ હિશિમ્‌ ॥ રર 
ગ્યેછો રામપ્રતાપસ્ય નન્ર્રમામિધઃ સુતઃ । મૃત્લ્થાન્યાં તૌજિજ વછિં મહીત્વાડત્તરટ્પત? ॥ ર૪ 
સ્ત પિળ્ટં તૃતીય ત્ત સત્તરે સેત્તરછયયા | રમપ્રતાપઃ પ્રેતાય વિશ્રામે મૂતસસયા 1 ર" 
કર્યું નહિ. કારણ કે, ધર્મદેવના શરીરમાં આવા દોષોમાંનો એક પણ દોષ થયો ન 
હતો. શુદ્ધ રીતે શરીર છોડ્યું હતું.૫-૧* 

હે રાજન્‌ ! પિતાની ઉત્તરક્રિયા કરવામાં અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્વયં 
રામપ્રતાપજીએ ત્રણ કંચ્છ્ચાંદ્રાયણ વ્રતના પ્રતિકરૂપે સુવર્ણના દાનનો સંકલ્પ 
કર્યો.*“પછી પિતાના શબને ઘીથી લેપન કરી સ્નાન કરાવ્યું ને એક નવીન શ્વેતવસ્ત્ 
ધારણ કરાવ્યું. પછી પૂર્વની માફક જ ઉત્તરદિશા તરફ મસ્તક રાખી શયન 
કરાવ્યું.૧“બીજૂં ઉત્તમ શ્વેત વસ્ત્ર તેના પર ઓઢાડ્યું. ત્યારપછી ચંદન, પુષ્પમાળા, 
ગુલાલ આદિકથી પૂજન કર્યું.૨૦ શરીરના મુખ વગેરે સાત છિદ્રોમાં રામપ્રતાપે 
સુવર્ણના સાત ટુકડા પધરાવ્યા અને જે સ્થળમાં મૃત્યુ થયું હતું તે સ્થળને વિષે 
ઉત્ક્રમણ નામનું શ્રાદ્ધ કર્યું.૨૧ તે ઉત્ક્રમણશ્રાદ્ધના કર્મમાં રામપ્રતાપે યજ્ઞોપવીતને 
ડાબા ખભા ઉપરથી ફેરવી જમણા ખભા ઉપર મૂકી એકોદિષ્ટ વિધાનથી અર્થાત્‌ 
એકને ઉદ્દેશીને આપવામાં આવતા મંત્રરહિત પિંડદાન વિધિથી શબ નામથી 
પિંડદાન કર્યું. પછી દ્વારમાં પાન્થ નામથી પિંડદાન કર્યું, પછી પુત્રો અને સગોત્રી 
અન્ય સંબંધીજનોએ શ્વેતવસ્ત્ર ઢાંકલાં શરીરને વાંસથી બનાવેલ નનામીમાં બાંધીને 
પૂર્વ દિશા તરફ મસ્તક હોય તે રીતે ઉપાડીને ચાલ્યા.૨૨-૨2 

હે રાજન્‌ ! તે સમયે રામપ્રતાપજીના મોટા પુત્ર નંદરામ એક માટીના 
કુંડામાં લોકિક અગ્નિને લઈ શબની આગળ ચાલવા લાગ્યા.**ચોક આવ્યો ત્યારે 
રામપ્રતાપભાઈએ ખેચર નામથી પ્રેતને ત્રીર્જું પિંડદાન કર્યું, અને અર્ધ માર્ગે 
વિસામાના સ્થાને ભૂત નામના ચોથા પિંડનું દાન કર્યું.૨૫ તે સમયે માર્ગમાં સર્વથી 


અ. ૪૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૭૯ 


ત્રભત્તિ સ્મામરતો વૃદ્ધા: જનિણા: પધિ તાનનુ | સ્રિયસ્તુ તત્વરાન્તં તમનુવ્રગ્ય યયુર્નહીમ્‌ ॥ ર૬ 
ર્મશાને શવમાસ્થાપ્ય સ્તિતાસ્થાનેડન્રગ: સુતઃ । સ પ્રેતાય રહે પિળ્ડં વિધિવત્તાધજાક્યા ॥ ર૭ 
સતાયાં સંસ્જુતપુવિ તુસસ્યશ્વત્થનન્સ્ને: । સ્તિતાયાં સ્થાપિતે વહ્ને જવ્યારેડથ ગુહાવ તમ્‌ ॥ ર૮ 
સ્તપિત પૃતતિત તમેજ વસ્મવાડ્મુરમ્‌ | દુત્વાડર્ધરમધે તસ્મિક્ર સતિતાગ્યાદુતીર્ટણે ॥ ૨૨ 
પુત્રાટ્યસ્તતો માઢ ₹ુજૂટુસ્તત્ર વન્ધવ; | "ધપ્રાવેડથ તસિસ્તે છૂત્તસ્થુડ સશુત્તો તૃપ ! ॥ રૂ૦ 
ઝપશ્યન્તશ્ચિતાપૂનિ પુરસ્મુત્ય જનીયસઃ । સરયૂ તે થયુ: સર્વે સ્મરન્તસ્સ મછાનવીમ્‌ ॥ ર૨ 
તત્ર પ્રક્ષાલ્ય વાસાંસિ તાન્યેવ પરિધાય ત્ત । શિચામુન્મુસ્ય સઅુસ્તે વૃદ્ધપૂર્વ પ્રવિશ્ય તાન્‌ ॥ રેર 
સજુસ્િમગ્ગ્યૈત્ય તટં પ્રાીનાવીતિનશ્ર તે । તત્રાતમ્વ શિરા વહ્ધ્વાત્કષાપ્વાનાવ્યુઃ જુશાન્‌ ॥ રેર 


આગળ વૃદ્ધો ચાલતા હતા. તેની પાછળ તેનાથી નાની વયના પુરુષો ચાલતા હતા. 
તથા સ્ત્રીઓ ચોતરા સુધી શબની પાછળ પાછળ આવી ત્યાંથી સરયૂગંગામાં સ્નાન 
કરવા ગઈ.૨“ 

હે રાજન્‌ !સ્મશાનમાં પહોચી શબને ખભા ઉપરથી નીચે ઉતારી ચિતાના 
સ્થાને મોટા પુત્ર રામપ્રતાપજીએ વિધિ પ્રમાણે પ્રેતને સાધક નામના પાંચમા પિંડનું 
દાન કર્યું.૨*પછી શુદ્ધ ધરતી ઉપર તુલસી, પીપળો અને ચંદનના કાષ્ઠથી રચવામાં 
આવેલી ચિતામાં સ્નાન કરાવાયેલા, ઘીથી લેપન કરાયેલા એક વસ્ત્ર પરિધાન 
કરાયેલા શબને નીચે નમેલું મસ્તક રાખી પધરાવ્યું અને ક્રવ્યાદ નામનો અગ્નિ 
ચિતામાં સ્થાપન કર્યો. અને જ્યારે શબ અર્ધું બળી રહ્યું ત્યારે તલે સહિત ઘીની 
આહુતિ આપી.ચ“૨* હે રાજન્‌ ! પછી રામપ્રતાપ આદિ સંબંધીજનોએ તે 
સ્મશાનમાં અત્યંત રુદન કર્યું. અને જ્યારે શબ બળીને ભસ્મીભૂત થયું ત્યારે 
શોક કરતા કરતા તે સર્વે ત્યાંથી ઊભા થઈ પાછા વળી ચાલવા લાગ્યા, ત્યારે 
નાની ઉંમરનાને આગળ કરી ચિતાભૂમિને પાછું વળીને નહી જોતાં ધર્મદેવના 
ગુણોનું સ્મરણ કરતા કરતા સરયૂગંગામાં સ્નાન કરવા ગયા.*૦-5 હે રાજન્‌ ! 
સરયુગંગા પ્રત્યે જઈ પોતાનાં વસ્ત્રો ધોઇને તેના તે જ વસ્ત્રો પહેરી મસ્તક ઉપરની 
શિખા બાંધેલી હતી તે છોડીને વૃદ્ધો આગળ અને નાના પાછળ એ રીતે નદીમાં 
પ્રવેશ કરીને રામપ્રતાપાદિ સર્વેએ સ્નાન કર્યું.*૨ પાણીમાં સર્વેએ એકવાર ડુબકી 
મારી બહાર કિનારે આવી નવી યજ્ઞોપવિતને ડાબા ખભે ધારણ કરી ત્રણ વખત 
આચમન કર્યું અને શિખાનું બંધન કર્યું, તેમજ દક્ષિણ તરફ અગ્રભાગવાળા દ્ભોનું 
ગ્રહણ કર્યું, પછી તે સર્વે દક્ષિણદિશા તરફ મુખ રાખીને પ્રેતના ગોત્રનું નામ 


હે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૦ 


ર્ટુર્ગનાગ્નલીસ્રીસ્રીન્પ્રેતાયાપાડ્મુલ્યાશ્ર તે | પિતૃતીર્થેન સતિનાન્‌ વહત્તો મોત્રનામની ॥ રૂ૪ 
પુત્રા: સપિખ્ટાથ તથા સોવ્જા ફતરેડપિ ત્ત । ર્ટુ્લધાગ્નનીનિત્થં તસ્મે સમ્વસ્ધિનો તર1$ ॥ રષ 
પુનઃ સ્ઞાત્વાડથ વા્માસિ પરિધાયેતરળિ તે । ૩પાવિશન્તવીતીરે શોજવ્યાજી લિતાન્તર: | ર૬ 
શોજાપનોહ્‌ં બછુધા ત્તછુસ્તેષાં પુસજસ: | વૃદ્ધા ધીર: પુરાળસા નૃપતે ! પ્રાડ્તિલ્શને: ॥ ર 
ઝતનીયસ: પુર્સ્જુત્ય તત ફેયુર્મણાગ્ને: | ગપશ્યન્ત: પરજ સર્વે પડ્તમપૂતા અધોમુરવાઃ ॥ ર૮ 
સ્રાત્વા સ્ત્રિયસ્તુ શોજાતાસ્તેષામપ્રત માતયમ્‌ | આયયુમિતિતાઃ સર્વા સટન્ત્યસ્તે ત્ત તા અનું ॥ રૂ૨ 
વિલ્શ્ય સિમ્વપત્રાળિ દ્વારિ સ્થિત્વા તતોડનલમ્‌ | વૃષમાલીશ્ર સંસ્યૃશ્ય વિવિશુસ્તે સિજતનમ્‌॥ ૪૦ 
ઝાશ્ચાસ્ય ફ્હ્તઃ પુત્રાન્‌ સપિળ્ડાદાય્તતો નર: । સ્વં સ્વં પં થયુ સર્વે તાઃ સ્રૌશ્ચશ્ચાસ્ય તત્ત્રિયઃ ॥ ૪૨ 
શોધયિત્વા મૂઈ પુત્રા વ્રહ્તત્ર્યપરયળા: । ૬શાઇમાસતાક્ષારલવળાશાશ્ર મૂશયાઃ ॥ ૪૨ 
ઉચ્ચારણ કરતા કરતા તલમિશ્રિત ત્રણ ત્રણ જલાંજલી પિતૃને પિતૃતીર્થથી અર્થાત્‌ 
તર્જની આંગળીના મૂળથી આગળ નમાવી અર્પણ કરી.*** હે રાજન્‌ ! આ 
અંજલીમાં રામપ્રતાપાદિ પુત્રો તથા સપિંડ અથાંત્‌ સાત પેઢીના સંબંધીજનો તથા 
તેથી ઉપરના સોદક-ચૌદપેઢીના સંબંધીજનો તથા અન્ય બીજા સંબંધીજનોએ પણ 
પૂર્વોક્ત રીત પ્રમાણે પ્રેતને દહાંજલી પણ અર્પણ કરી તે સર્વે ફરી સ્નાન કર્યું અને 
નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરી શોકથી આકુળ વ્યાકુળ મનવાળા થઈ તે સરયુગંગાને 
કિનારે બેઠા.“ તે સમયે સાથે આવેલા જ્ઞાનવૃદ્ધ અને વયોવૃદ્ધ તેમજ પુરાણોમાં 
પ્રવિણ એવા જનોએ પ્રાચીન દષ્ટાંતોના માધ્યમથી રામપ્રતાપાદિ સંબંધીજનોનો 
બહું પ્રકારે શોક નિવારણ કર્યો, હવે તે સર્વે નાના બાળકોને આગળ કરી પાછું 
વાળીને નહીં જોતા નીચું મુખ કરીને ધીરે ધીરે પંક્તિબદ્ધ ચાલતા ધ્મદેવના 
ભવનમાં આવ્યા.***“ સર્વે સ્રીઓ પણ પહેલેથીજ સરયુગંગામાં સ્નાન કરી 
શોકાતુર થઈ રુદન કરતી ધર્મદેવના ભવનમાં આવી હતી, અને સર્વે પુરુષો પણ 
આવ્યા તે પુરુષોએ ધર્મદેવના આંગણામાં બેસીને લગારેક લીમડો ચાવી અગ્નિ 
અને બળદનો સ્પર્શ કરીને સૌપોતપોતાના ભવન પ્રત્યે ગયા.*“”” અને નજીકના 
સંબંધી સર્વે પુરુષોએ શોકથી રડતા રામપ્રતાપાદિ ધર્મપુત્રોને આશ્વાસન આપી 
પોતાને ઘેર ગયા. તેવી જ રીતે નજીકની સંબંધી સર્વે સ્રીઓ પણ રુદન કરતી 
સુવાસિની વગેરે સ્રીઓને પણ આશ્ચાસન આપી પોતાને ઘેર ગઇ. 

હે રાજન્‌ ! બ્રહ્મચર્યત્રત-પરાયણ રામપ્રતાપાદિ પુત્રોએ ઘરની શુદ્ધિ કરી 
દશ દિવસ સુધી ક્ષાર અને લવણનું ભક્ષણ કર્યું નહિ અને પૃથ્વી પર શયન કર્યું, 


અ. ૪૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૮૧ 


સત્ત્ય૪સર્વભોમાશ્રરાસ્યસ્ષાર્વિગિતા: । પ્રત્યટં મમવદ્રતાં સુશ્રુલુશ્ર સ્નાત્યયે ॥ છર 
ર્‌શાહાનિ સપિળ્ટાશ્ર સોય્જાસ્તુ હિનત્રયમ્‌ । પાતયામાસુરાશોત્તમસ્નુશન્તોડન્યમાનવાન્‌ ॥ ૪૦ 
મોત્રસમ્વન્ધરદિતા ઞષિ શિષ્યાશ્ર તસ્ય થે । ગાશૌત્તં પાતયામાસુ: પક્ષિળીં સર્વ છ્વ તે ॥ ૪૫ 
ઝર્ઘ્યાન્તાં માનસી સન્ધ્યાં જુ શવારિવિવગિતામ્‌ । ત્જીસ્તેડર્ધ્ય તુ પ્રત્યક્ષ ટ્રુ? સૂર્યાય સૂતજે ॥ ૪૬ 
સષ્ળપૂગાં દા તુ રશા તત્પ્રતિમેક્ષળમ્‌ | વિવ્ધુસ્તત્ર તે સિત્યં વૈશ્વહેવં તુ નાત્તિસ્ન્‌ ॥ ૪૭ 
વખિત્રતસ્થો સિગનિત્યજર્મ ઇરિસ્તુ સર્વ વિધિવસ્તજાર | 
પાજં સ્વઇ્સ્તેન પૂથમ્વિધાય સ્વાનસ્પૃશન્વૈ બુમુગેડનુષસમ્‌ 10૮ 


// 2/૪ %₹ત7/રુઝ7%7 777૪777?» 5777 ૪%7%જર? 
57૨૪0૪7 7૪787377777 ૪૮270752275” // ૪૦ // 


તથા રમણીય વેભવ સુખોનો ત્યાગ કર્યો અને હાસ્યવિનોદાદિકનો પણ ત્યાગ 
કરી પ્રતિદિન સાયંકાળે શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ગીતાનું શ્રવણ કરતા હતા.**-3 સાત 
પેઢીના સંબંધીજનોએ અન્ય મનુષ્યોનો સ્પર્શ નહિ કરી દશ દિવસ અને આઠથી 
ચોદ પેઢીના સંબંધીજનોએ ત્રણ દિવસનું મરણસૂતકનું પાલન કર્યું.” ગોત્રના 
આગળ-પાછળના સંબંધ વિનાના પણ ધર્મદેવના જે શિષ્યો હતા તેમણે ગુરુના 
સંબંધે દોઢ દિવસનું મરણસૂતકનું પાલન કર્યું.” 

હે રાજન્‌ ! તે રામપ્રતાપાદિ સાત પેઢીના જનો સૂતકમાં અર્ઘ્ય અપણ 
કર્યા સુધીની દર્ભ કે જળથી રહિત કેવળ માનસી સંધ્યા કરતા ને સૂર્યને ગાયત્રી 
મંત્રના ઉચ્ચારણપૂર્વક માત્ર પ્રત્યક્ષ જળથી અર્ઘ્ય અપણ કરતા. તે સર્વે સૂતકમાં 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પૂજા પણ માનસી કરતા હતા. માત્ર નેત્રોથી નિત્ય પ્રતિમાનાં 
દર્શન કરી લેતા અને વેશ્વદેવનું પણ આચરણ કરતા ન હતા.*-₹9 

હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ તો બ્રહ્મચારી હોવાથી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે મુખ્ય 
કલ્પથી જ પોતાનું સંધ્યા વંદનાદિ નિત્યકર્મ કરતા હતા, તેમજ સંબંધીજનોનો 
સ્પર્શ નહિ કરી પોતાની જુદી રસોઈ બનાવી પ્રતિદિન ભોજન લેતા. કારણ કે 
બ્રહ્મચારીને સૂતક હોતું નથી.” 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57? -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%૪ય/ 
5*/%જ 27૮2//%%૬૧ન ન/% &%₹/%%/ 5% 5/526/%/ &/%£૬ન0 £૯ 
ત્ય/ગ/ ૮%/ ₹/2%7% ૮/૮/જે/જેજુ' /%₹5/જ કયું છે ન/જે ૪/૯?2/*? 
૪£૦/% જૂઈ/ %૩0. ૪૦ 


સજે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૧ 


॥ પવતત્વારિજ્ઞોડઘ્યાય: ॥ ૪૨ ॥ 
સુત્રત ગવા - 
જ્તીયેજ્િ સ્િતામસ્મ સરથ્વાં પ્રાક્ષિપગુપ | ગસ્થિસસ્યનશ્રાજ્ધં ગ્યેછ: પુત્રશ્જાર સ# | ૨ 
ઝમમૃત્પાત્ર ઇજ સ્મિન્‌ પયોડન્યસ્િસ્તુ વારિ સ: । મૃત્વાન્તરિક્ષે સિટ્ધો પ્રહ્ેષે ત્રેતતુછયે ॥ ૨ 
પ્રેતપિળ્ડાન્‌ ટશ ટ્હ તવશ્રાજ્ધં સ ત્તાત્તરન્‌ | ગણલશાડડશીઃપ્રમુથાન્‌ પહાર્થાસ્તત્ર નાડડતતરતૂ ॥ રૃ 
રશમેડહ્િિપિખ્ડાશ્ર પિન્ડતનાલ્નન્તરમ્‌ | જેશશ્મશ્વાર્વિપને પુસદ્ધદિર્જારયન્‌ ॥ ૪ 
તત્ર બન્ધુગનાન્સર્વાન્મોગયામાસ ષિળ્ડટ; 1 રેઇશુદ્ધિ વિધાયાથ ત્તરવારેજાર્શારિજમ્‌ ॥ ૫ 
શ્રીજીુષ્ળપૂગા તત્રાવે સત્તા શ્રાદ્ધ ત વૈષ્ળવમ્‌ । ત્તજાર તર્ષળં વિષ્ળો: સામ બિવેષ્ળવેઃ સત્ત ॥ ૬ 
શ્રાદ્ધાન્યેજારશ તતઃ પસ્ન વિષમળસ્ય ત્ત । ત્રજ્ાવીનાં તત પચ્નાનાં ત્રજારત્થં સ ષોડશ ॥ ૭ 


અધ્યાય - ૪૧ 
રામપ્રતાપજીએ કરેલી ઘમદેવની ઓરથ્વરદૈહિક કઝ્રિયા. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! સંવત્‌ ૧ ૮૪૮ ના જેઠવદ ચોથ ને શુક્રવારે 
ધર્મદેવે દેહનો ત્યાગ કર્યો. તેનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી આવ્યા પછી બીજે દિવસે 
શનિવારે મોટાપુત્ર રામપ્રતાપજીએ ચિતાભસ્મ સરયુગંગામાં પધરાવી. સામવેદી 
હોવાથી બીજા જ દિવસે અસ્થિસંચય નામનું શ્રાદ્ધકર્મ કર્યું, પછી પ્રેતની પ્રસજ્ઞતાને 
માટે કાચા માટીના પાત્રમાં દૂધ અને બીજા પાત્રમાં જળ ભરીને સાયંકાળે ખુલ્લી 
જગ્યામાં મૂક્યાં, રામપ્રતાપજીએ નવશ્રાદ્ધ - વિષમશ્રાદ્ધ કરીનેપ્રેતને દશ પિંડોનાં 
દાન કર્યા. આ શ્રાદ્ધમાં રત્નાવલ્લીમાં બતાવેલા આશિષ આદિ અઢાર પદોનો 
નિષેધ હોવાથી તેનું આચરણ કર્યું નહિ.* દશમે દિવસે પિંડદાન કર્યા પછી 
સપિડ - સાત પેઢીના સંબંધીજનોએ અયોધ્યાનગરીથી બહારના પ્રદેશમાં કેશ, 
દાઢી, મૂછ અને કાખના વાડનું મુંડન કર્યું. ત્યારે પિંડનુ દાન કરનારા 
રામપ્રતાપજીએ સવે સંબંધીજનોને ભોજન કરાવ્યું. આ રીતે દશ દિવસનો વિધિ 
સમાપ્ત કરી દેહશુદ્ધિ કરી અગિયારમે દિવસે કરવા યોગ્ય કર્મનું આચરણ કર્યું.” 
૫ એકાદશાહકર્મમાં પ્રથમ પટરાણીઓએ સહિત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું મહાપૂજન 
કરી વૈષ્ણવશ્રાદ્ધ કર્યું તથા વિષ્ણુજેના દેવતા છે તેવા કૃત્ય ચિંતામણિમાં કહેલા 
સામવેદના મંત્રોથી વિષ્ણુભગવાનનું તર્પણ કર્યું.“ 

હે રાજન્‌ ! રામપ્રતાપજીએ વિષ્ણુ, શિવ, યમ, ચંદ્ર, અગ્નિ, કવ્ય, મૃત્યુ, 


અ. ૪૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૮૩ 


સૃષોત્સર્મ તત: જુત્તા મહેવ્તેર્છિમેવ ત્ત | વિષ્ળુમમ્યરસ્યોલ્જુ મં રસ્તે સાન સસૂકરજમ્‌ ॥ ૮ 
શય્યાં સોપસ્જરં પ્રાવાત્ત્રયોહ્શ પરાનિ ત્ત । વિપ્રેમ્યોડઝવધાન્યેવ સઇ વક્ષિળયા સ ત્ત ॥ ૨ 
મોરથાશ્રમરિષ્વાર્લિનાનિ પ્રહ્યે તથા | શ્રાજ્ધાનિ ષોડશ તતસ્તત્ત્રેબેવ ત્તરજાર સઃ ॥ ૨૦ 
તત્રાધ માસિજં શ્રાજ્ધં તતોડસાવૂનપાસિજમ્‌ । દ્િતીયમાસિજં ત્વજે તતઓપક્ષિજ નૃપ ! ॥ ૨૨ 
તૃતીયમાસિજ ત્તાથ તુર્યપાસિજમાત્તરત્‌ । તતઃ પસ્મમાચ્યં તત છૂનષાળ્માસિજ ત્ત સ$ ॥ ૨૨ 
પષમાસ્યં તતઃ શ્રાદ્ધ તજે? સતમમાસિજમ્‌ । તતોડછમં માસિજં ત્ત શ્રાદ્ધ તવમમાસિજમ્‌ ॥ શર 
તતો «શમમાસ્ય ત્ત તથેજાર્શમાસિવમ્‌ । તજે દ્ાલશમાસ્થં વ સ ઝનાજ્વજિમસ્તિજપ્‌ ॥ ૨૪ 
તતશ્ર ભોગયામાસ સ્વસ્ઞાતીન્‌ ત્રાલ્તળાંસ્તથા । સપિળ્ડીજરળશ્રાદ્ધ દ્રા્શેડ દિ જાર ત્ત ॥ ૨૦ 
રૂ%્ર, પુરુષ અને પ્રેત આ વિષ્ણુગણનાં અગિયાર શ્રાદ્ધ તથા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રૂદ્ર, 
યમ અને પ્રેત આ પાંચ દેવતાઓનાં પાંચ શ્રાદ્ધ, એમ કુલ્લ મળીને સોળ શ્રાદ્ધ 
કર્યા.* પછી વૃષોત્સ્ગ કર્યો અથાત્‌ પિતૃતોષણ માટે આંખલો છૂટો મૂકવા રૂપ 
વિધિ કર્યો. પછી મહેકોદિષ્ટ શ્રાદ્ધ અર્થાત્‌ સોળમાંથી પહેલું શ્રાદ્ધ કર્યું, અને વિષ્ણુનું 
પૂજન કરી અન્ઞની સાથે કંઠમાં સૂત્ર વીટેલા તેમજ જળથી ભરેલા ઘડાનું યથાયોગ્ય 
બ્રાહ્મણોને દાન કર્યું. 

હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી રામપ્રતાપજીએ અગિયારમા દિવસે કરવામાં 
આવતા કર્મવિધિ પ્રમાણે દક્ષિણામાં ઓશીકું, ગાદલું, ઓછાડ આદિના ઉપકરણોએ 
સહિત શય્યાનું બ્રાહ્મણોને દાન કર્યું. થા આસન, પગરખાં, ઇત્ર, મુદ્રિકા, કમંડલું, 
ભોજન, ભોજનપાત્ર અને વસ્ત્ર આ આઠ તથા અન્ય તેર પ્રકારનાં પદોનું દક્ષિણાએ 
સહિત બ્રાહ્મણોને દાન કર્યું. તેમ જ ગાય, રથ, અશ્વ અને મહિષી આદિકનાં દાન 
કર્યા. એક તંત્રની આવૃત્તિથી સોળ પ્રકારનાં શ્રાદ્ધોનું અનુષ્ઠાન એક જ અગિયારમા 
દિવસમાં કર્યું.“ રામપ્રતાપભાઈએ તે સોળ શ્રાદ્ધોમાં પ્રથમ માસિકશ્રાદ્ધ કર્યું. 
પછી ઉનમાસિક, દ્વિમાસિક, ત્રણ પખવાડીયામાં કરવામાં આવતું ત્રિપાક્ષિકશ્રાદ્ધ 
એમ મહિને મહિને આવતાં ત્રિમાસિક, ચારમાસિક, પંચમાસિક, ઊનછમાસિક, 
છમાસિક, સપ્તમાસિક, અષ્ટમાસિક, નવમાસિક, દશમાસિક, એકાદશમાસિક, 
અને બારમાસિક શ્રાદ્ધ એકસાથે કર્યા. અને અંતિમ ઉનાબ્દિક અર્થાત્‌ અધવાર્ષિક 
શ્રાધ્ધકર્યું. આપ્રમાણે સોળ પ્રકારનાં શ્રાદ્ધ કર્યા.૧** તેમાં પોતાના જ્ઞાતિજનોને 
તથા બીજા બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યાં અને બારમા દિવસે સપિંડીકરણ શ્રાદ્ધ 
રામપ્રતાપભાઈએ કર્યું. તે શ્રાદ્ધમાં પિડનું સંયોજન કર્યું, પછી નિઃશ્વાસધેનુ અને 


કા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૧ 


સિઃશ્વાસધેનું તત્રાત્પિળ્ટસંયોગનાટ્નુ । મોક્ષધેનું તત ર્ત્વાડસો વામહેવ્યમમાપયત્‌ ॥ ૨૬ 
ત્રાહ્ાળાન્મોગયામાસ હતિ તત્ર સદસ્શઃ 1 ત્તતુવિધાનિસોડન્ાનિ સ્વસાતીશેતરાનપિ ॥ ૨૪ 


ત્રયોટ્શેડ દ્વિ સમ્ૂગ્ય વિષ્ળું ત્ત શ્રવળારિજાન્‌ | વત્તા લનાનિ વદુધા પાથેયશ્રાન્ધમાત્તસ્ત્‌ ॥ ૨૮ 
તતઃ સ્ાત્વા વિશુદ્ધેડ્સો પરિધાય ત્ત વાસસી । મળેશં પૂગસિત્વેવ જાસ્યામાસ મછુસમ્‌ ॥ ૨૨ 
તવા તસ્મૈ ધર્મશિષ્યાઃ પૌરાશ્ર શતશોડપરે । ટ્ટુર્ધનં વછુવિધં નૂતનાન્યશુજાનિ તત ॥ ર૦ 
તત્રાષિ ભોગયામાસ સતિ વિષ્રાન્તદસ્શ? । સોડ-ચાશામન્તુજાછોજાત્ત્રાપાશાત્તાથિનોડર્વિતાન્‌ ॥ ર૨ 
સાસિધ્યાજ્ધિ રરેસ્તસ્મિત્તોધ્યજેિજજર્મળિ | જુતેડષિ મુછ્યજલ્વેન ન્યૂન જિમષિ તામવત્‌ ॥ રર 
રામપ્રતાપડ$ સસુત ફ્સ્છારમશ્ર સસ્તરિયો | ગપત સ્મ જુખ્ળમત્રં તો પિતુર્લવ્લમન્વટમ્‌ ॥ રર 


મોક્ષધેનુનું બ્રાહ્મણોને દાન આપી તે સામવેદી વિપ્રો પાસે વામદેવ્ય નામના સામવેદનું 
ગાન કરાવ્યું, તે દિવસે પોતાના જ્ઞાતિજનોને અને બીજા હજારે હજાર બ્રાહ્મણોને 
ભક્ષ્ય, ભોજ્ય, લેહ્ય અને ચોષ્ય આ ચારપ્રકારનાં ઉત્તમ ભોજનથી તૃપ્ત કર્યા.૧૫-૧9 

હે રાજન્‌ ! રામપ્રતાપભાઈએ તેરમાના દિવસે ષોડસોપચારોથી 
વિષ્ણુભગવાનનું પૂજન કરી શ્રવણ આદિ તેર દેવતાઓનું પૂજન કર્યું, અને 
બહુપ્રકારનાં દાન આપી પાથેય નામનું વેષ્ણવશ્રાદ્ધ કર્યું. ત્યાર પછી સ્નાન કરીને 
ધોયેલાં વસ્ત્રો પરિધાન કરી ગણપતિજીનું પૂજન કરી સ્વસ્તિક વાચન કર્મ કર્યું. તે 
સમયે ધર્મદેવના અયોધ્યાવાસી સેંકડો શિષ્યોએ તથા સગાસંબંધી તથા 
હેતુસંતોષીજનોએ રામપ્રતાપભાઈને બહુ પ્રકારનું ધન અને નૂતન વસ્ત્રોની ભેટ 
ધરી. અને રામપ્રતાપભાઈએ તે દિવસે હજારે હજાર બ્રાહ્મણોને આગંતુક અન્ય 
હજારો જનોને તથા આવેલા સમગ્ર અતિથિ, અન્ઞાર્થી સર્વેને ખૂબજ ભાવથી 
જમાડ્યા.*“** આ રીતે ધર્મદેવના ઓદધ્્વદેહિક કર્મમાં મુખ્ય કલ્પથી દરેક વિધિ 
કર્યો. ઘણું બધું ધન છૂટે હાથે વાપર્યું, છતાં પણ શ્રીહરિના સાંનિધ્યને કારણે ધનમાં 
કોઈ પણ પ્રકારની ખામી આવી નહિ.૨ 

હે રાજન્‌ ! પોતાના નંદરામ આદિ પુત્રો અને સુવાસિની પત્નીની તથા 
અનુજ ઈચ્છારામની સાથે રામપ્રતાપભાઈ પિતા ધર્મદેવ પાસેથી ભાગવતી દીક્ષામાં 
પ્રાસ કરેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના બજ્ઞે અષ્ટાક્ષર મંત્રોનો નિરંતર જપ કરતા હતા. 
હે રાજન્‌ !હવે ઘર છોડી વનમાં જવા ઈચ્છતા ભગવાન શ્રીહરિની ઇચ્છાથી બજન્ઞે 
ભાઈઓને પોતાના સહોદર શ્રીહરિને વિષે જે ભગવાનપણાનું જ્ઞાન હતું તેની 
વિસ્મૃતિ થઈ.૨*-૨” 


અ. ૪ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૮૫ 


ઇસે સહોલ્રેડથાસીત્ઝુષ્ળધીવિસ્મૃતા તયો: । ફસ્છયેવ પ્રભોસ્તસ્ય પ્રતવ્રગિષ્વતત ગઆાળયાત્‌ ॥ ર૪ 
ઝર્મજાળ્ડપથમિત્થમીશ્ચસે મૂતલે પ્રતિઇ્તં તુ નાસ્તિજે: । 
સખ્ઞવર્તયતિ સ સ્મ ભૂપતે ! તાતમેધવિધિત્તારનેન વૈ ॥ ર૫ 
// 2/૪ %₹ત7/રુઝ7%7 777૪7₹7ર%» 5777 ૪%7%જ ર? 
5% 5જ3/2%7ઝ727/3/92779%₹7૮જ7ર₹7?-થ૪7%: // ૪? // 


॥ દ્ત્તિત્વારિશોડથ્યાય: । ૪૨ ।। 


ઝ્વાત્ત- 
ચથાવિધાન સંવૃત્તે પિતુક્તતરજર્મખળિ । ણેસ્છત્તતઃ પ્રતવ્રગિતું તીલજળ્ઝો નર્સાધપ ! ॥ ૨ 
સેઇ સ્વસ્મિન્સ્વવન્ધૂનાં સીના તત પુસૈજ્સામ્‌ | સર્વાધિનં સ વિસા સ્વપ્રવ્રગ્યાન્તરવજ૫ ॥ ર 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે અક્ષર, કાળ, માયા, આદિ 
સર્વના નિયંતા ભગવાન શ્રીહરિએ પિતા ધર્મદેવના ઓર્ધ્વદેહિક કર્મના અનુષ્ઠાનથી 
નાસ્તિકોએ ખંડન કરેલા વેદિક કર્મકાંડના માર્ગનું આ પૃથ્વી પર ફરી ખૂબજ 
સારી રીતે પ્રવર્તન કર્યું.૨પ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%2૪૭/ 


*7%ત્‌ 2/ત2//2/%જજ ન/જઝે 5%₹//%*%/ 5% *5૦2૯%/ %જ£૦૬૪ન/ 
૪0૮૬£/કેક /ક૦//%/જઝું /%7%6/ કયું છે ન/% છએક્ત/#2/%7 અક્ય/ઝ 
છૂ %ય). --૦૨-- 


ગૃહત્યાગ કરવાની ઈચ્છાથી શ્રીહરિએ કરેલ ગણાપસિન્ું 
સ્સવન. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! શાસ્રોક્તવિધિને અનુસાર પિતા ધર્મદેવની 
ઉત્તરક્રિયા સમાપ્ત થઈ એટલે શ્રીનીલકંઠવર્ણી એવા ભગવાન શ્રીહરિએ ઘર 
છોડવાની ઇચ્છા કરી. રામપ્રતાપભાઈ અને સુવાસિનીભાભી આદિક સંબંધીજનો 
તથા બાલસખાઓ અને પોતામાં આતિશય સ્નેહ રાખતા અન્ય નગરવાસી જનોનો 
ગાઢ સ્નેહ, ગુહ ત્યાગ કરવામાં મહાવિઘ્નરૂપ થાય એમ જાણી શ્રીનીલકંઠવર્ણીએ 


ઝા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૨ 


તત્્છાન્તવે મળાધીશં સર્વવિધ્નનિવારળમ્‌ | રૂર્વા્તિમ: સ સમ્તૂગ્ય તુણાવ પ્રયતાગ્નનિ: ॥ ર્‌ 

વિધ્વેશ ! વિષ્નત્રયલળ્ડનનામધેય ! શ્રીશટટરાત્મગ ! સુરાધિપવન્સપાટ ! । 

ભાત | મમાપઇર સિદ્ધિવિનાયજ ! ત્વમ્‌ ।૪ 
સત્પરમમખળિવર્નશસસ્જાત્તિઃ શ્રીસિજ્િબુ્રિષર્ત્તિફ્રિતજી છૂમશ્રીઃ । 
રક્ષસ્તને વત્તયિતાતિમનોસશુળ્છૉ વિષ્ત મમાપઇર સિજ્નિવિનાયજ ! ત્તમ્‌ ॥૫ 
પાશાટટુશાજ્ગપરશૂશ્ર ર્ધસ્વતુમિસે મિશ્ર શોળજુ સુમસનુમાસૂગાતઃ | 
[સિન્સ્ર્શોભતતતાન્વિધુપ્રજાશો વિષ્તં મમાપટર સિજ્ધિવિનાયજ ! ત્તમ્‌ ॥૬ 
જાર્યેષુ વિષ્તત્રયમીતવિરિસ્િમુરયૈ: સમ્વૂતતિતઃ સુરવરેસપ મોસ્જાસૈઃ | 
સર્વેષુ ત્તર પ્રથમમેવ સુરેષુ પૂગ્યો વિષ્ત મમાપદર સિજ્નધિવિનાયજ ! ત્વમ્‌ ।૭ 


તે વિઘ્નની શાંતિને માટે સર્વવિઘ્નહર્તા શ્રી ગણપતિજીનું દુર્વા આદિ અનેક 
ઉપચારોથી પૂજન ક્યું અને બે હાથ જોડી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.૨- 
ગણપતિ-અષ્ટક :- હે વિઘ્નેશ ! હે વિઘ્નવિનાયકદેવ ! હે વિઘ્નોના 
સમૂહોને નાશ કરનાર મંગલનામધારી ! હે શંકરપુત્ર ! હે ઇંદ્રાદિદેવોને વંદન 
કરવા યોગ્ય ચરણ કમળ વાળા ! હે પાવંતીદેવીના મહાવ્રતના ફળસ્વરૂપે પ્રગટેલા 
! હે અખિલ મંગલમૂર્તિ ! હે સિદ્ધિ વિનાયક ગણપતિદેવ ! તમે મારાં વિઘ્નોને દૂર 
કરો.” શુદ્ધ રાતા રંગના મણિ જેવી શરીરે લાલકાંતિને ધારણ કરનારા, પતિવ્રતાના 
ધર્મથી અત્યંત તેજસ્વી શોભાને ધારી રહેલી સિદ્ધિ અને બુદ્ધિ નામની બન્ને 
પત્નીઓએ ભાલમાં ચચેલા કાશ્મીરી કુંકુમથી પરમ શોભાને ધારણ કરનારા, 
તેમજ જમણા સ્તન ઉપર વળેલી અત્યંત મનોહર સુંદર સૂંઢવાળા હે સિદ્ધિ વિનાયક 
ગણપાતિદેવ ! તમે મારાં વિઘ્નોને દૂર કરો." ચારે હસ્તકમળમાં પાશ, અંકુશ, 
કમળ અને કુઠારાને તથા કંઠમાં લાલ પુષ્પની માળાને ધારણ કરી રહેલા, પાર્વતીના 
અંગથકી પ્રગટ થયેલા, સિંદૂર ચર્ચેલા સુંદર લલાટમાં ચંદ્રમાના પ્રકાશ જેવી 
ઉક્ટ્વલકાંતિને ધારણ કરનારા હે સિદ્ધિ વિનાયક ગણપતિદેવ ! તમે મારાં વિઘ્નોને 
દૂર કરો.“પ્રારંભ કરેલાં કાર્યમાં આડાં આવતાં વિઘ્નોના સમૂહો જોઈ ભય પામેલા 
સુરશ્રેષ્ઠ બ્રહ્મા, શિવ આદિ દેવો પણ લાડુ આદિ અનેક ઉપચારોથી તમારી પૂજા 
કરે છે અને બ્રહ્માદિ સર્વે દેવતાઓમાં હર હમેશ પ્રથમ પૂજાતા એવા હે સિદ્ધિ 
વિનાયક ગણપતિદેવ ! તમે મારાં વિઘ્નોને દૂર કરો. ઉતાવળી ગતિએ ચાલવાથી 
અચાનક અથડાઈ પડવાથી ઊંચો કંઠ કરી ચૂં... ચૂં...એવો નાદ કરતા સ્થૂલ 


અ. ૪ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૮૭ 


શૌદ્રાસનસ્છતનતુસુસવોધ્વજળ્કસ્થૂસોન્ટુસુદ્રવળઇાસિતહેવસરૂ । 
શૂર્ષશ્રુતિશ્ર પૃથુવર્તુલતુટ્તુન્લે વિધ્ન મમાપઇર સિજ્નિવિનાયજ ! ત્વમ્‌ 11૮ 
યત્તોપવીતપટ્સમ્મિતનામરનો માસારિ્પુળ્યટ્ટશીનૃ સત્રટક્ષરાગ: । 
ભસ્છાભયપ્રહ્ટ્યાલયવિષ્નરાનો વિઘ્ન મમાપદર સિજ્ધિવિનાયજ ! ત્વમ્‌ 11૨ 
સદ્રતસારતત્તિસત્િતસસ્જિસટ: વજૌસુમ્મતસાસ્યસનટ્ય ઝઝિતશ્રીઃ । 
સર્વત્ર મછ્ઠુલજરસ્મરળપ્રતાપો વિધ્ન મમાપદર સિદ્ધિવિનાયજ ! ત્વમ્‌ 11૨૦ 
રેતાન્તજાઘસુરભીતસુસાતિદ્તા] શવિજ્તાનબોધનવરેન્યતમોપદર્તા । 
ઝાનસ્ત્તિત્રિમુવનેશજુમારવન્ધો! વિધ્ત મમાપઇર સિર્ધિવિનાયજા ત્વમ્‌ 1૨૨ 
સુત્રત ડવાત્ત - 
રૃતિ સંસ્તૂય વિષ્તેશં ત પ્રળમ્ય ત્ત ભૂપતે ! । શુનેર્હશમ્યાં શુવ્તાયાં પ્રવત્રાગ ઇરિડ પ્રમે ॥ ૨૨ 
શરીરવાળા, ઉંદરને ફરી ફરી દોડાવી દેવતાઓના સમૂહને હસાવતા અને સુપડા 
જેવા કાનવાળા તેમજ વિશાળ ગોળાકાર ઉપડતી ફાંદવાળા હે સિદ્ધિ વિનાયક 
ગણપતિદેવ ! તમે મારાં વિઘ્નોને દૂર કરો.“યજ્ઞોપવીતના સ્થાને મહાનાગરાજને 
ધારી રહેલા, મહિનાના શુક્લપક્ષની પડવાની તિથિએ ઉદય પામતા નક્ષત્રપતિ 
ચન્દ્રમાનાં દર્શનને મંગળકારી કરનારા, ભક્તજનોને અભયદાન આપનારા, 
દયાસાગર અને વિઘ્નોને હરવાના રાજા એવા હે સિદ્ધિ વિનાયક ગણપતિદેવ ! 
તમે મારાં વિઘ્નોને દૂર કરો.“ મસ્તક ઉપર નિર્મળ શ્રેષ્ઠ રત્નોની પંક્તિથી શોભી 
રહેલા મુગટને ધારી રહેલા, કસુંબલ સુંદર બે વસ્્રોને અંગ ઉપર ધારણ કરી 
રહેલા, ઉજવલ શોભાએ યુક્ત અને સર્વત્ર મંગલકારી નામસ્મરણના પ્રતાપને 
ધારણ કરનારા હે સિદ્ધિ વિનાયક ગણપતિદેવ ! તમે મારાં વિઘ્નોને દૂર કરો.૫* 
હે દેવાન્તક નામના અસુરોથી ભય પામેલા દેવતાઓની પીડાને હરણ કરનારા! 
વિજ્ઞાનના ઉપદેશથી વરેણ્ય રાજાના અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરનારા તથા 
ત્રિભુવનના માલિક બ્રહ્માદિ દેવતાઓને આનંદિત કરનારા હે કાર્તિક સ્વામીના 
બન્ધુ હે સિદ્ધિ વિનાયક ગણપતિદેવ ! તમે મારાં વિઘ્નોને દૂર કરો.** 
શ્રીહરિનું ઘરથકી મહાભિનિષ્કમણ :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે 
રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીહરિ અક્ષર, કાળ, માયા આદિના નિયંતા હોવા 
છતાં લોકસંગ્રહને માટે વિઘ્નવિનાયક ગણપતિદેવની સ્તુતિ કરીપ્રણામ કર્યા અને 
પિતા ધ્મદેવના દેહત્યાગ પછી પૂરા ચાલીસમા દિવસ સંવત ૧ ૮૪૯ના અષાઢ 


ડી શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૨ 


ઝપૃણ્વેવાપ્રગાહીન્સ્વાન્વન્ધૂન્‌ પર ત્ર જસ્નન । છ્જાજી સિર્યયો મેછાસિત્યુસ્ાનસ્છલેન સ: ॥ શર 
૩ટ્ડ્મુશ્રનાતાવૈ ત્તપશ્ચર્યાસમુત્યુજઃ 1 સત્રાપ્ય સરયૂતીસ્મતિણછટદ્વિંગને ક્ષળમ્‌ ॥ ૨૪ 
સાસ્છાવનં તુ જોપીનમુત્તરીયં મૃમાગિનમ્‌ | વિશ્રર્ળ્ટં તત પાતાશ વ્રહ્ચૂત્ર સિતં તથા ॥ ૬૦ 
જાળ્કે સ્ધાનસ્તુલસીજાઇગ માતિજાદયમ્‌ | સત્ત્દ્રવેધ્વપુળ્ટ્સ્ય તતાટે સક્ષળં તથા ॥ ૨૬ 
ગયાં મૌન્ની મચતાં અ ગપમાતાં જમળ્ડનુમ્‌ । મિક્ષાપત્રં વસ્રચળ્ડં વિશ્રત્વાનીયમાસનમ્‌ ॥ ૨૭ 
શાળમ્રામશિતાં વાલમુજીન્ટ્‌ ત્તાલ્પસમ્યુટે । સિધાય વાસસાડડવેઇચ જળ્કે વિભ્રટ્પાહુજ: । ૨૮ 
સષ્વીં ત પુસ્તિજાં સાર્વતુખ્કસ્ય સુરશિતામ્‌ । મધૂત્થારસુવસ્રાસોઃ સ્જન્બે વિબ્રટ્તિપ્રિયા્‌ ॥ ૬૨ 
₹્વવિધ: સ્થિતો ધામિસત્તિર્ષુર્મહાનહીમ્‌ । અનર્શનમીતશ્ચ તર્યાઃ પ્રત્યૈક્ષતામમમ્‌ ॥ ૨૦ 
તાવત્તત્રાસુ($ ૧ ્રિહાયાદ્િજૃ તવિથદઃ । પ્રાગન્યોન્યાયુધહ્તાસુરશેષશ્ર તદ્રિપુડ ॥ ૨૨ 


સુદ દશમીના શુક્રવારે પ્રાતઃકાળે ઘરનો ત્યાગ કર્યો.૨ મોટાભાઈ રામપ્રતાપજી 
વિગેરે પોતાના સંબંધીજનો કે મિત્રોને પૂછયા વિના શ્રીહરિ નિત્ય સરયુગંગામાં 
સ્નાન કરવાના મિષે ઘરનો ત્યાગ કરી એકલા ચાલી નીકળ્યા. તપશ્ચર્યા કરવા 
માટે અત્યંત ઉત્સુક થયેલા શ્રીહરિ પ્રથમ ઉત્તરકિનારે આવી નિર્જન પ્રદેશમાં 
નૌકાની રાહ જોઇ થોડી ક્ષણ ઉભા રહ્યા.૫2૧* 

વનવિહારી નીલકંઠનું અલૌકિકદર્શન :- એ સમયે ભગવાન 
શ્રીહરિએ આચ્છાદન વસ્ત્ર સહિત કૌપીન, ઉત્તરીયવસ્ત્ર, મૃગચર્મ, પલાશનો દંડ 
અનેડાબે ખભે શ્વેત યજ્ઞોપવીત ધારી હતી, કંઠમાં તુલસીના કાષ્ઠમાંથી બનાવેલી 
બેશેરવાળી કંઠી ધારણ કરેલી હતી, ભાલમાં કુંકુમના ચાંદલાએ સહિત 
ઉર્ધ્વપુંડૂતિલક ધારણ કરેલું હતું. મસ્તક ઉપર મંજુલ ચિંકણા ચળકતા શ્યામ 
સુંદર કેશની જટા બાંધેલી હતી. કેડમાં મુંજની મેખલા બાંધેલી હતી અને જમણા 
હાથમાં તુલસીના કાષ્ઠની જપમાળા ધારી રહ્યા હતા, તથા કમંડલું, ભિક્ષાપાત્ર 
અનેપાણી ગાળવાનો વસ્ત્રનો ટુકડો સાથે રાખેલ હતો. શાલિગ્રામ અને બાલમુકુંદની 
મૂર્તિને વીરણના નાના કંડિયામાં પધરાવી ઉપર વસ્ત્રથી વીંટી તેને કંઠમાં ધારણ 
કર્યા હતા. ચરણમાં પાદુકાએ રહિત, પોતાને અતિ પ્રિય ચાર સત્શાસ્્રના સારભૂત 
નાની પુસ્તિકારૂપ ગુટકાને મીણ પાયેલા સૃક્ષ્મવસ્ત્રથી સુરક્ષિત કરી, ખભા ઉપર 
ભરાવીને ધારણ કરેલો હતો, આ પ્રમાણેની શોભાને ધરી રહેલા ધર્મનંદન શ્રીહરિ 
રખેને કોઈ મનુષ્ય મને જોઈ જાય, એવા ભયથી ભય પામતા સરયૂગંગાને પાર 
ઉતરવાની ઇચ્છાથી નોકાની રાહ જોઈને ઊભા હતા.''*૦ તેટલામાં ત્યાં કોઈ 


અ. ૪ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૮૯ 


મૃતાનાયષિ સ સ્વાનાં પ્રિયં જર્તું સમુયતઃ | અસદાયં સ્થિત સયો નઘાં સિક્ષેપ તં ₹ષા ॥ રર 
પત્તિત: સ મણાનઘાં ધીસે રક્ષન્‌ સ્વપુસ્તિજામ્‌ । તરતિ સ્માતિભીમાં તાં યાલેબિરતિમીષળે: ॥ રર 
ઝા રવેર્ટ્યાત્તાં તુ સાર્ધયામત્રથ તરન્‌ | પ્રાપ પાર તતસ્તસ્યાં થોગનત્રિતયાત્પરમ્‌ ॥ ૨૪ 
ચથા સ્વમસુસે વિસાન્મૃતમિત્યાતતસ્સ્તથા | ૩ણામાનો સિજિણોલૈનિશ્વેણેડ્ટ્શ્યતેવ સ? ॥ ર૫ 
તેણાવિસરિતત્વાત્ત મૃતમિત્યવમત્ય સડ | તન્માયામોરિતો ૈત્યસ્તતોડમાલતિદપિતઃ ॥ ર૬ 
સત્ર તત્ર સ્થિતાન્‌ સ્વીયાંસ્તત્લ્વજમાવલ્સ્ત સ: । જેતતન્મૃત ઈર તત્ર મેસિરે ત ત્ત જેત્તન ॥ ર૭ 
સોમૈશ્વ્યેળ જૃષ્ળસ્તુ ન પ્રાદ્ોડમ્ગુ પરભવમ્‌ । તતો થયાવુત્તર્સ્યાં રુષ્ળવર્ળ રહિમાતયમ્‌ ॥ ર૮ 
ધર્મસ્ય મુહેવોડથ ઇનૂમાંશ્રિસ્ગીવન$ 1 વુતાહ્િજો રિ દ્રજુ રેવમેણમુપામમત્‌ ॥ ૨૨ 


અસુર આવ્યો. તે ભયંકર આકૃતિવાળો, પૂર્વે અરસપરસના યુદ્ધમાં અસ્ર શસ્ત્રથી 
કપાઈ મરેલા અસુરોમાંથી તે બચી ગયેલો શ્રીહરિનો શત્રુ હતો. તે લડાઇમાં મૃત્યુ 
પામેલા પોતાના સાથી મિત્રોનું પ્રિય કરવાને માટે સતત ઉદ્યમશીલ રહેતો તે અસુર 
અત્યારે લાગ જોઈ નિઃસહાય એકલા ઊભેલા શ્રીહરિને મહાક્રોધથી તત્કાળ 
સરયૂગંગામાં ફેંકી દીધા.૨૫-૨૨ 

સરયુમાં તણાતા વર્ણી :- હે રાજન્‌ ! મહાનદીમાં પડેલા અતિ 
ધીરજશાળી ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના નાના પુસ્તકની રક્ષા કરતા અતિ ભયાનક 
મગરમચ્છ આદિ જળચર પ્રાણીઓથી ભયાવહ જણાતી સરયુનદીમાં તરવા 
લાગ્યા. સૂર્યોદયથી આરંભી સાડા ત્રણ પ્રહર સુધી અર્થાત્‌ સાડા દશ કલાક પર્યત 
સરયુનદીમાં તરતા તરતા શ્રીહરિ ત્યાંથી ત્રણ યોજન બરાબર એટલે છત્રીસ 
કિલોમીટર દૂર સરયુના સામે કિનારે નીકળ્યા.૨**” નદીમાં ફેંકી દેનારો અસુર 
પોતાને જે રીતે મૃત્યુ પામેલા જાણે તે રીતની ચેષ્ટાને કરતા શ્રીહરિ તરંગોની સાથે 
તણાતા જાણે ચેષ્ટા રહિત થઈ ગયા હોય તેવા જણાતા હતા, તેથી શ્રીહરિની માયામાં 
મોહ પામેલો અસુર તેને ચેષ્ટારહિત થયેલા જોઈ અતિ હર્ષ પામતો ત્યાંથી પાછો 
વળ્યો અને જ્યાં પોતાના સાથી અસુરો રહેતા ત્યાં દોડતો જઇ પોતે શ્રીહરિને મારી 
આવ્યો છે એવી વાત અતિ હર્ષથી કહેવા લાગ્યો. ત્યારે કેટલાક અસુરોએ શ્રીહરિ 
મૃત્યુ પામ્યા છે તે વાત સ્વીકારી અને કેટલાકે ન સ્વીકારી.૨૫-૨? 

હે રાજન્‌ ! યોગેશ્વરના પ્રભાવથી ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણ જળમાં ડૂબ્યા 
નહિ પરંતુ તેમાંથી બહાર નીકળી ત્યાંથી ઉત્તર દિશામાં શ્યામવ્ણવાળા હિમાલય 
તરફ પ્રયાણ કર્યું.૨₹“આ બાજુ અયોધ્યાનગરીમાં ધર્મદેવના કુળદેવ ચિરંજીવી 


ન શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૨ 


સ રિ શ્રીરામત્ત્દ્રસ્ય ટ્ઢમત્તોડનુવાસરમ્‌ । તદ્શનં જરોતિ સ્મ સ્વેઇટેવં વિટ્ન્‌ દિ તમ્‌ ॥ ર૦ 
ઝપશ્યંસ્તત્ર ત પુર્યા વિવિત્ત ત્ત સમન્તતઃ । ગપ્રાપ્ય સરયૂતીરે મુદ્ત ધ્યાનમાત્રરત્‌ ॥ ર૨ 
ધર્મમત્તી પોષચિતુમુસ્ઝેતું તદ્િસધિનઃ | ત્તસ્તિં ભારતે વર્ષે સિર્મત તમવૈત્તતઃ ॥ રેર 
વિહિત્વા તત્સ્થિતિ તૂર્ણમુત્પ્ુત્ય સરયૂ તત: । વાલરૂપધર ગુષ્ળ પ્રાપ્ય તત્વાડપ્રત: સ્થિત: ॥ રર 
તમુવાત્ત ઇરિ પ્રીતઃ પ્રખમ્યાહો જપીશ્વર ! । જુલહેવોડ સિ નઃ સાક્ષાત્જુતોડત્ર સહગાડ૭૫ત$ ॥ ર૪ 
ઘ્ોસરળ્યં સિર્મતસ્ન તપાંસિ તઘુમિસ્છતઃ | રશન મટટુલાયેવ ગાત તે મમ વાગ્છિતમ્‌ ॥ રણ 
ત્તત્તાયોસ્તારળાહેવ પછાવ્મીમાન્તર નૃળામ્‌ । વ્રગતાં વાર્યસિદ્નિ સ્થાત્તત્લાક્ષાદ્શનાત્જિમું ॥ ર૬ 


હનુમાનજી શ્રીહરિએ આહ્ધિક વિધિ સમાપ્ત કરી લીધો હશે, એમ માની તેમનાં 
દર્શન કરવા માટે હમેશના નિયમ પ્રમાણે આવ્યા.*“ હે રાજન્‌ ! ભગવાન 
શ્રીરામચંદ્રજીના એકાંતિક ભક્ત હનુમાનજી શ્રીહરિને પોતાના ઇષ્ટદેવ સાક્ષાત્‌ 
રામચંદ્રજી ભગવાન જાણતા હોવાથી પ્રતિદિન ગાઢ અનુરાગથી તેમનાં દર્શન 
કરવા આવતા. 

કુળદેવ હનુમાનજીનું આગમન :- હે રાજન્‌ ! ધમંદેવના ભવનમાં 
શ્રીહરિને નહી જોઈને હનુમાનજી અયોધ્યાનગરીની ચારે બાજુ શ્રીહરિને શોધવા 
લાગ્યા. છતાંય ક્યાંય મળ્યા નહિ ત્યારે સરયુગંગાને કિનારે આવીને એક મુહૂર્ત 
પર્યત ધ્યાનમાં બેઠા. તે ધ્યાનમાં જાણ્યું કે શ્રીહરિ અધર્મનો અને અસુરનો ઉચ્છેદ 
કરવા તથા તીર્થોને પવિત્ર કરવા ભારતદેશની યાત્રાએ ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યા 
છે. હે રાજન્‌ ! એ સમયે શ્રીહરિ જે સ્થળમાં વિરાજતા હતા તેને ધ્યાનયોગથી 
જાણીને તત્કાળ સરયુગંગાને ઉલ્લંઘીને સૂક્ષ્મરૂપ ધરી હનુમાનજી પોતાના ઇષ્ટદેવ 
શ્રીહરિની સમીપે આવ્યા અને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી બે હાથ જોડી શ્રીહરિની સામે 
ઊભા રહ્યા.*-** સ્વયં શ્રીહરિ પણ બહુજ ખુશ થઇ હનુમાનજીને પ્રણામ કરીને 
કહેવા લાગ્યા કે, હે કપીશ્વર ! તમે અમારા કુળદેવ છો. અહીં આપનું એકાએક 
પ્રત્યક્ષ આગમન થથયું છે તે કયા હેતુથી થયું છે ? તે મને જણાવો. તપશ્ચર્યા કરવાની 
ઇચ્છાથી મહાભયંકર જંગલમાં પ્રયાણ કરવા ઈચ્છતા મને ઈચ્છિત આપનું દર્શન 
થયું એ મારા માટે મંગળરૂપ થયું છે. હે કપીશ્ચર ! ઘરથી બીજા ગામ પ્રત્યે પ્રયાણ 
કરતા મનુષ્યોને જોકે આપના નામોચ્ચારમાત્રથી જ કાર્યની સિદ્ધિ થઈ જાય છે તો 
પછી આપનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનથી તે કાર્ય સફળ થાય તેમાં કહેવું જ શું ?.**૨“ 


અ. ૪ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૯૧ 


ઉનુમાનુવાત્ત - 
ગાનામિ ત્તામઈ સાક્ષાહ્છિરેવં મમ પ્રમો ! । સીતાપતિ રામત્તન્દ્ર પુરેડત્ર વર્ટ ત્ત મે ॥ રૂ૭ 
સિને ચત્રામતોડસિ ત્વં પ્રભો ! છુષ્તયસ; પુરે । તતઃ પ્રમૃત્યનુટિનિ જસેમિ તવ રર્શનમ્‌ ॥ રૂ૮ 
સિત્યજર્મ વિધાયાઘ સછુવા્તે ત્વહીક્ષળમ્‌ | જર્તું ધર્મનૃઈં થાતો ન રૂઇસ્તત્ર વૈ ભવાન્‌ ॥ રૂ૨ 
તતસ્ત્વહ્ધ્યાનયોમેન સત્તા તવ સ્તિજપિતમ્‌ । ગત્રામતો સ્રિક્ષુસ્ત્વાં જુપાં જુર મિ પ્રભો ! ।। ૪૦ 
માનુષ્યનાટ્યમાયાલ યન્માં વલ્સિ ભરુવત્‌ | તત્તે શોમનમેવાસ્તિ લસ ણ્વાસ્મિ તે ત્વઇમ્‌ ॥ ૪૨ 
સાજં ત્વયાડડમમિષ્યામિ યધાસા તવ તહિ તુ | સેવાં વને જરિષ્યામિ સિત્યં તવ તપસ્ચતઃ ॥ ૪૨ 


શ્રીભમવાનુવાત્ત - 

મારતે! મર#રાન ત્વાં ગાનામ્યનુષમં ટૂઢમ્‌ । સ્મરમિ ત્વાં ચણા તહિ ત્વયાડડમમ્યં મમાસ્તિજે ॥ ર્‌ 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે શ્રીહરિનાં મનુષ્યચરિત્રને કરતાં વચનો સાંભળી 
હનુમાનજીનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું ને કહેવા લાગ્યા કે હે પ્રભુ ! હું આપને મારા 
ઇષ્ટદેવ સીતાપતિ સાક્ષાત્‌ રામચંદ્રજી ભગવાન જાણું છું. જે શ્રીરામ ભગવાને આ 
અયોધ્યાપુરીમાં મને ચિરંજીવી થવાનું વરદાન આપ્યું છે.** હે પ્રભુ ! તમે જે 
દિવસથી આરંભીને છપૈયાથી અયોધ્યાપુરીમાં રહેવા આવ્યા તે દિવસથી પ્રતિદિન 
નિત્યે હું આપનાં દર્શન કરવા આવું છું.“ આજે મારો નિત્યવિધિ પૂર્ણ કરીને 
સંગવ સમયને અંતે આપનાં દર્શન કરવા ધમના ભવનમાં આવ્યો પણ ત્યાં આપનાં 
દર્શન થયાં નહિ.“ હે પ્રભુ ! તેથી મેં આપનું ધ્યાન કર્યું તેના પ્રભાવે આપે જે 
કરવા ધાર્યું છે તે સમગ્ર બાબત જાણીને હું આપનાં દર્શન કરવા માટે અહીં આવ્યો 
છું. આપ દયાળુ મારા ઉપર કૃપા કરો.” હે પ્રભુ ! મનુષ્ય નાટ્યને કરતા તમે 
ભક્તની જેમ, જે કાંઈ મને કહો છો તે આપની શોભા છે. પરંતુ હું તો આપના 
ચરણનો જ સેવક છું, જો પ્રભુ ! આપની આજ્ઞા હોય તો તમારી સાથે આવું ને 
વનમાં તપ કરતા આપની હું નિરંતર સેવા કરું.”૧-૨ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે હનુમાનજીનું નિષ્કપટ વચન 
સાંભળી શ્રીહરિ કહેવા લાગ્યા કે, હે મારુતિ ! તમે મારા એકાંતિક ભક્ત છો. 
તમારી ઉપમા કોની સાથે આપું ? પરંતુ મારુતિ હું જ્યારે તમારું સ્મરણ કરું ત્યારે 
તમે મારી પાસે આવજો.”* અત્યારે મને તીવ્ર વેરાગ્ય વર્તે છે. સંસારમાં સર્વે 
ઠેકાણેથી હું ઉદાસી છું. તેથી વનમાં મને કોઈનો પણ સંસર્ગ ગમતો નથી, માટે હે 
હનુમાનજી ! તમે અત્યારે તમારા સ્થળે પધારો, અને તમને પણ મારાં દર્શનની 


સ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૨ 


તીવ્રવૈરામ્યયુસ્ઠસ્ય હ્ુવાસીનસ્ય સર્વતઃ 1 સાખ્રત સેત્તતે નેવ સ્ટ જસ્થાપિ મે વને ॥ ૪૦ 
સ્વસ્થાનં યાદિ યરછીસ્છા તવાષિ સ્થાન્મીક્ષણે । તાહિ ધ્યાનેન બુધ્લા મામુપેયા યત્ર તત્ર ભો ! ॥ ૪૫ 
સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 
રૃત્યુસ૪ુસ્સેન ઇનુમાંસ્તહેજાસ્તિજમસ્ટ રટ | તરિસિતસઃ સઇસા તં પ્રળમ્ય તિસેડભવત્‌ । ૪૬ 
ઘિત્લમનિત્તહીક્ષાયે વનમભ્યેત્ય ટ્રતઃ । પ્રળમ્ય તં તિસેધત્તે જ્રતતિત્તિછતિ ત્તાપ્રતઃ ॥ ૪૭ 
ઘ્ોરેડરળ્યે છમિત્ત ત સમાધિસ્થમવેત્ય સઃ । ભૂતદિસ્ાહિતો રક્ષાં જરોત્વેવાભિતશ્રરન્‌ ॥ ૪૮ 
મતે મસ્ત્યુતે સોડથ માસેનેવ મણાત્રતી 1 પ્રાપ્ધિમમિરિં જુષ્ળ વ્યતીત્ય વછુશોડટ્વી$ ॥ ૪૨ 
ઝપત્યજયાં તસ્યાદ્રેહ્નૈ: જતિપયૈસ્સો 1 બૂર્વ્યાસમૃમાજીરન પ્રવિવેશ મછાવનમ્‌ | ૫૦ 
સિસૈવ્યાપ્રેવસટેશ્ર મસ્ષિશ્ર મરામગૈ; । મવયૈ સ્સમિશ્રેવ વ્યાઘ જસ્તૂરિજામૂમૈ? ॥ ૫૨ 


જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે હું જે સ્થળે હોઉં ત્યાં મને ધ્યાનયોગથી જાણી મારી 
સમીપે આવજો.””૫ ત્યારે શ્રીહરિના અંતરના અભિપ્રાયને જાણનારા તેથી જ 
એકાંતિક ભક્તરાજ શ્રીહનુમાનજી શ્રીહરિને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી તેજ ક્ષણે 
અંતર્ધાન થઇ ગયા.”““પછી ક્યારેક શ્રીહરિનાં દર્શન કરવા જંગલમાં આવતા, 
દૂરથી જ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી અંતર્ધાન થઈ જતા. અને ક્યારેક શ્રીહરિ પોતાને 
જોતા હોય તેમ તેમની આગળ આવીને ઊભા રહેતા. અને ક્યારેક ઘોર જંગલમાં 
શ્રીહરિ સમાધિનિષ્ઠ છે, એમ જાણી તેમની ચારે તરફ ફરતા રહી ભૂતપ્રેતાદિથી 
તથા વાઘ, સિંહ આદિ હિંસક પ્રાણીઓથી શ્રીહરિનું રક્ષણ કરતા હતા. 

ધનુષમાંથી છૂટતા બાણ જેવી વર્ણીની તીવ્રગતિ :- સુત્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજન્‌ ! હનુમાનજી ત્યાંથી અંતધાનિ થયા પછી અહિંસા, બ્રહ્મચયાદિ 
મહાવ્રતને ધારણ કરનારા શ્રીહરિ અનેક ઘનઘોર જંગલોને ઉલ્લંઘી પૂરા એક 
મહિને શ્યામવર્ણના હિમાચલ પર્વતની તળેટીએ પહોચ્યા.“ ત્યાં તળેટીમાં વિચરણ 
કરતા શ્રીહરિએ કેટલાક દિવસો પછી એક મહાઅરણ્યમાં પ્રવેશ કર્યો. તે 
મહાઅરણ્યમાં અનેક પ્રકારના અજગર આદિ મહાસર્પો તથા મૃગલાં આદિ અનેક 
વનપશુઓ જેવાં કે સિહ, વાઘ, પાડા, મહાગજરાજો, ભૂંડ, રોઝ, રુરુમૃગ અને 
કસ્તૂરી મૃગોથી ભરચક હતું, તેમજ બહુ પ્રકારનાં પુષ્પો અને ફળોના ભારથી 
નમી ગયેલી ડાળીઓવાળાં અનેકપ્રકારનાં વૃક્ષોથી તથા નિર્મળ ઝરણાં અનેખડખડ 
અવાજ કરતી વહેતી નદીઓથી અને સ્વચ્છ જળવાળાં સરોવરોથી તથા અનેક 
પ્રકારનાં પક્ષીઓના સમૂહોથી તે મહાવન અત્યંત શોભતું હતું.પ૦પ૨ 


અ. ૪ર પ્રથમ પ્રકરણ ૩૯૩ 


સદુપુષ્પજતાનનત્રનાનામૂસ્ઈગાતિભિઃ । સરિદ્ધિશ્ર સસેમભિશ્ર યુ તાનાપતત્રિમિડ ॥ ૫ર 
ઝતીવ સુવુમાસટ્નો વન્યજન્ટ્જતાશન; | સિસ્પાનત્વતો ધીસે વાતોડગપિ દિંસ્નિર્ભવ; ॥ ખરે 
ગાત્મર્શી હીર્ષટર્શી જુશાપ્રમતિરસ્મય; । વિત્તત્તાર વને તત્ર સ્વધર્મ પરિપાલયન્‌ ॥ ૫૪ 
વનવાસં છુ સૂપમષિ મેછ્સુઆાધિજમ્‌ | મતુતે સ્મ વિસ્સત્વાસ્ામ્યસોએવમૃશાસતિ: ॥ બણ 
ભરતારાનપાઢાદો: પ્રાતાસટુમતિર્ટરિડ । પુતઇસ્યાશ્રમે જતું તપાસિ પૂશમુત્યુજડ ॥ ૫૬ 
"જવા વિસ્મુતાધ્વાડ્સો દ્શમાવધ્ય સન્નલન્‌ । ઞલવ્યજસતોયારિર્વ્યત્યતામરિિનત્રયમ્‌ ॥ ૫૭ 
તુસનેડ હિ સિર્ત્ત્વાત્વર્ત: શિથિત વષડ | ધરળ્યાં ન્યપતત્તસ્ય વાતાઇત ફવ ધ્વગઃ ॥ ૫૮ 
સ મુરત તથાપૂત: શનેરત્થાય તોત્તને | ઝ્મીત્ય સર્વત પશ્યન્‌ તહીં ર્રાર્વેક્ષત ॥ ૫૨ 
શનૈશ્રનન્નવાપત્તાં હિમવત્પાટનિઃ સૃતામ્‌ । ગાપદ્ધ્માનુસારેળ તત્ર નૈત્યજમાતરત્‌ ॥ ૬૦ 


હે રાજન્‌! આવાં મહાઘોર જંગલમાં અતિશય કોમળ અંગવાળા, વનનાં 
કંદમૂળ તથા ફળનો માત્ર આહાર કરતા, ઉઘાડે ચરણે વિચરતા, નાની ઉમર 
હોવા છતાં વાઘ આદિ હિંસક પશુઓથી નિર્ભયપણે ફરતા હતા. મહાધીરજધારી, 
આત્મદર્શી તથા પૂર્વાપરનો વિચાર કરી પછીથીજ સર્વ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા એવા 
દીર્ઘદર્શી, અત્યંત તીક્ષ્ણબુદ્ધિવાળા પોતામાં અનંત શુભ ગુણો હોવા છતાં સહજ 
પણ ગર્વને નહિ ધરતા ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના વર્ણીધર્મનું યથાર્થ પાલન કરતા 
થકા ઘોર જંગલમાં વિચરણ કરવા લાગ્યા.૫2૫? 

હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિને તીવ્ર વેરાગ્ય હોવાથી તે સાંસારિક સુખમાં અત્યંત 
અરુચિ રાખતા. અત્યંત દુઃખરૂપ વનવાસને પણ ઘરના સુખ કરતાં અધિક સુખરૂપ 
માનતા હતા.'પ શ્રીમદ્ભાગવતના પંચમ સ્કંધમાંથી જડભરતજીનાં આખ્યાનને 
વાંચી શ્રીહરિએ અનાસક્ત બુદ્ધિયોગનો અભ્યાસ કર્યો, અને પુલહાશ્રમમાં જઇ 
તપશ્ચર્યા કરવા માટે અત્યંત ઉત્કંઠાવાળા થયા." ત્યારપછી પુલહાશ્રમ તરફની 
દિશાને લક્ષ્ય કરી ચાલવા લાગ્યા, શ્રીહરિ અક વખત માર્ગ ભૂલ્યા અને તે માર્ગે 
ફળ કે જળ કાંઈ પ્રાપ્ત થયું નહિ. એમ કરતાં ત્રણ દિવસ પસાર થયા." જંગલમાં 
ચાલતાં ચાલતાં ચોથે દિવસે પણ કાંઈ આહાર પ્રાતત થયો નહિ, તેથી શરીર શિથિલ 
થયું અને વાયુના ઝપાટાથી જેમ ધ્વજદંડ નીચે પડે તેમ શ્રીહરિ ધરણીપર ઢળી 
પડ્યા, ત્યારે એક મુહૂર્ત વીત્યા પછી ધીરે ધીરે ઊભા થયા ને નેત્રો ઉઘાડીને ચારે 
તરફ દષ્ટિ કરી ત્યારે દૂર દૂર એક નદી જોવામાં આવી.પપ૯ 

હે રાજન્‌ ! મંદમંદ ગતિએ ચાલતા શ્રીહરિ હિમાલય પર્વતની પાસેના 


ક ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૨ 


પો તોય તતસ્તસ્થાઃ પ્રાપ જિસ્ન સિર્વૃતિય્‌ | તતીરસ્થવનધસ્તાદિશશ્રામ સ ભૂપતે ! ॥ ૬૨ 
સ્વપ્રેઇસ્ય છરે; જીુસ્‍્છું વનવાસસમુદ્ધવમ્‌ । ગશવનું વત્તિવ દ્રછું વિવેશામ્બુસિધિ સવિ; ॥ ૬૨ 
સોડથસાયંતનીં સન્ધ્યામુપાસામાસ ર્શયન્‌ । પ્રાક્તાનાં તીવ્રવેરામ્યં નેષ્ઠિજાનાં સ્થિતિ પ્રમુડ ॥ ૬ર 
ઝન્ધજાસે મદાનાચીત્તત્ર રુખ્ળાઈમીસિશિ । તાહ્શ્યન્તાબ્રસન્તત્યા ઈત્તાન્યૂક્ષાળિ ત્તાનષ ! ॥ ૬૪ 
શિવા પૂવાશ્ચ શાર્વલાઃ શજ્ટ્યન્ત જતસ્તતઃ । બ્રમસ્તિ સ્મ ત્ત સિછીનાં શજ્સ્તીક્્ળાશ્ર ગસ્િરે ॥ ૬૫ 
ઝાસન્વનરવા મીમા; સહેવ સ્તનચિતુમિ: | પસ્તિઃ પ્રસ્જુરસ્તિ સ્ત વિયુતશ્ર મુદ્મુદુઃ ॥ ૬૬ 
ભૂતાવલ્યો બ્રમન્ત્યશ્ર ટ્રટ્ટુરિરે મુછુઃ | મયટૂરેવ સા રત્રિર્ધીરળામપ્યમૂસુપ! । ૬૭ 
₹રિસ્તુ રાધાપતિમેવ સિત્તે ટ્ઢાસનઃ સ્વં પરિસ્ન્તયાન: । 
પ્રાપત્લ્માધ મતી: પ્રશાન્ત ગાસીદ્દપુર્ભાનવિદીનવત્ત$ ॥ ૬૮ 


નાના પર્વતમાંથી નીકળતી તે નદીને કિનારે પહોંચ્યા. તે નદીમાં સ્નાન કરી 
આપત્કાળના ધર્મને અનુસારે સંધ્યાવંદન આદિ નિત્ય કર્મ કરી તે નદીનું જળપાન 
કર્યું. જેનાથી કાંઈક શાંતિ થઇ. પછી તે નદીને કિનારે ઊભેલા વિશાળ વટવૃક્ષની 
નીચે વિશ્રામ કર્યો. તે સમયે પોતાના પ્રાણપ્રિય ભગવાન શ્રીહરિના વનવાસ જન્ય 
કષ્ટને નહીં જોઈ શકવાથી ભુવનભાસ્કર સૂર્યદેવ પણ અસ્તાચળને પામ્યા.૦૬૨ 

પ્રથમ ગોકુલાષ્ટમીની અંધારી રાત :- થોડા વિશ્રામ પછી 
ભગવાન શ્રીહરિએ તીવ્રવૈરાગ્યવાળા નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચચારીઓની ધર્મ-મર્યાદાઓનું 
આ પૃથ્વી પર યથાર્થ સ્થાપન કરવા સાંજની સંધ્યા ઉપાસના કર્મનું અનુષ્ઠાન 
કર્યું. હે રાજન્‌ ! સંવત્‌ ૧૮૪૯ ના શ્રાવણવદ ગોકુલાષ્ટમીની રાત્રીનું મહાન 
ઘોર અંધારું છવાયું. મેઘાડંબરથી આકાશ ઢંકાયેલું હોવાથી તારા મંડળનાં પણ 
દર્શન થતાં ન હતાં. આવો મહા અંધકાર છવાયો હતો.” હે રાજન્‌ ! આવી ઘોર 
અંધારી રાતમાં શિયાળિયાં, ઘુવડ, વાઘ વિગેરે પ્રાણીઓ ભયંકર શબ્દોના અવાજ 
કર્તા અહીં તહીં પરિભ્રમણ કરી રહ્યાં હતાં, તેમજ તમરાંઓના તીખા શબ્દો પણ 
સાંભળનારાને કર્ણશૂળ સમાન લાગતા હતા. આકાશમાં વીજળીના પાત સાથે 
મેઘની ભયંકર ગર્જનાઓ થતી હતી, અને ચારે તરફ વારંવાર વીજળીના 
ઝબકારાઓ થતા હતા.“"“* દૂર દૂર અહીં તહીં ભમતી ભૂતાવળોની હારમાળાઓ 
વારંવાર દેખાતી હતી. હે રાજન્‌ ! મહાઘોર જંગલની આ ભયંકર રાત્રી 
મહાધીરજશાળી પુરુષોને પણ અતિશય બિહામણી લાગે તેવી હતી. 

હે રાજન્‌ !આવી ભયંકર રાત્રીમાં પણ ભગવાન શ્રીહરિ શરીરનું ભાન 


અ. ૪૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૯૫ 


તત્રાગનામ સહસા ધૃતસૂક્્મસ્પસ્તટ્શનોત્યુજમનાઃ પવનાટૂગન્મા । 
નત્વા તમાશ્રિતગમાધિમવેક્ય તત્તુ સ્થાન ભયસૂરમવેત્ય સ તત્ર તરથી 1૬૨ 


// 2/7 777%” 7/7₹7૪7૪₹707ર% %727ર% ₹%77જ ર 
8/₹7%ઝ₹727/2%72/જ૪₹”-7%  /2₹૮77₹0₹7:થ27%: // ૪ર // 


॥ ત્રિત્તત્વારિશોડધ્યાય$ ।। 


સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 
મદાનિશાયાં પ્રાત્ાયાં મેરવસ્તત્ર મૂતરટ્‌ | ઞાયયો સહસા રાગન્‌ ! ગૃતાન્ત ર્વ રેદિનામ્‌ં ॥ ૨ 


ભૂલી, દંઢ આસનવાળી સમાધિમાં ઉતરી ગયા હોય તેમ રાધિકાના પતિ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ તેમજ આત્મસ્વરૂપનું પરિચિંતવન કરતા નિર્ભયપણે પ્રશાંત 
સ્વરૂપે બેઠા હતા.““ તે સમયે ભગવાન શ્રીહરિનાં દર્શનની અત્યંત ઉત્કંઠા ધરાવતા 
પવનપુત્ર હનુમાનજી નાનું રૂપ ધારણ કરી અચાનક તે સ્થળે પધાર્યા ને સાષ્ટાંગ 
પ્રણામ કરી જોયું તો શ્રીહરિ સમાધિ સ્થિતિમાં બિરાજે છે, અને આ જંગલમાં જે 
જગ્યાએ બેઠા છે તે સ્થાન અતિશય ભયાનક છે એમ જાણી રક્ષા કરવા ત્યાંને ત્યાં 
ઊભા રહ્યા.“« 

૪/ 5&/*/# ૪૦૮/27? 57 -//2/5૪/ /#૪ગ/₹/નળન/ ૪/ટે₹ય/ 
57% 27૮2//2/%૬ન ન/ઝ &£%₹/%*/ 5/2%% 552૯// 5*7૮/રેે 
275૮2 52ન7 ત્/ઝ ક? ૪ને /હેક/જજન/ 572 ૬#ન-*/ /જ૨26/ 
/%૪&૪ કયું છે ન/ઝ ૦૮/૯2»? ૪ક્ય/% છૂ જવ). --મર-- 


વટવૃક્ષવાસી કાળભેરવાદિ ભૂતાવળને હનુમાનજીએ 
ચખાડ્યો મેથીપાક. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! મધ્યરાત્રિનો સમય થયો તેવામાં સર્વ 
ભૂતપ્રેતનો અધિપતિ કાળભેરવ દેહધારીઓના જીવને લેવા આવતા કાળની જેમ 
જ્યાં શ્રીહરિ બેઠા છે ત્યાં આવ્યો.' 


સ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૩ 


પિશાચૈર્ઝાજિનીમિશ્ર બેરવીયોમિનીમળે: । વૃતસ્તરિશૂસપાખિશ્ર ગરિસોડસુળવીક્ષળ: ॥ ર 
ત્‌ીપિવાનાં સઇશ્ેળ રૃશ્યસ્તાદુમોપમઃ । વ્યાત્તાસ્યસ્તીક્ષ્ળ સ્‍્જોમ્રો મષીવર્ળો ભય: ॥ ર્‌ 
મનુષ્વપશુપક્ષ્યાર્માસતૃ: અ્રસ્વઃ | હત્તાન્તરપતાંશ્ર્વન્‌ પશૂગ્નીવત ણ્વ ત્ત ॥ ૪ 
ર્૪ાસિતયમમાર્ૂ: પ્રેતેરનુમતોડસિતૈડ 1 સ્જસ્બધાસસાણતપુમવરણમરિષારિબિ: ॥ ૫ 
તદ્ટન્ટ્મવાસસશ્ચ તદ્દનપ્રાળિમોગન: । વિદાસર્થ ત્ત બક્ષ્યાર્થ મતઃ પુતરપામતઃ । ૬ 
તસ્ય તસ્યાનુયાનાં ત્ર ષોરશજ્ેન મૂરિળા । સત્ત્રસ્તા રુટુવુર્વન્યા? શાર્વ્તાયા દતસ્તતઃ ॥ ૭ 
તત્ત્છવ્ટ્‌ મારુતિઃ શ્રુત્વા ત્રજે જિતજિલધ્વતિમ્‌ । તત્રસુસ્તેન તે સર્વે વ્યાતેન જબુભશ્ર વમ્‌ ॥ ૮ 
ઇરિસ્તેન ગગામાર પ્રેતપં ત્ત ટ્ટ્શ તમ્‌ | તથાપ્યુનુદ્ધિનનમનાઃ સ્વસ્થસ્તસ્થી સ નિર્ભય: ॥ ૨ 

તે કાળભેરવ પિશાચ, ડાકિની, ભેરવી અને યોગિનીઓના સમુદાયથી 
વીંટાયેલો હતો, તેણે હાથમાં ત્રિશૂલ ધારણ કર્યું હતું. પગ સુધી લાંબી જટાવાળો તે 
લાલધુમ નેત્રોથી આમતેમ જોઈ રહ્યો હતો.* હજારો દીવડાઓ ધારી પિશાચના 
સમુદાયની વચ્ચે તાલવૃક્ષની જેમ ઊંચો દેખાતો હતો. પહોળું મુખ અને ભયંકર 
તીક્ષ્ણ દાંતવાળો તે કાળભૈરવ કાજળ જેવો કાળો હોવાથી મહાભંયકર જણાતો 
હતો.” મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિકનું માંસ ખાઈ ખાઇને તૃત્ત થયો હતો, ગઈભના 
જેવા ભયંકર શબ્દોને કરતો તે દાંતમાં જીવતાં પશુઓને ચાવતો હોવાથી લોહીથી 
તેના સમગ્ર અવયવો ખરડાયેલ હતાં, કાજળ જેવા કાળા વણના પ્રેતો તેની પાછળ 
આવી રહ્યા હતા. મરેલાં મૃગલાં, ભૂંડો અને પાડાઓ ખભા ઉપર નાખીને તે 
આવતો હતો. શ્રીહરિ જે વૃક્ષ નીચે વિરાજતા હતા તે વટવક્ષમાં તેનો નિવાસ હતો 
અને તે વનનાં પ્રાણીઓ તેનું ભોજન હતું તેથી આહાર અને વિહાર માટે બહાર 
જઇ પાછો તે વટવૃક્ષ પાસે આવ્યો.“ 

હે રાજન્‌ ! તે કાળભૈરવ અને તેના અનુયાયી ભૂતપ્રેતોના અનેક ભયાનક 
શબ્દોથી ત્રાસ પામેલાં વનનાં વાઘ આદિ પશુઓ ચારે તરફ આમ તેમ ભાગવા 
લાગ્યાં. તે સમયે તેના ભયંકર શબ્દો સાંભળી શ્રીહરિનાં દર્શને આવેલા 
હનુમાનજીએ વાનર જાતિનો કિલકિલાટ ધ્વનિ કર્યો, દશે દિશાઓમાં વ્યાપી ગયેલા 
તે હનુમાનજીના ભયાનક ધ્વનિથી કાળભૈરવ અને ભૂતપ્રેતના ગણો મહાત્રાસ 
પામવા લાગ્યા.” તે સમયે હનુમાનજીનો શબ્દ સાંભળી શ્રીહરિ સમાધિમાંથી 
જાગ્રત થયા ને સામે ઊભેલા ભૂતપ્રેતાદિકના અધિપતિ ભયંકર ભૈરવને જોયો. 
આવા ભયંકર ભૈરવને જોવા છતાં કોઈ જાતનો ભય પામ્યા વગર નિર્ભયપણે 
શ્રીહરિ સ્વસ્થચિત્તે બેઠા રહ્યા અને ફરી સમાધિમાં ઉતરી ગયા.” 


અ. ૪૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૯૭ 


તં ટ્ષ્ટ્યા સમળઃ જુદ્ધ મેરવો મીમટર્શન: । પ્રાહાસ્મત્સ્થાનમં છોને ભૂત ! મક્ષય સત્વરમ્‌ ॥ ૨૦ 
પ્રેત ! મારય શૂલેન રક્ષ? ! આાવસ્ય ત્તામિષમ્‌ | પિવ ડાજિનિ ! શીધ્ર ત્વં જવોષનં સ્ેમસ્ય ત્ત ॥ ૨૨ 
વવ્ત્તિત્થં તત્લમીપમાનતો ઇત્તુમુસતઃ । મળા ગિષૃક્ષવસ્ત ત્ત ત્તજીર્ધોર રવ મુછઃ ॥ ૨૨ 
તાવત્લ્વસૂપં ગાદ મછામિરિતિમં ૧ િ$ । પુસ્છેનાવેઇય શતશઃ પિશાત્તાન્યોડઇનત્પણ ।॥ શ્ર 
મુતપ્રાયા વમૂવુસ્તે જિત્તુ સ્વાશુમજર્મબિ; । તારજા ફવ હી્ળાજ્ન ન પ્રિયત્તે સ્મ મૂમિપ ! ॥ ૨૪ 
ભેરવ ર્ઢમુછ્યેવ તાઇસિત્વા મછારવમ્‌ | તજ? પૂથઃ જશેન્દ્રો રર્શવસ્વિયુતાનનમ્‌ ॥ ૨૪ 
ઝદ્મન્સ્છુમાસ્યેન સ્યપતત્લ દતો મુવિ | મળ્ટશૈત ર્વામેન્દ્રાસ્તૂળચગ્છતશઃ સ્વજાન્‌ ॥ ૨૬ 
પુનસ્તાડનમીતોડસૌ શને્ટ્રમમાત્તત$ 1 હુદયુશ્ર મળાસ્તસ્થ ત્રસ્ત: સર્વ ફતસ્તત$ ॥ ૨૭ 


હે રાજન્‌! જોવા માત્રથી ભયંકર જણાતો અને ભૂતપ્રેતના ટોળામાં ઊભેલો 
ભૈરવ શ્રીહરિને પોતાના સ્થાનમાં બેઠેલા જોઇને અત્યંત ક્રોધાયમાન થયો અને 
કહેવા લાગ્યો કે હે ભૂતો ! આ તપસ્વી આપણા અધિકારના ક્ષેત્રમાં આવ્યો છે, 
તેનું તમે ભક્ષણ કરો. હે પ્રેતો ! તમે એને ત્રિશૂલથી મારો. હે રાક્ષસો ! તમે એનું 
માંસ ખાઓ. હે ડાકિનીઓ ! તમે એનું ગરમાગરમ લોહી પીઓ. આ પ્રમાણે 
બકતો શ્રીહરિને મારવા તત્પર થઈ શ્રીહરિની સમીપે આવ્યો, અને તેના અનુચરો 
પણ શ્રીહરિને પકડવા વારંવાર ઘોર અવાજો કરવા લાગ્યા.૫૦૧૨ 

હે રાજન્‌ ! તેવામાં તો હનુમાનજીએ મોટા ડુંગરા જેવું વિશાળ પોતાનું 
રૂપ ધારણ કર્યું અને પોતાના ચમત્કારી લાંબાં પૂછડાં વડે સેકડો ભૂતપ્રેતોને વીટીને 
બાંધી પોતાના પગની લાતોનો પ્રહાર કરવા લાગ્યા.'* હે ભૂમિપતિ ! હનુમાનજીની 
લાતોના પ્રહારથી તેઓનાં અંગો તૂટી ફુટી છિજ્ઞભિજ્ઞ થયાં ને મૃતઃપ્રાય દશાને 
પામ્યાં, છતાં પણ નારકી જીવોની પેઠે પોતાનાં અશુભ કર્મોનું ફળ ભોગવવાનું 
બાકી હોતાં કોઈ મર્યા નહિ.'*પછી હનુમાનજીએ ભૈરવને પોતાની વજસમાન 
ગાઢ મુષ્ટિકાનો જોરદાર પ્રહાર કરી ભયાનક રૂપ દેખાડી મોટી ગર્જના કરી એક 
મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો તેથી ભૈેરવના મુખમાંથી લોહીની ઉલટીઓ થવા લાગી. 
અને પોતાના સાથી સેંકડો ભૂતપ્રેતોનું કરચરઘાણ વાળતો તે ભૈરવ ગિરિશિખર 
ઉપરથી તૂટી પડેલા મોટા પથ્થરની માફક ધરણી ઉપર ઢળી પડ્યો.'""'૬ પછી 
હનુમાનજીની મુષ્ટિકાના પુનઃ પ્રહારના ભયથી ભયભીત થઈ ધીમેથી ઉઠી ધીરે 
ધીરે દૂર દૂર ચાલ્યો ગયો. અને તેમના સાથી ભૂતપ્રેતના સમૂહો પણ થરથર ધ્રુજતા 
આમ તેમ ચારે તરફ પલાયન થઈ ગયા.'? 


ઉ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૩ 


તત્ર તત્ર સિતીયેવ તસ્થુસ્તે સજતાં સિશામ્‌ । જપીન્દ્રોડસ્તિ મતો વેતિ વીક્ષમાળ પ્રતિક્ષળમ્‌ ॥ ૨૮ 
ધ્યાનસ્થિતસ્તુ મમવાન્‌ મૂટૈશ્વર્યઃ સ્વમાયયા । નૈવાત્રવીત્જિસ્િટ્ષિ વ્યુત્તસ્થી ત્તારૂળોવ્યે ॥ ૨૨ 
સ્ાત્વાણિજં છુર્વતેડસ્મે જતાન્યાદ્ત્ય માસ તિઃ | સુસ્વાટ્સિ ટ્હૈ ગાનસુપોષળત્તતુછયમ્‌ ॥ ર૦ 
રિ જુતાણિજસ્તસ્ય પ્રશંસસ્ુપવાસ્તિમ્‌ । મુવ્ત્વા તાનિ ગત પીત્વા મત્તુમેસ્છતતોડપ્રત$ ॥ ર? 
સનમનત પરિષ્તગ્ય વાતમૃતિધરં તતઃ । પ્રાહ ર્ક્યા વયં જાલે ત્વયાડસિ જીલહેવતા ॥ રર 
મારતિસ્તમુવાતાથ મા માં મોય માયયા । સોડ સ્મિ તવ દે (મ! ધર્મનન્ટ્ન ! માં સ્મરેડ ॥ રરે 
ઝવત્તેલ્થમન્તાધમમાત્ત્રીત: પવનનન્ત્નઃ 1 ૩ટટ્યુઓ ₹રિ પ્રાચાત્પ્રાખિત્રેયસ્જુવીકષળ; ॥ ર૪ 


સ ય. 


હે રાજન્‌ ! તે ભેરવ અને તેના ભૂતગણો મહાકપિ હનુમાન ગયો કે નહિ 
? એમપ્રતિક્ષણે છૂપી રીતે આ બાજુજોતાં તે સ્થાનમાં છૂપાઈને આખી રાત્રી બેસી 
રહ્યાં. પરંતુ કોઈને નિદ્રાઆવી નહિ.*” પોતાની માયાથી એશ્ચર્ય પ્રતાપને છૂપાવીને 
ધ્યાન સ્થિતિમાં બેઠેલા ભગવાન શ્રીહરિ આટલો કોલાહલ થવા છતાં એક પણ 
શબ્દ બોલ્યા નહિ. અને સૂર્યોદય થતાં ધ્યાન દશામાંથી જાગ્રત થયા. પછી નદીમાં 
સ્નાન કરી પોતાનો સંધ્યાવંદન આદિ નિત્યવિધિ કર્યો. તેવામાં હનુમાનજીએ 
શ્રીહરિને ચાર દિવસના ભૂખ્યા જાણી સુંદર સ્વાદિષ્ટ ફળો લાવીને અર્પણ કર્યા.પ“ 
“૦ તે સમયે આહ્ધિક વિધિથી પરવારેલા શ્રીહરિએ હનુમાનજીના ઉપકારની ખૂબ 
પ્રશંસા કરી અને તેણે અર્પણ કરેલાં ફળો ઠાકોરજીને નૈવેધ ધરી શ્રીહરિ પ્રસાદ 
જમ્યા અને જળપાન કરી ત્યાંથી આગળના પ્રદેશોમાં જવાની ઈચ્છા કરી.૨૧ 

હનુમાનજીની સેવાથી અતિપ્રસન્ન શ્રીહરિ :- હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ 
નાનું બાળસ્વરૂપ લઈ ઊભેલા હનુમાનજીને બાથમાં લઈ ભેટયા અને કહેવા 
લાગ્યા કે હે હનુમાનજી ! તમે મારું આવા કોઈ આપત્કાળમાં રક્ષણ કરતા રહેજો. 
કારણ કે તમે અમારા કુળદેવ છો. હે રાજન્‌ ! તે વખતે હનુમાનજી ભગવાન 
શ્રીહરિ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, હે મારા ઈષ્ટદેવ રામ ! તમારી મનુષ્યલીલારૂપ 
માયાથી મને મોહ ન પમાડો. કારણ કે, હે ધર્મનંદન ! હું તમારો દાસ છું. ક્યારેક 
તમારા દાસની ગણનામાં મને યાદ કરજો.૨*"૨* હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહીને 
પવનપુત્ર ખૂબ પ્રસજ્ઞ થયા અને ત્યાંથી અંતર્ધાન થયા. પછી દર્શન માત્રથી જીવપ્રાણી 
માત્રનું કલ્યાણ કરનારા ભગવાન શ્રીહરિ ત્યાંથી ઉત્તરદિશા તરફ આગળ ચાલ્યા. 
આ રીતે શ્રીહરિ માર્ગમાં ચાલતાં જ્યાં રાત્રી થાય ત્યાં જ નિર્ભય થઇ નિવાસ 
કરતા અને જે કોઈ ફળ-ફૂલ કે અન્ઞાદિ પ્રાપ્ત થાય તેનું ભોજન લેતા અને ક્યારેક 


અ. ૪૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૩૯૯ 


સત્ર રત્રિ$ પતેન્માર્મે તત્રેવોવાસ સિર્ષયઃ 1 થથાતવ્યપાત્નારિ પુસાનઃ છપ્યુપાવસન્‌ ॥ ર૫ 
[નઃ જતિપયે; શ્યામ તં વ્યતીત્ય હિમાતયમ્‌ । ગમે શ્વેત તમેવાદ્રિ સ્ટ્શ મમનસ્યૃશમ્‌ ॥ ર૬ 
રૌપ્યવર્ળ દૂમેદીનં પશુપક્યાર્વિગિતમ્‌ । વિતિત્રધાતુરનિમિર્યુંતું બિતતવજન્ટ્રમૂ ॥ ર૭ 
તપસ્વિગનસંસેવ્યં સેવિત હેવતામળે: | છસિત્ત છેમવર્ળ તં ટ્ર મિસ્મિદ્ધતમ્‌ ॥ ર૮ 
ઝપત્યજાસ્વેવ ત્તસ્સ્તસ્યાસાવેજવા નૃપ ! | વિસ્મૃતાધ્વા નહીં વાસ્ત્ત્રાપ તત્પાલસિઃસૃતામ્‌ ॥ ૨૨ 
તાં ઘ્મસ્રિગ્ગાનુલષનોલાં છાપ્યમાધગલાં ઈર । પ્રતિપૂરં તરન્‌ યાતો હ્લ્શામ્િ તમદ્યમ્‌ ॥ રૂ૦ 
"્‌જસ્તસ્યા$ પશ્ચિમે ત્ત પ્રામેજ્થોત્તતો પિરિ । તયોરત્તર્નરીમૂલમવૈક્ષત મછામુહામ્‌ ॥ રૂ૨ 


ઉપવાસ પણ થતો.૨”૨૫ 

વર્ણીનું શ્યામગિરિથી શ્વેતગિરિપર આગમન :- સુત્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ રીતે કેટલાક દિવસો પ્રસાર થતાં શ્રીહરિએ હિમાલયના 
શ્યામગિરિ શિખરોનું ઉલ્લંઘન કરી આગળના પ્રદેશમાં હિમાલયના ગગનસ્પર્શી 
શ્વેતગિરિ શિખરોનાં દર્શન કર્યા. આ શ્વેતગિરિ જાણે ચાંદીનો ઢગલો હોય તેવો 
જણાતો હતો. તે પશુ, પક્ષી અને વૃક્ષોથી રહિત હતો, પરંતુ અનેક પ્રકારની ધાતુ 
ભરેલી ખાણોથી યુક્ત હતો, અને તેમાં વિશાળ ગુફાઓ પણ હતી.** તપસ્વી 
પુરુષો અને દેવતાઓનાં વૃંદો જેનું બહુ સેવન કરે છે એવો આ શ્વેતગિરિ સૂર્યની 
કિરણો પડવાથી ક્યાંક સોનાના વર્ણ જેવો જણાતો હતો. આવા અદ્ભૂત 
શ્વેતગિરિનાં શ્રીહરિએ દર્શન કર્યા.“ હિમાલયના શ્વેતગિરિની ટળેટીમાં વિચરણ 
કરતા શ્રીહરિ એક વખત માર્ગ ભૂલ્યા ને પર્વત અંદરથી નીકળીને પ્રસાર થઇ 
રહેલી નદીને કિનારે આવ્યા.“ આ નદી કોઈ જગ્યાએ ઢીંચણ પર્યત જળવાળી 
તો કોઈ જગ્યાએ અગાધ જળવાળી હતી, શ્રીહરિ તેમાં સામે પૂરે તરીને ચાલ્યા 
ત્યાં આગળના ભાગમાં વિશાળ ગગનચુંબી બે પર્વતોનાં દર્શન થયાં.૨૯-૩૦ 

વર્ણીને મૂર્તિમાન હિમાલયે દેખાડ્યો માર્ગ :- હે રાજન્‌ ! 
તેમાંથી એક અતિ ઊંચો પર્વત તે નદીના પૂર્વ ભાગમાં હતો અને બીજો તેવો જ 
પર્વત નદીના પશ્ચિમભાગમાં હતો. શ્રીહરિએ તે બજ્ઞે પર્વતની વચ્ચે આ નદીના 
ઉદ્ગમ સ્થાનરૂપે એક મોટી ગુકા જોઈઇ.** અહીંથી આગળ જવાનો હવે કોઈ 
માર્ગ દેખાતો ન હતો. પાછું પણ વળાય નહિ. તેવામાં સૂર્યનારાયણ અસ્તાચળ 
પામ્યા. તે સમયે શ્રીહરિએ પૂર્વદિશાના પર્વત ઉપર કોઈ દેવજેવો જણાતા પુરુષને 
જોયો.** હે રાજન્‌ ! તે પુરુષ બીજું કોઈ નહિ પરંતુ મૂર્તિમાન સ્વયં હિમાલય 


કે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૩ 


તતોડધ્વાને સ નાપશ્યત્સૂર્યશ્રાસ્તપુપામમત્‌ । ગથ પ્રાવમર્વતે ૧શ્રિત્‌ પુમાન્‌ રછોડમસેપમ ॥ રર 
સ રિ મૂર્તો હિમમિસ્સ્તિં સ્િત્લિજ્રયોમિનમ્‌ । લેવામાર્મમં સાત્વા તત્ર માર્મમરર્શયત્‌ ॥ રેર 
પ્રવિશ્યાસ્યાં ગુહાયાં ત્વં નઘામેવ વ્રગસ્ઝને: । અમે વર્ત્મ પ્રાપ્સ્યસીતિ તમુવત્વાડમૂત્તિસે તપઃ ॥ ર૪ 
તત્છુત્વા પ્રવ્સસ્તેન પથા બૂરિતિમોમૃતા । સિશઃ પ્રથમયામાત્તે બહિર્મામમવાપ સ: ॥ રષ 
તત્રશાધનલો રૂણે હસ્તે નાતિવિસ્તુતઃ | તટે તસ્થાવસત્તાં તુ નિશાં કુધિત છવ સ: ।। રૂ૬ 
પ્રાતય્તતઃ પ્રત્તરતિતસ્તુતીયેડ હિ મછાપથમ્‌ । પ્રાપેત્થં સ વ્યતીયાય રુર્મસ્થાનાનિ મૂરિશ$ ॥ રૂ૭ 
રૃત્થં હામાનુષજુ તિર્નુપ ! બિરસા: પશ્યસુમાગનયિતુઃ સ વિતિત્રશોભામ્‌ । 
પ્રાપાશ્રમં જતિપયૈલ્વિસેમનોસં બ્રસાત્મગસ્ય પુતછાણ્યમુનેઃ પ્રસિજ્નન્‌ ।૨૮ 


// ટજ %₹ત7/રુઝ7જ- 7૪7૪777?» 5%27ર% ₹%7#જ રે 
૧ર૪૪7૪૪/૦૧૪૦૪/%7/77777/7₹₹7777%7 /૧૪૮૦૪7ર₹7 522727 //૪ર// 


હતા. દૈવવશાત્‌ કોઈ સિદ્ધ બાલાયોગી માર્ગ ભૂલ્યા છે, એમ જાણી માગ દેખાડવા 
આવ્યા હતા, તે માર્ગ દેખાડતાં બોલ્યા કે, હે યોગેશ્વર ! તમે આ ગુકામાં પ્રવેશ 
કરો. ગુફામાંથી આવી રહેલી નદીમાં ધીરે ધીરે આગળ ચાલતાં તમને આગળ 
માર્ગપ્રાપ્ત થશે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે શ્રીહરિને માર્ગ દેખાડી હિમાલય અદશ્ય 
થઈ ગયા.*2-2* 

હે રાજન્‌ !હિમાલયનાં આવાં વચનો સાંભળી ભગવાન શ્રીહરિ અતિશય 
અંધકારમય તે ગુફાના માર્ગે નદીના સામે પૂરે ચાલવા લાગ્યા. ચાલતાં ચાલતાં 
રાત્રીના એક પહોર પછી આશરે નવ વાગ્યાના સમયે ગુફાથી બહાર નીકળ્યા ને 
એક માગને પામ્યા.5 ત્યારે શ્રીહરિએ તે સ્થળે જળથી ભરેલો વિશાળ અને 
અગાધ એક ધરો જોયો. ભૂખ્યા થયેલા શ્રીહરિ તે ધરાને કિનારે જ રાતવાસો 
રહ્યા.**પ્રાતઃકાળે તે ધરાના સ્થાનેથી આગળ ચાલતાં અનેક મહા વિકટ સ્થળોને 
ઉલ્લંઘન કરી ત્રીજે દિવસે કોઈ એક પ્રસિદ્ધ મહામાર્ગને પામ્યા.* 

પ્રસિદ્ધ પુલહાશ્રમમાં પ્રેમવતીપુત્રનું પવિત્રપાદાર્પણ :- હે 
રાજન્‌! આ રીતે આગળ ચાલતાં ચાલતાં અમાનુષિક દિવ્યલીલાનો વિસ્તાર કરતા 
નેષ્ઠિક વર્ણી ભગવાન શ્રીહરિ પાર્વતીના પિતા હિમાલયની અનેકવિધ શોભા 
સંપત્તિનું દર્શન કરતા કેટલાક દિવસો પછી બ્રહ્માના પુત્ર પુલહમુનિના નામથી 
પ્રસિદ્ધ એવા અત્યંત મનોહર પુલહાશ્રમ ક્ષેત્રમાં આવ્યા.*“ 


અ. ૪૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૦૧ 


ત્તતુશ્રત્વારિજઞોડઘ્યાય: ॥ ૪૪ ॥ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 
ત ર્હ્શાત્રમં જુષ્ખો ર્શનારિવ પાવનમ્‌ | તપઃ સિજ્નપ્રટં તૂર્ળ શ્રયળીયં મુમુક્ષુમિ: ॥ ૨ 
સત્રાત્તમસ્ઠવાત્યલ્યાટ્ત્છિરૂપેળ નિત્ય | સાક્ષાત્ગુષ્ન: સસ્તિદિતો ભમવાન્મવતિ ધ્રુવમ્‌ ॥ ર 
ઝાર્ષમો મરતો ચત્ર તપશ્રજે પુરા નૃપ ! | મછાપુળ્યા ત્ર્જ્નહી પરતો યત્ર વર્તતે ॥ ર્‌ 
તત્ર સ્ાત્વા મદાનથાં સિત્યજર્ષ વિધાય ત્ત । સ ત્તજે મુસુનાથસ્થ વિષ્ળોર્ટ્શનપૂગને ॥ ૪ 
ભર્તસ્ય તપઃ સ્થાને સ્વાવાસમજસત્તત: । તદવરાધન વિષ્નોરજાર્ષીસ્ત મછાતપાઃ ॥ છ 
મમાર્ભે ટ્યયા તસ્ય વિષ્ળાપાસન આય થઃ । વિષ્ત સ્મરસ્તં તત મુછુરસટ્ઞો સિત્યમાય સડ ॥ ૬ 


૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે૪ય/ 
*9%જ 22//2/%%ન ન/ઝ 5%₹/%%/ */%% 55ક-2૯/%/ જૈટ# ૪ને 
તેન/ જૂત9ત//8 ૩/૪/0ન %2/%જ ૭52? 50૮/2 ય૯૪૯/%%67%5/ %5/૩/ 
છે ન/% ૦૮/25? અક/જ છૂ જ). --મઝ-- 


પુલહાગ્રમમાં શ્રીહરિએ તપશ્રયા કરી સૂર્યનારાય૩ણાને 
પ્રસજ્ત કયા. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન ! દર્શન માત્રથી પાવન કરનાર તત્કાળ 
તપની સિદ્ધિ આપનાર અને મુમુક્ષુજનોએ આશ્રય કરવા યોગ્ય એવા પુલહાશ્રમનાં 
ભગવાન શ્રીહરિએ દશન કર્યા.' જે આશ્રમમાં ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 
પોતાના ભક્તજનો ઉપર અતિશય વાત્સલ્ય ભાવ હોવાથી તેને અપેક્ષિત રૂપને 
ધારણ કરી નિરંતર નિવાસ કરીને રહે છે.૨ 

હે રાજન્‌ ! આ આશ્રમમાં પૂર્વે ત્રષભદેવના પુત્ર ભરતજીએ તપશ્ચર્યા 
કરી છે, તેમજ અહીં સ્નાન માત્રથી અતિપાવન કરનાર ગંડકી નદી આશ્રમની 
ચારે તરફ ચક્રાકારે વહી રહી છે. ભગવાન શ્રીહરિએ તે મહા પવિત્ર નદીમાં 
સ્નાન કરી પોતાનો નિત્યવિધિ કરી ભગવાન વિષ્ણુના અર્ચા સ્વરૂપે બિરાજતા 
મુક્તનાથ ભગવાનનું દર્શન અને પૂજન કરી મહા તપસ્વી શ્રીહરિએ ભરતજીના 
જ તપોસ્થાનમાં પોતાનો નિવાસ કર્યો અને ભરતજીની જેમ જ વિષ્ણુની આરાધના 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૪ 


સન્ત્યસુબાહયસટ્યોડપિ પુરસનજથાં મુછુડ | સ્તિસ્તયન્નાન્તર્સ્યાપિ બુદ્ધયારે? સસમુઝ્ગહીં ॥ ૭ 
ઝસન્ઞુ સિર્મુન શુદ્ધ પ્રજાશ તિત્વમક્ષરમ્‌ | સસ્તિદ્રપ સ્વમાત્માનં મન્યતે સ્માગમવ્યયમ્‌ ॥ ૮ 
તત્રેજન પત તિઉનૂર્ધ્વબાછુટ્ો ગપન્‌ | માથત્રી વેટ્ગનનીં તપોડતપ્યત યુષ્કરમ્‌ ॥ ૨ 
ઝજમળ્ડસમધ્યસ્થં મમવત્ત હિર્ળ્યયમ્‌ | શછુતજધરં રેવ ર્ધ્યો હરિ તપશ્રરન્‌ ॥ ૨૦ 
ત્રિજાલં મળ્ડજિસ્ાનેં મુસ્છાનાથસ્ય પૂગનમ્‌ | વિલ્ધત્પરત્યટં ત્તજે તપઃ જલવ્સારિમિજ ॥ ૨૨ 
તસ્ય વિષ્રવટોર્વાસ્યે ર્ષ્ટ્વા મૂર્તિરં તપઃ । વિસ્મય પ્રાપુરત્યર્થ વદ્વૉડપિ તપસ્વિન$ ॥ ૨૨ 

5 જાયાધવ ૫૫ 4 ધુવ 3ત સ્જન્સ જુમાસેડથવા । 

સ્ત્તો વા ત્રદભુરેષ ૪િસ્ુ ભમવાન્તારાયળષિર્નર ॥ 


કરવા લાગ્યા.“ ભરતજીને જેમ મૃગબાળક ઉપર દયા કરવાથી ભગવાનની 
આરાધનામાં જે વિઘ્ન થયું હતું તેનું મનમાં સતત અનુસંધાન રાખી શ્રીહરિ હમેશાં 
નિઃસંગપણે વર્તતા હતા.“ 

હે રાજન્‌ ! આ રીતે શ્રીહરિ બહારથી નિઃસંગપણે વતતા છતાં પણ 
શ્રીમદૂભાગવતના ચોથા સ્કંધમાં નારદજીએ પ્રાચીન બર્હિષ રાજાને કહેલી પાંચ 
અધ્યાયવાળી પુરંજનરાજાની કથાને પોતાના અંતરમાં વારંવાર વિચારી બુદ્ધિ 
આદિના સંગનો પણ ત્યાગ કરી દીધો. અને પોતાના આત્માને અસંગ, નિર્ગુણ, 
શુદ્ધ, નિર્વિકારી, પ્રકાશક, નિત્ય, અનાદિ, અક્ષર, સત્યસ્વરૂપ, ચૈતન્યસ્વરૂપ, 
અજન્મા અને અવિનાશી માનવા લાગ્યા.*% 

વર્ણીએ એકપગે ઊભા રહી કરેલું તીવ્રતપ :- હે રાજન્‌ ! 
ભગવાન શ્રીહરિ આ રીતે અત્યંત નિઃસંગ રહી તે જ સ્થળે એક પગે ઊભા રહી 
બે હાથ ઉંચા રાખીને વેદમાતા ગાયત્રીમંત્રનો જપ કરતા કોઈ દેવતા કે મનુષ્યથી 
કરવું દુષ્કર એવું તીવ્ર તપ કરવા લાગ્યા. હે રાજન્‌ ! તપશ્ચર્યા કરતા શ્રીહરિએ 
સૂર્યમંડળના મધ્ય ભાગમાં બિરાજતા શંખ, ચક્રધારી દિવ્યમૂર્તિ ભગવાન 
શ્રીહિરણ્યમય પુરુષનું પોતાના હૃદયમાં ધ્યાન કર્યું.“*૦ આ રીતે શ્રીહરિ પ્રતિદિન 
ત્રણ વખત ગંડકીમાં સ્નાન કરી મુક્તનાથ ભગવાનનું પૂજન કરતા અને ફળ ફૂલ 
આદિનો આહાર કરી તીવ્ર તપ કરતા.'' બાલ્યાવસ્થામાં જ વિપ્ર બટુક બ્રહ્મચારીનું 
આવું તીવ્ર તપ જોઈને બીજા કેટલાય તપસ્વી મુનિઓ અત્યંત વિસ્મય પામી ગયા 
ને તક કરવા લાગ્યા કે, પૂ્ણિમાના ચંદ્ર જેવી શાંત શીતળ કાંતિને ધારણ કરતા આ 
બ્રહ્મચારી મનુષ્યોથી ન થઈ શકે તેવું દુષ્કર તપ કરે છે, તે કોણ હશે ? શું આ 


અ. ૪૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૦૩ 


છુઃસાધ્યાનિ નૃબિસ્તપાસિ જીુસ્તે પૂ્ખેન્ટ્શાન્તયુત્તિ- 

ર્ત્યાશ્રયવશાત્તપસ્વિમુ[સિમિસ્તેષે તપસ્તજિતઃ ॥ શર 
તપસ્યત્તં ત્ત તં ટ્ષ્ટ્વા તત્લ્વસૂપવિવ્થ્ર વે । તે તુ તાનિ પરાં પ્રાપુઃ સ્વષ્રેષવુન્છુલ્શનાત્‌ ॥ ૨૪ 
સહ સણ્તસૈ તસ્ય મરધર્મો તપઃપ્રિયો । તપઃ ઝુર્વતતિ તસ્મિન્‌ સ્મ તિષઠતસ્તસ્ય પાર્શ્ચયો$ ॥ ૨૪ 
ઝીર્ધ્વવાહેરેજપલ તિષતોડતિજશસ્ય ત્ત | ભરિલક્ષે વૃષો વામ ઞાસ્તાં મૃૂપાતશટટયા ॥ ૨૬ 
સિર્હમ્મમેવ મુતિવવહ્િત્યમુપતિષતઃ 1 તાતુર્માસ્યં વ્યતીયાય સાશ્ચર્યાન્જી્વતો મુનીન્‌ ॥ ૨૪ 
હ્‌જાવ્શ્યાં પ્રવોધન્યામથ સાક્ષાર્વાજર 1 ૩પેચાયાસ્તિજં તસ્ય દ્િપુગો હ્વ્યવિપ્રદ ॥ ૨૮ 
તં વિતોવય સિગામ્યાશે સાક્ષાદ્ધસ્જરમામતમ્‌। પ્રળમ્ય સાણરુમસો વદ્ધાગ્નસિપુનેડત્રવીત્‌ ॥ ૨૨ 


કયાધુપુત્ર પ્રહ્માદ હશે ? અથવા ધ્રુવ કે કાર્તિક સ્વામી હશે ? કે ભગવાન દત્તાત્રેય 
કે ત્ર4ભુ હશે ? અથવા તો સાક્ષાત્‌ ભગવાન નારાયણત્રઠષિ તો સ્વયં નહિ હોય ને? 
આપ્રમાણે તપસ્વીઓ અને મુનિઓને અત્યંત આશ્ચર્ય સાથે તક ઉપજાવતા ભગવાન 
શ્રીહરિ અતિ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા હતા.*૨*૩ 

શ્રીહરિના તીવ્રતપથી દુઃખી થયલાં ભક્તહ્દયો :- હે રાજન્‌ 
! આવું તીવ્ર તપ કરતા શ્રીહરિને જોઈને આ સાક્ષાત્‌ પુરુષોત્તમનારાયણ ભગવાન 
છે એમ તેમના સ્વરૂપને બુદ્ધિયોગથી જાણનારા ત્કપિમુનિઓ પોતાનાપ્રાણ પ્યારા 
ઇષ્ટદેવનું આવું તપોજન્ય કષ્ટ દેખીને હૃદયમાં અતિશય દુઃખી થયા અને સર્વદા 
દિવ્ય સ્વરૃપે શ્રીહરિની સાથે રહેતાં અને તપમાં ખૂબ રુચિ ધરાવતાં માતા-પિતાને 
પણ ખૂબ જ દુઃખ થયું, તેથી તપશ્ચર્યા કરતા શ્રીહરિની બજ્ઞે બાજુએ દિવ્ય સ્વરૂપે 
તેઓ ઊભાં રહેતાં.૫**૫ હાથ ઊંચા કરી એક પગે ઊભા રહી તપ કરતા અને 
અતિશય કૃશ શરીરવાળા શ્રીહરિની જમણી બાજુએ ભક્તિમાતા અને ડાબી 
બાજુએ ધર્મપિતા ઊભા રહેતા અને શ્રીહરિ ભૂમિ પર પડી ન જાય તેનું અખંડ 
ધ્યાન રાખતાં.** 

ભુવનભાસ્કરનું પ્રત્યક્ષ દર્શન :- હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ઉગ્રતપ 
કરતા અને તપસ્વી મુનિઓની જેમ નિ્દભપણે સૂર્યનારાયણનું આરાધન કરી તે 
ત્રષિમુનિઓને અતિ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરતા શ્રીહરિને ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયો. 
અને કાર્તિક સુદ પ્રબોધિની એકાદશીના મંગલ દિવસે દિવ્ય વિગ્રહધારી તેમ જ 
દ્વિભુજ સાક્ષાત્‌ સૂર્યનારાયણદેવ શ્રીહરિની સમીપે આવી ઊભા રહ્યા. પોતાની 
પાસે ઊભા રહેલા સાક્ષાત્‌ સૂર્યનારાયણનાં દર્શન કરીને શ્રીહરિએ સાષ્ટાંગ પ્રણામ 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૪ 


ખયા નયા ગમવત્મન્માસ્જરઇસ્જર ત્વં સજલનતિમમમૂર્લે! વ્રા્ળારાધનીય ! । 

શુશતમસિ નિમ્ન ત્તાં વિના ગીવતોજં સુર્વયિતુમિદ વો વા શવનુ યાત્તત્તિર્સ્થ ॥ ૨૦ 
ઝમત્વનસિસોધોત્પત્તિહેતુસ્ત્નનીશો ₹રિટિસ્બિધિનૂતિઃ સર્તસોજપ્રજાશઃ । 

ઝામમતજતસવલતોપાસજેમ્ઈ? જુપાતો! તમતપરસ્ગૃળામપ્યામયૌપ્ત સિસસિ 1૨૨ 
ઝનલસરિમજરસયાઃ સત્તિ તેખસ્વિનો સે ત ૬ મવત ણવ પ્રાપ્ય તેખશ્રસત્તિ । 
તવ વર્ર! જિલેતન્મળ્ડસ પ્રાખતુયુર્થે પુનરિછ ભવવાર્ધો તે ત મગ્ઝસ્તિ મુત્છા: ॥ રર 
રદ તવ જિરળસ્યાસ્યેકજસ્યાપિ તેગ: સહિતિમમૂતપેષ્વપ્વન્ડવોશે ત વ્મેડપિ । 
પ્રભવતિ જિમુ તહિ ત્રહ્મળસ્તેડશુમાસિન્‌ ! સજલજિરળતેગસ્તં તમામીશ્વર ત્વામ્‌ ॥રર 


કર્યા અને બે હાથ જોડી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.૧9૧૯ 

શ્રીનીલકંઠવર્ણીકૃત સૂર્યદેવ સ્તુતિ :- હે જગદાત્મન્‌ સૂર્યદેવ ! 
તમારો જય થાઓ, હે ભાષકર ! હે દિવાકર ! હે સકલ વેદમૂર્તિ ! હે બ્રાહ્મણોના 
આરાધનીય દેવ ! તમારો જય થાઓ. હે સવને પ્રકાશ આપનારા દેવ ! અતિશય 
ગાઢ અંધકારમાં ડૂબેલા જગતના જીવોને અંધકારનો વિનાશ કરી પ્રકાશ આપીને 
સુખી કરવા તમારા વિના બીજું કોણ સમર્થ છે ? કોઈ જ નથી.૨૦ 

હે કૃપાળુ ! હે સર્વના નિયંતા ઈશ્વર ! તમે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને 
પ્રલયના કારણભૂત છો. કારણ કે તમે જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવસ્વરૂપે રહીને 
આ કાર્યને કરો છે. અંધકારનું નિવારણ કરી સર્વલોકને તમે જ પ્રકાશિત કરો છો, 
તથા પોતાની આરાધના કરનારા સાધકોને પણ તમે ઈચ્છિત ફળને આપો છો. 
સવારે ઉઠી કોઇ મનુષ્ય સૂર્ય નમસ્કાર કરે તો તમે એના શરીરના રોગમાત્રને પણ 
દૂર કરનારા છો.ચ હે વરદાનને આપનારા દેવ ! અગ્નિ, ચંદ્રમા, વિધુત, નક્ષત્ર 
આદિ જે કોઈ તેજસ્વી છે તે સો તમારા થકી તેજ પામીને જ આ ભૂમંડલમાં વિચરે 
છે. વળી જે પુરુષો ભગવાનની ઉપાસના કરીને આ તમારા તેજમંડલને પ્રાપ્ત કરે 
છે, તે અનાદિ અવિધાના બંધનમાંથી મુકાઈ મુક્તદશાને પામે છે, અને ફરીને 
તેને ક્યારેય પણ આ ભવસાગરમાં આવવું પડતું નથી.૨૨ 

હે હજારો કિરણોવાળા અંશુમાન ! આપના એક કિરણના તેજને સહન 
કરવા આ બ્રહ્માંડના કોઈ પણ દેવો સમર્થ નથી, તો બ્રહ્મમૂર્તિ બ્રહ્માજી તમારાં 
સમગ્ર કિરણોના તેજને સહન કરવા કેમ સમર્થ થાય ? એવા હે સર્વેના ઈશ્વર 
તેજસ્વી દેવ ! આપને હું નમસ્કાર કરું છુ.ચ હે કમળનો વિકાસ કરનારા દેવ ! 


દ ડા પ્રથમ પ્રકરણ ૪૦૫ 


સ્તિસમદ મમ સ્રત્તેડમીપ્તિત રશન તે હ્રસ્તિતિત્રયમૂલોત્જુ તન પ્રાપ્ય ત્તાશ । 

ઝટ્ય દવ સુધાશોસ્નવસ્યાત્તિહ્ષો રહ્યુ ટ્સમધ્યોે માત્તિ સૈલાજ્નબન્ધો!ર૪ 
સુવ્રત ગવાત્ત - 

રતિ સ્તુવન્ત તં પ્રાઈ સૂર્યનારયળો વત્ત: । ઈર તુભ્યં પ્રસત્ોડસ્મિ વર મદ્દ્વેષ્તિતમ્‌ ॥ ર૫ 

તતો ઇસિયિયાત્તે તં વરં સ્વસ્યાભવાગ્છિતિમ્‌ । ભળવન્‌ થરિ તુણેડસિ તહિ હેછિ મહીપ્તિતમ્‌ ॥ ર૬ 

તમોપઇસ્ત્વમેવેતિ તમઃ સર્વ મમાન્તરમ્‌ | ઇર્તુમર્દસિ રેવેશ! છુ: સસુતિજારળમ્‌ ॥ ર૭ 

જામ: જધશ્તોભાસા રસ્દ્રિયાળિ તત વખિન: । મછાર્યઃ સસ્તિ તેમ્યસ્ત્વયા જાર્ય મમાવનમ્‌ ॥ ર૮ 


સમસ્ત પાપના સમુદાયને મૂળમાંથી ઉખેડનારા આપનાં મંગલકારી દર્શન કરવાની 
મારા અંતરમાં ઘણા દિવસથી અભિલાષા હતી. તે આજે પૂર્ણ થઈ આથી ચંદ્રોદય 
થતાં જેમ સમુદ્રમાં ભરતી આવે તેમ મારા હૃદયરૂપી ગુફામાં હર્ષની ભરતી ચડી 
છે તે ક્યાંય સમાતી નથી.૨* 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે શ્રીહરિએ સૂર્યનું સ્તવન કર્યું તે 
સાંભળી સૂર્યદેવ શ્રીહરિ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, હે હરિ ! હું તમારા ઉપર પ્રસજ્ઞ 
થયો છું તેથી તમે ઈચ્છિત કોઈ વરદાન મારી પાસેથી માગો.૨૫ 

સૂર્યદેવપાસેથી વર્ણીએ માગેલાં વરદાની વચનો :- હે રાજન્‌ 
! સૂર્યદેવના વચન સાંભળી શ્રીહરિએ પોતાને ઈચ્છિત વરદાન માગ્યું કે, હે ભગવન્‌ 
! જો તમે મારા ઉપર પ્રસજ્ઞ થયા હો તો મને ઈચ્છિત વરદાન આપો.** હે દેવેશ ! 
એક તમે અંધકારને દૂર કરનારા દેવ છો, તેથી દુઃખરૂપ સંસૃતિના કારણભૂત 
મારા અંતરમાં પડેલા સમગ્ર અંધકારને દૂર કરો.૨* બીજું કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે 
અંતઃશત્રુઓ તથા પોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્ત ઈંદ્રિયો નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓના માર્ગમાં 
વિઘ્ન કરનારા બળવાન શત્નુઓ છે, તે સર્વ થકી મારું તમે રક્ષણ કરો.*“ ત્રીજું 
તપ કરવામાં મને સ્થિરતા પ્રાત થાય, ભગવાન સિવાયની ઈતર વાસનાઓ મારી 
દૂર થાય, સવે ઇંદ્રિયો ઉપર મને વિજય પ્રાપ્ત થાય, તથા નેષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય આદિ 
શુભગુણો મારામાં સદાય નિવાસ કરીને રહે.*“ અને હે પ્રભુ ! જ્યારે હું મારા 
હૃદયમાં તમારું સ્મરણ કરું ત્યારે તમે આવા જ સ્વરૂપે મને દર્શન આપવું.ગ૦ આ 
મારી અંતરની આશા છે. તે તમે પૂર્ણ કરો. માયાના બંધનોમાંથી જીવોને મુક્ત 
કરનારા તમારી પાસેથી હું બીજી માયિક સુખની કોઈ આશા રાખતો નથી.” 


ટ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૪ 


તપ: સ્થે્ચમજામત્વં સર્વેસ્દ્રિયનવસ્તથા । નેષિજત્રતર્યાસા મુળા? સ્યુડ સર્વજ મિ ॥ ર૨ 
સવા થવા સ્મરેથં ત્વામટં સ્વ્્યે પ્રભો ! | તવા તહેટ્શેનેવ ત્વયા હેય સ્વરર્શનમ્‌ ॥ ર૦ 
"તાવહેવ મેડમીજ રેણન્યન્માયિજં ત્વઇમ્‌ । સું જિમષિ તેસ્છામિ ત્વત્તો માયાવિમોત્તજાત્‌ ॥ ર૨ 
સુવ્રત ૩વાત્ર - 
ઝૉોમિત્યુવત્વા તતઃ સૂર્યસ્ત પ્રળમ્યાત્રવીટ્ધત્વઃ । સાક્ષાત્ઝુષ્ળસ્ત્વમેવાસિ ગાનામીતિ ઈર દિ ॥ રર 
તથાષિ નરનાન્યેન મામિત્યં ચાત્તસિ પ્રભો! | થાન્‌ યાત્તસિ મુળાસ્તે તુ સસ્તિ સિદ્ધાઃ સલ ત્વચિ ॥ ર્ર 
ત્તજ્ધુષ્વપિ તે જુષળ ! ત્વત્પ્રતાપાદ્ધવસ્તિ હિં । જિ પુનસ્ત્વચિ જલ્યાળસરુળાજર રેશ્વરે ॥ રૂ૪ 
રૃત્યુવત્વા ઈરિમાનમ્ય પ્રીત: સોડન્તર્વધે રવિ? । ઇરિશર્મા પ્રીતમનાસ્તપશ્ચર્યા સમાપયત્‌ ॥ રૂ" 


સૂર્યદેવની વિજ્ઞાનવાણી :- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! 
મનુષ્યલીલા કરતા શ્રીહરિએ આ પ્રમાણે જ્યારે માગ્યું ત્યારે સૂર્યદેવે “તથાસ્તુ” 
કહ્યું ને શ્રીહરિને પ્રણામ કરી કહેવા લાગ્યા કે, હે હરિ ! જે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે 
તે સાક્ષાત્‌ તમે જ છો, એમ હું મારા અંતરમાં પહેલેથી જ જાણું છું. છતાં પણ હે 
પ્રભુ! મનુષ્યલીલા કરતા હોવાથી મારી પાસે તમે જે સદ્ગુણોની માંગણી કરો છો 
તે સર્વે સદ્ગુણો તો તમારી અંદર સદાય નિવાસ કરનારા નિત્યસિદ્ધ છે.* હે 
કૃષ્ણ ! તમારા પ્રભાવથી તમારો મહિમા સમજનારા તમારા ભક્તજનોમાં પણ તે 
સર્વે ગુણો રહે છે તો કલ્યાણકારી સર્વે સદ્ગુણોના ખાણરૂપ પરમેશ્વર એવા આપને 
વિષે તે રહેલા હોય તેમાં શું કહેવું ?.** 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે સૂર્યનારાયણ શ્રીહરિને કહીને 
પુનઃ પ્રણામ કર્યા અને બહુ જ પ્રસન્ન થઇ અંતર્ધાન થયા. ત્યારપછી અત્યંત પ્રસજ્ઞ 
થયેલા શ્રીહરિએ તપની સમાપિ કરી.ચ હે રાજન્‌ ! તત્કાળ તપની સિદ્ધિને 
આપનારા તે પુલહાશ્રમ ક્ષેત્રની અત્યંત પ્રશંસા કરતા શ્રીહરિ ત્યાં રહેલા તપસ્વીઓ 
દ્વારા બહુ પ્રકારે કરાયેલું સન્માન સ્વીકારતા એક દિવસ વધુ કાર્તિક સુદ બારસના 
દિવસ પર્યત તે પુલહાશ્રમક્ષેત્રમાં જ નિવાસ કરીને રહ્યા.“ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૭/ 
*9%જ 2/૮2//2/%૬%ન જ/ઝે %₹/%%/ 5/%જ 5/526/%/ યજ૯/%%%/ 
5/૮/ટેન/ ૮5/20 ઝૂજન/2/%૯ 52% %૦/જું /7/5%/૪ કયુ છે ન/ઝ 
યુક/2757 અક્ય/% છૂ ૬૩7. --મ»-- 


અ. ૪પ પ્રથમ પ્રકરણ ૭૦૭ 


તત્કેત્રમાદાત્મ્યમતિપ્રશસસ્તુળ તપઃ સિન્િવિધાતૃતારિ । 
સન્માસિતો મૂરિ તપસ્તિવર્યેસ્વાસ તવ્ટ્ાટશિજાવિનં સ: ।। ર૬ 
// 2/7 777%” 7/7/૪7૪₹7ર% %727ર% ₹%77જ ર 
૪૪૪7₹777₹7₹777% ₹727770₹7:થ27%* // ૪૪ // 


॥ પસ્ત્તત્વારિજશોડઘ્યાય: । ૪ 
રત્તોવાત્ત - 
છસૈ પ્રવ્રગિતે મેણાદદન્ધવસ્તસ્ય સુવ્રત ! તસ્મિસ્તિવૃજ્પ્રેમાળસ્તસ્ત્ત્તાઃ જિમજુર્વત ॥ ૨ 
શ્રૃળ્વગગીુષ્ળજથા ત્રહન્મધુસશ્ર મનોદર: । સ્સસો નેવ તૃપ્યામિ યથા મર્ત્યોડમૃત પિતન્‌ ॥ ર 


અધ્યાય - ૪૫ 


શ્રીહરિના વિયોગથી અયોદ્યામાં સંબંધીજ્નોએ કરેલો 
વ્િલાપ 


પ્રતાપસિંહ રાજાપ્રશ્ન પૂછે છે, હે સુવ્રતમુનિ ! ભગવાન શ્રીહરિએ જ્યારે 
ઘરનો ત્યાગ કરી વનમાં પ્રયાણ કર્યું ત્યારે તેમને વિષે અતિશય સ્નેહ ધરાવતા 
અને તેથી જ તેમનામાંજ સદાય મન રાખી આનંદ કરતા રામપ્રતાપાદિ સર્વે 
સંબંધીજનોએ શ્રીહરિનો વિયોગ થતાં શું કર્યું ? હે બ્રહ્મન્‌ ! જેમ અમૃતનું પાન 
કરનારા રસજ્ઞ પુરુષોને તેમાં તૃપ્તિ ન થાય તેમ શ્રીહરિના લીલારસનું પાન કરતા 
મને તૃપ્તિ થતી નથી.*-૨ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિ જ્યારે ઘરનો ત્યાગ કરી 
વનમાં સિધાવ્યા ત્યારે શ્રીહરિની સમાનવયના મિત્રો તેમનાં દર્શન કરવા ધર્મદેવના 
ભવનમાં આવ્યા.* તે સમયે તેઓએ શ્રીહરિને ઘરમાં જોયા નહિ ત્યારે સરયુ- 
કિનારે તથા અયોધ્યાપુરીમાં શ્રીહરિને બેસવાનાં જે જે સ્થાનકો હતાં તે સર્વ સ્થળે 
શ્રીહરિને શોધ્યા, પણ ક્યાંય શ્રીહરિને જોયા નહિ, તેથી બાળમિત્રો અન્ય સ્થાનોમાં 
શોધવા લાગ્યા. તેમ છતાં પણ શ્રીહરિ ક્યાંય મળ્યા નહિ તેથી તેઓ રુદન કરતા 
શ્રીહરિના ભવનમાં પાછા આવ્યા.“પ 

હે રાજન્‌ ! ભવનમાં ઉદાસીપણે બેઠેલા શ્રીહરિના મોટા ભાઈ 


કમ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૫ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
સલા સ ભમવાન્‌ મેઇ ત્યવત્વા પ્રત્રગિતો નૃપ ! | તલા તસ્ય વયસ્ચાસ્ત દ્રઝ તટૃઇમાયયુડ ॥ રે 
ઝર્ષ્ટ્વા તત્ર તે નઘાં વિત્તિન્વસ્તિ સ્મ તં પુરે । તસ્યોપવેશનસ્થાન થસત્તત્તટ્વ્યતોજ્યન્‌ ॥ ૪ 
તત્રાપ્યટૃષ્ટ્વાડનચત્રાપિ તે મવેષ્ય સુહ્ત્તમમ્‌ | થા ન તેમિરે તાદ સ્ટત્તસ્સટૃઈં થયુ? ॥ પ 
ઝગ તસ્ય સજઞત્ય તમુલાસીનમાસ્થિતમ્‌ । તીલજળઝો મવર્મ્રાતા મત: છાપીતિ તતોસિરે ॥ ૬ 
તવા રમપ્રતાપૉડપિ નેરે મેહે વને ત્ત તમ્‌ । તથેસ્છારમમુસ્યાશ્ર વિતિવ્યુર્વન્ધવોડર્વિતાઃ | ૭ 
સાશ્રુનેત્રાશ્ર તે સર્વે ચવા નેક્ષન્ત તં હ્રમસ્િત્‌ | તવનીં ત્વપગસ્તસ્ય ગાતશ્રિન્તાતુસે ભૂશમ્‌ ॥ ૮ 


રેં જુ"! રે છરે! વન્ધો! દર્જ ષ્ળ! મમાનુન! । હે નીલજળ્! રે વખિસ્ત્યુસેરાગુહાવ તમ્‌ ॥ ૨ 
મણા: વા સ્વિપત્તિત: શોત્તન્‌ સ્વગુદમેત્ય સઃ । વિતતાપોન્તજેઃ સેરાવમ્રાતમ્રાતર્તીર્યન્‌ ॥ ૨૦ 


રામપ્રતાપજીને પૂછયું કે, તમારા ભાઈ નીલકંઠ ક્યાં ગયા છે ? ત્યારે અચાનક 
ઊભા થઇ રામપ્રતાપભાઈ તથા ઇચ્છારામભાઇ આદિ સર્વે સંબંધીજનો શ્રીહરિને 
ઘેર ઘેર અને બાગ બગીચા આદિ સર્વે આરામનાં સ્થાનોમાં શોધવા લાગ્યા.“? 

હે રાજન્‌ !આંખમાં આંસુઓ સારતા અને સવંત્ર શોધ કરતા તેઓ જ્યારે 
ભગવાન શ્રીહરિને કોઈ સ્થળે જોયા નહિ, ત્યારે મોટાભાઈ અત્યંત ચિંતાતુર થઈ 
હે કૃષ્ણ ! હે હરિ ! હે બન્ધુ ! હે હરિકૃષ્ણ ! હે મારા અનુજ ! હે નીલકંઠ ! હે વણી 
! આ પ્રમાણે નામ લઇ લઇને ઊંચે સાદે વારંવાર બોલાવવા લાગ્યા.“ મહા 
દુઃખના સાગરમાં ડૂબેલા અને બહુજ શોક કરતા રામપ્રતાપભાઈ પોતાના ભવને 
પાછા આવ્યા ને હે ભાઈ ! હે ભાઈ ! આ પ્રમાણે શ્રીહરિમાં અતિશય સ્નેહવશ 
થઇ ઉચ્ચ સ્વરે વિલાપ કરવા લાગ્યા, હે કમલલોચન ભાઈ ! મને છોડીને તમે 
ક્યાં ગયા છો ? અરે !! તમારા નિત્ય ભોજનનો સમય પણ વ્યતીત થઈ ગયો છે. 
હવે હું ક્યાં જઈને તમને શોધું ? તમારા ચંદ્ર સરખા મનોહરમુખનું દર્શન તથા 
તમારા મુખની વાણીનું શ્રવણ ક્યારે કરીશ ?.૫૦૧૨ 

સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે શ્રીહરિમાં અતિશય સ્નેહને 
લીધે રામપ્રતાપભાઈ વિલાપ કરતા રહેતા અને તેમનાં બાળચરિત્રોનું સ્મરણ 
કરતા કષ્ટથી દિવસો પસાર કરવા લાગ્યા.** તેવી જ રીતે ઈચ્છારામભાઈ આદિ 
સંબંધીજનો તથા જ્ઞાતિજનો પણ નિરંતર શ્રીહરિનો શોક કરતા કષ્ટથી દિવસો 
પ્રસાર કરવા લાગ્યા. અને સ્ત્રીઓમાં સુવાસિની આદિ સંબંધી સ્રીઓ પણ રાત્રી 
દિવસ શ્રીહરિનો શોક કરતી કષ્ટથી દિવસો પ્રસાર કરતી હતી.'” હે રાજન્‌!આ 


અ. ૪૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૦૯ 


રા માં ત્યવ્ત્વા મત? જાસૌ પ્રાતા જમસતોત્તનઃ । તસ્ય ભોગનવેતાપિ મતા નૂન હિ નેત્યવે ॥ ૨૨ 
જ મત્વા તસ્ય વીક્ષેયં મુછ ત્તન્દ્રમનોઇરમ્‌ | શ્રૃળુયાં વા છ? મત્વાઈ તહીયં વત્તનામૃતમ્‌ ॥ ૨૨ 
રુત્યં સ ત્રાાળઃ સેદાવત્યર્થ વિલાપ ઈ | તર્ત્રિળિ સસ્સ્તસ્ય તિનાયાઇ નિ છુ:રવતઃ । શર 
રુત્છારમાવ્યસ્તે ત્ત વન્ધવો સાતયસ્તથા । તમેવ નિત્ય શોત્તત્તો સિન્યુઃ જીસ્છેળ વાયરન્‌ ॥ ૨૪ 
3્ત્રિય: સુવાસિનીમુછઃ શોત્તન્ત્યસ્તમદનિશમ્‌ । જુત્જેબેવાદાનિ સિન્યુહર્થ જથાં શ્રૃળુ ॥ ૨૫ 
મુસ્ઠનાથં તમસ્જુત્ય તત્રત્યાંશ્ર તપસ્વિન: । તતો વિનિર્યયો પ્રાતર્વળીન્ટ્રો રકિળામુરત: ॥ ૨૬ 
સદૃન્યરળ્યાનિ નમાન્સરસ્તિશ્ર સરસસિ સઃ | ગત્યજામલવિસાતતત્ત્ો વાભમુતિર્નુપ ! । ૨૭ 
[માલયોપત્યજાયાં વિત્તરન્‌ મઇનં મઇત્‌ | પ્રાપ સિહેશ્ર શા્ણલેમગેમતેર્ભયરૂરમ્‌ ॥ ૨૮ 
વરહિ્મરિષે: જૂરેરાજળ મવયાસ્િમ: | મછીસ્સેથ બઇમિર્મરર્િસતિસટુસમ્‌ ॥ ૨૬૨ 
ુડષ્રવેશ્યે મનુષ્યાળાં વિત્તર્સ્તત્ર મહૂરે 1 યત્ર સાયં તત્ર વસત્ત્રાપ બુટ્ટોલપત્તનમ્‌ ॥ ૨૦ 
પ્રમાણે શ્રીહરિમાં પ્રેમાતિશયના કારણે સંબંધીઓને થયેલા વિયોગની કથા સંક્ષેપમાં 
કહી. હવે શ્રીહરિની આગળની કથા કહું છું, તેને તમે એકાગ્રચિત્તથી સાંભળો.'' 

વર્ણીનું મુક્તનાથથી દક્ષિણદિશા તરફ પ્રયાણ :- હે રાજન્‌ ! 
વર્ણીરાજ શ્રીહરિ મુક્તનાથ ભગવાનને તથા પુલહાશ્રમ નિવાસી સર્વે તપસ્વીઓને 
નમસ્કાર કરી કારતક સુદ તેરસના પ્રાતઃકાળે દક્ષિણ દિશા તરફ મુખ રાખી 
ચાલતા થયા.** હે રાજન્‌ ! અજ્ઞાની મનુષ્યો ન સમજી શકે તેવા સ્વરૂપ અને 
સામર્થ્યને ધારણ કરનારા વર્ણીરાજ અનેક જંગલો, પર્વતો, નદીઓ અને સરોવરોને 
ઉલ્લંઘન કરતા હિમાલયની તળેટીમાં આવ્યા. ત્યાંથી એક મોટા ગહન વનમાં 
પ્રવેશ કર્યો. વિશાળ આ ગહનવન કેસરી સિંહ, વાઘ, મદોન્મત્ત હાથી, વારાહ, 
ક્રૂર અરણા પાડાઓ, રોઝ આદિ અનંત પ્રકારના પશુઓથી અતિશય ભયાનક 
હતું, તેમજ અનેક ગગનચુંબી વૃક્ષોથી વ્યાપ્ત હતું.૫?૧૯ 

માયારાણીના બુટોલનગરમાં વર્ણીનું આગમન :- મનુષ્યો 
જ્યાં મહાકષ્ટથી પણ માંડ પ્રવેશ કરી શકે તેવા મહાગહન વનમાં વિચરણ કરતા 
કરતા શ્રીહરિ જ્યાં રાત્રી પડે ત્યાં નિવાસ કરતા બુટોલપુરમાં પધાર્યા.9૦ તે પુરમાં 
રહેતા મહાદત્ત નામે પર્વતીય સુબુદ્ધેમાન રાજાએ શ્રીહરિને પોતાના ભવનમાં 
બોલાવી જઈ નિવાસ કરાવ્યો, અને બહુ ભાવથી સેવા કરવા લાગ્યા.૨૫ તે મહાદત્ત 
રાજાની માયારાણી નામે બહેન હતાં, તે પણ પોતાના આત્મકલ્યાણને માટે 
સ્નેહપૂર્વક પરમ શ્રદ્ધાથી શ્રીહરિની પરિચર્યા કરવા લાગ્યાં.૨૨ હે રાજન્‌ ! આ 


ઉં શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૫ 


તત્ર રના પર્વતીયો મછાલ્ત્તામિધ: સુધી: । ગાવાસ્ય સ્વાલયં તં ત સિષેવે વદુમાવત: । ર૨ 
ભમિની તસ્ય માયાળ્યા સ્ેહેન પસ્તિર્યથા | સિષેવે પરથા મસા તમાત્મશ્રેયસે નૃપ ! ॥ રર 
તયો: પ્રસત્તો ભમવાન્ત્ત્વા સંસુતિમોત્તનમ્‌ । સાને સ્વસ્થ તતઃ પ્રાયાદ્નમેવ તપઃ પ્રિયડ ॥ રર 
મુરનાથાત્તિર્મતસ્ય પ્રાતસ્ચૈતદ્ઞનં રેડ । વસતસ્તત્ર તત્રાસ્સ જાત: સંવત્લસેડત્યમાત્‌ ॥ ર૪ 


તને ઘોરે સ વિત્તરન્‌ સ્વધર્મ સમ્યમાત્તરન્‌ । મછાન્તમેજં ન્થમોધ પ્રાધવાન્'મયટર્શનમ્‌ ॥ ર" 
તડામેનાતિમલ્તા પૂર્વે નઘાસ્તથોત્તરે । શોમિતં તત તલસ્તમેર્મસર્દ્રિસિમિતો વૃતમ્‌ ॥ ર૬ 


પરતો મગયૂથેશ્ર તરર્િસમનારિતમ્‌ | તં પશ્યસ્ત્ર સોડપશ્યન્મટાયોમિનમેજજમ્‌ ॥ ર૭ 
જેળમાસનમાસીનં ગટયસોપવીતિનમ્‌ | સાસ્છારનં તત જોપીનં વસાનમપર્પ્રિસમ્‌ ॥ ર૮ 
પ્રમાણે સેવા કરવાથી બજ્ઞે ભાઈબહેન ઉપર પ્રસજ્ઞ થયેલા શ્રીહરિએ તેમને અનાદિ 
જન્મ-મરણરૂપ સંસૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત કરનાર પોતાના સ્વરૂપનું અલોકિક 
દિવ્યજ્ઞાન આપ્યું. ત્યારપછી તપઃપ્રિય ભગવાન શ્રીહરિ ત્યાંથી વનમાં આગળ 
પ્રયાણ કર્યું.૨* 

ગોપાળયોગીસાથે વર્ણીનું મિલન :- હે રાજન્‌ ! મુક્તનાથનાં 
દર્શન કરી પુલહાશ્રમમાંથી નીકળ્યા પછી મહાગહન વનમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં 
સ્થળે સ્થળે નિવાસ કરતા બુટ્ટોલપુરમાં આવ્યા. ત્યાંથી નીકળ્યા પછી મહાવનમાં 
નિવાસ કરતા વર્ણીરાજ શ્રીહરિને એક વર્ષ વ્યતીત થયું.૨* હે રાજન્‌ ! પોતાના 
વર્ણીધર્મનું યથાર્થ પાલન કરતા શ્રીહરિ ઘોર જંગલમાં આ રીતે વિચરણ કરતા 
કરતા દર્શન માત્રથી અતિશય રમણીય એવા એક અતિ ઊંચા અને વિશાળ 
વટવૃક્ષની સમીપે આવ્યા.*" આ વટવૃક્ષથી પૂર્વ દિશાના ભાગમાં વિશાળ સરોવર 
શોભતું હતું. અને ઉત્તર દિશા તરફ મોટી નદી શોભી રહી હતી. અને તે વટવૃક્ષની 
ચારે બાજુ ઊંચા વાંસના સોટાઓ શોભી રહ્યા હતા. તેમની આસપાસ ચરતા 
ગજરાજોના અવાજો ઉઠતા હતા. આવો રમણીય શોભાયે યુક્ત વિશાળ વટવૃક્ષને 
નિહાળી રહેલા શ્રીહરિએ તેમની નીચે વિરાજતા કોઈ એક મહાયોગીનાં દર્શન 
કેયા 

હે રાજન્‌! તે મૃગચર્મના આસન ઉપર બેઠા હતા. મસ્તક ઉપર શ્વેતજટા 
અને ડાબે ખભે યજ્ઞોપવીત શોભતી હતી. કૌપીન ઉપર આચ્છાદન વસ્ત્ર ધારણ 
કર્યું હતુ.*“ અપરિગ્રહી તે યોગી શાલગ્રામની પૂજા કર્યા પછી શ્રીમદ્‌ 
ભગવદ્‌ગીતાનો પાઠ કરવાની તેયારી કરતા હતા. તે યોગીનું નામ ગોપાલયોગી 


અ. ૪૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૧૧ 


શાભમામાર્ષનં જીત્વા મીતાપઠન ૩ઘતમ્‌ | મોપાળનાનના વિખ્યાત તનામ વિનવેન તમ્‌ ॥ ૨૨ 
સોમન્દ્ર: સોડ પિ તં વીક્ય મઢસેરમિવાવરત્‌ | ૩્ત્થાય સશોડતિપ્રીત્યા પરિરમ્યાપ સિર્વુતિમ્‌ ॥ ર૦ 
માઢમિત્રે ફ્વોમૌ તાવાસ્તામન્યોન્ચર્શનાત્‌ । ૩વાસ તત્ર વર્ળાન્્રો યોમોન્દ્રેળાતિમાનિત? ॥ ર? 
માનયંસ્ત મુશ્ત્વેન વાલસ્વામી સ યોમિનમ્‌ | ઞશિક્ષત્લજ્લં યોમ યોમશાજ્રં તથાર્વિતમ્‌ ॥ રેર 
ઝાલ્રસ્જિક્ષયામાસ થમાશ્ચ સિયમાન્સ તમ્‌ । ગાસનાતિ વિસિત્રાળિ પ્રાળાયામજલાસ્તથા ॥ રર 
પ્રત્યાઇર ધારળાં ત્ત ધ્યાને ત્ત મનસા દરેડ । સમાધિમટ્ૂતં સ શિક્ષયામાસ ત્તાસ્િનમ્‌ ॥ રૂ૪ 
સૂત્રો છિ તત્યર્વ જાલેનાલ્વેન સ પ્રમુડ । થથાવહેવ ગપ્ાઇ ૫₹ વિસ્માપયશ્ર તપ્‌ ॥ ર૫ 
હતું. ભગવાન શ્રીહરિ તેની સમીપે જઈ તેને અતિ વિનયભાવથી નમસ્કાર કર્યા. 
તે સમયે ગોપાલયોગી પણ શ્રીહરિનાં દર્શન કરી જાણે પૂર્વ જન્મના કોઈ ગાઢ 
સ્નેહી હોય તેમ તત્કાળ આસન ઉપરથી ઊભા થઈ અતિ પ્રેમથી તેમને ભેટી 
પડ્યા, અને પરમ શાંતિને પામ્યા.”૦પરસ્પરનાં દર્શનથી બજ્ઞે જણે પુરાતન ગાઢ 
મિત્રો હોય તેમ જણાતા હતા. હે રાજન્‌ ! ગોપાળયોગી દ્વારા અતિ આદર પામેલા 
વર્ણીરાજ તેના આદરને માન આપી તેની સમીપે નિવાસ કરીને રહ્યા.*5 

વર્ણીએ સાધ્યો અષ્ટાંગયોગ :- હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ ગોપાલયોગીમાં 
ગુરુભાવ રાખી તેમને તે રીતે આદર આપતા થકા તેમની પાસેથી અષ્ટાંગયોગ 
અને સમગ્ર યોગશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા.** અને ગોપાલયોગી પણ 
શ્રીહરિને આદરપૂર્વક અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ આ 
પાંચ યમ અને શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપૂજા આ પાંચ નિયમો 
તથા અનેક પ્રકારનાં સ્વસ્તિક આદિ ચોર્યાસી આસનો, પ્રાણાયામના પ્રકારો, 
ઇંદ્રિયોને પોતપોતાના વિષયોમાંથી પાછી વાળવારૂપ પ્રત્યાહાર, પોતાના 
હૃદયકમળમાં ભગવાનની મૂર્તિ ઉપર મનની સાથે પ્રાણને ધારણ અને મનથી 
ભગવાનના એક એક અંગનું ચિંતવન કરવારૂપ ધ્યાન આદિ અંગોએ સહિત હૃદય 
પ્રકાશમાં નિરંતર તેલધારાવત્‌ ભગવાનની મૂર્તિનું દર્શન કરવારૂપ અંગી એવી 
સમાધિને શીખવવા લાગ્યા.2*-5* 

હે રાજન્‌ ! સમર્થ શ્રીહરિ પણ ગુરુ ગોપાલયોગીને અતિ વિસ્મય પમાડતા 
હોય તેમ તેમણે એકવાર શીખવેલાં યમ-નિયમાદિ સાધનોને યથાર્થ જેમ હોય 
તેમ અલ્પકાળમાંજ શીખીને તે પ્રમાણે જ પુનઃ કરી દેખાડતા હતા. હે રાજન્‌ ! 
ઉપરોક્ત યોગાભ્યાસ પૂર્વે વર્ણી ગોપાલયોગી પાસેથી નાસીકાના માર્ગે સુક્ષ્મ વસ્ત્રની 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૫ 


તેતીં તત દ્િવિધાં વસ્તિ વમેઝ્નરી નૌત્તિજાં તથા | શણુપ્રક્ષાલનાયાશ જિયા આવલાવસાધયત્‌ ॥ ર૬ 
તતઃ જમેળ ત્રાણટ્્યોમ સ સમસાધયત્‌ | નુસૂપર્છિમાર્મેન જાલેનાલ્વેન ભૂપતે! । રૂ૭ 
ચોમશાજ્તં તુ નિર્વિસં શ્રુતિમાત્રેળ સોડ્પ્હીત્‌ | તેનાતિવિસ્તિતો યોમી તં મેને નુષ્ળસત્તિમમ્‌ ॥ રૂ૮ 
સ્વસ્ચાતિનિઃ સ્યૃદસ્યાપિ તસ્િત્્રેમાતિશાચિતામ્‌ । રૃષ્ટ્વા મતિમતાં શ્રેણો મેને ત ુકમેવ સ: ॥ રૂ૨ 
પરસ્પર મુધયૌ સેનમાનૌ પરસ્પરમ્‌ । જન્રમ્‌સપતાદારવૂષતુસ્તત્ર વત્વરમ્‌ ॥ ૪૦ 


પટ્ટીને પ્રવેશ કરાવી મુખમાંથી બહાર કાઢવારૂપ નેતી શીખ્યા. ત્યારપછી બે 
પ્રકારની બસ્તિ શીખ્યા, અર્થાત્‌ નાભિ સુધીના જળમાં ઊભા રહીને ગુદાદ્ધારા 
જળનું અંદર આકર્ષણ કરી અંદરની સફાઈ કરી ફરી ગુદા દ્વારા જ તે જળને 
બહાર કાઢી નાખવારૂપ એક પ્રકારની બસ્તિ તથા શિશ્નદ્દારા જળને અંદર 
આકર્ષણ કરી ફરી શિશ્નદ્દારા જ જળને બહાર કાઢવું કે શિશ્નદ્દારા જળને અંદર 
આકર્ષણ કરી ગુદાદ્વારા જળને બહાર કાઢવારૂપ બીજા પ્રકારની બસ્તિ ક્રિયા 
શીખ્યા. ત્યારપછી કુંજરક્રિયા શીખ્યા અર્થાત્‌ હાથીની જેમ પ્રથમ મુખથી જળ 
પીને ફરી મુખદ્ધારા ઉલ્ટી કરીને જળને બહાર કાઢી નાખવારૂપ ક્રિયા શીખ્યા. 
તેનાપછી નૌલિકા શિખ્યા અથાત્‌ ઉડીયાન અવસ્થામાં ખભા સહેજ આગળ નમાવી 
ગોઠણ ઉપર બે હાથને જોસથી ટેકવી પેટના બશજ્ઞે નળને વેગપૂર્વક જમણી તથા 
ડાબી બાજુ જળચક્રની જેમ ઘુમાવવા રૂપ ક્રિયાને શીખ્યા. તેવી જ રીતે શંખ 
પ્રક્ષાલન એટલે કે મુખેથી પાણીને પીને તેને ગુદાદ્દારા બહાર કાઢવારૂપ ક્રિયાને 
શીખ્યા. હે રાજન્‌ ! આવી અનેક ક્રિયાઓ યોગાભ્યાસને અનુરૂપ શ્રીહરિ પ્રથમ 
શીખ્યા.૨૩૬ 

હે રાજન્‌ ! ઉપરોક્ત નેતી આદિ ક્રિયાઓ શીખ્યા પછી શ્રીહરિએ ગુરુ 
ગોપાલયોગીએ બતાવેલા માર્ગથી અલ્પ સમયમાં જ ક્રમાનુસાર અષ્ટાંગયોગ સંપૂર્ણ 
સિદ્ધ કર્યો. અને ગુરુના મુખથી એકવાર સાંભળવા માત્રથી શ્રીહરિએ સમગ્ર 
યોગશાસ્્રના ગ્રંથનો પણ અભ્યાસ પૂણ કર્યો. હે રાજન્‌ ! તેમ થવાથી અતિશય 
વિસ્મય પામેલા ગુરુ ગોપાલયોગી શ્રીહરિને યોગેશ્વર કૃષ્ણ સમાન માનવા 
લાગ્યા.***“યોગીઓની મધ્યે શ્રેષ્ઠ એવા ગોપાળયોગી પોતે અતિશય નિઃસ્પૃહી 
હોવા છતાં શ્રીહરિમાં અતિશય પ્રેમ ઉત્પન્ન થતો હતો તે જોઈ મનોમન શ્રીહરિને 
ગુરુ તરીકે માનવા લાગ્યા.*“હે રાજન્‌ !આપ્રમાણે પરસ્પર ગુરુબુદ્ધિ રાખી તે બજ્ઞે 


અ. ૪૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૧૩ 


સટમાનો સિમ વાતં વર્ષ ત્તાતપમન્વઇમ્‌ । સ્તો ત્રિષવળ તીવ્ર તજાતે તપ છ્વ તૌ ॥ ૪૨ 
તલશ્રમસમીષેડથ ધોષો મોપૈર્જાર્યત | મરિષીર્માશ્રાસ્વત્િસયાતૈશ્ર યહ્સ્છયા ॥ ૪ર 
તત્રામત્ય પ્રતિદ્તિ શાહના: પસ્ષાન્‌ પશૂન્‌ | ઞમક્ષયસ્તતો મોપા વભૂવુઃ સ્ત્તતેતસ: ।॥ ૪ર 
ચોમીન્દ્ર પ્રાર્થયામાસુસ્તતસ્તે રક્ષ ન: પશૂન્‌ । યોમિસગ! સમર્થોડસિ નામ સ્વં સાર્થ જીરું ॥ ૪૪ 
ઝશસ્છ? પશુરક્ષાયાં સોડથ ત્તિત્તાજુ ઓડભવત્‌ । તતસ્તમાદ વર્ળીન્દ્રશ્ચિત્તાં ત્યગ મછામુને ! ॥ ૪૫ 
શું વાટ્ય તેનેવ તાયાસ્યન્ત્યત્ર ફિસ: | તવ યોમપ્રતાપેન મમિષ્યન્ત્યણ તે સ્વિત: । ૪૬ 
રૃત્યુસટ્: સોડષિ ચોમી તં માનયધર્મનન્ટ્નમ્‌ । તેવ જુપયા ટ્ધ્યો શું હીર્ષનિનાટિનિ્‌્‌ ॥ ૪૭ 


જણ એક બીજાની સેવા કરતા અને કંદમૂળ, ફળ વગેરેનો આહાર કરતા બજ્ઞે એક 
વર્ષ સુધી ત્યાં આશ્રમમાં સાથે રહ્યા.” પ્રતિદિન ઠંડી, વાયુ, વર્ષા અને ગરમીને 
સહન કરી ત્રિકાલ સ્નાન સંધ્યા વંદનાદિ કરી બજ્ઞે તીવ્ર તપને કરતા રહેતા.” 
ગોપાળયોગીદ્વારા ગાયોની રક્ષા કરાવી :- હે રાજન્‌ ! કોઈ 
વખત ગાયો, ભેસો ચરાવતા ગોવાળો દેવઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યા અને ગોપાલયોગીના 
આશ્રમની સમીપે યોગીના આશ્રયે નેસડાઓ બાંધી રહેવા લાગ્યા.** પરંતુ બન્યું 
એવું કે, પ્રતિદિન વાઘ આવતા અને પાંચ છ ગાયોનું ભક્ષણ કરી જતા, તેથી તેઓ 
બહું ચિંતાતુર થયા.” ત્યારે તેઓએ ગોપાળયોગીનેપ્રાર્થના કરી કે હે યોગીરાજ 
! તમે અમારા પશુઓનું હિંસક પ્રાણીઓ થકી રક્ષણ કરો. કારણ કે તમે સમર્થ 
છો. માટે આપનું ગોપાલ એવું નામ સાર્થક કરો.” હે રાજન્‌ ! ગોવાળોની પ્રાર્થના 
સાંભળ્યા પછી પણ ગોપાળયોગી હિંસક પ્રાણીઓથી ગાયોની રક્ષા કરવા સમર્થ 
થયા નહિ તેથી ચિંતા કરવા લાગ્યા. તેમને ચિંતાતુર જોઇ વર્ણીરાજ શ્રીહરિએ 
ગોપાલયોગીને કહ્યું હે, મહામુનિ ! તમે ચિંતા ન કરો ને આ તમારા શંખનો નાદ 
કરો, જેનાથી આ આશ્રમના આસપાસના પ્રદેશમાં હિંસક પ્રાણીઓનો પ્રવેશ જ 
નહીં થાય. તમારા યોગના પ્રભાવથી તેઓ અત્યારથી જ અહીથી ચાલ્યાં જશે. ૬ 
હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિએ આ પ્રમાણે કહ્યું તેથી ગોપાલયોગીએ ધમંનંદન 
શ્રીહરિનાં વચનોને માન આપી ગાયો ઉપરની કૃપાદૃષ્ટિથી તે સમયે દીર્ઘ અને 
ગંભીર શંખ ધ્વનિ કર્યો.** તે ધ્વનિ જેટલા પ્રદેશમાં સંભળાયો તેટલા પ્રદેશમાં 
કોઈ હિંસક પ્રાણીઓ આવતાં નહિ અને તે પ્રદેશમાં જે હિંસક પ્રાણીઓ રહેતાં 
હતાં તે પણ દૂરનાપ્રદેશમાં જઈને રહેવા લાગ્યાં.“ સંત ગોપાલયોગીના અનુગ્રહથી 
તે સ્થાન નિર્ભય થયું, તેથી વિસ્મય પામેલા ગોવાળો ગાય આદિ પશુઓની સાથે 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૫ 


સ તાવ થાવત્તિ ક્ષેત્રે વ્વાઘાસ્તાવતિ જશ્ન । હિસ્તો તાયાત્ત્વ તત્તસ્થો ગમામાન્યત્ર સર્વશ; ॥ ૪૮ 
સિર્ભયં તહ્મૂત્લ્યાનં સાધોસ્તસ્થ પ્રસાવ્ત: । ઝષુઃ સુદ સપશવો મોપાલાઃ પ્રાધવિસ્મયા? ॥ ૪૨ 
સ ત્તાપિ વિસ્તિતો યોમી પ્રતાપ તસ્ય તં દર્‌િ । ગાનન્રતોજિજ મેને પુરુષં ત તરાજુતિમ્‌ં ॥ છ૦ 
વળિસટ્‌ સિવસસ્તત્ર પ્રત્યટં શુજ્ધેતસા 1 ગધ્યાયમેજં મીતાયા દ્િતીયં સુવિત્ારયન્‌ ॥ ૧૨ 
સ્વસ્પમાત્મનઃ શુજ્ધમસાધારળતક્ષળે: | તત્ત્તતો સિશ્ચિજાયાથ સ્વાનુભૂત્યા તત બુદ્ધિમાન્‌ ॥ પર 
પ્રત્યાઇરેખેસ્ત્રિયાળાં તથાન્તઃ જર્ળસ્ય ત્ત । પ્રાળસ્થ વૃત્તી: સજલાસ્તસ્મિન્મુઇુરધાર્યત્‌ ॥ ધર 
ણ્વમમ્યસતસ્તસ્થ જાલેન જિયતાત્મતિ | બભૂવ ધ્યાનયોમસ્થ પજ્વતા નૃપસત્તમ ! ॥ ૪ 


તતોડસ્ય રૃ્યેડરળ્ડમિસ્ત્રિયારિપ્રજાશજમ્‌ | ગાત્મગ્યોતિ્મદ્દ્રાગન્સર્વજાલમટ્શ્યત ॥ ખ્છ્‌ 
"વં વિશદ્ધમાત્માનમક્ષરવ્રતાળા સઇ । તેવ્યેન માવયસ્િત્યં બ્રહ્તમૂત ફ્વાભવત્‌ । ૫૬ 


સુખપૂર્વક ત્યાં રહેવા લાગ્યા અને શ્રીહરિ તથા ગોપાળયોગીની દૂધ આદિથી સેવા 
કરવા લાગ્યા. વિસ્મય પામેલા ગોપાળયોગી પણ પોતાના હૃદયમાં આ પશુરક્ષણનો 
પ્રતાપ શ્રીહરિનો જ છે એમ જાણી તેમને મનુષ્યાકૃતિમાં કોઈ અલૌકિક દિવ્ય 
પુરુષ છે એમ માનવા લાગ્યા.“ ગોપાળયોગીના આશ્રમમાં તિવાસ કરતા 
વર્ણીરાજ શ્રીહરિ પ્રતિદિન વિશુદ્ધમનથી શ્રીમદૂભગવદ્‌ગીતાના કેવળ બીજા 
અધ્યાયનું સારી રીતે ચિંતવન કરવા લાગ્યા.“* આમ ચિંતવન કરતા બુદ્ધિમાન 
શ્રીહરિને અસાધારણ લક્ષણેથી વિશિષ્ટ પોતાના વિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની અનુભૂતિ 
થઈ અને તત્ત્વદષ્ટિથી તે પ્રમાણે તેનો નિશ્ચય કર્યો."* શ્રીહરિ પ્રત્યાહારનો અભ્યાસ 
કરી ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને પ્રાણની સમગ્ર વૃત્તિઓને વારંવાર પોતાના શુદ્ધ 
આત્મસ્વરૂપમાં ધારણ કરવા લાગ્યા."* હે નપ શ્રેષ્ઠ ! આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતા 
શ્રીહરિને અલ્પ કાળમાંજ પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં ધ્યાનયોગની પરિપક્વતા 
પ્રાસ થઇ.'” હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિને ત્રણે અવસ્થામાં પોતાના હૃદયકમળમાં અખંડ 
અને ઇન્દ્રિયોના પ્રકાશક એવા મહાન આત્મજ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર થવા લાગ્યો.“ 
અને પોતાના વિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની અક્ષરબ્રહ્મની સાથે નિરંતર એકાત્મપણાની 
ભાવનાની દઢ ધારણા કરતા શ્રીહરિ બ્રહ્મરૂપ થયા. અથાત્‌ બ્રહ્મના સાધર્મ્યપણાને 
પામ્યા. હે રાજન્‌ !સ્વયં શ્રીહરિ પોતે જ અક્ષરબ્રહ્મતેજના મધ્યે સદાય વિરાજમાન 
દિવ્યમૂર્તિ સાક્ષાત્‌ પરબ્રહ્મ છે, છતાં આવી રીતનું આચરણ તે ભક્તજનોની શિક્ષા 
માટે છે.પ“ 


ગોપાળયોગીને સ્વ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપીને સિધઘ્ધગતિ આપી 


અ. ૪૫ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૧૫ 


ચોમમેતં સ્વમિત્રં તં પ્રાર્થયન્તમશિક્ષયત્‌ | ત્રહમમૂયં મતસ્તેન તતો મોપાતયોમ્યષિ ॥ ૫૪ 
વ્ળીન્દ્રં વ ઇર સાક્ષાસ્તારયળમૂષીશ્વરમ્‌ । ગવૈત્તરિસ્છયેવાસો ભરિ તરસ્મસ્તતોડ્જરોત્‌ ॥ ૫૮ 
ર્ધ્યો તમેવ દ્યે સિદ્ધયોમો રાયન: | ગત્યન્તવિસ્મુતિ પ્રાપ તતોડશો વપુષો પુતિ? ॥ ૧૨ 
વિદાય બૌતિજં રેઈં ટ્વ્યહેરેન સોડ્નથ ! | મોલો પ્રયયો સરો રરેસ્તસ્ય પ્રસાટ્તઃ ॥ ૬૦ 
વખિરાનઃ સિદ્ધયોમસ્તતશ્રાજસ્મિજાજિયઃ । સછ્યુ: સંસ્થાવિધિ સત્તા પ્રા્મુર: પ્રયયો તત: । ૬૨ 
ઝળળ્યવ્રતસૂપસ્થો તાસામસ્થિરવીક્ષળઃ | ધનુર્મુત્છ: શર ર્વ પ્રયાતિ સ્માધ્વતિ છુતમ્‌ ॥ ૬૨ 
રેઇાનુસન્ધાનદીનશ્ચિન્તથન્ઝુખ્ખમેજલઃ 1 ઞાહિવારાદતીર્થ સ પ્રાપ્યાવાત્લીદ્નિત્રયમ્‌ ॥ ૬ર 


:- હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી ગોપાળયોગીએ શ્રીહરિને પ્રાર્થના કરી તેથી પોતાના 
મિત્રપણે વર્તતા ગોપાલયોગીને પણ શ્રીહરિએ ધ્યાનયોગનો અભ્યાસ કરાવ્યો 
તેથી તે પણ પોતાના આત્માની અક્ષરબ્રહ્મની સાથે એકતાથી બ્રહ્મરૂપની ભાવનાને 
પામ્યા.'* હેરાજન્‌! આ યોગી ભગવાન શ્રીહરિની જ ઇચ્છાથી વર્ણીરૂપ શ્રીહરિને 
સર્વના સ્વામી અને સાક્ષાત્‌ નારાયણત્રધષિ જાણવા લાગ્યા કે આ શ્રીહરિ છે. એ જ 
બ્રહ્મપુરાધિપતિ સાક્ષાત્‌ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનારાયણ છે. તે પોતાના ભક્તજનોની 
રક્ષા માટે અને પૃથ્વીપર એકાંતિક ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે મનુષ્યરૂપે પ્રગટ 
થયા છે. આટલું જ્ઞાન થયા પછી તે ગોપાલયોગી એક શ્રીહરિની જ ભક્તિ કરવા 
લાગ્યા.૫“ 

આ રીતે સિદ્ધયોગી મનનશીલમુનિ ગોપાલયોગી દેઢ આસને બેસી પોતાના 
હૃદયકમળમાં તે પ્રગટ શ્રીહરિનું જ ધ્યાન કરવા લાગ્યા. આમ ધ્યાન કરતાં કરતાં 
યોગીને પોતાનાં શરીરની અત્યંત વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ. હે નિષ્પાપ રાજન્‌ ! પછી તે 
ગોપાળયોગી પંચભોતિક શરીરનો ત્યાગ કરી શ્રીહરિની કૃપાથી દિવ્ય દેહને પ્રાત 
કરી તત્કાળ ગોલોકધામને પામ્યા.૫““૦ હે રાજન્‌ ! ગોપાલયોગી ધામમાં ગયા 
પછી તેનો દેહિક સંસ્કાર કરવાનો વ્યવહાર અચાનક પોતા ઉપર આવ્યો, તેથી 
સિદ્ધયોગી ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના સખા ગોપાળયોગીની સમસ્ત ઓર્વદેહિક 
ક્રિયા કરી ત્યાંથી પૂર્વમુખે ચાલી નીકળ્યા.“* 

વર્ણીએ કર્યા આદિવરાહતીર્થમાં દર્શન :- બ્રહ્મસ્વરૂપની સ્થિતિમાં 
અખંડ વર્તતા અને નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર જ દેષ્ટિને સ્થિર રાખીને ચાલતા 
શ્રીહરિ ધનુષમાંથી છૂટેલા બાણની જેમ માર્ગમાં અતિ ઉતાવળી ગતિએ ચાલતા 
હતા. શરીરનું ભાન ભૂલી શ્રીકૃષ્ણરૂપ એક પોતાના આત્માનું જ ચિંતવન કરતા 


૪૧૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૬ 


સત્ર યત્ર સ થયો વટુવર્યસ્તત્ર તત્ર તૃપતે! ગનતાયાઃ । 
ઝામતસ્ય હિ નુસેર્વિ નાવાત્તસ્ય રર્શનમણોત્લવ આસીત્‌ । ૬૪ 


// ટજ %₹ત7/રુઝ7%7 7777૪777?» %777₹ ૪%7%જ ર? 
277227777%57777%7/ 7₹77૮જ7ર₹7-થ27₹7% // ૪૧ 


॥ ષટ્ત્તત્વારિશોડઘ્યાય: ॥। 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
તતઃ સ વસુરેશેષુ પ્રાયાત્લીસ્પુરં બટુઃ 1 સિદ્ધવછમનામાસીદ્રાગા યત્રાતિધામિજ? 11૨ 
તેનાતિપ્રાથિતોડવાત્લીન્તાતુર્માસ્યં મહામુસિડ । તરુર્મ છ્વાનુસવં સેવ્યમાનો હિ તેન સ ॥૨ 


કરતા આદિવરાહ તીર્થમાં આવ્યા અને ત્રણ દિવસ પર્યત તે તીર્થક્ષેત્રમાં નિવાસ 
કરીને રહ્યા.૬૨-૬* હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે વર્ણીન્દ્ર શ્રીહરિ જે જે તીર્થસ્થાનોમાં 
જતા ત્યાં ત્યાં નિવાસ કરીને રહેતા, તેથી મનુષ્યોને સ્વર્ગલોકમાંથી જાણે ગુરુ 
બૃહસ્પતિપધાર્યા હોય ને જે દર્શનનો આનંદ થાય તેવો મહાઆનંદ તેમનાં દર્શનથી 
થતો હતો.” 

૪/ 5*/જ ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪/ #ગ/#/નળન/ ૪ઇ/ટેકર૪5/ 
*%%જ 2/2/0/%૬ન ન/» 5%₹/%%/ 5/%% 55-2૯6/%/ ૩05/૦૦૦-57 
*//2 5/૮/રેયઝે ૩7૩/ભય/ટ/ કય? છે ન/ઝે /જેટ/62/%? અડ્ય/જ 
છૂછ/ %૭0. ૪૪ 


અધ્યાય - ૪૬ 


ગોપાલદાસની રક્ષા કરી, સિદ્ધોનું અભિમાન ઉતાર્યું 
અને તૈલંગદેશી વિપ્રને સુખી કર્યો. 


સીરપુરશહેરમાં વર્ણીનું આગમન :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હેરાજન્‌ 
! તે આદિવારાહ તીર્થથી નીકળી વર્ણીરાજ શ્રીહરિ વંગદેશમાં આવેલા સીરપુર 
નામના શહેરમાં પધાર્યા, જ્યાં અતિધાર્મિક સિદ્ધવલ્લભ નામના રાજા રાજ્ય 
કરતા હતા.' તે રાજાએ શ્રીહરિની પ્રાર્થના કરી કે, હે વર્ણીરાજ ! તમે મારા ઉપર 
કુપા કરીને અહીં નિવાસ કરીને રહો. ત્યારે મહામુનિ શ્રીહરિ ચાતુર્માસ પર્યત તે 


અ. ૪૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૧૭ 


મોપાતવલસનામૈજડ સાધુ? શીસમુળાન્વિત: 1 સેવાયાં પ્રત્યઈં તસ્ય વર્તતે સ્માતિભાવત$ ॥ર્‌ 
સિદ્ધતામસમત્ત્રાશ્ચ તત્રાન્યે સિદ્ધસંસજાઃ 1 આસન્‌ સદજ્ઞશઃ ક્ુદ્રહેવતોપાસા ગપિ ॥0 
તત્રેજે વીતરામાછા: જેસ્તિલાસથ વળિન | પ્જે પરમઇસારયા યતિસસાશ્ર જેત્તન ॥ છ 
ભેરવોપાસજાઃ વેમતિત્જસિત્જાલ્યા ૩પાસજાઃ | જેસ્તિસ્ત યોમિનીમસ્છા વીરવિાવિશારરઃ ॥ 
વમૈપીનમાત્રવસનાઃ સિદ્ધાસ્તત્રાપર્પ્રહાઃ 1 ઞાસન્વેજશત મુર્યાસ્તપશ્ચર્યારતા નૃપ ! ॥ ૭ 
તાન્સુસ્છાયોગ્સિતે સ્થાને વાસયામાસ ભૂપતિ: । તતેવામું નીનજળ્ઝં પૂગચિત્વા ન્યવાસયત્‌ ॥ ૮ 
જ્રસુરાગ્યસિતોપેતૈ્ભક્ષચેભોગ્યેશ્ર તાન્‌ નૃપઃ 1 પ્રત્યઈ તોષયામાસ તત્તલીપ્તિતવસ્તામિ; ॥ ૨ 
પટ્ટજાનાસનાર્થ ત્ત ટ્હૈ તેમ્ય: પૃથજ પૃથજ । સ્વસિદ્ધતાં રર્શયન્તો ન્યૂષુસ્તેડષિ થથાસુર્મ્‌ ॥ ૨૦ 


સિદ્ધવલ્લભ રાજાના મહેલમાંજ નિવાસ કરીને રહ્યા. અને સ્વયં રાજા પણ પ્રતિદિન 
શ્રીહરિની સમયોચિત સેવા કરવા લાગ્યા.* તેવી જ રીતે ચારિત્ર્ય અને નિમાનાદિ 
સદ્્‌ગુણોથી સભર એક ગોપાળદાસ નામના સાધુ હતા. તે પણ શ્રીહરિ ઉપર 
આતિશય સ્નેહભાવ રાખી પ્રતિદિન સેવા કરતા હતા. તે રાજાના રાજમહેલમાં 
બીજા સિદ્ધ એવા નામે પ્રસિદ્ધ ઘણા સાધુપુરુષો રહેતા હતા. તેઓ તામસમંત્રોની 
સાધના કરનારા અને તામસ મલિન દેવતાઓની ઉપાસના કરનારા હતા.2*7 

તેમાંથી કેટલાક વીતરાગી હતા, કેટલાક બ્રહ્મચારી, કેટલાક પરમહંસ, 
કેટલાક સંન્યાસી, કેટલાક ભૈરવના ઉપાસક, કેટલાક કાલિના ઉપાસક, કેટલાક 
યોગિનીના ઉપાસક અને કેટલાક વીર વિદ્યામાં વિશારદ હતા. હે રાજન્‌ ! તે 
સિદ્ધોમાં તો કેટલાક માત્ર કોપીન ધારણ કરનારા હતા, કેટલાક અપરિગ્રહવ્રત 
રાખનારા હતા. અને સોએક જેટલા તપ પરાયણજીવન જીવનારા મુખ્ય સિદ્ધો 
પણ તેમાં હતા." હે રાજન્‌ ! સિધ્ધવલ્લભ રાજાએ તે સોએક જેટલા મુખ્ય 
સિદ્ધોને ખુલ્લા આકાશવાળા મેદાનમાં નિવાસ કરાવ્યો અને નીલકંઠ વર્ણનિં પૂજન 
કરી તેમને પણ તે મુખ્ય સિદ્ધોવાળી જગ્યામાં જ નિવાસ કરાવ્યો. રાજા બહુ 
ભાવિક હોવાથી સર્વ સિદ્ધોને ખૂબ ઘી અને સાકર મિશ્રિત ભક્ષ્ય, ભોજ્ય વગેરે 
તેઓને ઈચ્છિત ભોજન અને વસ્તુ પદા્થદ્વારા સંતોષ પમાડતા હતા. વળી રાજાએ 
તેઓને બેસવા માટે પલંગ, બાજોઠ વિગેરે વસ્તુઓના દરેકને અલગ અલગ દાન 
કર્યા હતાં, અને તે સિદ્ધો પણ પોતાની સિદ્ધાઇનું પ્રદર્શન કરતા સુખપૂર્વક ત્યાં 
નિવાસ કરીને રહ્યા હતા.“ 

સિધ્ધોનો દંભ ઉઘાડો પાડવા વર્ણીએ કરી ઈચ્છા :- આ 


૪૧૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૬ 


તત્તદામ્મિજસિદ્નત્નં મુમુક્ષું ત ધરપત્તિમ્‌ । છસવગિજ્ઞાપચિષોર્ત્છિયેલ્થમભૂનુપ ! । ૨૨ 
પ્રાવૃટ્વાલે તત્ર વૃષ પ્રતિવર્ષાધિજાડમવત્‌ । માસા પીડિતા ઞાસસ્તે તુ સિદ્ધાભમાનિ$ ॥ ૨૨ 
ઘ્નાથના સ્‍્ટુશિરે સ્તનત્તઃ સ્તનચિતુમિઃ । મયરુામિવિસુદ્રિર્મીષળા: સુરવર્ત્તસિ ॥ ૨ર 
ઘ્ોસ્બોષાતિવાતિન વગ્રતિર્ષોષળેસ્તથા । ર્વાતિશ ત્તાતિવૃખ્યા ર્વિત્તાસ્તે સિદ્ધતાં ગછુઃ | ૨૪ 
શને શનેસ્તતશ્રનૂ' સત્રો સત્રો પતાયનમ્‌ | ૪ િત્પસ્ જ્રમતિત્લલ વેષમાના હિમાનિલૈડ ॥ ૨૫ 
પ્રત્યઈ રાગભૃત્યાશ્ર તત્ર્યા ટ્ટ્શુઃ સ્થિતા? । રિતે: વતતિપયેઃ સર્વે સિદ્ધુ? પતાયનમ્‌ ॥ ૨૬ 
ળજમેવાવશિઇ તં વળિરાગ નૃપ સુધી: । ટૃષ્ટ્વા સત્યં તમેવેજ સિદ્ધ મેને ત ત્તાપરમ્‌ ॥ ૨૭ 
ઝત્યાસારતિવાતાભ્યામપ્યનાવુ મેવ તમ્‌ 1 બછુધા માનયામાસ સગા પૌરાશ્ર સર્વશ$ ॥ ૨૮ 
પત્તાયિતાસ્તુ તસ્સિદ્ધાન્સ્વરુરમગૃદવાસિનઃ । ફતરશ્ર ગુપો મેને ગ્રામે; સાધારળાસ્ઝિતસ ॥ ૨૨ 


મુમુક્ષુ સિદ્રવલ્લભ રાજાની સામે જ એ દંભી સિદ્ધોનો દંભ ખુલ્લો પાડવાની 
ઇચ્છા ધરાવતા શ્રીહરિના સંકલ્પથી એક આશ્ચર્ય સર્જાયું, તે સીરપુર શહેરમાં 
વષત્રધિતુના સમયમાં પ્રતિ વર્ષ કરતાં આ વર્ષે અતિવૃષ્ટિ થઈ તેથી સિદ્ધાઇનું 
અભિમાન ધરાવતા સર્વે સિદ્ધો વરસાદની ધારાથી બહુ પીડાવા લાગ્યા.*૧૧૨ 
કરાની વૃષ્ટિથી થતાં ધ્વનિઓ અને ભયંકર ભય ઉપજાવનારા વીજળીના થતા 
ચમકારાની સાથે ભયાનક મેઘો આકાશમાં દેખાતા હતા. વેગવાન સુસવાટા કરતા 
પવનથી મેઘોના વજપાત જેવા ગર્જનાના ભયાનક શબ્દોથી અને રાત્રિ દિવસ 
વરસતી અતિવૃષ્ટિથી અતિશય ખેદ પામેલા સિદ્ધોને પોતાની સિદ્ધાઈનું અભિમાન 
ઉતરી ગયું.૫*૧*” તેથી હિમ જેવા ઠંડા પવનથી કંપતા શરીરવાળા તે સિદ્ધો ધીરે 
ધીરે ક્યારેક પાંચ, ક્યારેક છ કે સાત એમ સાથે મળીને એક પછી એક રાત્રીના 
સમયમાં ભાગવા લાગ્યા.*પ રાજાની આજ્ઞાથી ત્યાં રહેલા રાજાના નોકરો સિદ્ધોની 
હમેશની દિનચર્યા નિહાળતા રહેતા અને રાજાને જણાવતા. ત્યાં તો થોડા દિવસોમાં 
જ સર્વે સિદ્ધો ત્યાંથી પલાયન થઈ ગયા.** ત્યારે બુદ્ધિમાન સિધ્ધવલ્લભ રાજાએ 
જોયું કે પ્રચંડ વરસાદની ધારાઓ વચ્ચે એકલા માત્ર વર્ણી બિરાજે છે. આ એક જ 
સાચા સિદ્ધ છે, બીજા કોઈ નથી, એમ માનવા લાગ્યા.પ? વરસાદ શાંત થયા પછી 
મૂશળધારાએ વરસતા વરસાદ અને પવનના સુસવાટા વચ્ચે પણ વ્યથા નહિ 
પામેલા સ્થિતપ્રજ્ઞ શ્રીહરિનું રાજાએ તથા પુરવાસી જનોએ બહુ સન્માન કર્યું. 
અને બીજા ત્યાંથી ભાગી છૂટેલા અને પોતાની ધર્મશાળાઓમાં નિવાસ કરતા સર્વે 
સિદ્ધોને રાજાએ તો સાધારણ મનુષ્યો સરખા જાણ્યા.૫?૧૯ 


અ. ૪૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૧૯ 


તવા શાસ્છાવ્ય: સિદ્ધાસ્તસ્યોત્જર્ષ વિતોવય તે । ગત્યમર્ષગ્વતણાત્રાશ્ીસ્ત ઇન્તુમુયમમ્‌ ॥ ૨૦ 
સમત્રમાપક્ષેપાવૈ: સ્વેછલેવો[િતેસપ | ઞભિત્તારેશ્ર તં ઇત્તું ત શેજે જોડષિ માસ્ત્રિજડ ॥ ર૨ 
સર્વે પ્રયાસા વિષતતાસ્તેષાં તસ્મિસ્ટિ વળિતિ । શસ્થાતા ર્વાજાશે વભૂવુત્રાજૃતીશ્વરે ॥ રર 
તં તુ ₹ત્તુમશસસ્તેમાષમુષ્િલસત્માબિ: । સાધો મોપાત વસારયે તત્લેવિનિ નિત્તિક્ષિષે ॥ રર 
મૃતપ્રાયસ્તહેવાભૂણત્ખ્ઞિણઃ સ મૂત્છિતિ: | મુચ્રનિર્યત્જનનાલો સિશ્રેણે ન્યપતજ્ીવિ ॥ ર૪ 
સદઇસ્ઞશો ખના દ્રજી તમામસ્છત્િતસ્તતઃ 1 ઞઅપ્રતીજારમેવાઇનુપાયાસ્તમુપદ્રતમ્‌ ॥ રણ 
સિદ્ધાર્યાસ્તાસ્તતો રાગા પ્રાઇ મો મત્ત્રશાસ્ત્રિળ ! । ૩૫યઃ જિયતામસ્ય ભવર્દ્રિઃ સિદ્ધયોમિભિ; ।॥ ર૬ 
ત ઝતુર્પ્રતીજાર્યો ભવત્યસ્થ છુપદ્રવ: । નીલજળ્ઝો મછાન્‌ સિદ્ધ: જસેત્વસ્ય સ્િજિસ્સિતમ્‌॥ ર૭ 


વર્ણીના સેવક ગોપાળદાસ સિધ્ધોની ઈષ્યાનો ભોગ બન્યા 
:- હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિનું બહુ પ્રકારે સન્માન થયું તે સમયે તેનો આવો ભવ્ય 
ઉત્કર્ષ જોઈ શક્તિ ઉપાસક તે સર્વે સિદ્ધોનાં ગાત્રો અત્યંત ક્રોધાગ્નિની જ્વાળામાં 
બળવા લાગ્યાં. તેથી શ્રીહરિને મારી નાખવાના પ્રયત્નો કરવા લાગ્યા.*૦ મલિન 
મંત્રોથી મંત્રેલા અડદની મુઠ્ઠી શ્રીહરિ ઉપર ફેંકી. પોતાના ઇષ્ટદેવોનાં વરદાન 
વચનોનો પણ શ્રીહરિ ઉપર પ્રયોગ કર્યો. તેમજ અભિચારિક મંત્રોનો પણ પ્રયોગ 
કર્યો, છતાં કોઈ પણ માંત્રિક શ્રીહરિને મારવા સમર્થ થયો નહિ.*' જેવી રીતે કોઈ 
આકાશમાં શસ્ત્રના પ્રહાર કરે ને નિષ્ફળ જાય તેમ શક્તિ ઉપાસક સર્વે સિદ્ધોના 
મનુષ્યાકૃતિ ધરી રહેલા પરમેશ્વર વર્ણીરાજ શ્રીહરિ ઉપર કરેલા સમગ્ર પ્રયોગો 
નિષ્ફળ ગયા.** તેથી શ્રીહરિને મારવા અસમથ થયેલા તે દુષ્ટ સિદ્ધોએ શ્રીહરિ 
ઉપર ઇર્ષ્યાભાવ રાખી તેની સેવા કરતા ગોપાળદાસ નામના સાધુ ઉપર મંત્રેલા 
અડદની મુઠ્ઠીનો પ્રયોગ કર્યો.૨* ગોપાળદાસ સાધુ તો તે જ ક્ષણે મૂર્છિત થઇને 
પૃથ્વી પર પડ્યો, જીભ બહાર નીકળી ગઈ અને મરણતુલ્ય થયો. તેના મુખમાંથી 
ફીણ નીકળવા લાગી અને ચેષ્ટારહિત થયો. તેને જોવા માટે રાજા અને ચારે 
બાજુએથી હજારો મનુષ્યો ભેળાં થયાં અને કહેવા લાગ્યાં કે, આ ઉપદ્રનું નિવારણ 
કરવું હવે કોઈનાથી શક્ય નથી.“ચ૫ તે સમયે સિદ્ધવલ્લભ રાજાએ શક્તિ ઉપાસક 
તે સિદ્ધોને કહ્યું કે હે મંત્રશાસ્રીઓ ! તમે સિદ્ધયોગી છો, તેથી આ ગોપાળદાસના 
ઉપદ્રવનું નિવારણ કરો.**ત્યારે તે સિદ્ધો કહેવા લાગ્યા કે, આ સાધુનો ઉપદ્રવ 
અમારાથી નાશ પામી શકે તેમ નથી. તમે જેને સર્વ સિદ્ધો થકી બહુ મોટા સિદ્ધ 
માનો છો તે નીલકંઠ યોગી પાસે આના ઉપદ્રવનો પ્રતિકાર કરાવો.** 


૪૨૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૬ 


માત્લર્યાહેવમુરુ તૈરષિ રાસાથિતઃ સ ત્તુ | સઇસ્તત્પાર્શ્મામત્ય તવ્વેસ્છારુવુષ્યુતમ્‌ ॥ ર૮ 
શનૈરવાવીત્તત્જળે ગુષ્ળસ્યાણક્ષર મનુમ્‌ | તાવત્લ સટસોત્તસ્થૌ નૃપતે! સિસ્ષદ્રવ: ॥ ર૨ 
વિસ્મય પરમં પ્રાપુસ્તજ સર્વે ગના ઞપિ | સાક્ષાસ્છીયષ્ળસૂપ તં જુષ્ળમત ત્ત મેિરે ॥ રૂ૦ 
ચેન ક્ષિ્લો માષમુણિ સાધાવસ્મિન્પુમાન્સ તુ । સ્વજૃતેનામિત્તરેળ સઘ ગાસીત્તથાવિધ$ ॥ ર૨ 
સિદ્ધસ્તસ્ય પ્રતીવાર થાવદુસ્િવનોલ્યપ્‌ । ત્તજીુસ્તથાપિ તો શેજુમતલપાસ્તતોડભવન્‌ ॥ રર 
પ્રળમ્ય વળિર તે પ્રાર્થચિત્વા ત્ત પૂરિશઃ । ત સ્તિજમુપાનિન્યુુળપ્રહળશીસ્િનમ્‌ ॥ રર 
તત્ર મત્વા સ ભમવાન્‌ જીુપાતિધિફ્ારધી$ | ફેક્ષયોત્થાપયામાસ સજાઃ જળ્ઝાસુમેવ તમ્‌ ॥ રૂ૪ 
તતોડતિવિસ્મિતે? સિદ્ધેસ્સ્યમાન: સ તૈ: પુત? । સ્વસ્થાનમેત્ય સ્યવસત્લ્તૂયમાનો નૃષેળ ત્ત ॥ રષ 


વર્ણીરાજે કરેલી ગોપાળદાસની રક્ષા :- હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ 
! ગર્વિષ્ટ સિદ્ધોનાં આવાં પ્રકારનાં શ્રીહરિ ઉપરનાં મત્સરગ્રસ્ત વચનો સાંભળી 
રાજાએ વણીની પ્રાર્થના કરી તેથી શ્રીહરિ તત્કાળ ઊભા થયા અને ગોપાળદાસની 
સમીપે આવ્યા ને જોયું કે આ તો શક્તિ ઉપાસકોના પાપનું કર્મ છે. તેથી તે જ ક્ષણે 
શ્રીહરિએ ગોપાળદાસના જમણા કાનમાં ધીરા અવાજે શ્રીકૃષ્ણના અષ્ટાક્ષર મંત્રનો 
જપ કર્યો, તેથી તરત જ ગોપાળદાસ પીડાએ રહિત થઇ એકદમ ઊભો થયો.*“ 
ચ૯ આ જોઇ સર્વે મનુષ્યો પરમ વિસ્મય પામ્યાં અને શ્રીહરિને સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાન માનવા લાગ્યાં અને કેટલાક શ્રીહરિને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના મોટા 
એકાંતિક ભક્ત માનવા લાગ્યા.*૦ ગોપાળદાસ ઉપર જે શક્તિપંથી સિદ્ધે મંત્રેલા 
અડદની મુટ્ઠટીનો પ્રયોગ કર્યો હતો તે સિદ્ધ જ પોતાનું અભિચાર કર્મ પોતા ઉપર 
પાછું ફરતાં તત્કાળ મરણતુલ્ય થયો.” ત્યારે બીજા સર્વે સિદ્ધોએ પોતાનાં 
બુદ્ધિબળનું જેટલું સામર્થ્ય ચાલે તેટલું ચલાવી તે સિદ્ધના ઉપદ્રવને દૂર કરવા 
અનેક ઉપાયો કર્યા છતાં પણ તેની પીડા રંચમાત્ર દૂર થઇ નહિ.*ચતેથી તેઓ ગર્વે 
રહિત થયા. અને તે સર્વે વર્ણીરાજ શ્રીહરિની સમીપે આવી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા 
ને બહુપ્રાર્થના કરી. પછી પોતાની સાથે ગુણગ્રાહક સ્વભાવને વરેલા શ્રીનીલકંઠ 
વણીને મૃત્પ્રાય થયેલા સિદ્ધ પાસે તેડી લાવ્યા.**-** દયાના સાગર અને 
ઉદારબુદ્ધિવાળા ભગવાન શ્રીહરિ મરણ પથારીએ પડેલા તે ઉપદ્રવી સિદ્ધને સમીપે 
જઇને તત્કાળ કરુણામય દષ્ટિથી બેઠો કર્યો.” આવાપપ્રકારનું શ્રીહરિનું સામર્થ્ય 
જોઈને અતિશય વિસ્મયપામેલા તે સિદ્ધોએ ભગવાન શ્રીહરિનું કેશર, ચંદનાદિકથી 
પૂજન કર્યું. પછી રાજાએ પ્રાર્થના કરવાથી શ્રીહરિ પોતાના નિવાસ સ્થાને પધાર્યા, 


અ. ૪૬ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૨૧ 


તતોડતિવિસ્તિતો રાના સાત્વા સાક્ષાત્તમીશ્વરમ્‌ । પ્રાપ તસ્છિષ્યતાં પ્રીત્યા સજભત્રગુતઃ સુધી: ।ર૬ 
પુરે વિત્તાર્સોભેન સિદ્ધાસ્તે થં યમાર્ત્યન્‌ । સ સ તસ્ય પ્રતાપેન સસોડભૂસ્તિસ્ષદ્રવ: ॥ રૂ૭ 
પોરેભૂશં રીયમાનેં ધનં જિમષિ નાપ્રદીત્‌ । ન વસં વાદન વાપિ સ તુ સર્વત્ર સિટસ્યૃણ ॥ રૂ૮ 
તતો રજા હીથમાનાઃ સ્વર્ખમુદ્રા: સઇલશઃ । વસ્રાળિ ત્ત ત સોડગજ્ઞાઝ્ગાનન્માયામયં દિ તત્‌ ॥ ર૨ 
પતસ્મિન્નન્તરે તત્ર તૈતિસ્ુડ જશ્ન દગ | ગાયાત્તિ:સ્વઃ બુટુમ્વી ત વેટશાસ્રપુરાળવિત્‌ ॥ ૪૦ 
ધામ સ સહ તસ્મે મણાણનાનિ પૂપતિઃ | માતસજાતસપુસુષતવળાલીસિ પૂરિશઃ ॥ ૪૨ 
વિપ્ર: સ મૌરવર્ળોડષિ મદાનપ્રતિમ્રદાત્‌ | જુષ્ળવર્ળોડમવત્લસો તોજડ પિ મર્ણતાં થયો ॥ ૪ર 
તથાવિધઃ સ સ્વલ્ેષશાત્ત્યર્થ છરિમેવ તમ્‌ | સોવ્પ્રસિદ્ધમાશ્રુત્ય તમેવ શરળ થયો ॥ ૪ર 
સ રૂષ્ટ્વા રુર્શાં તસ્ય વિષ્રસ્ય જરુળાનિધિઃ । જળેડવલ્ત્સુખ્ળમત્તરં પાષેભ્યો સોડપ્યમુસ્યત ॥ ૪૪ 


અને અતિશય આશ્ચર્યચકિત થયેલા બુદ્ધિમાન રાજા શ્રીહરિને સાક્ષાત્‌ ઈશ્વર 
પરમાત્મા જાણીને પોતાની પત્ની પુત્રાદિ પરિવારે સહિત અતિ સ્નેહથી તેમના 
શિષ્ય થયા.2“-૬ ધન, સ્ત્રી, ભોજન, વસ્ત્રાલંકાર, વાહન આદિની પ્રાપ્તિના 
લોભવૃત્તિવાળા સિદ્ધો સીરપુર શહેરમાં રહીને જે જે મનુષ્યોને પરેશાન કરતા 
હતા તે સર્વે શ્રીહરિના પ્રભાવથી તત્કાળ નિરુપદ્રવી થયા.**તેથી તે શહેરનાં સર્વે 
મનુષ્યોએ શ્રીહરિને બહુ ધન, વસ્ત્ર અને વાહન આદિ વસ્તુઓ અપણ કરી. છતાં 
પણ સાંસારિક વસ્તુમાત્રમાંથી નિઃસ્પૃહી એવા શ્રીહરિએ તેનો સ્વીકાર કર્યોનહિ.*“ 
તેવી જ રીતે તે ભક્ત સિદ્ધવલ્લભ રાજાએ પણ શ્રીહરિને હજારો સુવર્ણમુદ્રા અને 
ભારે વસ્ત્રોની ભેટ ધરી, છતાં પણ પદાર્થમાત્રને માયાનો વિકારમાત્ર જાણતા 
શ્રીહરિએ તેનો પણ સ્વીકાર કર્યો નહિ.*“ 

તૈલંગદેશના વિપ્રની કરેલી રક્ષા :- હે રાજન્‌ ! તે સમયે કોઈ 
તેલંગદેશ નિવાસી બ્રાહ્મણ ત્યાં આવ્યો, તે બ્રાહ્મણ નિર્ધન અને મોટા કુટુંબવાળો 
હતો. વળી વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણને ભણેલો વિદ્ધાન પણ હતો. દાન ધર્મમાં નિષ્ઠાવાળા 
તે રાજાએ તે વિદ્ધાન વિપ્રને હાથી, કાળપુરુષ અને લવણ આદિ પદાર્થોનું મહાદાન 
કર્યું. તે સમયે તે બ્રાહ્મણ ગોરવણનો હતો છતાં પણ આ હાથી આદિનું મહાદાન 
સ્વીકારવાથી તત્કાળ શ્યામવર્ણનો થયો, તેથી લોકમાં ખૂબ જ નિંદાને પાત્ર થયોઃ”” 
₹* કાળો થયેલો તે વિપ્ર પોતાના દોષની શાંતિને માટે લોકોના મુખેથી જેની કીર્તિ 
સાંભળી છે એવા જગપ્રસિદ્ધ શ્રીનીલકંઠવર્ણીને શરણે આવ્યો.” તે વિપ્રની આવી 
દુદશા જોઇને કરુણાનિધિ વર્ણીએ તેના જમણા કાનમાં શ્રીકૃષ્ણના અષ્ટાક્ષર મંત્રનો 


કરજ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૭ 


સઘ સ પૂર્વફ્પોડમૂત્તટુળાનેવ વર્તયન્‌ | સ્વરેશમમમનણે વિસ્તમિતો ધરળીપતે ! ॥ ૪૫ 
ઝશેષયોમીન્દ્રતપસ્વિસિદ્ધવીર્યાંધિજાં વિશ્રટ્પીદ શસ્છિમ્‌ । 
ઝનન્યસિદ્ધં સિગસાધુમાવં નોદ્રિસ્યતે સ્મ પ્રથયન્‌ રિ સ: ॥ ૪૬ 
// ટજ %₹૮77રુઝ7%૦ 7/777૪7ર% 7277 ૪%જ%જર 
₹%7%%727₹₹ર7ઝ૧ન7%/ ૪₹«૪૮%7ર₹7:527%: // ૪ // 


॥ સકસ્તત્વારિજ્ઞોડઘ્યાય: ।। 
સુબ્રત ઝવાત્ત - 
ત્તાતુર્માસ્યે વ્યતીતેડથ સિદ્ધ રેશાન્તરં થયુ? । નારયળોડ પિ તૈ? સાજં થયો રાસ સમત્તિત? ॥ ૨ 


ઉપદેશ કર્યો. તેથી તે તત્કાળ મહાદાન લેવાના પાપમાંથી મુક્ત થયો.” હે 
ધરણીપતિ ! અને તે જ ક્ષણે તે ફરી પૂર્વવત ગોરવર્ણનો થયો. વિસ્મય અને આતિ 
પ્રસજ્ઞ થયેલો તે વિદ્ધાન વિપ્ર શ્રીહરિના દયા આદિ ગુણોની પ્રશંસા કરતો ત્યાંથી 
પોતાના તેલંગદેશ પ્રત્યે જવા રવાનો થયો.” સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !આ 
પ્રમાણે સમસ્ત યોગીન્દ્રો, તપસ્વીઓ અને સિદ્ધપુરુષો કરતાં પણ અધિક શક્તિ, 
સામર્થ્ય અને પ્રભાવ ધરાવતા ભગવાન શ્રીહરિ અન્યજનોને દુર્લભ પણ પોતાને 
સ્વતઃ સિદ્ધ રહેલી સાધુતાને આલોકમાં વિસ્તારતા હતા, છતાં પણ પોતાના અંતરમાં 
તેનો લેશમાત્ર ગર્વ થતો ન હતો.““ 

૪/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%2૪૭/ 
*%%%જ 2/૮2//2/%૬નજ ન/»ે £/%₹/27%/ 5% 552૮6/%/ /2/%૪//%%/-7 
ઝુટ#?ન? ૫/2/%૬% કય? ૪ને તંજગ/£૨9 /9%જે ઝુ”? કય? છ ન/ઝે 
છેત/#2/%? અક્ય/જ છૂ જય. -»૬- 


અધ્યાય - ૪૭ 


ક્ામાક્ષીદેવ્રીનાં મંદિર સમીપે મહાતાંગ્રિક [પિખબેકનો ગર્લ 
ઉતાર્યો. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! તે સીરપુર શહેરમાં ચાતુર્માસ પૂર્ણ થતાં તે 
સર્વે સિદ્ધો દેશાંતરમાં જવા નીકળ્યા અને સિદ્ધવલ્લભ રાજાદ્દારા અતિશય સત્કાર 


કો પ્રથમ પ્રકરણ 523 


સેવ્યા: સમીપે જામાલ્યા; ૧ સ્્ળામમુષેત્ય તે । ઞાર્સમરે વદિર્વાન્યાં પાજં જતું પૃથજ પૂથજ ॥ ર 
સિદ્ધાસ્તાનામતાગ્સુત્વા મહાજાલ્યા ૩૫૨૧: । તાવત્તત્રાપમત્જશ્િત્તત્રત્યો ત્રાહ્ધળો માન્‌ ॥ રે 
સ હિ પૂર્વ સ્વધર્મસ્થો સિમમોસ્છ જિયાર 1 વિદ્દાન્સ્વલરનિરત ગાસીસ્છીલમુળાસ્વિત: ॥ ૪ 
સ તૈજ્લા શાસખુસટ્ાત્યુ સાળવમશેષતઃ 1 ગામમં વાત્તયામાસ સઘ છલનિલર્શનમ્‌ ॥ છ્‌ 
તલા તસ્ય ₹નિસ્તસ્તિત્તાસીુસટ્યોષતઃ 1 તહુસતારસત્મેડપૃત્એોલસટપ્રિયસ્તથા ॥ ૬ 
તતસ્ત્યવ્ત્વા સ્વધર્માવીનાયીસ્છાત્તાપ્રળીશ્વ વઃ । સિદ્ધેશ્વરમિમાની સ તત્રાયાત્ત્રગ્વલન્‌ જીુધા ॥ ૭ 
સુરાપાનમવષખૂર્ળર્સ્ુાક્ષઃ પલલાશનઃ । જી લાણજસ્રીનુન્ાટક્ષાલનામ્બુપિબ: સણ । ૮ 


કરાયેલા ભગવાન શ્રીનીલકંઠ વર્ણી પણ તે સિદ્ધોની સાથે રવાના થયા.'શ્રીહરિની 
સાથે નીકળેલા તે સર્વે સિદ્ધો કામાક્ષીદેવીનાં મંદિરની સમીપે કોઈ એક ગામની 
ભાગોળે રહેલા બગીચામાં આવી ઉતારો કર્યો અને પોતપોતાના સંઘની જુદી જુદી 
રસોઈ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો.ચ્તે સમયે પુષ્પવાટિકામાં કોઈ સિદ્ધો આવ્યા છે. 
એવું સાંભળતાંની સાથે તે ગામમાં રહેનારો મહાકાલિનો ઉપાસક તેમજ 
લોકપ્રતિષ્ઠિંત કોઈ બ્રાહ્મણ ત્યાં આવ્યો.* 

કુસંગનો પ્રબળ પ્રભાવ :- હે રાજન્‌ ! તે બ્રાહ્મણ પહેલાં મહા 
ધાર્મિક હતો, વેદાદિ સત્શાસ્તરોમાં પ્રતિપાદન કરેલા ત્રિકાલ સંધ્યાવંદનાદિ સમસ્ત 
કર્મકાંડનું અનુષ્ઠાન કરનારો વિદ્દાન હતો. તેમજ એક પત્નીવ્રતનું પાલન કરનાર 
ચારિત્ર્યવાન તથા શમ-દમાદિ ગુણોથી સંપજ્ઞ હતો.” તેને કોઈ વખત શક્તિ ઉપાસક 
કોઈક પુરુષનો સહવાસ થયો, તેથી તત્કાળ ફળ દેખાડનાર “કોલાવર્ણ” નામના 
ગ્રંથનો સંપૂર્ણપણે અભ્યાસ કર્યો." કુસંગના પ્રભાવથી તેમને તે વેદવિરુદ્ધ ગ્રંથમાં 
આસ્થા આવી, તેથી તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા આચાર પાલનમાં આસક્ત થઈ 
શક્તિની મલિન ઉપાસના કરનારા પુરુષોના સંગમાં પ્રેમવાળો થયો.“ 

હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી તો તે બ્રાહ્મણ સ્વધર્મનો ત્યાગ કરી શક્તિમાર્ગીઓનો 
અગ્રેસર થયો, અને “હું જ સર્વ સિદ્ધોમાં એક શ્રેષ્ઠ સિદ્ધ છું” એવું એને અભિમાન 
આવ્યું. તેથી તે ક્રોધથી બળતો બળતો જ્યાં શ્રીહરિ સાથે સિદ્ધો રસોઈ કરતા હતા, 
ત્યાંબગીચામાં આવ્યો .?સમયે મદિરાપાનના મદથી તેનાં નેત્રો ચકળવકળ થતાં 
હતાં. તે માંસાહારી હતો, તે હમેશાં કુલાષ્ટક નામથી પ્રખ્યાત આઠ પ્રકારની સ્ત્રીઓનાં 
ગુહ્યાંગોને ધોયેલા કુલવારી નામના જળનું પાન કરતો હતો.” સિંદૂરનો ચાંદલો 
કરેલ લોખંડનું ત્રિશૂળ હાથમાં ધારણ કર્યું હતું, તેમજ સિંદૂર તથા સ્ત્રિના રજ 


૪ચ્૪ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 


ર્ધત્‌ત્રિશૂત ₹સ્તે ત તૌઇ સિન્ટ્રવન્દ્રજમ્‌ | વિભ્રત્સૂે ત સિન્ટ્ર જુજપુષ્તાુુજુ ટુમમ્‌ ॥ ૨ 
મુખ્ડમાતા મછાજાલીં સ્મરન્‌ જીણા મુદુર્સન્‌ | જુમારીપાયુશુદ્ધયમ્યુમાગિતાર્તિસમાત્રજ ॥ ૨૦ 
પાનાન્તત્તરવિતાપછસિમિટુર્લાસિતાનન: । પિવેજ રતિ વિખ્યાત: શિસેવદ્ધાસ્ળાશુજ ॥ ૨૨ 
સુત; સ્રીપુસ્પેપ્ામ્યેઃ સ્વશિખથ સ સત્વરમ્‌ | તત્રાડડમત્યાત્રવીત્તિટ્ધાથવિતાન્સ્વેક્ષયાડરિવિનાન્‌ ॥ ૨૨ 
ઝછો જથ સિદ્ધયસઞાં ધૂર્તા ! વિપૂથ રુર્લમામ્‌ । "જ "વ દિ સિદ્ધૉડસ્મિ સાન્પ્ર્તં ભુવિ નપર ॥ શરૂ 
સુષ્માટૂશા ળવ મયા જાડ શિષ્યા: સઇજ્શઃ । યેર્માનિત ન મછાવયં તે નીતાથ યમાતયમ્‌ ॥ ૨૪ 
તસ્માયૂયં સમુત્તાર્ય ધાસ્તા ત્રહ્સૂત્રવત્‌ । જળ્ઝસગોડત્રમાસ્છિષ્યા મવતાસવ ભૂતયે ॥ ૨૪ 
ઝન્યથા વીરપુસ્ષા મહસામાત્રજારડ્સિળઃ | મક્ષયિષ્વસ્તિ વઃ સર્વાન્નીવતો વિજટનના? ॥ ૨૬ 
તવાનીં તેડરિવિતાઃ સિદ્ધાઃ પ્રા્વઇશ્રુતતતુળાઃ । પ્રત્યક્ષ ત્ત તપાલોવય વેપત્તે સમ ભયાજ્ધશમ્‌ ॥ ૨૭ 


રુધિરથી મિશ્ર કરેલ કુંકુમનો ચાંદલો બે ભ્રુકુટિના મધ્ય ભાગમાં ધારણ કર્યો 
હંતો.“ગળામાં મુંડોની માળા ધારણ કરી હતી. કૃત્રિમ તંત્રગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ કુલ્લા 
નામની મહાકાલિદેવીનું મનમાં સ્મરણ કરતો અને કુમારી કન્યાઓની ગુદાને 
ધોએલા જળનો શરીર ઉપર છંટકાવ કરીને આવ્યો. ગર્વથી વારંવાર હસતો અને 
સુરાપાન કર્યા પછી દાંતોવડે ચાવેલાં કાચાં માછલાંની દુર્ગંધ તેના મોઢેથી આવતી 
હતી. માથા ઉપર લાલ કપડાંનો દુપટ્ટો બાંધી પિબેક નામનો એક બ્રાહ્મણ ત્યાં 
આવ્યો. તેણે કંઠ સુધી સુરાપાન કર્યું હતું. અન્ય સુરાપાન કરનારાઓમાં તે 
અનુપમ,તેથી પિબેક એવા સાર્થક નામવાળો હતો.*૦** 

હે રાજન્‌ ! તે ગામનાં નરનારીઓ તેની પાસેથી દીક્ષા લઈ તેમનાં શિષ્યો 
થયાં હતાં. તે સર્વે શિષ્યોની સાથે તે પિબેક તત્કાળ ત્યાં આવ્યો, ને પોતાને જોઈને 
ભયભીત થયેલા સર્વે સિદ્ધો પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો કે, અરે !!! ધૂર્તો ! તમે તમારી 
જાતને સિદ્ધ માનીને દુર્લભ એવા સિદ્ધ નામને કેમ ધારીને બેઠા છો ? કારણ કે 
અત્યારે વર્તમાનકાળે આ પૃથ્વી ઉપર હું એક જ સિદ્ધ છું બીજો કોઈ જ નથી.** 
૧૩ અરે !! તમારા જેવા હજારોને મે મારા શિષ્યો બનાવ્યા છે અને જેણે મારું 
વચન નથી માન્યું તે સર્વેને યમપુરીના અધિકારી પણ મે કર્યા છે.૧* માટે તમે સર્વે 
યજ્ઞોપવીતની પેઠે કંઠમાં ધારણ કરેલી કંઠીઓ કાઢી નાખો અને તમે જીવવા 
ઇચ્છતા હો તો અત્યારે જ મારા શિષ્યપણાને પામો. '"જો એ પ્રમાણે નહિ કરો તો 
મારી આજ્ઞાની રાહ જોઈ રહેલા પહોળા મુખવાળા વીરો તમારું સર્વેનું અત્યારે જ 
ભક્ષણ કરી જશે.* તે સમયે પૂર્વે જેમની સિદ્ધાઇ વિષે બહુ સાંભળ્યું હતું તે જ 


પ્રથમ પ્રકરણ રપ 


મરિષ્યામોડસ વોન્મત્તા ભવિષ્યામો હિં તજજીતમ્‌ | શિષ્યા ઝસ્ય ભવેમેતિ પ્રોતુસ્તે ત ૫રસ્વરમ્‌ ॥ ૨૮ 
ળ્ઝસ્ગન્રોટચિતુમુચતાનથ તાન્સ તુ । રૃષ્ટ્વા ઇર્સ્ત ! પ્રાહ સિદ્ધ? ! જિ જિયતે સ્વિહમ્‌ ॥ ૨૨ 
સિત્તા જાપિ ત જર્તવ્યા ક્ુદ્રોડયં જિ જરિષ્યતિ | શિષ્ય જરોતુ મામાવવય યુષ્માસ્તત: ૫રમ્‌ ॥ ૨૦ 
ગાશ્વસ્તા અપિ તેનેત્થં મીતા? સિદ્ધાસ્તમબ્રુવન્‌ । નાન્યસિદ્ધસમો છોષ ₹ન્યાત્તામપિ ક્ષળાત્‌ ॥ ર૨ 
પિવૈવ્તે વખિન રૃષ્ટ્વા સ્વજાર્યે વિષ્તહષિળમ્‌ । રૂછયા જરાલયા પશ્યત્ાગુહાવ તમસ્તિજે ॥ ૨ર 
ત્યવત્વા પાજજિયાં સયો નીલજળ્ઝસ્તસ્તિજમ્‌ । છ્ત્ય વીરાસનેનેવ તત્લન્મુરમુપાવિશત્‌ ॥ રરે 
તત્તૃષત: સિદ્ધસસૂસ્તન્મુરાપિતટ્છય; 1 સિષેટુ(થ વિષ્રોડસો સ્વસામર્થ્યમરર્શયત્‌ | ૨૪ 
સિક્ષેપ મસ્ત્રિતાન્માષાન્‌ ષનપત્રે વટ્દઠમે । સોડ પૂત્જુષ્ઝ: સશ છવ વિષ્ય: સિદ્ધાસ્તલ પૂશમ્‌॥ ર૫ 
પિબેકને આજે પોતાની આગળ પ્રત્યક્ષ ઊભેલો જોઈ નીલકંઠવર્ણી વિના સર્વે 
સિદ્ધો ભયભીત થઇ અત્યંત કંપવા લાગ્યા, અરે ! આપણે તેના અત્યારે જ જલદીથી 
શિષ્યો થઇ જઈએ નહિતર હમણાં જ આપણને એ મારી નાખશે અથવાપાગલ 
કરી દેશે, પરસ્પર એમ કહેવા લાગ્યા.*** હે રાજન્‌ ! ત્યારે કંઠમાં ધારેલી 
કંઠીઓને તોડવા તેયાર થયેલા સિદ્ધોને જોઈ શ્રીહરિ તેમને કહેવા લાગ્યા કે, હે 
સિદ્ધો ! તમે આ શું કરી રહ્યા છો ? તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા ન કરો. આ તુચ્છ 
પિબેક તમને શું કરી શકવાનો છે ? એ પિબેક પહેલાં મને તેનો શિષ્ય કરે, પછી 
ભલે તમે તેના શિષ્યો થાઓ.*“હે રાજન્‌ !શ્રીહરિએ આ પ્રમાણે સૌને આશ્વાસન 
આપ્યું. છતાં પણ પિબેકથી અત્યંત ભયભીત થયેલા સિદ્ધો શ્રીહરિને કહેવા લાગ્યા 
કે, હે હરિ !આ પિબેક બીજા સિદ્ધો જેવો સામાન્ય સિદ્ધ નથી, આ તો બહુ બળવાન 
છે, તેથી ક્ષણવારમાં એ તમને પણ મારી નાખશે.** 

હે રાજન્‌ ! તે સમયે શ્રીહરિને પોતાના સિદ્ધ થતા કાર્યમાં અંતરાયરૂપ 
થતા જોઇને પિબેક વક્રદષ્ટિથી તેમની સામે જોવા લાગ્યો અને પોતાની સમીપે 
બોલાવવા લાગ્યો.૨* ત્યારે ભગવાન શ્રીનીલકંઠવર્ણી પણ તત્કાળ રસોઈ 
પકાવવાનું બંધ કરીને તેના મનના અભિપ્રાયને જાણી પિબેકની સમીપે આવી 
તેના સન્મુખ વીરાસને બેસી ગયા.*તે પિબેકના મુખ સામે જ એક દષ્ટિ રાખીને 
સર્વે સિદ્ધો પણ શ્રીહરિના પાછળના ભાગમાં બેઠા. ત્યારે પિબેક પોતાના મંત્રબળની 
સામર્થી દેખાડવા લાગ્યો.*” પિબેકે ઘાટાં પાંદડાંઓથી લીલાછમ વડલાના વૃક્ષ 
ઉપર મલીન મંત્રોથી મંત્રેલા અડદની મુઠ્ઠી ફેંકી, કે તરત જ તે વૃક્ષનાં પાંદડાં 
સૂકીને પૃથ્વી પર હેઠાં પડ્યાં, અને વડનું વૃક્ષ સૂકાઈ ગયું, તે જોઈને વર્ણના સિદ્ધો 


૪૨૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન 


તથાપ્યકુવ્ધમનસં સુસ્થિર વીક્યં વખિનમ્‌ । માષમુ૪િ સિસ્્ષેપ તસ્મિનાશજરં દ્િગ: ॥ ર૬ 
તથાપિ ત્ત યથાપુર્વ સ્થિત તં વીલ્ચ સોડવવ્ત્‌ | જાલમેરવમુઇયા ત્વાં સિસ્મિ રેવં સિંગ સમર ॥ ર૭ 
રૃત્યુસુવન્ત રુરલ વ્યાતમીષળતોત્તનમ્‌ । વિરાટ પ્રાહ જા સ્તિત્તા યાવસ્છસયુસમં ગુરુ ॥ ર૮ 
તતો ભૈરવવીરાન્સ પ્રેસ્યામાસ તત પ્રતિ । તં દ્રછીમપ્યશસ્ાસ્તે પ્રછ્તાર વવસ્મિરે ॥ ર૨ 
તતઃ પપાત સ ક્ષોળ્યામુદમત્રુધિર મુર્ાત્‌ | મુમૂસ્ઈ તત ક્ષળાત્તેડથ પ્રોત્તસ્થો ત્મેધિતો ભૂશમ્‌ ॥ ૨૦ 
સુત્તોલ્જેન મળ્ડુષાન્તખિનં પુનરત્રવીત્‌ । સ્થિસો મવા ત્તાં પ્તસ્તિ વીરા તાટુજમૈરવા? ॥ ર૨ 
તલ સ પ્રા જા પિત્તા પ્રેસ્યત્તાસ્તતથ સઃ । તેડપિ તં નાશજન્‌ દ્રછે પેતુ? સઃ પ્રછ્તરિ ॥ રેર 
સૂર્વવત્વતિત: સોડથ પુનરુત્થાય ત્તાત્રવીત્‌ । વીરેરસ મછાજલ્યા ઇસ્મિ ત્વાં સુસ્થિસે મવ ॥ રર 
તો અત્યંત ભય પામવા લાગ્યા.*“આવા પ્રકારનું આશ્ચર્ય જોવા છતાં શ્રીહરિના 
મનમાં લેશમાત્ર ક્ષોભ થયો નહિ અને સ્થિર બેસી રહ્યા. આ પ્રમાણે નિર્ભયપણે 
બેઠેલા વર્ણનિ જોઈ પિબેકે તેમના પ્રાણ લેવા મંત્રેલા અડદની મુઠ્ઠી શ્રીહરિ ઉપર 
ફેંકી.*૬ તેમ છતાં પૂર્વની માફક સ્થિર બેઠેલા શ્રીહરિને જોઈ પિબેક કહેવા લાગ્યો 
કે, હે વર્ણી ! હું કાળભૈરવની મુઠથી હમણાં તમારો વિનાશ કરું છું. તું તારા 
ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરી લે.૨? 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે પિબેકે કહ્યું ત્યારે ફાટેલા નેત્રોવાળા અને 
દુષ્ટબુદ્ધિવાળા પિબેક પ્રત્યે વર્ણીરાજ કહેવા લાગ્યા કે, હે પિબેક ! મને કોઈ ચિંતા 
નથી. તારામાં જેટલી મંત્રબળની શક્તિ હોય તેટલો પ્રયાસ તું કરી લે.ચ“હે રાજન્‌ 
! શ્રીહરિનું આવું નિર્ભય વચન સાંભળી પિબેક તેને મારવા કાળભૈરવના વીરોને 
પ્રેરણા કરી. તે ભેરવવીરો તો શ્રીહરિની સામે દષ્ટિમાંડીને જોવા પણ સમર્થ થયા 
નહિ. ઉલટાના પ્રેરણા કરનાર પિબેકને જઈને વળગ્યા. તેથી પિબેક મુખમાંથી 
રુધીરનું વમન કરતો મૂછા ખાઇને ધરણીપર ઢળી પડ્યો, થોડી વાર પછી ફરી 
સ્વસ્થ થઇને ક્રોધના અતિશય આવેગમાં આવી ઊભો થયો.ચ૯-૦ 

હે રાજન્‌ !પાણીના કોગળા કરી ફરી પિબેક શ્રીહરિને કહેવા લાગ્યો કે, 
હે વર્ણી ! તું ધીરો રહે, હમણાંજ બટુક ભૈરવના વીરો તારો વિનાશ કરશે.** 
ત્યારે શ્રીહરિએ ફરી કહ્યું કે, મને કોઈ ચિંતા નથી, તારે જે કરવું હોય તે કરી લે. 
ત્યારે પિબેકે બટુક ભૈરવના વીરોને પ્રેરણા કરી. તે વીરો પણ શ્રીહરિને જોવા 
સમર્થ થયા નહિ, તેથી તત્કાળ પ્રેરણા કરનાર પિબેક ઉપર જઇને પળ્યા ને ખૂબજ 
માર્યો.** તેથી પૂર્વવત્‌ મૂછાં ખાઈ પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. થોડીવારે ફરી ઊભો 


પ્રથમ પ્રકરણ 


રૃત્યુવ્ત્વા પ્રેર્યત્તાશ્ તેડપિ તદ્ડીક્ષળાક્ષમા: । પ્રછ્તયેવ ત્યપતસ્તત ગાસીત્લ પૂર્વવત્‌ ॥ ર૪ 
પુનઃ ક્ષળાન્ત ઝત્થાય છુ? સ પ્રાહ વળિનમ્‌ । વીરેરન્‌મતોડ્સ ત્વાં ધાતયામિ સ્થિસો ભવ ॥ રૂખ 
પ્રેસ્યત્તાસ્તતો વિષ્રસ્તે તુ તં વીક્ય માસ્તેઃ 1 પ્રેઠ તત્વા પરાવૃત્ય વિપ્ર પૂમાવપાતયન્‌ ।। રૂ૬ 
મુચ્રાટ્મન્‌ સ શધર મૂસ્છિતોડતીવ વિદ્તઃ | તાશજત્પુનસ્ત્થાતું જળ્ઝં તહ્સવો થયુ ॥ રૂ૭ 
વિવૃત્તનેત્રં પતિત પ્રિયમાળ વિત્તેછનમ્‌ । તં તત્લમ્વસ્ધિનો વીક્ય વિલેપુર્છા દતા ૬તિ । ર૮ 
રુટ્ન્તસ્તે નીસજળ્કં પ્રળમન્ત પુન પુનઃ । ઝતુઃ સ્વામિન્ટ્યાં જુત્વા ગીવયેનં ત્વમીશ્વર ॥ ર૨ 
રુટૂમ્વિગહ્તિં જ્મ પુનર્નાયં જરિષ્યતિ । રત્યુવત્વા બૂરિશો દ્રવ્ય સિટ્ધુસ્તત્વણસ્તિજે ॥ ૪૦ 
ઝામાત્તાનિ ત્ત સિદ્ધેમ્યડ સર્વે્વ: શોભનાન્યયુ$ । તતો ટ્યાસુર્મમવાન્‌ જુપયેવ તમૈક્ષત ॥ ૪૨ 


થઈ ક્રોધ કરીને શ્રીહરિને કહેવા લાગ્યો કે, હમણાં જ હું મહાકાલિના વીરો મોકલીને 
તારો ઘાત કરાવું છું, તું ધીરો રહે જે.5* 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહીને પિબેકે મહાકાલિના વીરોને પ્રેરણા કરી તે 
પણ તેવી જ રીતે શ્રીહરિની સામે નજર કરવા સમર્થ નહિ થયેલા મહાકાલિના 
વીરો પાછા વળી પિબેકને વળગ્યા. તેથી તે પૂર્વની જેમ જ મૂછાં ખાઇ પૃથ્વી પર 
ઢળી પડ્યો.*ફરી ક્ષણવાર રહી ઊભો થયો ને ક્રોધ કરતો શ્રીહરિ પ્રત્યે કહેવા 
લાગ્યો કે, હે વર્ણી તું બેઠો રહેજે, હું હમણાં જ હનુમાનજીના વીરોને મોકલું છું. તે 
તારો અવશ્ય ઘાત કરશે.*૫ એમ કહીને પિબેકે શ્રીહરિને મારવા હનુમાનજીના 
વીરોને પ્રેરણા કરી. તે વીરોએ તો શ્રીહરિને પોતાના સ્વામી શ્રીહનુમાનજીના 
પ્રાણપ્રિય ઈષ્ટદેવ જાણી નમસ્કાર કરીને ત્યાંથી પાછા વળ્યા; તે પિબેકને ભૂમિ 
ઉપર પછાડ્યો. ત્યારે પિબેકના મુખમાંથી ઊલટી થવા લાગી ને અતિશય 
આકુળ વ્યાકુળ થતો મૂછાં ખાઈ પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો. તે ફરી બેઠો થવા સમર્થ 
થયો નહિ. તેના પ્રાણ કંઠે આવી ગયા અને નેત્રો પણ ફાટી ગયાં.ગ*આપ્રમાણે 
એમનું મૃત્યુ નજીકમાં આવ્યું હોય તેવા ચેષ્ટારહિત પિબેકને જોઈ તેનાં સંબંધીજનો 
હાય ! હાય ! અમે મરી ગયાં. તારા વિના અમે કેમ જીવશું ? આ પ્રમાણે વિલાપ 
કરવા લાગ્યાં.*“ત્યારપછી તે સર્વે સંબંધીજનો રુદન કરતાં નીલકંઠવર્ણીને વારંવાર 
પ્રણામ કરી કહેવા લાગ્યાં કે, હે સ્વામી ! અમારા ઉપર દયા કરીને પિબેકને 
જીવતદાન આપો. કારણ કે તમે સાક્ષાત્‌ પરમેશ્વર છો. ફરીને તે આવું લોકશાસ્ત્ર- 
નિંદિત કર્મ ક્યારેય નહિ કરે.*“””હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે વિનંતી કરીને શ્રીહરિની 
આગળ ચરણર્મ ખૂબ જ ધનનો ઢગલો કર્યો. સર્વે સિદ્ધોને સુંદર ઘી, સાકર તથા 


ટ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૭ 


તાવત્લ સઘ રત્થાય પ્રળનામ તમાવ્સત્‌ । નેવં પુન: જરિષ્યામીત્યુવત્વામાત્યાન્વયો પ8મ્‌ ॥ ૪ર 
સિદ્ધાસ્તે પ્રાળવાતાર તં સત્યા ગમલીશ્વરમ્‌ । સવિસ્મયં પ્રળમ્યેવ પ્રાપુસ્તસ્છિષ્યતાં ગૃપ ! ॥ છરે 
સત્વા પાજં તતઃ સર્વે મોગનં ત્ત વિધાય તે । તાં રાત્રિમૂષુસ્તત્રેવ મગન્તો રધિજાપતિમ્‌ ॥ ૪૦ 
શમનમાન$ ષિવેજસ્તુ પાણઇ્ત ર્વોરપ$ | ત્તેધામ્નિણ્રામાનાણ્ો નૈવ પ્રાપ સ સિર્વૃતિમ્‌ ॥ ૪૫ 
જાલભેરવમભમ્યર્તસ્ય મછામાસેર્મહાસિશિ | સુસં સું પાયચિત્વા વળિત સત્તુમેસ્યત્‌ ॥ ૪૬ 
જરાનવવનો નમતો સ્સ્છાક્ષો મુુમૂર્ધગ? 1 સોડન્નનાદ્રિનિપઃ શૂલ વિદ્રજ્ધસ્મુપાયયૌ ॥ ૪૭ 
તલસ્તિજે તુ સંસ્થાતુમશસ્તો હૂર છવ સ$ । તસ્થી તં ત સ રૃષ્ટ્યાપિ ત વિમાય ગછાસ ત્ત ॥ ૪૮ 


અન્ઞનાં કાચાં સીધાં આપ્યાં. ત્યારે દયાળુ ભગવાન શ્રીહરિએ કૃપા કરીને તે પિબેકની 
સામે દષ્ટિ કરી. શ્રીહરિની કૃપાદષ્ટિ થવાથી પિબેક જાગ્રત થયો અને અતિપ્રેમથી 
શ્રીહરિને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. ફરી હું આવું કર્મ કદી નહિ કરું, એમ કહીને 
પોતાના પરિવાર સાથે ઘેર ગયો. હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિએ તે ધન બ્રાહ્મણોને દાનમાં 
આપી દીધું. પોતે તો નિઃસ્પૃહ જ રહેતા.”'*૨ 

હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિની સાથે આવેલા તે સર્વે સિદ્ધોએ મહા અપરાધી 
પિબેકને જીવનદાન આપનારા વર્ણનિ જગદીશ્વર જાણી આશ્ચર્યની સાથે સાષ્ટાંગ 
પ્રણામ કરી શ્રીહરિના શિષ્યો થયા.*પછી તે સર્વેએ રસોઈ બનાવી ભોજન કર્યું 
અને રાધિકાના પતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરતા ત્યાં જ રાત્રી વિતાવી.” 
પરંતુ શ્રીહરિથી માનભંગ થયેલા પિબેકને પગથી દબાએલા સર્પની જેમ ક્યાંય 
ચેન ન પડ્યું, અને તેના સર્વે અંગો ક્રોધાગ્નિમાં બળવા લાગ્યાં, મધ્યરાત્રીએ 
કાળભેરવને મહામાંસનું બલિદાન આપી પૂજન કર્યું, અને તેને ત્રણ પ્રકારની સુરા 
અને પુષ્કળ રુધિરનું પાન કરાવી વર્ણીરાજ શ્રીહરિને મારવાની પ્રેરણા કરી.” 
“તે કાળભૈરવ ભયંકર મુખવાળો, સર્વે અંગે નિવસ્ત્ર, નગ્ન દશામાં રહેતો તેનાં 
નેત્રો લાલ હતાં, મસ્તક ઉપર વાળ વિખરાયેલાં હતાં, કાજળજેવો કાળોતે 
કાળભેરવ હાથમાં ત્રિશૂલ ધારણ કરીને શ્રીહરિને મારવા રાત્રીમાં તેમની સમીપે 
આવ્યો. પણ શ્રીહરિની નજીક ઊભો રહેવા એક ક્ષણવાર પણ સમર્થ થયો નહિ, 
તેથી દૂર જઇને ઊભો રહ્યો. ત્યારે નીલકંઠવર્ણી તેમને જોઈને જરા પણ ભય 
પામ્યા નહિ, પરંતુ પિબેકની દુર્જનતા અને કાળભેરવની સ્થિતિ જોઇને આશ્ચર્ય 
સાથે મંદમંદ હસવા લાગ્યા.*?* 


અ. ૪૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૪ર૯ 


૩૫: જાલાવધિ જૂર સ તસ્થાવથ વખિસટ્‌ | સ્ાતું મસ્છ્ાલુલોજે તમૂર્ધ્ધજરશુસિિનમ્‌ં ॥ ૪૨ 
તહ્ટુઇયા વેષમાનાટ્નો બેરવોડષિ સ તદ્ધયાત્‌ | તજે પતાયન તૂર્ણ સસિષ્યત્રેરજ દિગમ્‌ ॥ ૧૦ 
પત્ાયમાનં તં પ્રા વળિરટ્‌ સ જુપાસિધિ: । માવધીર્રાહાળ તં ત્વં તલ્સાવા યતો વયમ્‌ ॥ ૧૬ 
રૃત્યુસુુુડ સોડ ષિ તછ્ાવય પ્રાઇ વિષ્રમુષેત્ય તમ્‌ | તવતિવિસ્મિતઃ સોડ પિ મેને સાક્ષાત્તમીશ્વરમ્‌ ॥ ૫૨ 
ઝપજાર પ્રજીવન્તમાત્માનપુપજારિળિ । ધિણૃત્ય તસ્ય શિષ્યત્વં પ્રાતવારુપસત્તમ ! । ખરૂ 
તતોડભવસથાપૂર્વ ધર્મસિણથ્ર પાપભીઃ । વેટ્વાણાઝ્નહો સયો પ્રન્થાન્યલામમારિજાન્‌ ॥ ૪ 
શ્રીમદ્ધામવત મીતા પ્રોસ્છા ભપવતા ત્ત સડ । પટગ્છુળ્વત્રાધિજ્શ ભેગે ભત્છચા વિલ્ન્‌ હિં તમ્‌ । ખણ 


હે રાજન્‌ ! ક્રૂર તે કાળભૈરવ ઊંચા કરેલા હાથમાં ત્રિશૂલ ધારણ કરી 
પ્રાતઃકાળ સુધી ત્યાં ને ત્યાં ઊભો રહ્યો, સવારે સ્નાન કરવા જતા વર્ણીરાજે તે 
કાળભૈરવને જોયો, ત્યારે શ્રીહરિના જોવા માત્રથી તે કંપવા લાગ્યો અને પોતાને 
અહીં આવવાની પ્રેરણા કરનાર પિબેકને જ મારી નાખવાની ઇચ્છાથી શ્રીહરિથી 
ભય પામતો ત્યાંથી ભાગવા લાગ્યો.““'” ત્યારે વર્ણીરાજ શ્રીહરિએ ભાગતા 
કાળભૈરવને કહ્યું કે, હે કાળભૈરવ ! તને અહીં મોકલનાર તે પિબેક બ્રાહ્મણને તું 
મારીશ નહિ. કારણ કે અમે સર્વે સિદ્ધો તેનું અન્ન જમ્યા છીએ. માટે તેનો વધ 
કરીશ નહિ.પ'હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિએ આ પ્રમાણે જે વચનો કાળભેરવને 
કહ્યાં તે તેણે પિબેકને આવીને સંભળાવ્યાં. તે સાંભળી પિબેક અતિશય વિસ્મય 
પામ્યો કે, આટલો બધો અપકાર કરનાર મને કાળભૈરવ થકી જીવતો રાખ્યો 
માટે તે વર્ણરાજ શ્રીહરિ સાક્ષાત્‌ પરમેશ્વર છે.પ* 

અંતે પિબેક શ્રીહરિને શરણે :- હે નૃપશ્રેષ્ઠ ! પોતાને જીવતદાન 
આપી ઉપકાર કરનાર શ્રીહરિનો કાળભેરવને મારવા મૂકી અપકાર કરનાર 
પિબેકેપોતાની જાતને ધિક્કારવા લાગ્યો. કાળભૈરવ થકી પુનઃ જીવતદાન આપનાર 
શ્રીહરિને શરણે જઇ શિષ્યપણું સ્વીકાર્યું.*હે રાજન્‌ ! પિબેક પૂર્વે જેવો હતો તેવો 
જ ધર્મનિષ્ઠ થયો. પાપકર્મથી ભયપામનારો, અને વેદબાહ્ય તેમજ કલ્પિત કૌલાવર્ણ 
ગ્રંથનો ત્યાગ કરી અને શ્રીમદ્‌ ભાગવત પુરાણ તથા ભગવાને સ્વમુખે ગાયેલી 
ગીતાનો પાઠ અને શ્રવણ કરવા લાગ્યો. તેમજ ભગવાન શ્રીહરિને સાક્ષાત્‌ રાધિકેશ 
શ્રીકૃષ્ણ જાણી પ્રેમપૂર્વક તેમની ભક્તિ કરવા લાગ્યો."પપ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ પોતાની સાથે આવેલા સિદ્ધોને 


5239 શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૮ 


રેશાન્તરે વિત્તસ્તિં સિદ્ધાનાસાપ્ય તાનથ | છ્જાવયેવ ઇર પ્રાયાનવલક્ષામિધં મિરિમ્‌ ॥ ૫૬ 
રૃત્થં માનુષનાટ્નં સ વિટ્ધર્વપાતિમર્ત્યત્રિ્યઃ છુર્વસુત્લનન મટાનુસમતાધર્માન્વયસ્યોગસા । 
ધર્મસ્ાનવિરામયોમસહિતાં શ્રીયુખ્ળપસિ પસં પૂમો સખ્રથયંથતાર સ મૂરે શ્રીનીલજખળ્ઝોડસ્તુ $ ॥ છછ 
// 2/૪ %₹ત7/રુઝ7%7 777૪7₹7ર%» 5777 ૪%7%જર 
2777795 %ર7ઝ૦-૦7% ₹7₹૮77₹?:5527%7 // ૪૪ // 


। ઝણછ્ત્રત્વારિશોડઇ્યાયઃ ॥ ૪૮ 
સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 
પ્રાપ્ય તં મિરિમાસ્ણ સ વ્્શાજુત વિભુ? | સિદ્ધાનાં નવતક્ષાળાં સ્થાનાન્ચૈક્ષત સર્વશ;$ | ૨ 


દેશાંતરોમાં વિચરણ કરવાની આજ્ઞા આપી અને એકલા સ્વયં શ્રીહરિએ નવલખા 
પર્વત તરફ પ્રયાણ કર્યું. હે ભૂપ ! આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીહરિ મનુષ્યનાટયને 
કરતા અને મનુષ્યોથી ન થઈ શકે તેવાં અનેક દિવ્ય ચરિત્રોને કરતા મહા અજ્ઞાની 
એવા પિબેક આદિ અનેક મહાગુરુઓમાં રહેલા અધ્મવંશનો પોતાના પ્રતાપથી 
ઉચ્છેદ કરી સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ એવા પોતાની ધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને યોગે યુક્ત 
પરાભક્તિનું પ્રવર્તન કરવા આ પૃથ્વી પર વિચરણ કરતા હતા. આ પ્રમાણે 
દિવ્યલીલાનો વિસ્તાર કરતા હે નીલકંઠ ભગવાન ! તમે સદાય અમને આનંદ 
આપનારા થાઓ.૫૬-૫૭ 

૪/ 5&/*/# ૪૦૮/27? 57 -//2/*5૪/ /#૪૩/#/નળન/ ૪/ટે₹5/ 
*9%ત 2/2//23/%%જન ન/ઝે 5%₹/%%/ 5/25» 5526/%/ ₹/ક૪75/27 
/જેજેકન7 52/%ય ૭૦27? તેજે જે/દેક %/ઝ «/વ્ય/ઝું /735%૪ કયું એ 
ન/% 2/5૮/જ2/%? અડ્ય/% જૂઈ %૦0. --૪૭-- 


અધ્યાય - ૪૮ 


નવલખા પર્તત ઉપર નવલાખ યોગીઓને નવલાખરૂપે 
ટશન. 
સુત્રતમુનિ પ્રતાપસિંહ રાજાને કહે છે, હે રાજન્‌ ! સર્વત્ર વ્યાપક ભગવાન 
શ્રીહરિ નવલખા પર્વતે પધાયાં. પર્વત ઉપર આરોહણ કરી તેનાં અદ્ભૂત આશ્ચયને 


અ. ૪૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૩૧ 


તવલક્ષસ્થતીષ્વમ્નિગ્વાતા ઝષિ નિરિન્ધનાઃ । શીતામ્વૂનિ ત્ત જીખ્ડાનિ તાસષ્ળામ્વૂનિ તત કમિત્‌। ર 
ગાશ્ચર્યમિતિ સમ્વશ્યસ્તિદ્ધાસ્તત્ર સ્થિતાનપિ । રહશ સજતાન્મુસ્છાન્રુદશ્યાનપિ યોમિમિ: ॥ ર્‌ 
તમશ્રજે સ તાન્વીક્ય તે ત્ત ત થોમિનાં 38મ્‌ | ગાનન્ટ્યન્સ તાન્મસ્છાસ્તત્રોવાસ હિનત્રયમ્‌ ॥ ૪ 


ધ્યાયન્તો વાસુહેવં તે તમેવ સ્જીસ્તિ હરિ | ગક્ષરે ધામ્નિ જ્હ્શુર્મરિતિગસમજુતમ્‌ ॥ ૫ 
તતસ્તમેવ નિશ્ચિત્ય જુષ્ળં બુતનરજુતિમ્‌ । પ્રાપુસ્તપ:પસં સર્વે ભેગિરે ત તતો નૃપ ! 1 ૬ 
તન્સમાનોડથ તૈર્બસ્છચા મગમાર્મેળ પર્વતાત્‌ । 3ત્ીર્યાધઃ સ વટવાવુળ્ટં ₹રિસ્પાયયો ॥ ૭ 
તત્ર સટ્ટું સિઃસરન્તં ભુવો વાચ્વમ્નિપાથસામ્‌ । પશ્યસુવાસ સાશ્ચર્ય તીનજળ્ઝો દ્તિત્રયમ્‌ ॥ ૮ 
જોતા તથા તે પર્વત ઉપર વસતા ભગવાનના ભક્ત નવલાખ સિદ્ધયોગીઓનાં 
નિવાસ સ્થાનોને પણ જોયાં. અને તેના નવલાખ અગ્નિકુંડો નિર્ધૂમ અગ્નિઓથી 
પ્રક્ટ્નવલિત હતા. કોઈ સ્થળમાં ઠંડા પાણીના કુંડો તો કોઈ સ્થળમાં ગરમ પાણીના 
કુંડોને શ્રીહરિએ જોયા.*“૨ આવા પ્રકારનાં આશ્ચ્યને જોઈને તે નવલખા પર્વત 
ઉપર નિવાસ કરતા તેમજ મુક્તદશાને પામેલા સમગ્ર સિદ્ધોને પણ જોયા. જેમનું 
દર્શન યોગીપુરુષોને પણ દુર્લભ છે આવા સાચા સિદ્ધોને જોઈ શ્રીહરિએ તેમને 
નમસ્કાર કર્યા અને તે સર્વે નવલાખ સિદ્ધોએ પણ યોગીઓના યોગગુરુ એવા 
શ્રીહરિને એકી સાથે પોતાની સનમુખ ઊભેલા જોઈ તત્કાળ નમસ્કાર ક્યાં. 
ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના ભક્ત એવા તે સમગ્ર સિદ્ધોને આનંદ ઉપજાવતા થકા 
ત્રણ દિવસ સુધી ત્યાં નિવાસ કરીને રહ્યા.** 

હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીવાસુદેવનું ધ્યાન કરતા તે નવ લાખ સિદ્ધોએ 
પોતાના હૃદયકમળમાં શ્રીહરિની ઇચ્છાથી આવિર્ભાવ પામેલા દિવ્ય અક્ષરધામને 
વિષે બિરાજમાન મહાતેજોમય મૂર્તિ આ શ્રીહરિનાં જ અતિ આશ્ચર્યકારી દર્શન 
કર્યા. હે રાજન્‌ ! પછી તે સર્વે સિદ્ધો સ્વેચ્છાએ મનુષ્યાકૃંતિ ધરીને અહીં પધારેલા 
શ્રીહરિને જ સાક્ષાત્‌ અક્ષરધામાધિપતિ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ છે. એવો દઢ નિશ્ચય કરી 
અનંતકાળના તપનું ફળ પામ્યા અને તેમનું જ ધ્યાન ભજન કરવા લાગ્યા.“ 

વડવાકુંડતીર્થમાં આગમન :- હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી સર્વે સિદ્ધોએ 
અનુરાગપૂર્વક શ્રીહરિને વંદન કર્યા અને તે સર્વેને આ રીતે તપનુંફળ આપી ભગવાન 
શ્રીહરિ હાથીઓને ચાલવાના માર્ગેથી નવલખા પર્વતથી નીચે ઊતરી વડવાકુંડ 
નામના તીર્થસ્થાને પધાયા. તે તીર્થમાં પૃથ્વીમાંથી નીકળતા વાયુ, અગ્નિ અને 
જળના ફુવારાઓને આશ્ચર્યપૂર્વક જોતા ભગવાન શ્રીનીલકંઠ વર્ણી ત્રણ દિવસ 


રો શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૮ 


તતો થયાવમ્તિટિશ મજ્નાસામરસટૂમમ્‌ । પ્રાપ્ય સ્ાત્વા ત્ત તત્રાષિ સ ડવાસ સિનિત્રયમ્‌ ॥ ૨ 
સનુદ્ર્ાટીમુત્તીર્ય તાવામાત્કપિતાશ્રમમ્‌ । વૃત પરિધિમૂતેન સામરળ સુશોભનમ્‌ ॥ ૨૦ 
ચત્રાસ્તે ભમવાન્સાક્ષાત્લાછુચાત્રાર્ય3ર$ સ્વયમ્‌ । તપસ્યન્જપિલો સિત્યં ત્રિસોવયાઃ ત્રેયસે રૃપ ! 1૨૨ 
સ્વધર્મસ્ાનવેરાન્યયોમમસ્છિિસપજમ્‌ । તં તત્રાલોવય પરમાં પ્રાપ ભસછચાત્મગો મુટ્મ્‌ ॥ ૨૨ 
ફેશવત્તેવમાનં સ્વં ગૂહૈશ્વર્યમપિ પ્રપુમ્‌ । વિવેટ્‌ પિત; જુખષ્નં ધ્યાનેનાસીત્તતોડતિમુત્‌ ॥ શર 
ધર્મસ્થાપન ઝય સ્વેસ્છયૈવ નરજુતિમ્‌ । પ્રીત્યાસિષેવેડનુટ્નિમાતિથ્યેન યથોત્તિતમ્‌ ॥ ૨૪ 
તપસ્તિનામતિપ્રેછે સ્થાને તત્ર સ વળિસટ્‌ । માસમેજમુષિત્વાથ પુરીમેતાં સમાયયો ॥ ૨૪ 
સુધી વાડવાકુંડ તીર્થમાં રોકાયા.” 

ગંગાસાગરે કપિલાશ્રમમાં પધરામણી :- હે રાજન્‌ ! તે 
વાડવાકુંડતીર્થ સ્થળેથી શ્રીહરિ અગ્નિદિશા તરફ ચાલવા લાગ્યા. તે ચાલતાં ચાલતાં 
ગંગાસાગરના સંગમે પધાર્યા. ત્યાં સ્નાન કરી ત્રણ દિવસ સુધી રોકાયા.“ ત્યાંથી 
નાવ દ્વારા સમુદ્રની ખાડી ઉતરી કપિલ ભગવાનના આશ્રમમાં પધાર્યાં. અતિશય 
શોભાયમાન આ આશ્રમની ચારેબાજુ ખાઇરૂપે ગોળાકાર સમુદ્ર રહેલો છે.*૦ હે 
રાજન્‌ ! આ આશ્રમમાં સાંખ્યજ્ઞાનના આચાર્યોના પણ ગુરુ સ્વયં સાક્ષાત્‌ 
કપિલભગવાન બિરાજે છે. અને સદાય ત્રિલોકીના કલ્યાણને માટે તપશ્ચર્યા કરે 
છે.૧* હે રાજન્‌ ! સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને અષ્ટાંગયોગે યુક્ત ભક્તિમાગંનું 
પોતાની માતા દેવહૂતિને ઉદ્દેશીને નિરુપણ કરનારા ભગવાન કપિલજીનાં દર્શન 
કરી ભક્તિપુત્ર ભગવાન શ્રીહરિ પરમ આનંદને પામ્યા.*૨ મનુષ્યનાટ્ચથી 
એશ્વયને છૂપાવી, ઈશ્વરના જેવો પોતાને આદર આપી પોતાની સેવા કરતા 
સર્વનિયંતા ભગવાન શ્રીહરિને કંપિલજીએ ધ્યાનયોગના પ્રભાવથી ઓળખ્યા કે, 
આ સ્વયં સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ જનકલ્યાણ માટે અક્ષરધામમાંથી મનુષ્યનાટય ધરી 
અહી પધાર્યા છે. તેથી ખૂબજ આનંદને પામ્યા. હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી ભગવાન 
કપિલજી પણ સ્વેચ્છાએ મનુષ્યાકૃતિ ધરીને ધર્મસ્થાપન કરવામાં તત્પર સાક્ષાત્‌ 
શ્રીહરિનો આતિથ્ય સત્કાર કરી તેમની નિરંતર અતિ સ્નેહથી સેવા કરવા લાગ્યા. 
આ રીતે એક મહિના સુધી રોકાયા.૫25* 

જગન્નાથપુરીમાં શ્રીહરિનું આગમન :- તપસ્વીઓને આતિપ્રિય 
એવા કપિલાશ્રમમાં એક માસ પર્યત નિવાસ કરીને ત્યાંથી ચાલ્યા તે જગજ્ઞાથપુરી 
પધાર્યા.*૫ આ પુરુષોત્તમપુરીમાં નિવાસ કરીને રહેલા વર્ણીરાજ શ્રીહરિ પ્રતિદિન 


અ. ૪૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૩૩ 


સિવસત્નત્ર વર્નાન્ટ્ર: પુરુષોત્તમપત્તને । ઞવ્ધૌ સતાન ગનતાથવીક્ષાં પ્રત્યટમાતસત્‌ ॥ ૨૬ 
રૃન્દ્રયુમ્નસસેમુસ્યતીર્થેષુ તત સ ઞાપ્તવમ્‌ । ગત્રત્વેષુ જસોતિ સ્મ વિધાન તેથિજ વિહ્ન્‌ ॥ ૨૭ 
તતોડત્ર વસતોડ્દ્રાક્ષીસ્વરતો યૂથશ: પૂરે | ઝસુસન્વઇુશો રગન્ત્મ્મભસ્છનરાવૃુતીન્‌ ॥ ૨૮ 
પરસ્વરસ્યુધો માનત્નેધશ્રત્યમત્યરેડ । ગહૃત્તાન્ધર્મવિમુસાન્ઝામત્રમડનજાન્‌ અત્ાન્‌ ॥ ૨૨ 
મુરુત્વસાધુતાર્યાત્યે પૂસ્હ્ન્મેન વિદ્રતઃ 1 શૈવવેષ્ળવશાસ્ાનાં વાણતિટ્ટાનિ સર્વશ; । ર૦ 
તત્તરસિદ્ધિત્રમત્જારટ્ર્શનેન પુસૈજસઃ | વશીજૃત્ય નર્‌ સ્રીથ ધર્માન્ટાપયતો સિગાન્‌ । ર૨ 
વર્તમાના મુર્ત્વેન સિ: સ્યૃહા રવ વાણાતઃ 1 પુત્રીતુલ્યાઃ શિષ્યપલોીર્મુછ? પ્રીત્યોપમસ્છત: ॥ રર 
પ્રલોમ્ય માયયા તોજાન્‌ મહાષનિર્શને? | ગણતો દ્રવિળ તેભ્ય: જૉંશિસ્ત મયર્શનેડ ॥ રરે 
તત્ર વાક્ત્તીક્ળશસ્રસ્થૂતવછીસ્તથાયસાન્‌ | ૨ધતશ્રિષિટાન્‌ સ્થૂતાયતાસ્તાપસસત્તિમાન્‌ ॥ ર૪ 


સમુદ્રસ્નાન અને જગજ્ઞનાથજીનાં દર્શન કરતા.** તેમજ તીર્થવિધિને જાણનારા 
શ્રીહરિ આ પુરુષોત્તમપુરીમાં મુખ્ય તીર્થસ્વરૂપે રહેલાં ઇન્દ્રધુમ્ન સરોવરમાં પણ 
સ્નાન કરવા જતા.** હે રાજન્‌ ! આ પુરીમાં પોતાના નિવાસ દરમ્યાન શ્રીહરિએ 
ત્યાં રહેલા અને ટોળામાં ફરતા હજારો અસુરોને જોયા. તેઓ દંભથી વેષ્ણવ, શૈવ 
આદિ ભક્તોનાં ચિહ્નો ધારણ કરી મનુષ્યરૂપે રહેતા હતા.'“ તેઓ માન, ક્રોધ, 
શૂરવીરતા અને મત્સરથી પરસ્પર એક બીજાની સ્પર્ધા કરતા રહેતા. ઉદ્ધત વર્તન 
રાખી ધર્મથી સદાય વિમુખ વર્તતા હતા. તેઓ અતિશય કામક્રિડામાંજ આસક્ત 
અને ખળપુરુષો હતા.'“જગતમાં ગુરુપણાની ખ્યાતિ માટે અને સાધુતાની ખ્યાતિ 
માટે ઘણો બધો દંભ કરતા અને શેવ, વેષ્ણવ અને શાક્ત સંપ્રદાયનાં સમગ્ર બાહ્ય 
ચિહ્નો ધારણ કરી ફરતા હતા.*૦ એ અસુરો પોતે ઉપદેશેલા મંત્રોની સિદ્ધિના 
ચમત્કારો દેખાડી નગરવાસી નરનારીઓને વશ કરી તેઓને પોતાના વેદિક 
ધર્મોમાંથી ભ્રષ્ટ કરતા અને સર્વેના ગુરુ થઈને બેઠેલા તેઓ બહારથી નિસ્પૃહી 
વર્તન રાખતા, પરંતુપોતાની પુત્રી તુલ્ય ગણાય એવી શિષ્યોની પત્નીઓને વારંવાર 
પ્રીતિપૂર્વક ભોગવતા હતા.*-૨૨ તે અસુરો આસુરી માયા દેખાડી મહાફળના 
બહાને લોકોને પ્રલોભન પમાડી તેમની પાસેથી ધન ધૂતી લેતા અને કેટલાક તો 
પુત્રને મારી નાખવા આદિકનો ભય દેખાડી લોકો પાસેથી ધન પડાવી લેતા હતા.** 

હે રાજન્‌ !એ અસુરોમાંથી કેટલાક તો તપસ્વીના વેષમાં રહીને તીક્ષ્ણ 
તલવારાદિ શસ્ત્રોને ધારણ કરીને ફરતા અને કેટલાક કડિયારી-ડાંગો અને લોખંડના 
જાડા ચીપિયાઓને ધારણ કરીને ફરતા રહેતા.” હે રાજન્‌ ! કેટલાક તો શસ્ત્ર 


પ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૮ 


ઝશસ્રાનેવ જૉશિન્ત સૌમ્યવેષાન્સ તેક્ષત | વીરણુત્યામત્ત્રયન્તેઃ પ્રસ્છસં દ્રોહિળો રૃળાન્‌ ॥ રણ 
શૈવાગ્છાસ્તસ્તત્ર વામાધ્વમાન્નેલામમારિમિઃ । તત્મૂલપદ્ધતિપ્રન્થે: શિવશસ્ચર્ષને રતાન્‌ ॥ ર૧ 
તૈખ્ળવાન્ટકિળાધ્વસ્થાન્યજારરિમવગિતાન્‌ | છ્તાન્‌ દ્યાનપિ સ્વીયશિષ્વસ્વાસ્ારવર્તનાન્‌ ॥ ર૭ 
સદસ્ઞશો યૂથતસત્વીક્યૈત્તાન્સ્વૈજવૈરિળ: 1 ધરામતિભસં મેને ઇસ્સ્તિ્મ્ઢટુષ્જિયૈઃ ॥ ર૮ 
પસ્નરત્રમુષિત્વૈબ તતસ્તીર્થાન્તર પ્રતિ । મત્તુજામોડપ્યસાવત્ર તત્પસમૂતયેડવસત્‌ ॥ ર૨ 
રૃન્દ્રસુશ્નસરસ્યેવ પ્રાયો વાસં સ ત્તાજસેત્‌ | સર્વત્ર સિઃસ્વૃહ શાન્ત: સ્વધર્મ ભસ્છિમત્યગન્‌ ॥ રૂ૦ 
સથા ત વિયુસ્સુર ગાત્માનં સિગવૈરિળમ્‌ | તથા સ વવૃતે તત્ર વળિરાગો તરસધિપ! ॥ ર૨ 


વગરના અસુરોને પણ શ્રીહરિએ જોયા. તેમજ કેટલાકને તો ઉપરથી સૌમ્યવેષ 
ધારીનેફરનારા પણ જોયા. પરંતુ તેઓ છાની રીતે વીરોને અને કૃત્યાઓને સાધીને 
મલિન મંત્રોથી અને તંત્રોથી મનુષ્યોનો દ્રોહ કરતા હતા.*" તે અસુરોની મધ્યે 
કેટલાક શૈવ, શાક્ત અને વામમાર્ગી હતા. તેઓ તેમના કલ્પિત કોલાર્ણવ આગમ 
વગેરે મૂળગ્રંથોમાં દેખાડેલી મદ્ય, માંસ, મત્સ્ય, મુદ્રા અને મૈથુન આ પાંચ મકારની 
પદ્ધતિથી શિવ અને શક્તિનું પૂજન કરવામાં આસક્ત હતા.** તથા કેટલાક વેષ્ણવી 
દીક્ષાને પ્રાપ્ત કરી દક્ષિણ માગની પદ્ધતિથી પ્રથમ ચાર મકારને છોડી માત્ર છેલા 
મૈથુનમાં જ આસક્ત થઈ કાન-ગોપીના ભાવમાં વિષ્ણુનું અશુદ્ધમાર્ગે પૂજન કરતા 
હતા. આ રીતે બજ્ઞે માર્ગીઓ શુદ્ધમાર્ગથી ભ્રષ્ટ કરી પોતાના શિષ્યોને પાપાચારમાં 
પ્રવર્તાવતા હતા.*? 

અસુરોનું મૂળ ઉખેડવા વર્ણીએ કરેલો સંકલ્પ :- હે રાજન્‌ ! 
સમૂહમાં ભેળામળીને ફરતા અને છૂપી રીતેપાપલીલાને આચરતા એ સર્વે અસુરોને 
જોઇને “આ સર્વે અસુરો પૃથ્વીના ભારરૂપ છે અને મારા શત્રુઓ છે.” એમ 
શ્રીહરિ માનવા લાગ્યા.*“શ્રીહરિને આ પુરીમાં પાંચ દિવસ રહીને બીજા તીર્થમાં 
જવાની ઇચ્છા હતી. પણ તે સર્વે અસુરોનો પરાભવ કરવા વધુ દિવસો સુધી 
રોકાવાનો સંકલ્પ કરીને ત્યાં રોકાયા.૨“હે રાજન્‌ ! સર્વે માયિક પદાર્થોમાં સદાય 
નિઃસ્પૃહી અને શાંત સ્વભાવે વર્તતા અને ધર્મે સહિત ભગવાનની ભક્તિનો ક્યારેય 
પણ ત્યાગ નહિ થવા દેનારા ભગવાન શ્રીહરિ બહુધા તો ઇન્દ્રધુમ્ન સરોવરના 
કિનારે જ પોતાનો નિવાસ કરી રહેવા લાગ્યા.* 

હે રાજન્‌ ! વર્ણીરાજ શ્રીહરિ, જે પ્રકારે એ અસુરો પોતાને આ વર્ણી 


અ. ૪૮ પ્રથમ પ્રકરણ કૅ૩પ 


પૌરાસ્ત વિવિ: જ ચ્ન્મદાન્ત સિદ્ધયોમિનમ્‌ | તતોડસ્ય રર્શન સાર્તા ત્તછુડ પ્રતિટ્નિ ગના: । રેર 
તમાપૃસ્છય ખના વે વે જાર્ય થસત્લમાત્તરન્‌ । તેષાં તેષામસિધ્યત્તત્તહુ/ યાધ્યમષિ છુતમ્‌ રર 
સિદ્ધસ્નાર્થા નરસ્તસ્ય પુરતો દ્રવિળં મૃશમ્‌ । તિવ્ધર્વસપાત્રાટિ પ્રોત્શ્રેટ તવેતિ તમ્‌ ॥ રૂ૪ 
સ તુ ર્‌છયાપિ તત્ઝિસ્ત્ત ગપ્ાદાતિનિઃ સ્યૃદ: | અત્યાશ્ચર્ય તલલોવય વિવિહુસ્તે તમીશ્વરપ્‌ ॥ર૫ 
ઝસુરસ્તેડથ વિત્તસ્રીરસાસ્વાલર્તોલુપા; | «મમમસ્છાસ્તવુત્કર્ષ માત્સર્યાસેવ સેદિરિ | ર૬ 
ઝપમાનં તસ્ય ત્રી સ્તેડપશવ્ત્મુઓા મુછુઃ | તસ્મિસ્મિથ્યાપવાવ્‌ં ત્તાસેપયામાયુજદ્ધતા$ ॥ ર૭ 
છસ્દ્ધચાનસ્થમુત્તોલ્ય સ્વાવાસં સિન્યુફ્ન્મલઃ । વછુધા ભર્ત્યયામાસુસ્તત્ર તે ત મછાત્રતમ્‌ ॥ રૂ૮ 
જેસિત્ત સિર્હયા? જૂર ધૃત્વા વિણિભજારયન્‌ । અમાષયશ્ર પ્રસમં જેસિત્ત મોનમાસ્થિતમ્‌ ॥ ર૨ 
રૃત્થં છુપદ્તોડપ્યસેટેહાઈમતિવગિત: 1 આત્મતિછો ઇરિઝ જિસ્ત્ારિવદત સિગાન્તરે ॥ ૪૦ 


આપણો શત્રુ છે એમ જાણી ન જાય તે રીતનું પોતાનું વર્તન દેખાડવા લાગ્યા.** 
અનેપુરવાસીજનો શ્રીહરિને કોઈ આ મોટા સિદ્ધયોગી છે એમ જાણી તેમનુંપ્રતિદિન 
દર્શન પૂજન કરવા લાગ્યા. હે રાજન્‌ ! જે જે જનો શ્રીહરિને પૂછીને જે જે કાર્ય 
કરતા તે સર્વે મનુષ્યોના કોઈનાથી પણ ન થઈ શકે તેવાં સર્વે કાર્યો તત્કાળ સિદ્ધ 
થતાં.** તે સર્વે મનુષ્યો શ્રીહરિની આગળ ધન, વસ્ત્ર વિગેરે પદાર્થોના ઢગલા 
કરતા ને કહેતા કે, હે વર્ણી ! આ બધું તમારું છે. તમે તેનો સ્વીકાર કરો.*” ત્યારે 
આતિ નિઃસ્પૃહિ વર્ણી તેઓએ અપણ કરેલા પદાર્થોનો દષ્ટિથી પણ સ્વીકાર કરતા 
નહિ. આવું આશ્ચર્ય જોઇને તે સર્વે જનો શ્રીહરિને પરમેશ્વર માનવા લાગ્યા.૨૫ 
તેથી ધન, સ્ત્રી અને રસાસ્વાદમાં લોલુપ અને ભક્તપણાનો દંભ કરતા તે સર્વે 
અસુરો માત્સર્યથી શ્રીહરિનો ઉત્કર્ષ સહન કરી શક્યા નહિ.** અને ઉદ્ધતાઈ કરી 
અશ્લીલ શબ્દોથી વારંવાર શ્રીહરિનું અપમાન કરવા લાગ્યા. તથા શ્રીહરિ ઉપર 
મિથ્યા કલંકોનું આરોપણ કરવા લાગ્યા.** મદથી ઉધ્ધત થયેલા તે અસુરો કોઈ 
કોઈ વેળાએતો ધ્યાનાવસ્થામાં વિરાજતા મહાવ્રતધારી શ્રીહરિને ઉપાડીને પોતાને 
નિવાસ સ્થાને લઈ જતા અને બહુપ્રકારે તેમની ભર્ત્સના કરતા.*“નિદય સ્વભાવના 
કેટલાક ક્રૂર અસુરો શ્રીહરિને બળાત્કાળે પકડીને વિના મૂલ્યે લાકડાંના ભારા 
ઉપડાવવા વગેરેની વેઠ કરાવતા. અને કેટલાક અસુરો મૌનવ્રતધારી શ્રીહરિને 
બળાત્કારે બોલાવતા.“ હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે અજ્ઞાની અસુરોએ બહું જ કષ્ટ 
આપ્યું. છતાં અહંતા અને મમતાથી રહિત આત્મનિષ્ઠ શ્રીહરિ મનમાં લેશમાત્ર 
ખેદ પામ્યા નહિ.” 


રટ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૮ 


સાધુતામત્યગન્‌ સ્વસ્થ ક્ષમાશીલો ઇસ્સ્તિત: | પ્રઇસત્નાઈ તાન્‌ રાગસ્તલયુર્યગિહીર્ષયા ॥ ૪૨ 
રેહ્ોડસ્તિ નશ્ચસે સૂનમાત્માડસ્છેાટ્તિક્ષળ: । ઞસ્તીતિ વેટ્શાસ્રાળિ પ્રાછુઃ પૂર્વે ત સાધવ: ॥ ૪ર 
ઝતો માનાપમાનૌ મે રૈરિજત્તાત્લમાવુભો । મતો ભરિ ત્તાત્મનેવ જુવે જુષ્ળસ્ય સિત્યણ ॥ ૪ર 
ત્રમોધસ્ત્વેષ મનુષ્યાળાં શસરસ્થો માન્‌ રિપુ? । વર્તતે પ્રહ્દન્‌ રેઈ સુજુતાનિ તત નાશયન્‌ ॥ ૪૪ 
ભત્છાઃ સર્વે યૂયતષિ ભવથાતઃ છું 1િયા | ભસછિસાનમદાશત્રું ગિત્તેછ ભગતામરમ્‌ ॥ ૪૫ 
રૃત્યાશ્રુત્ય ₹રેર્વાવયં તત્ર થે રવિના નરઃ 1 જુસજ્ાલાસુરત્વાશ્ તે તુ તં શ્રેયસેડશ્રયન્‌ ॥ ૪૧ 
ગાત્યાયુરસ્તુ વે તેષુ જેસિત્તદ્ત્વન નૃપ ! | યુ પ્રાદુસ્તવા ત્વન્યે મેનિરે તાનષિ દ્વિષઃ ॥ ૪૭ 
તતોડભૂત્જલઇસ્તેષામન્યોન્યં ધર્ષવૈરિળામ્‌ । મદદયતિજમબ્રષ્યુદ્રીનાં શસ્રધારિળામ્‌ ॥ ૪૮ 

દૈવીજીવોને બચાવી લેવા વર્ણીનો પ્રયાસ :- હે રાજન્‌ ! પોતાની 
સાધુતાનો ત્યાગ નહીં કરી ક્ષમાશીલ શ્રીહરિ સર્વે અસુરોને સમજાવી તેની 
આસુરીવૃત્તિનો નાશ કરવાની ઈચ્છાથી હસતા હસતા કહેવા લાગ્યા કે, હે ભક્તો 
! આ દેહ તો નિશ્ચય નશ્વર છે. પરંતુ તેમાં રહેલો આત્મા અછેદાદિ લક્ષણોથી 
સંપન્ન અવિનાશી છે. આ પ્રમાણે વેદાદિ શાસ્ત્રો અને પૂર્વના સત્પુરુષોએ કહેલું 
છે.” તેથી માન અને અપમાન આ શરીરતનિષ્ઠ હોવાથી મારે માટે તે બન્ઞે 
સમાન છે. હું તો બ્રહ્મરૂપ થઈ નિરંતર શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની નવધા ભક્તિ કરું 
છું..* આ મનુષ્યના શરીરમાં રહેલો ક્રોધ તો મનુષ્યોનો મહાશત્તુ છે. કારણ કે તે 
શરીરને બાળનારો અને પૂર્વના પુણ્યને ભસ્મીભૂત કરનારો છે. અને તમે તો 
ભગવાનના ભક્ત છો. તેથી ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં અવરોધ કરનારા મહાશત્નુ રૂપ 
ક્રોધને સદ્અસદ્ના વિવેકવાળી બુદ્ધિથી વશ કરીને પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું ભજન 
સ્મરણ કરો.”**૫ 

હે રાજન્‌ !શ્રીહરિનાં આ પ્રમાણેનાં વચનો સાંભળી તેઓના મધ્યે કુસંગના 
યોગથી આસુરીભાવને પામેલા કેટલાક દૈવી જીવો હતા તેઓએ પોતાના 
આત્મકલ્યાણને અર્થે ભગવાન શ્રીહરિનો આશ્રય કર્યો. તેમજ જન્મથી પણ આસુરી 
સંપત્તિવાળા અસુરોની મધ્યે કેટલાક અસુરો શ્રીહરિનું વાક્ય યથાર્થ છે, એ પ્રમાણે 
કહેવા લાગ્યા. તેથી બીજા ખરા અસુરો તેને પોતાના ટ્ેષી માનવા લાગ્યા.?૬₹* 

અસુરોમાં પડી પરસ્પર કૂટ :- હે રાજન્‌ ! તે અસુરો જન્મથી જ 
ધમના દ્ેષી તો હતા જ, ને વળી પરમાત્મા એવા શ્રીહરિનો દ્રોહ કરવાથી તેઓની 
બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઇ, તેથી શસ્ત્રધારી તથા માન, ઇર્ષ્યા, મત્સર અને ક્રોધગ્રસ્ત થયેલા 


અ. ૪૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૩૭ 


માને્ષ્યામત્લસ્ત્રનેધમસ્તાનાં મૂહતતસામ્‌ | વૃથા જસિસ્મૂદ્ધયાંસ્તેષામસ્ળત્તક્ષુષામ્‌ ॥ ૪૨ 
તલા સ્વસ્થાનમામત્ય તસ્થી વળિવરસ્તત: । ગનાહ્તસ્વવાવયાનામુસ્છેટ્‌ પાપ્મનાં વિહ્ન્‌ ॥ ૫૦ 
પરસ્પર તે સસ્ત્ય યૂથશસ્તત્ર તત્ર ત | છીુધોલ્મ્રાન્તા ફ્વાન્યોન્થ પ્રોત્રર્મમમિત્ે મિણ ॥ ૫૨ 
જલહોડમૂન્મહાસ્તેષાં મૂઢાનાં માયયા ઈરે । ગશ્રવ્યમૂર્હુર્વાવ્યો ધોરહીર્ષ મછારવઃ ॥ ૫ર 
પરસ્પર ભર્ત્લન્ત: સયોડસીસ્નમદથ તે | જેત્રિસ્છસોધનુષ્યેજ જેસ્િત્વ પરશૂગ્ત્ઝ્તિન્‌ ॥ ખરે 
મુન્તાન્જચિત્જશાઃ વેમપત્લટ્વાટ્ટાસિ તથાડપરે । સોઇલળ્ડાન્ઝાછલળ્ડાંશ્રિપિટનેવ જેત્રન 1૫૪ 
સિન્ર્સાસિ ગમદસ્ત્રિશૂલાનિ ત્ત જેત્તન | ભુશુળ્ડીશ્ર કુરાન્જિસ્િતમ્નિલાળાનુપાજ્ુ$ 11 પ૫ 
તતસ્તે સિર્હયં અધ્નુઃ પર્વરમમપિળડ । શસેરસ્ે્ગુષિમિશ્ર યજિલ્ન્ટટમાર્લિમ: । ૫૬ 


મૂઢબુદ્ધિવાળા તેમજ લાલચોળ નેત્રોવાળા તે અસુરોમાં કોઈ પણ જાતનાં પ્રયોજન 
વિના પરસ્પર કલહ થયો.*““હે રાજન્‌ ! પોતાનાં વચનોનો અનાદર કરનારા 
પાપી પુરુષોનો વિનાશ નજીકમાં જાણનારા વર્ણરાજ શ્રીહરિ તે અસુરોના નિવાસ 
સ્થાનેથી પોતાના નિવાસ સ્થાને પધાર્યા.પ” પછી સર્વે અસુરો ટોળે મળી તે તે 
સ્થાનોમાં ભેળા થયા અને ક્રોધથી આકુળ વ્યાકુળ થઈ પરસ્પર એકબીજાને 
ઉધ્ધતાઈથી મર્મભેદી વચનો કહેવા લાગ્યા. પછી શ્રીહરિની ભૂભાર હરણ કરવાની 
ઇચ્છારૂપ માયાથી મોહ પામેલા મૂઢ અસુરોના મધ્યે કદી જોયો ન હોય અને 
સાંભળ્યો પણ ન હોય તેવો મોટો કલહ થયો. તે અસુરો સાંભળનારાના કાનમાં 
કીડા પડે તેવા ગાળાગાળીના અપશબ્દો ઉચ્ચસ્વરે બોલવા લાગ્યા. જેથી ભયંકર 
ગર્જના થવા લાગી.૫*-પ૨ 

મંડાયું ઘમાસણયુધ્ધ :- હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે તે અસુરો પરસ્પર 
એકબીજાની ભર્ત્સના અને તિરસ્કાર કરતા તત્કાળ તીખી તલવારો ઉઠાવી લીધી. 
કોઈ અસુરોએ શક્તિ નામનું શસ્ત્ર ઉઠાવ્યું તો કોઈએ ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું અને કોઈએ 
તે તીક્ષ્ણ ધારદાર કુહાડીઓ હાથમાં લીધી. વળી કોઈ ભાલા તો કોઈ ચાબુકો 
ઉઠાવી અને કેટલાય તો ખાટલાના પાયા અને ઈસ આદિ ઉઠાવ્યા. કોઈએ લોહદંડ 
ધારણ કર્યા તો કોઈએ કાષ્ઠના દંડ ધારણ કર્યા. કોઈના હાથમાં લોખંડના ચીપિયા 
તો કોઈના હાથમાં સિંદૂરથી અર્ચા કરેલાં ત્રિશૂલ અને કોઈના હાથમાં બંદૂકો તો 
કોઈએ છરાઓ ધારણ કર્યા. અને કોઈ કોઈ તો અગ્નિ બાણો ઉઠાવ્યાં.પ૩૫૫ તે 
અસુરોએ ક્રોધથી ઉઠાવેલાં એ શસ્ત્રો અને અસરો તેમજ મુષ્ટિકાના પ્રહારો કરવા 
લાગ્યા. વળી કેટલાક લાકડીઓ, લોહદંડો, વૃક્ષની ડાળીઓ અને પથ્થરાઓથી 


ભા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૮ 


પ્રદારશબ્રશ્ર મદાનાયીત્તેષા બતીયસામ્‌ । બેરીપટઇતૂર્યાળાં શવ્રશ્રારમટીયુત: ।1 ૫૭ 
શૂરાળામપિ રુરટ્શ્યં તયુ્ટં તુમુલ તલા 1 બભૂવાસુસ્સણૂાનાં મત્તાનાં પતતાશનૈડ ॥ ૮ 
તતા મહોત્લવો હ્ાયીૂતાનાં પતતાશિનામ્‌ | જટ્ટાનાં વાયસાનાં તત મૂધ્રાળાં તત શુનામષિ ॥ ૫૨ 
'પિશાત્તાનાં શાજિનીનાં યોમિનીનાં ત્ર રક્ષસામ્‌ । બૈરવાળાં ત્ત સર્વેષામસ્પાં પતમોગિનામ્‌ ॥ ૬૦ 
શિરાસિ જરવાલાયેસ્તેષાં યુત્તાનિ પૂતલે | નાતિજેરષતાનીવ પતત્તિ સ્મ સણસ્સઃ ॥ ૬૨ 
ઇિત્રાર્પ્રમૂનાઃ પ્રધને જેસ્તિસ્ત્તિભુગદ્યા? । પેતુઃ પૂથિવ્યાં વિસ્છ્તિસજલાજ્ઞશ્ર જેત્તન ॥ ૬૨ 
ન્તપિણધરોછાનિ પતિતાન્યપિ મૂતલે | તેષાં શીર્ષાળિ રાખેન્દ્ર ! રુરટ્શ્યાન્યમવન્નને: । ૬ર 
ઝસુરાળાં સટજ્ઞાળિ રશ તસ્મિસ્સ્નિ નૃપ ! । શમનાતિથિતાં પ્રાપુરન્યોન્યં સિષ્તતાં સપા ॥ ૬૪ 
તતઃ પ્રભૃત્યભૂસુજ તેષાં સિત્યં ગયાશયા । માંસાણરસ્બસિછાનાં મત્તાનાં મસપાનતઃ ॥ ૬૫ 


નિદયપણે પરસ્પર એકબીજાને મારવા લાગ્યા.“ બળવાન અસુરોએ પ્રહાર કરેલા 
આયુધોના ભયંકર અવાજો થવા લાગ્યા. તેમજ ઢોલ નગારાં અને તુરી આદિ 
વાજિંત્રોના ભયાનક નાદોની સાથે “મારો મારો” એવા શબ્દની ધડબડાટી મચી 
ગઇ. માંસભક્ષણથી મદમસ્ત બનેલા અસુરોનું તુમુલ યુદ્ધ શૂરવીર પુરુષો પણ ન 
જોઈ શકે તેવું બિહામણું લાગતુંહતું.“૦૫“ અત્યાચારી તે અસુરોના યુદ્ધમાં માંસભક્ષી 
સમડા, કાગડા, ગીધડાં, કૂતરાં વગેરે પ્રાણીઓનો મહાન આનંદ ઉત્સવ થયો.'“ 
તેવી જ રીતે માંસભક્ષણ કરનારા અને રુધીર પીનારા પિશાચો, શાકિની, યોગિની, 
રાક્ષસ, ભૈરવ વગેરે ભૂતગણોને પણ મહા આનંદ ઉત્સવ થયો.*” હે રાજન્‌ ! તે 
યુદ્ધમાં તલવાર આદિ તીક્ષ્ણ આયુધોથી કપાયેલા અસુરોનાં હજારો માથાં પૃથ્વી 
પર પડતાં હતાં.“ વળી તે યુદ્ધમાં કેટલાકના પગ કપાયા, કેટલાકના હાથ કપાયા. 
આવી રીતે શરીરનાં કેટલાંય અંગો કપાઇને પૃથ્વી પર પડવા લાગ્યાં.૬૨ 

અત્યાચારીઓનો બૂરો અંત :- હે રાજન્‌ ! દાંતથી પીસાયેલા 
હોઠવાળા અને ધરતી ઉપર પડેલાં તે અસુરોનાં માથાંઓ મનુષ્યોથી જોઈ ન શકાય 
તેવાં વિરૂપ બની ગયાં હતાં.“* હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ક્રોધથી એકબીજાનો સંહાર 
કરતા દશહજાર જેટલા અસુરો યુદ્ધારંભના પ્રથમ દિવસે જ યમરાજાના અતિથિ 
થયા.“ અને તે દિવસથી આરંભીને માંસભક્ષણથી બળવાન અને મદિરાપાનથી 
મદમસ્ત બનેલા તેમજ પહેલા દિવસના યુદ્ધમાં બચી ગયેલા અસુરો પરસ્પર 
વિજયી થવાની આશાથી પ્રતિદિન રણસંગ્રામ ખેલવા લાગ્યા.૬૫ 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કોઈ દિવસ પાંચ હજાર, કોઈ દિવસ બે હજાર, 


અ. ૪૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૩૯ 


છસ્િર્તિ સઇસે દ્વે છમતિત્પસશતાનિ ત્ત | છ િત્પસસદજ્ાળિ સદક્ઞં છમપિ તે મૃતાઃ | ૬૬ 
દ્વ શતે દળપિ ત્ત શતં પસ્ાશત્ત્વ હિતને હ્ઝસ્ત્‌ । મૃત: ૫રસ્વરાધાતાહિવં માસદ્યં છામૂત્‌ ॥ ૬૭ 
ળવ ઝુષોન્છયા રાગન્સર્વે ધર્મટ્હોડસુર: 1 વિનેશુસ્તેન સખ્રાપુર્મુટં રેવમળા નૃપ ! ॥ ૬૮ 
જત્તનાસાશ્છિસ્રિજર્ખાર્છિ્રસ્સ્તાશ્ર જેત્રન | સંઘામમીરવશ્ષેજે તતશ્રજીુ: પતાયનમ્‌ ॥ ૬૨ 
રેશાન્તસસ્થતેભ્યસ્તે વૃત્તમેતર્શેષત; । ઝસુરેમ્યો બત્િછેભ્ય ૧થયામાસુરારિતિ: । ૭૦ 
તલા વિશેષતઃ ગુનો વદ્ધવેર ગિયાંસવ: | શસ્રાયાતજતાભ્યાસે વમૂવુસ્તત્વર બૂશમ્‌ ॥ ૭૨ 
મૃતેષ્તસુર્સકૃષુ ધર્મધ્ુક્ષુ દરિસ્તલા । ઞધર્મમૂસ ત દીત્લેવં મેને સિગાન્તરે ॥ ૭૨ 
તતઃ સ વોધચિત્વેવ રેવાન્નીવાસ્તણશ્રિતાન્‌ | ત્યાગયિત્તા રુરત્તારં સન્માર્મેડસ્થાપયત્યુન? ॥ ખરૂ 
સુષ્ળપરુમરિસાવીન્ધર્માસ્તેમ્યશ્ર સોડ રિવિતાન્‌ | ૩પાટ્વિશ તૈઃ પ્રીત્યા માસિતશ્ર સુપૂગિતડ ॥ ૭૦ 


કોઈ દિવસ એક હજાર, કોઇ દિવસ પાંચસો, તો કોઈ દિવસ બસો, સો અને 
પચાસ આમ પરસ્પર યુદ્ધ કરવાથી અસુરો મરણને શરણ થયા. હે રાજન્‌ ! 
આમ ને આમ બે મહિના સુધી મહારણસંગ્રામ ખેલાયો.““* આપ્રમાણે ધર્મદ્રોહી 
સર્વે અસુરોનો ભગવાન શ્રીનીલકંઠવર્ણીની સંકલ્પરૂપ માયાથીજ મહા વિનાશ 
થયો તેથી સર્વે દેવતાઓને ખૂબજ આનંદ થયો.*“ નાક, કાન તથા હાથ, પગ 
કપાયેલા કેટલાક અસુરો અને કેટલાક ભીષણ રણસંગ્રામથી ભય પામેલા અસુરો 
ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા.“ તે અસુરોએ દેશાંતરમાં જઈ ત્યાં રહેલા પોતાના બળવાન 
સાથીદારોને આરંભથી અંત સુધીની તમામ હકીકત કહી સંભળાવી.” તે સાંભળી 
અસુરોને ભગવાન શ્રીહરિ ઉપર અત્યંત વેરબુદ્ધે થઈ પછી તેમને શોધીને મારી 
નાખવાની ઇચ્છાથી શસ્ત્ર તથા અસ્નના પ્રહારોની યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓનો અભ્યાસ 
મન દઇને કરવા લાગ્યા. હે રાજન્‌ ! તે જગજ્ઞાથપુરીમાં ધર્મના દ્રોહી અસુરોના 
સમૂહો જ્યારે મરણને શરણ થયા ત્યારે અધમંનું મૂળ નાશ પામ્યું. એ પ્રમાણે 
શ્રીહરિ માનવા લાગ્યા.૨૨ 

અશ્વત્થામાનો શાપ રહ્યો અકબંધ :- હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી 
ભગવાન શ્રીહરિએ કુસંગથી અસુરો થયેલા પરંતુ વાસ્તવિક્તાએ દેવી સંપત્તિવાળા 
જનોને જ્ઞાનનો બોધ આપ્યો અને દુરાચારનો ત્યાગ કરાવી ફરી સન્માર્ગે વાળ્યા. 
તેવી જ રીતે શ્રીહરિએ તેઓને ભગવાનની ભક્તિ અને અહિંસા આદિ સમગ્ર 
ધર્મનો પણ ઉપદેશ કર્યો અને તે સર્વે દેવી જીવોએ સ્નેહપૂર્વક શ્રીહરિનું સન્માન 
અને પૂજન કર્યું.**** તે શ્રીહરિના પ્રતાપથી દેવી જીવોના અંતરનું અંધારું નષ્ટ 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૮ 


તણન્તસ્તમસઃ સર્વે પ્રતાપેનેવ તસ્ય તે 1 નારયળં તં નિશ્ચિત્ય મેગિરે તદ સ્થિતા# ॥ ૭૯ 
(વં સ ભમવાત્રાગનશસ્રોગપિ વૃષટુહડ 1 ગયુરાન્સ્વપ્રતાપેન તમો ભાસ્વાનિવાદરત્‌ | ૭૬ 
રૃત્થં ધર્ષ તત માછ ત્ત પોષયન્‌ ધર્મનન્ટ્નઃ | તવ્ટુઇશ્ર ગયત્નત્ર પુરે માસાન્ટ્શાવસત્‌ | ૭૭ 
પતશ્રસ્ત્રિં ત્રૂળુયાદ્ધ્ય: સછ્ટીર્તવેદ્દા પ્રયતઃ પુમાન્સઃ । 
મુતત ભવેત્લ્વારિવિપત્વ્રગેભ્યો સમેત ત્તાન્તે પટ્મસ્યુતસ્ય ॥ ૭૮ ॥ 
// ટજ %₹7ત7/રુઝ7%7 77૪777?» %777ર% ૪%% જરે 
ઝ7૨₹7757૪₹₹૪777%%7/ર₹7777%727૮27₹₹7:5227%:* // ૪૮ // 


થયું, તેથી શ્રીહરિને પ્રત્યક્ષ નારાયણ જાણી તેમનાં વચનોમાં વર્તી ભજન સ્મરણ 
કરવા લાગ્યા. હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે એશ્ચયંના નિધિ ભગવાન શ્રીહરિએ સૂર્ય 
જેમ અંધકારનો નાશ કરે તેમ શસ્ત્ર વિના પણ પોતાના પ્રતાપથી ધમંદ્રોહી અસુરોનો 
વિનાશ કર્યો.?૫9૬ 

હે રાજન્‌ ! ધર્મનંદન શ્રીહરિ ધર્મ અને ભક્તિનું પોષણ અને તેના 
દ્રોહીઓનો પરાભવ કરતા કરતા તે જગન્ઞાથપુરીમાં દશ મહિના સુધી રોકાયા. હે 
રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિકૃષ્ણનાં આ પાવનકારી ચરિત્રનું જે કોઈ પણ મનુષ્યો 
શ્રવણ કરશે અથવા કીર્તન કરશે તે સવે પોતાના અંતઃશત્રુઓની આપત્તિઓના 
સમૂહ થકી મુક્ત થશે અને દેહને અંતે ભગવદ્ધામને પામશે.?-* 

૪/ 5*/જ ૪૦૬૮/27 57? -/2/%૪/ #જગ/#/નળન/ ૪/ટેક૪&/ 
*/%જ 2/2///%૬%નજ ન/જે 5%₹/%%/ %૩% *૭5૦2૯/%/ અ૪?22/ 
5/7ન? %૦૪#//%છુ2)%/ અક27ન/ 2/જ૯૮?ન? ૫/2/જજ કવ), તેજુ 
૮€૪/જ કયું છે ન/% અ૭૮/2/%) ઇઅક્ય/% જૂજ %૦0. --૦૮-- 


અ. ૪૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૪૧ 


સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 

રતો થયો વળિરાગો તક્ષિળાં રિશમેજતસ: 1 અનુસૃતો સ્વ્યરેશૈધર્માે: સર્વલેવ સઃ ॥ ૨ 
મમિષ્યન્સેતુબન્ધં સ ગાર્જૂ્મમુપાયયૌ | તતો મછાવને મત્છત્્રાપ માનસપત્તનન્‌ ॥ ર 
તત્ર રાગ સત્રધર્મા હેવી સમ્ટ્માશ્રિત? | ત મહાપુરુષ સત્યા વાસયામાસ માનયન્‌ ॥ રે 
ઝનાસ્છજ્ાં રહ:સ્થાને સોડધ્યુવાસ વિતશ્જિમ્‌ । રાગવજોયા ઝનુસવં સેવન્તે સ્મ તમારા: ॥ ૪ 
ઝમત્તાથપુરશ્રછાસુસેસ્તગનક્ષયે 1 દેતું વિસ્ત્તસ્તં જૈત્યાસ્તત્રત્યા ₹ત્તુમુશતાઃ ॥ ૩ 
"્જાજિન તમાસાય નિશિ વેચામવસ્થિતમ્‌ | સંદત્ય ત્રી સ્તસિમિસ્તે શતશોડશ્માબિવર્ષળમ્‌ ॥ ૬ 


અધ્યાય - ૪૯ 
નીલડકંઠતારુ ટક્ષિપ્ઞા ભારતની યાત્રાએ. 


વર્ણીરાજનું માનસપુરમાં આગમન :- સુત્રતમુનિ કહે છે, હે 
પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! દિવ્યદેહે પરિવારે સહિત ધર્મ-ભક્તિ સદાય જેની સાથે ચાલે 
છે એવા વર્ણીરાજ શ્રીહરિએ એકલા જગજન્ઞાથપુરીથી દક્ષિણ ભારત તરફ પ્રયાણ 
કર્યું.૧ મહાન પ્રસિદ્ધતીર્થ સેતુબંધ રામેશ્વર જવાની મનમાં ઈચ્છા રાખી આગળ 
ચાલ્યા જતા વર્ણીરાજ શ્રીહરિ આદિકૂર્મ નામના તીર્થમાં પધાર્યા અને ત્યાંથી મહા 
વનમાં ચાલતા ચાલતા માનસપુર નામના નગરમાં આવ્યા. * ત્યાંના દેવી સંપત્તિને 
વરેલા સત્રધર્મા નામના મહારાજાએ શ્રીહરિને મોટા પુરુષ જાણી તેમનું સન્માન 
કર્યું, અને પોતાના રાજભવનમાં ઉતારો કરાવ્યો.” હે રાજન્‌ ! પરંતુ શ્રીહરિએ 
ખુલ્લા આકાશવાળા એકાંત સ્થળમાં એક વેદિકા ઉપર પોતાનો નિવાસ કર્યો અને 
રાજસેવકો સમયે સમયે આદરપૂર્વક શ્રીહરિની સેવા કરવા લાગ્યા.” તે સમયે 
જગત્ઞાથપુરીના યુદ્ધમેદાનમાંથી નાસી છૂટેલા અને અહીં આવીને વસેલા અસુરોએ 
માનસપુરમાં જ રહેતા અસુરોને જણાવ્યું કે, એક નાનકડા બ્રહ્મચારીએ પુરીમાં 
આપણા મિત્રોને મરાવી નાખ્યા તે જ અહીં આવ્યો છે. તે જાણીને સવે અસુરો 
વર્ણીરાજને મારવાના ઉપાયો કરવા લાગ્યા. 

પથ્થરના વરસાદમાં પણ વર્ણીનો અદ્ભૂત બચાવ :- રાત્રીએ 
વેદિકા ઉપર શ્રીનીલકંઠ વર્ણીને એકલા બેઠેલા જાણી સેંકડો અસુરો ભેળા મળ્યા 
અને શ્રીહરિ ઉપર પથ્થરનો વરસાદ વરસાવવા લાગ્યા.* પાપથી તેઓની બુદ્ધિ 


પ્રહ્ોષાવપ્રભાતાન્તં સ્તિક્િપુસ્તે મહોપતાન્‌ । સિર્લેષે સાધુશીલેડપિ પાપનણધયો છસે ॥ ૭ 
તદ્વેટ્મિબિતસ્ત્વાસઞ્છતશો હાશ્મરશય: । ળ્વેડપ્યશ્મા તાસ્નૃશત્ત તલસીન્ુત મઇત્‌ ॥ ૮ 
હવ ભમવતા તેત સ્વૈશ્વયે સશતેડષિ તે | તવ્દ્રોવાજ્િ ન ગદુસસ્તિજામતમૃત્વવ: ॥ ૨ 
ઝથ વ્યર્થદ્રયત્રાસ્તે શશ્ેસ્તદ્ધનનેસ્છવ: । સ્વસ્વાયુધાસિ સંસાધ્ય તત્રાસન્‌ યૂથશોડ રવિના: ॥ ૨૦ 
તલશ્રર્ય નૃપ: શ્રુત્વા પ્રાતર્યાત્તલસ્તિજમ્‌ । પૌરા ગનાશ્ર નિર્વિસાસ્તરૃષ્ટ્વા વિસ્મય થયુડ ॥ ૨૨ 
વિસ્તિતો નૃપતિઃ પ્રાઇ પ્રછાલ્સ્ય થથા પુરા । રક્ષા નુસિરેન જતા તથા ભમવતાસ્ય હિં ॥ ૨૨ 
«૫ હવ મવેસ્જિ વા ? પ્રછાહે ભત્ટરાટ્‌ સ્વયમ્‌ । રત્યુવત્વા તમુવાત્રાયો તવાસ્મ્યણટ્નાટિતિ ૨ર 
તતો ઇરિમુમુક્ષું ત જુષ્ળાશ્રયમજાર્યત્‌ | થથાવિધિ તહીયાશ્ મુમુક્ષુન્મૂપતે ! તરન્‌ ॥ ૨૪ 


નષ્ટ પામી હતી તેથી નિર્દોષ અને સદ્ગુણે સંપન્ન એવા શ્રીહરિ ઉપર 
સાયંકાળથી આરંભી સવાર સુધી પથ્થરા ફેંક્યા.* વેદિકાની ચારે તરફ સેંકડો 
પથ્થરોનો મોટો ઢગલો થયો, આશ્ચર્ય એ થયું કે તેમાંથી એક પણ પથ્થર 
શ્રીહરિને સ્પર્શી શક્યો નહિ.” 

હે રાજન્‌ !આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાનું પ્રગટ એશ્ચર્ય દેખાડ્યું 
છતાં મોત નજીક આવેલું હોવાથી તેઓએ શ્રીહરિને વિષે દ્રોહબુદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો 
નહિ.૬પથ્થરમારાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવા છતાં શસ્ત્રોથી શ્રીહરિને મારી નાખવાની 
ઇચ્છા રાખી તે સર્વે અસુરો પોતપોતાનાં હથિયારો સજ્જ કરવા લાગ્યા અને 
ટોળામાં સજ્જ થઈ શ્રીહરિને મારવાનો અવસર શોધવા લાગ્યા. પ્રાતઃકાળે 
સત્રધર્મરાજાએ પથ્થરના વરસાદમાં પણ વર્ણીરાજનો બચાવ થયો જાણી તત્કાળ 
ત્યાં આવ્યા અને સમસ્ત પુરવાસી જનો પણ ત્યાં આવ્યાં. ને શ્રીહરિને એક પણ 
નહિ સ્પર્શેલા પથ્થરના ઢગલાને જોઇને સોને આશ્ચર્ય થયું.** 

સત્રધર્મરાજા શ્રીહરિને શરણે :- વિસ્મય પામેલા સત્રધર્મા રાજા 
કહેવા લાગ્યા કે, પૂર્વે નુસિંહ ભગવાને જેમ પ્રહ્માદની રક્ષા કરી હતી તેમ મહાપુરુષ 
આબાલાયોગીની ભગવાને ચોક્કસ રક્ષા કરી છે. તો શું આ વર્ણી સ્વયં ભક્તરાજ 
પ્રહ્ઘાદજી તો નહિ હોય ને ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી સત્રધર્મા રાજા શ્રીહરિપ્રત્યે 
કહેવા લાગ્યા કે, હે વર્ણી ! આજથી હું તમારો છું.૫૨૧૩ હે રાજન્‌ !પછી ભગવાન 
શ્રીહરિએ મુમુક્ષુ સત્રધ્મારાજા તથા મુમુક્ષુ તેનાં સગાસંબંધીઓ અને મુમુક્ષુ 
પ્રજાજનોને શાસ્ત્રવિધિ અનુસાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય કરાવી મંત્રનો ઉપદેશ 
કર્યો.” શ્રીહરિ પાસે દીક્ષા લીધા પછી રાજાની બુદ્ધિ અત્યંત વિશુદ્ધ થઈ તેથી 


અ. ૪૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૪૩ 


તતોડસુરસ્તાસ્તદ્દોન્ધૃન્સર્વાગ્સાત્વાડતિપાપિન$ । ષાતયામાસ મૃપાતઃ સ્વસેન્ચેસતિતરેળે; ॥ ૨૫ 
સ્વપાપજર્મમિર્નાશં ગાનસ્તં પાષિનાં ઈરિડ । તેનાત્રિતસ્તતઃ પ્રાચદ્ેટૂન દિ મછીભુગા ॥ ૨૬ 
તત્રસ્થસ્યેક્ષળં મૃત્વા શ્રીવિષ્ખોરમમત્તતઃ 1 શિવવસ્ીં વિષ્ળુવાસ્ીં તતઃ શ્રીરઝુમાયયો ॥ ૨૭ 
નઘાં સ્તાત્વા સ જાવેર્યા તત્્ાજ પુષ્તપતાનતે: । શોમિતાયાં વાટિજાયાં સમુવાસ મહીર્હૈઃ ।૨૮ 
તત્ર માસદ્દયં સ્થિત્વા વૈષ્ળવે; સટ સંવવન્‌ | સ્વપ્રતાપેન તત્તિછટુસારમણાપયત્‌ ॥ ૨૨ 
પરાભૂય ત્ત તત્રત્યાનામિત્તાર્જિજર્મળ$ । વિષ્રાહીગ્છતશઃ જુ ષ્ળ: સ્વપ્રતાપમપપ્રથત્‌ ॥ ૨૦ 
વિનણછમાયિવજાસાનાસ્તત્રતાપેન તે તતઃ | તમેવ વિષ્ળું નિશ્િત્ય પાછ તસસ્‍્ચેવ ત્તજિરે ॥ ર૨ 
સેતુવન્ધં તતસ્તીર્થ મછાપાતજનાશનમ્‌ । પ્રાપ્ય સ્ાત્વામ્યુધો ત્તજે સ રમેશ્રરટર્શનમ્‌ ॥ રર 


શ્રીહરિને જ સાક્ષાત્‌ કૃષ્ણ માની તેમને પથ્થર મારી દ્રોહ કરનારા અસુરોને અતિ 
પાપી જાણી પોતાના ક્રૂર સૈનિકો દ્વારા તેઓનો વિનાશ કરાવ્યો.૫૫ 

વર્ણીરાજનૂં વેંકટાદ્વિ, શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી, અને 
શ્રીરંગક્ષેત્રમાં આગમન :- પોતાનાં પાપે જ પાપીઓ મરાયા છે, એમ 
જાણતા શ્રીહરિનું સત્રધર્મા રાજાએ પૂજન કર્યું. ત્યારપછી શ્રીહરિ ત્યાંથી વેંકટાદ્રિ 
તીર્થમાં પધાર્યા. ત્યાં અર્ચા સ્વરૂપે બિરાજતા ભગવાન વેંકટેશ શ્રીવિષ્ણુનાં દર્શન 
કરી, ત્યાંથી શ્રીહરિ શિવકાંચી અને વિષ્ણુકાંચી તીર્થમાં દર્શન કરી શ્રીરંગક્ષેત્રમાં 
પધાર્યા.૧** ત્યાં કાવેરી નદીમાં સ્નાન કરી શ્રીહરિએ નદીના પૂર્વભાગમાં પુષ્પ 
અને ફળથી નમી ગયેલાં વૃક્ષોથી શોભતો એક બગીચામાં ઉતારો કર્યો.*“ ત્યાં 
શ્રીહરિ બે માસ સુધી રોકાયા અને ત્યાંના વેષ્ણવો સાથે શુભ સંવાદો યોજી પોતાના 
પ્રભાવથી તેઓમાં રહેલા દુરાચારનો ત્યાગ કરાવી શુદ્ધ ક્યા.* અને વળી તે 
શ્રીરંગક્ષેત્રમાં કેટલાક વિપ્રો મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન આદિક આભિચારિક કર્મમાં 
પ્રવૃત્ત થઈ ગયેલા હતા. તે સેકડો વિપ્રોને શ્રીહરિએ પોતાના પ્રભાવથી પરાભવ 
કરી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિમાંથી બહાર કર્યા અને પોતાનો અલૌકિક પ્રતાપ શ્રીરંગક્ષેત્રમાં 
ફેલાવ્યો.*૦ હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિના પ્રતાપથી તે વિપ્રનું અનાદિ માયાનું અજ્ઞાન દૂર 
થયું અને શ્રીહરિને જ પોતાના ઇષ્ટદેવ સાક્ષાત્‌ લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન જાણી 
તેમની પ્રગટ ભક્તિ કરવા લાગ્યા.*5 

સેતુબંધ રામેશ્વરમાં પધરામણી :- હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ શ્રીરંગક્ષેત્રથી 
ચાલ્યા તે મહાપાપોને પ્રજાળનાર સેતુબંધ તીર્થમાં પધાર્યા. ત્યાં સમુદ્રમાં સ્નાન 
કરી રામેશ્વરનાં દર્શન કર્યા અને તપસ્વીઓને અતિશય પ્રિય એવા તીથક્ષેત્રમાં બે 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૯ 


તત્રાપ્યુષિત્વા દ્વૌ માસો ક્ષેત્રે તાપલવછમે । તતઃ સુન્ટ્રરગાએ્યવિષ્ળુમામસ્છરેજ સ: ॥ રર 
તતો ભૂતપુરી મસ્છન્‌ પ્રાપ ઘોર મણાટ્વીમ્‌ । તત્રાહાસિ તલન્‌ પસ તાત પ્રાપષિ વારિત્ત ॥ ર૪ 
પગ્નમેડ હિ પ્રહોષેડસો સ્ત્ત્રાપ ગતાશયમ્‌ । તત્ર સ્ાત્વાડ્તયામાસ શાસપ્રામં સ ભૂપતે ! ॥૨ર૫ 
ત્તતસ્રો વનશિન્વીશ્વ મર્ગચિત્વાડમ્નિના તતઃ । નિવેશ વિષ્ળવે તત્ર ગઘાસ તપતાં 3૨% ॥ ર૬ 
ઝાઘયામાવધિ નસિશસ્તત્ર સ્થિત્વા તતોડત્રગત્‌ । પરેશવ્યાપ મધ્યાહે જૂપમેજ વનાન્તરે ॥ ર૭ 
તતો નિષ્જાસ્ય પાનીયં સ જળ્ડભુના નૃપ ! । સ્ઞાત્વા વટ્છુમાધસ્તાત્તિષ્ાડડ હિજિમાત્ર્ત્‌ ॥ ર૮ 


ઇતસ્મિન્તન્તરે તત્ર શટર સોજ્શટૂસે | રાગસ્તૂળ સમાયાતો વિત્વરન્તો થદૂરછયા 1 ર૨ 
"પિતર ગમત: સાક્ષાદ્રતવાશતોષળો | તપઃ ષ્રિયો તપઃ સસ્થ તપસ્તિગનવણમૌ | રૂ૦ 
સાર્વસ્થેનેવ તં સાત્વા સાક્ષાત્જુખ્ળં સિગેસ્છયા | તરતાન્ચં વિટ્ધતમાવિર્મૂતં ભુવિ સ્વયમ્‌ ॥ ર? 


માસ પર્યત નિવાસ કરીને રહ્યા. ત્યાંથી એકાકી ચાલેલા શ્રીહરિ સુંદરરાજ તીર્થમાં 
તે નામના વિષ્ણુ ભગવાનની સમીપે પધાયાં.૨૨૨૩ 

સુંદરરાજતીર્થથી ભૂતપુરી તરફ પ્રયાણ :- હે રાજન્‌ ! સુંદરરાજ 
ભગવાનનાં દર્શન કરી ભૂતપુરી પ્રત્યે પ્રયાણ કરતા ભગવાન શ્રીહરિ અતિ ગહન 
મહાવનમાં આવ્યા. એ જંગલમાં ચાલતાં શ્રીહરિને પાંચ દિવસ સુધી અન્ન કેજળ 
કાંઈ જ મળ્યું નહિ.” હે રાજન્‌ !પાંચમે દિવસે સાયંકાળે શ્રીહરિ એક જળાશયની 
સમીપે પધાર્યા. તેમાં સ્નાન કરી શાલગ્રામ ભગવાનનું ચંદનાદિ વડે પૂજન કર્યું. તે 
સમયે તપસ્વીઓના ગુરુ ભગવાન શ્રીહરિએ દૈવ ઇચ્છાએ પ્રાતત થયેલ ચાર 
વનફળીઓને અગ્નિમાં શેકી શાલગ્રામ વિષ્ણુને નેવેધ કરી તેનો પોતે પણ પ્રસાદ 
સ્વીકાર્યો.ચ૫-ચ“ હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ રાત્રીના પ્રથમ પ્રહર સુધી તે જળાશયના કાંઠે 
રોકાયા પછી ત્યાંથી આગળ ચાલતા થયા. આગળ જતાં છઠ્ઠા દિવસના મધ્યાહન 
સમયે શ્રીહરિ એક કૂવાની સમીપે પહોંચ્યા. હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિએ તે કૂવામાંથી 
કમંડલુદ્ધારા જળ સિંચી સ્નાન કર્યું. અને વટવૃક્ષની છાયામાં બેસી આહ્ધિક વિધિ 
કર્યો.૨૦૨૮ 

એવા સમયમાં જગતને સુખી કરનારા જગતના માતાપિતા પૃથ્વીપર 
સદાય પ્રત્યક્ષપણે વિરાજમાન રહે છે. તે ઉપાસકોને વરદાન આપનારાં, જલદી 
પ્રસજ્ઞ થઈ જતાં અને તપ અતિશય જેને વ્હાલું છે એવા અને તપસ્વીઓ ઉપર 
બહુ હેત રાખનારાં બજ્ઞે શિવ અને પાવંતીદેવી તીર્થોમાં વિચરણ કરતાં કરતાં 
દેવઇચ્છાએ ત્યાં આવ્યાં.૨“*૦ હે રાજન્‌ ! તે બન્નેએ સર્વજ્ઞપણાથી જાણી લીધું કે, 


અ. ૪૯ પ્રથમ પ્રકરણ ક૪૪પ 


તર્શનમહોત્લાહી તનુનાન્યાનુસાસ્નિ । નુળાં સ્વતત્તાસાનાય ધૃતજાર્ષસિજાજુતી ॥ રર 
પત્તો શિવનામાતિ રમપતી ત્તાસ્ટ્શનો | ગાયાતાં વૃષમાસ્લો તૌ તત્ર જુશવિત્રહૌ ॥ રર 
વષાયવસનો તૌ ત્ત તં ટ્ષ્ટ્યાતિતપસ્તિનમ્‌ । સત્તીર્ય વૃષભાસૂર્ળ તં તત્વાડડ્રસ્તિષીય્તુ? ॥ ર૪ 


તાવત્તવાસવિધિના સન્ધ્યે દ્રે સમુપાસ્ય સ । શાલમામં પૂગયિતુમરેમે સ્તપનાહિશલિ? ॥ રૂ૫ 
વેટ્મત્ત્રાન્‌ પટગઞ્છાલપ્રામં ત્તન્ટ્નપાત્રજે 1 સિધાયામિષિષેત્રાયો મણાજીળ્યચાસ્તુ ધાર્યા ॥ રૂ૬ 
પ્રસ્થપસ્રજમાનામવૂ રિત્છ આસીત્જમળ્ડસુઃ । તથાપ્યાધારપાત્રં તઘથાપૂર્વમટ્શ્યત ॥ રૂ૭ 
ઇતાવત્છ મતં વારીત્યુવત્વોર્ણ તેક્ત 1 ગસ્છિદ્રમેવ તદષ્ટ્વા પુનર્મૂમો સ્યધાર્યત્‌ ॥ રૂ૮ 
શાલમામેળ તત્પીતં તૃષિતેનામ્વ્વિતિ સ્વયમ્‌ | સિશ્ચિત્ય તત્તપાશાસ્તિમસ્તિવર્ષન્રિડ સ્વયમ્‌ ॥ર૨ 


આ વર્ણીરાજ શ્રીહરિ છે તે પોતાની સ્વતંત્ર ઈચ્છાથી આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થઈ 
મનુષ્યનાટકને કરતા સાક્ષાત્‌ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે. તેથી તેમનાં દર્શનમાં 
બન્નેને મહા ઉત્સાહ પ્રગટ થયો, અને ભગવાને મનુષ્યનાટય કર્યું હોવાથી પોતે 
પણ બશે મનુષ્ય નાટયને કરતાં બીજા મનુષ્યોને પોતાનાં અસલ સ્વરૂપની જાણ 
ન થાય તે રીતે “કાપડી' નો વેષ ધારણ કરી શરીરે દુર્બળ છતાં રમણીય જણાતાં 
પતિ-પત્ની નંદીકેશ્વર ઉપર સવાર થઈ શિવ, શિવ એવા નામમંત્રનો જપ કરતાં 
કરતાં શ્રીહરિની સમીપે પધાર્યા.2૨-૩૨ 

હે રાજન્‌ ! ભગવાંવસ્્રધારી બન્ને શિવ-પાર્વતી અતિ તપસ્વીના વેષમાં 
બેઠેલા શ્રીહરિને જોઈ તત્કાળ નંદીશ્વર પરથી નીચે ઉતરી તેમને નમસ્કાર કરી 
શ્રીહરિની લીલાનાં દર્શન કરતાં કરતાં સમીપમાં જ બેસી રહ્યાં.” તે સમયે શ્રીહરિ 
પ્રવાસને કારણે સવારે પાણીનો યોગ મળતાં મોડું થયું હોવાથી પ્રાતઃ અને મધ્યાહ 
બે સંધ્યાનું એક સાથે અનુષ્ઠાન કરી રહ્યા હતા. ત્યારે શાલગ્રામ વિષ્ણુની પૂજાનો 
પ્રારંભ તેમને સ્નાન કરાવાના વિધિથી ચાલું કર્યો. શ્રીહરિએ પ્રથમ શાલગ્રામને 
ચંદનના પાત્રમાં પધરાવ્યા પછી વેદમંત્રના ઘોષની સાથે કાષ્ઠના મોટા કમંડલુની 
ધારાએ તેમનો અભિષેક કરવા લાગ્યા.*“ 

હે રાજન્‌ !પાંચ પ્રસ્‍્થ (આશરે પાંચ લીટર) જેટલા જળથી ભરેલું કમંડલ 
શાલગ્રામને અભિષેક કરતાં કરતાં ખાલી થઈ ગયું. છતાં શાલગ્રામના આધારભૂત 
ચંદનની નાની કઠારી પૂર્વવત્‌ જળ વિનાની ખાલી શ્રીહરિને જોવામાં આવી.* 
આટલું બધું જળ ક્યાં ગયું હશે ? આ પ્રમાણે વિચારી શ્રીહરિએ કઠારીને ઊંચી 
કરીને જોઈ પણ તેમાં ક્યાંય છિદ્ર જોવામાં આવ્યું નહિ. તેથી તેને ફરી ધરતીપર 


કે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૯ 


જીળ્ડચામ્યુ જૂપાત્તિ્ઝાસ્ય ધાર્યામિષિષેત્ત તમ્‌ । તત્સર્વમપિવત્લોડષિ સોડ ષિ તજે પુતસ્તથા 1૪૦ 
પૌ ત્તટ્ષિ પાનીયં શાતપ્ામસ્તણ સ તુ | ₹સન્મૂયોડમ્યુ સિષ્ાસ્ય ધાર્થેવાભ્યષેત્તયત્‌ ॥ ૪૨ 
ત્પ્યપાદલ તહ સાત્વાતિતૃષિતં હિ તમ્‌ | જૂપમાયાત્પુન છુળ્ડચા: સ સિષ્ઝાસચિતું પય; 1૪૨ 
શ્રમર્વિત્તાર્વિતાટટુત્ય વણહોપોષિતસ્ય ત્ત । ૫ તાં તસ્ય રૃષ્ટ્વા તો રમતી વિસ્મય મતો ઇર 
શાભમ્રામોડષિ ભમવાન્‌ શ્રાન્તમાસાય વળિનમ્‌ । ગાસીત્તતૃષ: સંઘો સિગશુશ્રૂષુવત્લત: ॥ ૪૦ 
ઝાહૃતામમાઃ સ્ઞાનપાત્રં ઈર્ટ્ષ્ટ્વાડથ સોલ્જમ્‌ | સાત્વા મતપિપાસ તં તન્ટ્નારિબિસસયત્‌ ॥૪૫ 
વ્વત્તિન્તયત્ મનસા શાલમ્રામસ્ય બૂયસી । સિવૃતતેવ તૃષા ત્વઘ લુસ્તિવૃત્તિડ જથં ભવેત્‌ ॥ ૪૬ 
રૃત્યં વિજ્વર્થમેવાસો ત્તિન્સયાડર્વિય સત્તરે । સ્વસ્યોપવાસા: ૫૭ ગાતાસ્તર્થ તુ ન વિવ્યથે [૪૭ 


પધરાવી.*“ તૃષાતુર થયેલા શાલગ્રામ જ સમગ્ર જળપાન કરી ગયા છે, એવો 
મનમાં નિર્ણય કરી તેમની તૃષા નિવૃત્તિ કરવાની સ્વયં શ્રીહરિએ ઇચ્છા કરી.ગ૯ 
હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ કૂવામાંથી કમંડલું દ્રારા જળ સિંચી તેની ધારાએ શાલગ્રામને 
અભિષેક કર્યો તે બધું જળ શાલગ્રામ પી ગયા.” વળી શ્રીહરિએ ફરીથી જળ 
સીંચી અભિષેક કર્યો તો તે પણ બધું જળ શાલગ્રામ પી ગયા. તેથી મંદમંદ હસ્તા 
શ્રીહરિએ ફરીથી ફૂવામાંથી જળ સીચ્યું અને કમંડલુંની ધારાએ અભિષેક કરવા 
લાગ્યા.“ તેજળ પણ જ્યારે શાલગ્રામ પી ગયા ત્યારે શ્રીહરિએ જાણ્યું કે શાલગ્રામ 
અતિશય તરસ્યા થયા છે. તેથી ફરી જળનું કમંડલું ભરવા ફૂવાની સમીપે આવ્યા.** 
હે રાજન્‌! કૂવામાંથી વારે વારે જળ સીંચવાના પરિશ્રમથી શ્રીહરિનાં સમગ્ર અંગ 
ઉપર પરસેવાનાં બિંદુ લાગ્યાં. શ્રીહરિ છ દિવસના ઉપવાસી હતા છતાં તેમની 
ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ જોઈ શંકર-પાર્વતી અતિશય વિસ્મય પામ્યાં. હે રાજન્‌ !પોતાની 
સેવા કરનારા સેવક ઉપર વાત્સલ્ય વરસાવનારા ભગવાન શાલગ્રામ પણ, 
નીલકંઠવર્ણીને થાક લાગ્યો છે, એમ જાણી તત્કાળ તૃપ્ત થયા.” ફરીને શ્રીહરિ 
જ્યાં જળ લઇને આવ્યા ત્યારે સ્નાનપાત્રમાં જળ જોયું, તેથી હવે શાલગ્રામ 
ભગવાનની તૃષા શાંત થઈ છે, એમ જાણી શ્રીહરિએ ચંદનાદિ ઉપચારોથી પૂજન 
કર્યું.”૫ ત્યારપછી શ્રીહરિ મનથી ચિંતા કરવા લાગ્યા કે શાલગ્રામની બહોળી તૃષા 
તો શાંત થઈ પરંતુ અત્યારે ક્ષુધાની નિવૃત્તિ કેમ થશે ?** 

પાર્વતીજીએ કર્યો સાથવો અર્પણ :- આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીહરિ 
શાલગ્રામના ભૂખની ચિંતા કરવા લાગ્યા, પણ પોતાને છ ઉપવાસ થયા છે તેની 
લેશમાત્ર મનમાં ચિંતા કરતા નથી.” હે રાજન્‌ ! ચિંતા કરતા શ્રીહરિને જાણી 


અ. ૪૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૪૭ 


રૃતિ વ્યવસિતં તસ્ય સાત્વા ગાયાપતી ૩મૌ । પ્રીતાવમૂતાં તૃપતે! પુમાન્‌ યોષામથાત્રવીત્‌ ॥ ૪૮ 
પ્રયેડસ્મે બટ્વે તેહિ સૈવેચાય રમાપતેઃ 1 સસૂસ્ત્વં મોખિજાવદ્ધાવળં ત્તાપિ સત્તરમ્‌ ॥ ૪૨ 
તતઃ સા પ્રસ્થિમુન્મુસ્ય પેશીસ્થં વખતે સ્ત । સસ્ીપ્રસ્થં સ ત્તાડડલત્તાન્‌ યાવરટ્્થ રસ્સિપ ! 11૫૦ 
તવળેનામ્ુના મિશ્રીયૃત્ય સતૂન્સ વિષ્ળવે | નિવેધાર્તાવિધિ તસ્ય વિધિનેવ સમાપયત્‌ ॥ ૨ 


રરિદ્રિમિક્ષુજાજારવષિ વાન્તસ્યાડતિમાનવો | તાવથાપૃત્છીનમ જેવમાનુષ્યતક્મવિત્‌ ॥ પર 
ઝાજસ્મિજામમો શાત્તો વતે યુવાં જસ્ળાનિધી | યોમિસ્પપ્રતિત્છો શિવાવિવ મનોદસે ॥ ખર 


યુષ્માહ્શેક્ષળં ત્વત્ર જાન્તારે રુર્લભં રનું | મર્ત્યો તુ સર્વથા ન સ્થ: સ્વતત્ત્વં તૂત મામૃતમ્‌ ॥ પ૪ 
તમાતુસ્તો ક્ષુન્નટ્મ્યાં 'તાનોડસિ ત્વં જશો ભૂશમ્‌ | વખિસ્તત? પિવ ગભમજિ વિષ્ળુનિવેસિતિમ્‌ પણ 


પોતાને સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થતાં શિવ-પાર્વતી અતિશય પ્રસન્ન થયાં અને શિવે 
પાર્વતીને કહ્યું કે, હે પ્રિયે !તમે ભગવાન શાલગ્રામને નૈવેધ ધરવા માટે પોટલીમાં 
બાંધેલો સાથવો અને મીઠું તત્કાળ આ બ્રહ્મચારીને અર્પણ કરો.” હે રાજન્‌! 
પતિનું વચન સાંભળી તત્કાળ ઉમામૈયાએ પોટલીની ગાંઠ છોડી, નાની કોથળીમાં 
રહેલો એક શેર જેટલો સાથવો નીલકંઠવર્ણનિ અપપણ કર્યો.” ત્યારે શ્રીહરિએ 
સાથવામાં મીઠું મિશ્ર કરી જળ મેળવી શાલગ્રામને નૈવેધ અપણ કર્યું. ત્યારપછી 
શાસ્રવિધિ અનુસાર શાલગ્રામ ભગવાનની પૂજા સમાપ્ત કરી.પ 

હે રાજન્‌ ! દેવ અને મનુષ્યને તેનાં લક્ષણો ઉપરથી સારી રીતે ઓળખી 
જતા શ્રીહરિ આ દંપતિ દરિદ્ર ભિક્ષુકના વેષમાં હોવા છતાં કોઈ અમાનવ છે, 
એવું નક્કી કરીને બજ્ઞેને નમસ્કાર કરી પૂછવા લાગ્યા કે, આકસ્મિક અહીંપધારેલાં, 
શાંત સ્વભાવવાળાં, કરુણાના ભંડાર સમા, યોગિના રૂપથી પોતાના અસલ 
સ્વરૂપને ગુપ્ત રાખનારાં શિવ-પાર્વતી જેવાં જણાતાં તમે બને કોણ છો ? તમારું 
નામ શું છે ? ગોત્ર શું છે! આવા મહા જંગલમાં આપના જેવા યોગીઓનાં દર્શન 
દુર્લભ છે, તમે બજ્ઞે નિશ્ચય મનુષ્ય તો નથી જ એ નક્કી છે. માટે આપનો યથાર્થ 
પરિચય મને આપો. ખોટું બોલશો નહિ.'** શ્રીહરિના પૂછવાથી તેઓ કહેવા 
લાગ્યાં કે, હે બાલાયોગી ! તમે ભૂખ અને તરસથી ખેદ પામી રહ્યા છો, તમારુ 
શરીર અત્યંત દુર્બળ થયું છે, તેથી તમે જળપાન કરો અને વિષ્ણુને નૈવેધ કરેલો 
સાથવો પણ આરોગો. પછી આપણે પરસ્પર વાતાલાપ કરીશું. હે રાજન્‌ !આ 
પ્રમાણે બજ્ઞેએ કહ્યું તેથી શ્રીહરિએ તે બન્નેને આદર આપી સાથવો જમ્યા અને 
જળપાન કર્યું. પછી તે બજ્ઞેની સમીપે બેઠા.પ-પ# 


તતો વાર્તા: જરિષ્યામ રત્યુત્ે માનવન્સ તો । સતૂત્્રાશ્યોટ્જં પીત્વા સિષસાટ તલસ્તિજે ॥ ૫૬ 
ચોમી તં પ્રાઈ વિધ્ર ! ત્વં બ્રહ્ત્તર્યવ્રતસ્થિતિઃ । તપસ્વ્યષિ ગિતત્લોધઃ જીષ્ળભત્ત્ો મહાનસિ ॥૫૭ 
ઝભાષિતત્તર તસ્માત્વવ્મે નાનૃત બ્રુવે | ઞશેષ પુળ્યક્ષયવુત્તપસ્વ્યમેડનૃત વત્ત: ॥ ૫૮ 
શટર માં વિગાનીદિ પાર્વત્યા સઈ વળિરટ્‌ ! | ચહૃસ્છયાનતં છત્ર રુર્વ્શ તપતામષિ ॥ ૫૨ 
રૃત્યુવત્વા રર્શયામાસ સ્વસૂપં સઇસેવ સ: । સાશ્ચર્ય તીલજળ્ટસ્તમપશ્યર્વ્યિવિપ્રદમ્‌ ॥ ૬૦ 
જપૃરમૌરપુસુમાસ્જરમાયુરજ્ૂં મસ્માટૂરમ૨સ્િસવયવેક્ષળીયમ્‌ । 
સસોપવીતવતયાચિતનામરન જેયૂરહાર્જરિસૂત્રપટ્સ્થનામમ્‌ ॥ ૬૨ 
દ્વીપિદ્ધિપાગિનસવ્શુજ્યુઃમશોભં પ્રોત્ખુછતીરગનતિભાનનમન્ર્ાસમ્‌ । 
શીતયુતિયુતિતરશ્યવિશાતભાતં તસદદત્પુર્નપટૂગટજલાપમ્‌ ॥ ૬૨ 
પરિચયની સાથે શિવજીએ આપ્યાં દિવ્યદર્શન :- હે રાજન્‌ ! 
ત્યારે યોગીવેષધારી શિવજી શ્રીહરિ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, હે વિપ્ર ! તમે 
બ્રહ્મચયંવ્રતમાં દેઢ નિષ્ઠાવાળા છો. તપમાં પ્રીતીવાળા અને ક્રોધ ઉપર વિજય 
મેળવનારા મહાન ભગવાનના ભક્ત છો. તેથી તપસ્વી પુરુષની આગળ ખોટું 
બોલવું તે સમગ્ર પુણ્યનો વિનાશ સર્જે છે, અને અત્યાર સુધી હું કોઈની આગળ 
ખોટું બોલ્યો પણ નથી તેથી તમારી આગળ પણ ખોટું બોલીશ નહિ.'*૫૮ હે 
વર્ણીરાજ ! હું સાક્ષાત્‌ શંકર છું, આ પાર્વતી દેવી છે, તપસ્વીઓને પણ મારું દર્શન 
દુર્લભ છે, છતાં દેવી ઇચ્છાએ હું તમારી સમીપે આવ્યો છું. આ પ્રમાણે કહી 
શિવજીએ પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, ત્યારે નીલકંઠવર્ણીએ પણ 
આશ્ચયંપૂર્વક દિવ્યાકાર શિવજીનાં દર્શન કર્યા.પ૯-૦ 
હે રાજન્‌! તે સમયે શિવજીનો કપૂર સમાન ગૌરવર્ણ હતો. અનેક સૂર્યની 
સમાન ઉજ્જ્વલ શરીરની કાંતિ હતી. અંગ ઉપર ભભૂત લગાવી હોવાથી અવયવો 
દર્શનીય અને સુંદર જણાતાં હતાં. યજ્ઞોપવીતના પ્રતિક સ્વરૂપે નાગરાજને ખભાથી 
કેડ સુધી વર્તુળાકારે ધાર્યો હતો. બાજુબંધ હાર અને કટિમેખલાની જગ્યાએ પણ 
સર્પો જ ધારણ કર્યા હતા.“ વાઘાંબર અને ગજાંબરનાં વસ્ત્ર યુગલથી શોભતા 
હતા. તેમનું મુખ ખીલેલા કમળની સમાન મંદમંદ હાસ્યથી શોભતું હતું. ચંદ્રમાની 
કાંતિથી ચળકતા સ્વતઃસિદ્ધ સુંદર વિશાળ ભાલથી રમણીય લાગતા હતા. ચળકતાં 
સુવર્ણ સમાન પિંગલવર્ણ જટા મસ્તક ઉપર ધારી હતી.“* શ્રીહરિની આગળ 
પૃથ્વી પર દર્ભના આસન ઉપર વીર આસનની મુદ્રામાં બેઠા હતા. તેમનાં ત્રણે 


અ. ૪૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૪૯ 


વીરાસનેન પુરતો ધરળો તિષળ્ન વતેશાયને સ્તિમિતટૂષિતતયં સ્થિસસુમ્‌ । 
વામે જરે સિગગનામયવ્‌નનુદ્રાં રક્ષેડપ તેષળિ ત્ત વિશ્રતમક્ષમાનામ્‌ ॥ દ્ર 
પાર્શ્ે તત વામ 3મયા સ્થિતયા ત્રિતોજીસાધ્વીમળાતિતપરમ્યુગયાડતિભત્તચા । 
સદ્દીગનેન પરિસેવિતમાત્મનિછં નન્સીશ્વરર્િમિળમખ્ડસનૂ્‌યમાનમ્‌ ॥ ૬૪ 
ત્રાસી વુમુત્યુબિસ્શન્મતિમિશ્ર વિચ ત્તેસાર્તિરટ્સનન્ત્નમુરય વિષ? । 
નખ: સિતાઝ્નસિપુટદ્વિતયે: સદર્ષ સન્તેક્ચમાળજરુળાક્ષિજટાક્ષપાતમ્‌ ॥ ૬૫ 
તં વીક્ય સાક્ષાસ્છિવમેવ વર્ળી પ્રખમ્ય વદ્ધાગ્નસિસ્ત્રુનેત્ર: । 
તુષા રાગસ્નમતામધીશ સમાચાર: પ્રળચેન તદર: 1 ૬૬ 
શ્રીનીસવજળ્ઇ ઝવાત્ત - 
સવ્‌ાશિવં શાશ્ચતમીશિતાર પ્રશાન્તમાશાપત્તિમખ્ડસેશમ્‌ । 
બ્રતાર્હિવાવિતપાત્પયં શ્રીશટૂર ત્વામહમાનતોડર્મિ ॥ ૬૭ 
નેત્રો સ્થિર હતાં, તેમનું શરીરપણ સ્થિર હતું. ડાબા હાથે પોતાના ભક્તોને 
અભયદાન આપતી મુદ્રા ધારણ કરી હતી. તથા જમણા હાથમાં રુદ્રાક્ષની માળા 
ધારણ કરી હતી.“* ડાબે પડખે પાવંતીજી બેઠાં હતાં અને ત્રિલોકીની પતિવ્રતા 
નારીઓનો સમૂહ ભક્તિભાવપૂર્વક તેમના ચરણની પૂજા કરતો હતો. બાજુમાં 
બેઠેલાં પાર્વતીજી સ્નેહપૂર્વક વીંજણો ઢોળીને સેવા કરી રહ્યાં હતાં. નંદીશ્વર આદિ 
પાર્ષદોનું મંડળ સ્તુતિ કરતું હતું.” બ્રહ્મવિધા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી સુંદર મોક્ષ 
સંબંધી બુદ્ધિને વરેલા અને વિનમ્રતાથી બે હાથ જોડીને સામે ઊભેલા કાર્તિક સ્વામી, 
નારદજી, સનંદન આદિ ચાર સનકાદિકો અને અનેક ત્ધષિમુનિઓ અતિ હપંપૂર્વક 
તેમના કરુણા ભરેલા કૃપાકટાક્ષને નિહાળી રહ્યા હતા.“ આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ 
દિવ્યાકાર શિવજીનાં દર્શન કરી વર્ણીરાજ શ્રીહરિ બે હાથ જોડી વંદન કરી 
રોમાંચિત ગાત્રે પ્રેમપૂર્વક વિનમ્રભાવે આંખમાં હષષનાં અશ્રુઓ સાથે જગતના 
અધીશ્વર ભગવાન શિવજીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.“ 
શિવરતુતિ :- નીલકંઠવર્ણી સ્તુતિ કરતાં કહે છે, હે ભગવાન શંકર ! 
હું તમને પ્રણામ કરું છું. તમે સદાય કલ્યાણકારી મૂર્તિ છો, શાશ્વત છો, સર્વજગતના 
ઇશ્વર છો, પ્રશાંતમૂર્તિ છો, દિશાઓના પતિ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓના પણ ઇશ્વર છો. 
બ્રહ્માદિ સમસ્ત દેવતાઓ તમારાં ચરણ કમળનું પૂજન અર્ચન કરે છે. એવા સર્વેને 
સુખને કરનારા હે શંકર ! તમને હું પ્રણામ કરું છું.૬” 


કે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૯ 


સર્વેશ્વર સર્વનુળાધિવાસ સેવ મછારેવમુરરજલિમ્‌ । 

વિદયાતપોયોમજતાનિધાન શ્રીશટૂર₹ ત્વામહમાનતોડસ્મિ ॥ ૬૮ 

સજાલનમાયાયમભીતિભટ્ટં ગમઝ્ઞનિત્રાળવિનાશહેતુમ્‌ । 

પ્રત્તતસાં હેશિજમાઘજમં શ્રીશટૂર ત્બામહમાનતોડસ્મિ ॥ ૬૨ 

મછાવિષત્રાતસમસ્તતોજ મૂત્યુન્નયં મર્ત્યગનાશુતોષમ્‌ । 

ભસ્માવશેષીજુ#તજામવેઈ શ્રીશટૂ₹ ત્વામહમાનતોડસ્મિ ॥ ૭૦ 

ઝશેષતિસામમમત્ત્રમૂતં વૈસમ્યવેમોન્ડ્િતસર્વમોમમ્‌ । 

મુમુક્ુમિર્મુસુગનૈશ્વ સેવ્યં શ્રીશરટૂરં ત્વામહમાનતોડસ્મિ ॥ ૭૨ 

મસ્ાધર તાન્ધજલેત્યનાશં જેતાસનાથં સુસ્વિતાત્મલાસમ્‌ । 

પાષોત્ત્વયોન્મૂલનનામમાત્રં શ્રીશટૂર ત્વામહમાનતોડસ્મિ ॥ ૭૨ 

શ્રીવિશ્વનાથ જુતજાશિવાય પ્રમીતજરખોરિતિતારજ ત્ત । 

ભવોનટતાનેજમણાષિગીવ શ્રીશટટૂર ત્વાપટ્માનતોડસ્મિ ॥ છર 

તમે સર્વેશ્વર છો. સર્વગુણોના ભંડાર છો. દેવ છો. મહાદેવ છો. ઉદાર 

કીર્તિવાળા છો. વિધા, તપ અને યોગકલાના નિધિ છો. એવા હે ભગવાન શંકર ! 
તમને હું પ્રણામ કરું છું.“ તમે કાળે સહિત માયા અને યમરાજના ભયને 
ભાંગનારા છો. જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના કારણરૂપ છો. પ્રાચીન 
બર્હિષ રાજાના પુત્રો પ્રચેતાઓના ગુરુ છો. પૂર્ણકામ છો. એવા હે ભગવાન શંકર 
! તમને હું પ્રણામ કરું છું.“ તમે સમુદ્રમંથન વખતે નીકળેલા હળાહળ કાળફૂટ 
વિષથી સમસ્ત વિશ્વનું રક્ષણ કરનારા છો. તમે મૃત્યુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરનારા 
મૃત્યુંજય છો. તમે પૂજા કરનારા ભક્તો ઉપર જલદીથી પ્રસજ્ઞ થનારા આશુતોષ 
છો. ત્રીજું નેત્ર ખોલી કામદેવના શરીરને ભસ્મભૂત કરનારા એવા હે ભગવાન 
શંકર ! તમને હું પ્રણામ કરું છું.?” તમે સમસ્ત વિદ્યા, શાસ્ત્ર અને મંત્રની પ્રવૃત્તિના 
મૂળ કારણરૂપ છો. વેરાગ્યના વેગથી સમગ્ર વિષયભોગનો ત્યાગ કરનારા છો. 
મુમુક્ષુઓ અને મુક્તજનો દ્વારા સદાય સેવા કરવા યોગ્ય છો. એવા હે ભગવાન 
શંકર ! તમને હું પ્રણામ કરું છું.”' તમે મસ્તકની જટામાં ગંગાને ધારણ કરનારા 
છો. અંધક નામના દેત્યનો વિનાશ કરનારા છો. કેલાશના અધિપતિ છો. પોતાના 
સેવકવૃંદને સુખી કરનારા છો. કેવળ તમારા નામમંત્રનો કોઈ ઉચ્ચાર કરે તેના 
પાપના સમૂહોનો નાશ થઈ જાય છે. એવા હે ભગવાન શંકર ! તમને હું પ્રણામ 
કરું છું.*૨ તમે કાશીમાં વિરાજતા શ્રીવિશ્ચનાથ નામથી પ્રસિદ્ધ છો. સમીપ 


અ. ૪૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૫૧ 


રેવાર્સિટૂછટર રાય શ્રીપાર્વતીપ્રાળપતિ પુરારિમિ । 
વૃષધ્વગ મરુલમૂલિમીશં શ્રીશરટૂ₹ ત્વામસ્માનતોડસ્તિ ।। ૭૪ 
સુત્રત ડવાત્ત - 
રૃતિ સ્તુત્વા શિવ મત્છચા પ્રળમ્ય ત્ત સ ધર્મમૂડ$ । તુણાવ ગમવમ્વાં ત્ત હુમા રુ્મતિનાશનીમ્‌ ૭૫ 
શ્રીનીત્તજળ્ડ ૩વાત્ત - 


માતઃ! શિવે ! મછુસવૃન્ર્લત્રીં સર્વેશ્વરીં તાર્વિસલોજધાત્રીમ્‌ । 

મહાસતી શટટૂરશસ્િમાયાનુમાનઈ ત્વાં પ્રળમામિ હેવીમ્‌ ॥ ૭૬ 

સુરેન્ટ્રમુઃ્યામસ્જછલાતુવિનાશચિત્રીમસુર્વ્રગસ્ય । 

સહેવ સર્વામસ્સોર્યલત્રીમુમામરં ત્તાં પ્રળમામિ હેવીમ્‌ | ૭૭ 

સિશુમ્મશુ*્માસુર્સ્પસન્તી સિગાક્રિતાપસિતયાપસત્તીમ્‌ । 

શ્રીવિષ્ળુજાર્યોશતયોમમાયામુમામઈ ત્વાં પ્રળમામિ હેવીમ્‌ ॥ ૭૮ 
મૃત્યુવાળા મનુષ્યના જમણા કાનમાં શ્રીરામ નામના તારકમંત્રનો ઉપદેશ કરનારા 
છો, ભવસાગરમાંથી અને મહાપાપી જીવોનો ઉદ્ધાર કરનારા છો. એવા હે ભગવાન 
શંકર ! તમને હું પ્રણામ કરું છું.*' તમે દેવ આદિ સર્વનાં દુઃખને હરનારા છો. હર 
એવા નામને ધારણ કરનારા છો. પ્રતિવ્રતાના ધર્મમાં અચળ એવાં પાવંતીદેવીના 
પ્રાણનાથ છો, ત્રિપુર નામના દેત્યનો અંત લાવનારા છો. નંદીશ્વરનામના વૃષભનું 
ચિહ્મ ધ્વજામાં ધારણ કરનારા છો.તમે મંગળ મૂર્તિ છો. અને સર્વેના ઇશ્વર છો. 
એવા હે ભગવાન શંકર ! તમને હું પ્રણામ કરુ છું.” 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ધર્મપુત્ર ભગવાન શ્રીહરિએ 
સદાશિવની સ્તુતિ કરી પ્રણામ કર્યા. ત્યારપછી દુર્મતિનો વિનાશ કરનારાં જગદંબા 
મા દુગાદેવીનું સ્તવન કરવા લાગ્યા.પ 
જગદંબાસ્તુતિ :- હે માતા ! તમે અખિલ લોકનાં માતા છો. સદાય 

કલ્યાણકારી છો. સર્વનું મંગલકરનારાં છો. સર્વેશ્વરી છો. સમસ્ત લોકને ધારણ 
કરનારાં છો. મહાસતી છો. શંકરનાં શક્તિસ્વરૂપા છો. સમસ્ત જગતનાં આદિ 
છો. એવાં હે ઉમાદેવી ! હું તમને પ્રણામ કરું છું.*૬ તમે ઇન્દ્રાદિ દેવગણોને કષ્ટ 
આપનારા અસુરોનાં વૃંદને વિનાશ કરનારાં છો. અને સર્વે દેવતાઓને સદાય 
સુખ આપનારાં છો. એવાં હે ઉમાદેવી ! હું તમને પ્રણામ કરું છું.*? તમે નિશુંભ 
અને શુંભ નામના અસુરોનો ગર્વ હણનારાં છો. પોતાના આશ્રિતજનોની 


મ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૯ 


સુરારિનાશાર્થમનેજ્શત્ીર્ત્વાટ્યન્તીમમરેન્દ્રપક્ષામ્‌ । 

મછામૃધાવિષ્મુ તભૂર્દિસ્તામુમામદ ત્વાં પ્રળમામિ હેવીમ્‌ । ૭૨ 

સુસપભસ્વારત્રજ્સર્વવર્નશીર્ષસ્છિલજોધજ્રલવજામ્‌ । 

ઝમીઇલત્રી વ્રગજન્યજાનામુમામદં ત્વાં પ્રળનામિ હેવીમ્‌ ॥ ૮૦ 

જ્ક્ષાયળીં સૂપધરં યુમાજ્ે સતી તતઃ શ્રીમિરિસગ પુત્રીમ્‌ । 

સાધ્વીવ્રતત્રાળપરામનારિમુમામઈ ત્વાં પ્રળમામિ હેવીમ્‌ ॥ ૮૨ 

તરામરેફુષ્જરતુમ માતે તપશ્રરન્લી મિરિશપ્રસસ્યે । 

ત પત્રમપ્યાર્‌ રતિ «પર્ળામુમાનદં ત્વાં પ્રળમામિ રેવીમ્‌ ॥ ૮૨ 

પ્રસૂ મળેશસ્ય સકત સેતાપસયળામમ્નમ! મકેશ્વસ્સ્ય । 

ઝમરુલષ્તી તસિગસેવજાનામુમામદં ત્વાં પ્રળમામિ હેબીમ્‌ ॥ ૮ર 
વિપત્તિઓના સમૂહનો વિનાશ કરનારાં છો. ભગવાન વિષ્ણુનું કોઈ પણ કાર્ય 
કરવા સદાય તત્પર રહો છો તેથી યોગમાયા નામે પ્રસિદ્ધ છો. એવાં હે ઉમાદેવી ! 
હું તમને પ્રણામ કરુ છું.? તમે દેવતાઓના શત્તુ એવા અસુરોના વિનાશ માટે 
કાલિકા આદિ અનેક અન્ય શક્તિઓને ઉત્પન્ઞ કરનારાં છો. દેવતાઓએ સહિત 
ઇન્દ્રના પક્ષમાં સદાય રહી તેને સહાય કરનારાં છો. જરૂર પડ્યે મહાયુદ્ધમાં 
હજારો ભૂજાઓને પ્રગટ કરનારાં છો. એવાં હે ઉમાદેવી ! હું તમને પ્રણામ કરું 
છું.** તમે સૂરા અને માંસથી પોતાનું પૂજન કરનારા સર્વવણના મનુષ્યોના મસ્તકને 
કાપવાને અર્થે મહાક્રોધથી વિકરાળ મુખને ધારણ કરનારાં છે. શ્રીકૃષ્ણને પોતાના 
પતિ કરવા ઈચ્છતી વ્રજની ગોપ કન્યાઓને ઈચ્છિત વરદાન આપનારાં એવાં હે 
ઉમાદેવી ! હું તમને પ્રણામ કરું છું.” તમે આદિયુગમાં સુંદરરૂપ ધારણ કરનારાં 
દક્ષપુત્રી સતી એવા નામથી વિખ્યાત થયાં અનેપછી હિમાલય પર્વતની પુત્રી પાર્વતી 
એવાં નામથી પ્રસિદ્ધ થયાં છો. તમે પતિવ્રતાધર્મનું સદાય રક્ષણ કરનારાં છો. 
તથા અનાદિ સિદ્ધસ્વરૂપા એવાં હે ઉમાદેવી ! હું તમને પ્રણામ કરું છું.“ તમે 
પરણ્યા પહેલાં શિવજીને પ્રસજ્ઞ કરવા માટે કોઈ પણ મનુષ્ય કે દેવથી પણ ન થઇ 
શકે તેવી તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી હતી. તે સમયે તમે પાંદડાંનું પણ ભક્ષણ કર્યું નહિ 
તેથી “અપર્ણા” એવા નામથી પ્રસિદ્ધિને પામ્યાં છો. એવાં હે ઉમાદેવી ! હું તમને 
પ્રણામ કરું છું.4૨ હે મા ! તમે ગણેશજીનાં જનેતા છો. સદાય મહેશ્વરની સેવા 
પરાયણ છો અને પોતાના ભક્તોનું અમંગળને હરનારાં છો એવાં હે ઉમાદેવી ! હું 


અ. ૪૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૫૩ 


સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 
રતિ સ્તુત્વૈવોપરત વળિનં તાવુમાશિવો 1 ઝતતુરનો વર વખિન્‌ ! વરયત્વં સિગેષ્તિતમ્‌ ॥ ૮૪ 
શ્રીનીત્જળ્ઝ ૩વાત્ત - 
ચરિ પ્રસન્ન ભવથો ગમત: પિતસે યુવામ્‌ | યસ્છતં તહિ વૈરાન્યં રટ સાંસારિજિષું મે ॥ ૮૫ 
ઝમામણેશ્વસવૃત્તતુ: - 
જ્રિયતે યત્તયા વખિસ્તત્તુ સિજ્ધં સણ ત્વસિ । તથાપિ તદ્શિષેળ ભવિષ્યતિ મછામુને! ॥ ૮૬ 
તારયળ ત્રદ ષિડ સાક્ષાલસિ ત્વં વર્રીપતિ? | માનુષ્યનાન્ચં વિટ્ધદ્તસેડત્રેતિ વિજ્ઞ વૈ ॥ ૮૭ 
તમોસ્તુ ગમહીશાય નરસ્નાશયળાય તે । સછાર્ગુનાય જીુષ્ળાય ધર્ષસસ્થાપનાય ત્ત ॥ ૮૮ 
ત્તં [રિ સાક્ષાત્પર્ત્રત્ત ક્ષરાક્ષરપર વિમુ । ગનેજ્વોેરિવ્રજ્ાળ્ડોટ્યસ્થિત્યન્તજારળમ્‌ ॥ ૮૨ 


તમને પ્રણામ કરુ છું.૬* 

સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરીનેશ્રીહરિ વિરામ 
પામ્યા ત્યારે બજ્ઞે શિવજી અને પાર્વતી શ્રીહરિને કહેવા લાગ્યાં કે, હે વર્ણી ! 
આપની ઇચ્છા અનુસાર અમારી પાસેથી વરદાન માગો.” ત્યારે નીલકંઠવણી 
કહેવા લાગ્યા કે હે જગતનાં માતાપિતા ! તમે બજ્ઞે જો મારી ઉપર ખૂબજ રાજી હો 
તો મને સાંસારિક પંચવિષયમાંથી અત્યંત દઢ વેરાગ્ય થાય. એવું વરદાન આપો.“ 
હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિનાં આવાં વચનો સાંભળી ઉમા-મહેશ્વર કહેવા લાગ્યાં કે, હે 
વર્ણીરાજ ! આપે જે વેરાગ્યની માંગણી કરી છે તેતો આપનામાં સદાય સ્વતઃસિદ્ધ 


સા બ 


રહેલો જ છે છતાં તે વેરાગ્ય વિશેષપણે વૃદ્ધિ પામશે એવું અમારું વરદાન છે.“ 


ન્‌ 


ઉમા-મહેશ્વરે કરેલી શ્રીહરિની સ્તુતિ :- હે ભગવન્‌ ! હે 
ભગવાન ! તમે બદરીપતિ સાક્ષાત્‌ નારાયણત્રઇષિ છો. મનુષ્યનાટયને કરતા તમે 
અત્યારે આલોકમાં અમારી નજર સમક્ષ વિરાજો છો, એમ ચોક્કસપણે જાણીએ 
છીએ.“ માટે હે સમસ્ત જગતના માલિક તમને નમસ્કાર. શ્રીનરનારાયણરૃપે 
રહેલા તમને નમસ્કાર, અર્જુનની સાથે બિરાજતા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા તમને 
નમસ્કાર. આ પૃથ્વી પર એકાંતિક ધર્મનું સ્થાપન કરનારા તમને અમારા 
નમસ્કાર.“ હે હરિ, તમે ક્ષર અને અક્ષરથકી પણ પર છો. સવાન્તિર્યામી સાક્ષાત્‌ 
પરબ્રહ્મ છો. અનંતકોટી બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયના મૂળ કારણરૂપ 
તમે જ છો.“ તમે ગોલોકના અધિપતિ છો. દિવ્ય વૃંદાવનમાં વિહાર કરનારા 


છો, અખંડ રાસલીલા કરનારા તમે છો. અને સ્વયં રાધિકાના પતિ છો.“* હે પ્રભુ ! 


થા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૪૯ 


મોતોજાધિપતતિહ્વ્યિવૃન્સાવનવિદારજુત્‌ | ગરળ્ટરસલીલસ્ત્વં સાધિજારમળ; સ્વયમ્‌ ॥ ૨૦ 
જ્યધર્માયુરનુસ્પાષળ્કોપદ્તં પ્રભો ! | સદ્ધ્મ પાતુમત્રત્વમાવિર્મૃતો «્યાતિધિઃ ॥ ૨૨ 
સિમિત્તીયૃતત્ય રુર્વાસ:શાપં તારયળાત્મના । બતો ગાતોડસિધર્માત્તં ઈસમ વિપદ્ધ($ ॥ ૨૨ 
ભાવ્યાનામિટ તોજાનાં જતો સંસુતિમુસુયે | વમેર્તનશ્રવળાર્દાળિ તરિત્રિળિ જસેષિ વૈ ॥ શરૂ 
ઝઘત્વર્શનેન સ્વ$ પરમાનન્ટ્સિર્વૃત્તો | ગાવાં ત્વફીયમસરિસ્થી સહા ત્વરરશનોત્યુવમો ॥ ૨૪ 
સુવ્રત ગવા - 
રૃતિ શિવશ્ શિવા પ્રળિમઘય તં પ્રહસિતાનનપવમૃૂષીશ્વરમ્‌। 
તહ્વતોજનણર્ષમૃતાન્તસે નૃપ ! તિસેર્ધતુઃ સદસા તત ॥ ૨૫ 


// 2/7 777%” 7/7777૪₹70ર% %727ર% ₹%77%ર 
87227752778 %₹ર₹7' 775%72%57727%)ઝથ27૪% // ૪? // 


તમે કલિયુગ અને અધર્મથી ભરપૂર અસુરગુરુઓએ પ્રવતાવેલા પૃથ્વી પરના 
પાખંડ ધર્મથી પીડાતા એકાંતિક ધર્મનું રક્ષણ કરવા દયાનિધિ તમે આ ધરતી 
ઉપર પ્રગટ થઇને વિચરો છો.“ નારાયણત્રછષિ સ્વરૂપે દુર્વાસાના શાપને નિમિત્ત 
કરીને ભક્તજનોનાં દુઃખ હરનારા તમે ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવીને ત્યાં હરિકૃષ્ણ 
એવા નામથી પ્રગટ થયા છો.** અત્યારે તમે કલિયુગના ભાવિ જીવાત્માઓને 
સંસારનાં બંધનમાંથી મુક્ત કરવા માટે તેઓને સાંભળવા યોગ્ય તથા ગાન કરવા 
યોગ્ય દિવ્ય ચરિત્રોનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છો.“ હે ભગવાન્‌ ! તમારી ભક્તિ 
કરવામાં સદાય તત્પર રહેનારાં અને તમારાં દર્શનની હમેશાં મનમાં ઉત્કંઠા 
રાખનારાં અમને બશ્ઞેને અત્યારે આપનાં દર્શન થયાં તેથી પરમ આનંદના સાગરમાં 
અમે ડૂબી ગયાં છીએ.“* 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે શિવ અને પાવંતીદેવીએ મંદમંદ 
હાસ્યથી સભર મુખકમળથી શોભતા ત્છષીશ્વર શ્રીહરિની સ્તુતિ કરી અને શ્રીહરિનાં 
દર્શન થવાથી અંતરમાં અત્યંત હર્ષ પામતાં ત્યાંથી એકાએક અંતધાંન થયાં.૯પ 

૪/ 5&/*/# ૪૦૮/27? 57 -//2/5૪/ /#૪ગ/#/નન/ ૪/ટે₹5/ 
*/%જ 2/૮2//0/%%ન ન/% 5/%₹//%%/ 5/%જ 5/52૯/%/ 6%/ ૯/2 
*6/%ન*%/ 5/૮6/2-/ £%જે #/તવય/ છે ન/ઝે ૪)ગ/૪/૫/૦/2/%? અડ્ય/ર/ 
છૂ %૦?. --૪૮- 


અ. ૫૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૪પપ 


સુવ્રત ગ્વાત્ત 
ઝત્તહતે શટુરેડથ સ્તસ્યાતિપ્રિયટશને | નીસજળ્ઝસ્તતોડમસ્છ્ત્લ્મસત્‌ ભૂતપુરીં સ્ત તમ્‌ ॥ 
તત્ર રામાનુગાત્તાર્યપ્રતિમાયાઃ સ ર્્શનમ્‌ | પૂગનં ત્ત વિધાયામારુર્મા જન્યામિધાં તતઃ ॥ 
તતો યયૌ વળિરાઝઃ પથનાભં અનાર્ટનમ્‌ | આિજિશવનામાન તતો વિષ્ળુમુપાયયો ॥ 
ઝસુરાળાં સસ દ્વૅ તત્રાસ્તાં શસ્ત્રધારિળામ્‌ । તે તત્રત્યનૃપેખેવ તિદ્તે તાગ્ગષાસુની ॥ 
માનસે પત્તને પૂર્વ ક્ષ્માપુગા સત્રધર્મળા । સિદ્તા ઝસુરા અદ્ત્તથા રસાડત્ર ધમિળા ॥ 
મલયાણ્યં તતઃ પ્રાચાત્તાનાટુમસમાજીલમ્‌ | તારયળ: જુતમિરિ તીર્થયાત્રાપરયળ:; ॥ 
પસ્નાદાનિ મિસૈ તત્ર સાક્ષિમોપાસવર્શનમ્‌ | જુર્વશ્રન્ટ્નવૃક્ષાળાં સસર્ષાનાં વનેડવસત્‌ ॥ 


અધ્યાય - ૫૦ 


૯ -# -7 2€ .&“/ 6“ 2-૨ 


શ્રીનીલકંઠવારાં ભૂતખપુરી, કન્યાકુમારી, જ્તાટન, 
આદિકેશવ અને સાક્ષીગોપાલ તીથના ટ્શને પઘાયા. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિનું દર્શન જેને અતિપ્રિય 
છે એવા શિવજી ત્યાંથી અંતર્ધાન થયા પછી શ્રીહરિ પણ તેમનું સ્મરણ કરતા 
કરતા શ્રીરામાનુજાચાર્યજીનું જન્મસ્થાન ભૂતપુરીતીર્થમાં (પેરમ્બુદૂર) પધાર્યા.* 

હે રાજન્‌ ! ભૂતપુરીમાં શ્રીરામાનુજાચાર્યજીની પ્રતિમાનાં દર્શન પૂજન 
કરી ત્યાંથી ચાલતા શ્રીહરિ કન્યાકુમારી તીર્થક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા.૨ ત્યાંથી શ્રીહરિ 
ચાલ્યા તે પદ્મનાભ તીમાં પધાર્યા. ત્યાંથી ચાલતા આદિકેશવ નામના વિષ્ણુના 
તીર્થમાં પધાર્યા.* આદિકેશવતીર્થમાં તલવાર આદિ શસ્ત્રધારી બે હજાર અસુરો 
રહેતા હતા. તેઓ પણ નીલકંઠવર્ણીનિ પોતાનો શત્રુ જાણી મારી નાખવા માગતા 
હતા. તેનો પણ ત્યાંના બુદ્ધિમાન રાજા દ્વારા શ્રીહરિએ વિનાશ કરાવ્યો. પૂર્વે 
માનસપુર શહેરમાં સત્રધર્મા રાજાદ્વારા જે રીતે અસુરોનો સંહાર કરાવ્યો હતો, 
તેવી જ રીતે આ આદિકેશવતીર્થમાં પણ ધાર્મિક રાજા દ્વારા અસુરોનો વિનાશ 
કરાવ્યો.*" તીર્થયાત્રામાં જેને ખૂબજ આનંદ આવે છે એવા ભગવાન નારાયણ 
શ્રીહરિ ત્યાંથી આગળ ચાલતાં અનેક વિધ વૃક્ષોથી ઘેરાયેલા મલયાચલ પર્વત પર 
પધાર્યા. ત્યાં બિરાજતા સાક્ષીગોપાલ નામના ભગવાન વિષ્ણુનાં દર્શન કરી સર્પે 
વીંટળાયેલાં ચંદનવૃક્ષોના વનમાં પાંચ દિવસ પર્યત નિવાસ કરીને રહ્યા.“ 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૦ 


તન્દ્રભામાનહીતીરે પુખ્ટતીજપુર થયૌ | તત્ર શ્રીવિટુતસ્યાસૌ ત્તજે શ્રીમર્તુસક્ષળમ્‌ ॥ ૮ 
નઘાં સ્ઞાનં વિટ્લસ્ય રર્શનં ગુળવર્તનમ્‌ । જુર્વન્‌ પ્રતિર્તિ તત્ર દ્રો માસો ન્યવસજરિડ ॥ ૨ 
સેવા ગીવાઃ સદ દ્ઠૅ તત્ર તજી સ્તલશ્રયમ્‌ | હિત્વા છુ: સરુ તોષ ભેગુસ્ત તતઃ સ્થિત? ॥ ૨૦ 
શ્રીવિટુસં તતો તત્વા પરિષ્વગ્ય ત્ત ભરત । સ્તુવસ્તત્કષેત્રમાહાત્મ્યં સ્ળ્ડજારળ્યમાયયો ॥ ૨૨ 
છુવન્પ્ર્ક્ષિળાં તસ્ય નાસિજાહ્યાં પુરં થયો । રશન ત્રમ્વજેશસ્ય જુત્વાડમાત્તપતીં તહીમ્‌ ॥ ૬૨ 
તતઃ સ નર્મજયાત્રાં જૃત્વોત્તીય મહીં નહીમ્‌ । તીર્ત્તા સાબ્રમતી પ્રાચાદ્ધીમનાથારયશટુરમ્‌ ॥ શર 
મોપનાથમુષેત્યાથ પચ્નતીર્થી સમાત્તસ્ન્‌ | નીસજળ્ઝ ૩પષેચાય મજરાલયપત્તનમ્‌ ॥ ૨૪ 
ણવ તીર્થાનિ વિતતરત્તદ્ર્મ પરિપાતયન્‌ । ઞધર્મસર્મ તીર્થસ્થમુસ્તર્વાન સિગૌગસા ॥ ૨૪ 


કિષ્કિન્ધાથી પંઢરપુરતીર્થમાં આગમન :- હે રાજન્‌ ! તે વનમાંથી 
ચાલતા ચાલતા શ્રીહરિ કિષ્કિન્ધા પધાર્યા, ત્યાં પંપાસરોવરમાં સ્નાન કરી ત્યાંથી 
ચંદ્રભાગા નદીને કિનારે આવેલાં પંઢરપુર પધાયા અને ત્યાં લક્ષ્મીપતિ 
શ્રીવિઠ્લનાથ ભગવાનનાં દર્શન કર્યા.“ હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિ ચંદ્રભાગાનદીમાં નિત્યે 
સ્નાન કરી વિઠ્ઠઠનાથજીનાં દર્શન કરતા તથા વિઠ્ઠલનાથજીનાં ગુણ કીર્તન કરતા 
પંઢરપુરમાં બે મહિના સુધી નિવાસ કરીને રહ્યા.“ તે સમયે પંઢરપુરમાં બેહજાર 
દેવીજીવોને પોતાના આશ્રિત કર્યા અને તે સર્વેએ દુર્જનના પ્રસંગથી થતા દોષોનો 
ત્યાગ કરી શ્રીહરિના વચનમાં રહી ધર્મનું પાલન કરતા શ્રીહરિનું જ પ્રગટ પ્રમાણ 
ભજન કરવા લાગ્યા.*” તે સમયે શ્રીહરિએ વિઠ્લનાથ ભગવાનને સ્નેહપૂર્વક 
નમસ્કાર કરી મૂર્તિને બાથમાં લઇને ભેટ્યા અને તે તીથક્ષેત્રના મહિમાનું ગાન 
કરતા ત્યાંથી દંડકારણ્ય ક્ષેત્રમાં પધાર્યા.૧' 

વર્ણીરાજનો ગુજરાતપ્રાંતમાં પ્રવેશ :- હે રાજન્‌ ! ઇંડકારણ્યને 
પ્રદક્ષિણા કરી શ્રીહરિ નાસિકનગર પધાર્યા. ત્ર્યંબકેશ્વર મહાદેવનાં દર્શન કરી 
તાપી નદીએ પધાર્યા.** ત્યાંથી નમંદાની યાત્રા કરી મહીનદીને ઉતરી સાબરમતી 
નદીને પાર કરી ભાલ પ્રદેશમાં આવેલા ભીમનાથ મહાદેવની જગ્યામાં પધાર્યા.” 
ત્યાંથી નીલકંઠ વર્ણી ગોપનાથ પધાર્યા. આ રીતે પંચતીર્થીને કરતા કરતા સૌરાષ્ટ્રના 
સમુદ્રકાંઠે આવેલ સુપ્રસિદ્ધ માંગરોળ બંદર પધાર્યા.** 

તીથપ્રવાસી વર્ણીરાજની સ્થિતિ અને રીતિનું વર્ણન :- આ 
પ્રમાણે તીર્થસ્થાનોમાં વિચરણ કરતા અને એકાંતિક ધર્મનુંપાલન કરતા શ્રીહરિએ 
પોતાના પ્રતાપથી તે તે તીર્થમાં રહેલા દંભ, લોભ આદિ અધમ સર્ગનો વિનાશ 


અ. ૫૦ પ્રથમ પ્રકરણ કુપ૭ે 


પાષખ્ડિનો મુસગ્નિત્વા વાજે: સસ્છાસ્રસમમતેઃ । મુમ્‌કત્રક્ષિતાસ્તેભ્યો મોત્તયામાસ સંસુતે: ॥ ૨૬ 
તપશ્ર ત્રહતર્યાફીસિયમાનાત્તરન્‌ સ્વયમ્‌ । ત્યામિનાં તૈથિજાનાં તત સ્થિતિસતિમટર્શયતૂ ॥ ૨૭ 
શાન્તસ્તિતિક્ષુરેજાવમે નિઃસ્તુહો નિષ્તસ્પ્રિજ 1 જોપીનમાત્રવસનો મૂમાગિનધસે ગટી ॥ ૨૮ 
ઝનાવૃતાન્ઠ: સર્વેષુ ત્રહ્તુષ્તપિ હ્વાતિશમ્‌ । વરિ્ષામાર્દુમાધસ્તાદ્દયન્‌ મ્રામે તુ ન જ સ્િત્‌ ॥ ૨૨ 
સિત્યં ત્રિષવળજ્ઞાયી ત્રિજાનં જુષ્ળપૂગજ: 1 પસ્ાધ્યાય્યા: પૂગનાત્તે પાટ જુર્વસ્ટ્તિરિતિ ॥ ૨૦ 
પ્રાળાયામાસ્ત્રિજાલ તત જુર્વસાનાસનાનિ ત્ત । સ્વેસ્છયા હિમજાલેડષિ સેવમાનો ત ત્તાતતમ્‌ ॥ ર? 
ઝશળ્ટં સ્વસ્વસ્પસ્થો તિનિમેષવિતોત્તન: । ત્વગસ્થિશેષમાત્રશ્ પૂયો ધમસિસન્તત$ ॥ ર૨ 
સેછાનુસન્ધાનદીનઃ શરજરજળ્ન્યાટરિષુ | સિરુપાનત્તસન્માર્મે ન પૃસ્છન્વર્ત્મ જસન ॥ રર 


કર્યો.પપ સત્શાસ્ત્ર સંમત વાદવિવાદથી પાખંડી ગુરુઓને જીતી મુમુક્ષુ જીવોનું રક્ષણ 
કર્યું અને તેઓને જન્મ-મરણરૂપ સંસારના પ્રવાહમાંથી મુક્ત કર્યા.* સ્વયં 
શ્રીહરિએ પણ વિચરણ દરમ્યાન તપ અને બ્રહ્મચર્યાદિ નિયમોનું યથાર્થ પાલન 
કરી તીર્થવાસી અને ત્યાગી પુરુષોની સ્થિતિ અને રીતિ કેવી હોય તેનું શિક્ષણ 
આપ્યું.૧* હે રાજન્‌ ! શાંત સ્વભાવના શ્રીહરિ વિચરણ દરમ્યાન ટાઢ તડકો 
વિગેરે દ્ન્દ્ધોને સહન કરતા તીર્થયાત્રામાં એકલાજ વિચરતા. કોઈ પદાર્થની અપેક્ષા 
રાખ્યા વગર નિઃસ્પૃહી જીવન જીવતા. કોઈ પણ વસ્તુનો સંગ્રહ કરી સાથે રાખતા 
નહિ. માત્ર કોપીનભેર રહેતા, મૃગચર્મ ધારણ કરતા, મસ્તક ઉપર જટા બાંધીને 
રાખતા.*“ છએ ત્્છતુઓમાં રાત્રિ દિવસ ઉઘાડે શરીરે ફરતા, હમેશાં ગામની 
બહાર વૃક્ષ નીચે જ પોતાનો નિવાસ રાખતા, ગામમાં ક્યારેય રહેતા નહીં.*૯ 
પ્રતિદિન ત્રિકાલ સ્નાન અને ત્રિકાલ સંધ્યા કરતા, મનુષ્ય નાટ્યને અનુસરી 
વિધિપૂર્વક ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરતા, પ્રતિદિન પૂજાને અંતે શ્રીકૃષ્ણના 
રાસપંચાધ્યાયીનોપાઠ કરતા.*૦ ત્રિકાલ પ્રાણાયામ અને અનેક પ્રકારનાં યોગાસનો 
કરતા, શિયાળાની ત્કતુમાં પણ સ્વેચ્છાએ ક્યારેય પણ અગ્નિનું સેવન કરતા 
નહિ.ચ અખંડ સ્વસ્વરૂપની સ્થિતિમાં રહી મેષોન્મેષરહિત સ્થિર દષ્ટિ રાખતા, 
એટલું ઉગ્ર તપ કર્યું કે, શરીરમાં ત્વચા અને અસ્થિમાત્ર જ બચ્યાં હતાં, જેથી કૃશ 
શરીરમાં નાડીઓ બહાર સ્પષ્ટ દેખાતી હતી.*૨ તે દેહનું અનુસંધાન ક્યારેય પણ 
રાખતા નહિ અને કાંટા અને કાંકરામાં પણ ઉઘાડે પગે ચાલતા, તેમજ કોઈને પણ 
રસ્તોપૂછતા નહિ.*” તે ગાઢ જંગલોમાં અને પવંતોમાં નિર્ભયપણે વિચરતા રહેતા, 
છતાં સિંહ, વાઘ અને અન્ય હિંસકપ્રાણિઓ તેમજ સર્પાદિ પણ ક્યારેય તેમના 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૦ 


ઘોરેષ્વરળ્યેષુ ત્તરન્‌ પર્વતેષુ ત્ત નિર્ભય; 1 સિવ્યાદ્રોરમાદૈશ્ર જુત્રાપ્યક્ષતાવપર ॥ ર૪ 
સવૃવ્ટાન્‌ ઘમનિત્ત્વાત્તં જસે મૂલ તત વા ર્સમ્‌ । તિષણસિરશનઃ ઘ્મપિ નીરદારશ્ જુત્રત્તિત્‌ ॥ ર 
ર્તાનિ જતિત્તિત્તિછ્રાશ્યેવ પવન સવૃતત્‌ | છ્ાપ્યયાત્તતિવૃત્તિશ્ર ગૃછુવ્રતપર છ ત્તિતૂ ॥ ર૬ 
વિસ્ત્તે (મળીયેષુ વિષવેષ્વષિ પસ્નયુ | સ્રીળાં ત્વસદમાનશ્ર મન્ધમાત્રમષિ ધ્રુવમ્‌ ॥ ર૭ 
હ્‌જાલ્શીષુ સર્વાસુ દે્ઝન્મટ્તિષુ ત્ત । તાત્તમન્ધપઇડ સોડમૂર્ધ્વરતા ગિતેસ્દ્રિય: ॥ ર૮ 
તપસ્વિનસ્ત્યામિનોડન્યે તં રૃષ્ટ્વાતિતપસ્વિનમ્‌ । સ્વયં તથા જર્તુજામાસ્તત્લજ જેડ પ્યજુર્વત ॥ ર૨ 
સેછામિમાનગાતેન રેઇલુ લેન પીરિતા? | તત્લમીપે ત તે સ્થાતું શેજિરે માસિનોડષિ ત્ત ॥ રૂ૦ 
ત્રિસત્રં પસ્રત્રં વા જુત્તા તસ્ય સપામમમ્‌ । પાતયત્તે સ્મ તે જેસ્િદ્શસત્રં વ જેત્રન ॥ ર૨ 


શરીરને આંચ પહોચાડી શક્યા નહોતાં.” એકવાર ભોજન કરતા તેમાં પણ 
ક્યારેક અજ્ઞ, ક્યારેક ફળ, ક્યારેક મૂળ અને ક્યારેક પત્ર વગેરે જે કાંઈ મળે 
તેનો આહાર કરતા. ક્યારેક ઉપવાસ થતો તો ક્યારેક માત્ર જળપાન કરીને 
રહેતા.૨" એવો નિયમ રાખતા કે કેટલાય દિવસ માત્ર એકવાર વાયુ ભક્ષણ કરીને 
રહેતા, ક્યારેક એવું નિયમ રાખતા કે માગ્યા વિના જે કાંઈ મળે તેનાથી જીવન 
નિર્વાહ કરતા. કંચ્છ્ચાંદ્રાયણાદિ વ્રતો પણ સમયે સમયે કરતા રહેતા. રમણીય 
પંચ વિષયમાં હમેશાં વેરાગ્ય રાખતા અને સ્ત્રીની ગંધને તો સહન પણ કરી શકતા 
નહિ.** સર્વે એકાદશીનાં વ્રતો કે ભગવાનના જન્માષ્ટમી વગેરે પ્રાગટ્યના 
દિવસોમાં અજ્ઞની ગંધ પણ ક્યારેય લેતા નહિ. તે હમેશાં ઉર્ધ્વરેતસ, બ્રહ્મચારી 
અને જીતેન્દ્રિયપણે જ વર્તતા.*“ 

હે રાજન્‌ ! બીજા કેટલાક ત્યાગી પુરુષો અને તપસ્વીજનો પણ શ્રીહરિને 
પોતાના કરતાં અધિક તપસ્વી જોઇને તે પ્રમાણે તપ કરવાની ઇચ્છાથી શ્રીહરિનો 
સંગ કરતા ને સાથે રહેવાની ઈચ્છા રાખતા. પણ શરીરાભિમાન છૂટ્યું ન હોવાથી 
ઉત્પન્ન થતા દૈહિક દુઃખને સહન કરી શકતા નહિ. તેથી તથા માનને લીધે પણ 
શ્રીહરિની સાથે રહેવા સમર્થ થતા નહિ.*“-૦ કોઇ ત્રણ દિવસ રહે, કોઈ પાંચ 
દિવસ રહે, તો કોઈ દશ દિવસ સુધી શ્રીહરિની સાથે રહી શકતા પછી પલાયન 
કરી જતા.” હે રાજન્‌ ! આ રીતે મનુષ્યથી ન થઈ શકે તેવું દુષ્કર તપ કરતા અને 
મહાવનમાં વિચરતા શ્રીહરિને સાત વર્ષ અને એક મહિનો પસાર થયો.** 

લોજની વાવપર અવતારીનું આગમન :- હે રાજન્‌ ! વિક્રમ 
સંવત ૧ ૮૫૬ના વર્ષમાં સૂર્ય દક્ષિણાયનમાં હતા ત્યારે શુક્લ નામના સંવત્સરમાં 


અ. ૫૦ પ્રથમ પ્રકરણ કપલ 


મનુખ્યેહષ્કરાળીત્થં તપાસ્યાત્તસતો વને | ત્તરતઃ સઘ વર્ષાળિ માસશ્રૌવ્મે યયુદરે: ॥ રર 
વિ્મારિત્યભૂપસ્ય પટ્પચ્રાષેજ્યામ્મતે 1 શજસ્ય વર્તમાનેડન્ે સક્ષિળાયનમે ₹વૌ ॥ રર 
સંવત્લરે ત શુવ્તારે નપ; જુખષેડમ્તિપૂતિથો । પુર તોગામિધં પ્રાપ વાલે સસ્ુવ છવ સ: ॥ ર૪ 
પુરાદ્દસ્તત્ર સ વાપિજાયામુપાવિશદ્દળિવસે મુદ્તમ્‌ । 
વૃત્તવનેન્ટું દિ સ્તિન્તથાનો સિગેણહેત તપ! સાધિજેશમ્‌ ॥ રષ 


// ટજ %7₹ત/રુઝ7%7 777₹7₹7ર% 5727૪ ૪%77% ર 7ઝ9%777%777%7 
₹27₹777%?5527%7 // ૧૦ // 


શ્રાવણવદ છઠ્ઠના અથાત્‌ અગ્નિ થકી પ્રગટેલા કાર્તિક સ્વામીની તીથિ રાંધણ 
છઠ્ઠટને દિવસે સંગવકાળે સૂયોદર્યપછી છ ઘડી સમય વ્યતીત થયો ત્યારે માંગરોળથી 
ત્રણ કોશ દૂર લોજપુરમાં શ્રીહરિ પધાર્યા. હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે વર્ણરાજ શ્રી 
નીલકંઠ બ્રહ્મચારી પોતાના ઇષ્ટદેવ વૃંદાવનચંદ્ર શ્રીરાધિકેશનું પોતાના હૃદયમાં 
સ્મરણ કરતા કરતા લોજ ગામની ભાગોળે આવેલી વાવના કાંઠા ઉપર એક 
મુહૂર્ત પર્યત બેઠા હતા. આવી રીતે સત્સંગના જ્ઞાનસાગરને પ્રકાશિત કરવામાં 
સાક્ષાત્‌ સૂર્યસમાન અને એકાંતિક ધર્મનું વિચરણ દરમ્યાન સતત પોષણ કરનારા 
અક્ષરધામાધિપતિ સ્વયં ભગવાન શ્રીહરિનો સવંત્ર સદાય વિજય થાઓ.*22૫ 
૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%૪૭/ 
*%%જ 2/૮2/0/%૬૧ન ન/ઝે 5%₹/%»7/ 5/%% 5/526/%/ 5૮/ર ૯)જછુર 
5/5//૩/જું /%₹5%૪/ ક્યું છે ન/% 25/22 અ5૭/% મૂઈ %૦૦?. --%૦- 


કે૬્૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૧ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 

તત્રોદ્ધવાવતારસ્થ રામાનન્લ્મુને્નુપ ! । મુત્છાનન્લાહ્ય: શિષ્યા: પચ્ાશત્ત્થામિનોડ્વસન્‌ ॥ ૨ 

તેષાં સુલ્રાનન્ટ્નામા સાધુ? સ્તાનાર્થમામત: 1 તત્રાદ્રાક્ષીટ્ધ્યાનનિછં વળિને તમતોજિજમ્‌ ॥ ર 

તતસ્તપસ્તિપ્રવર તં તમસ્જુત્ય સોડત્રવીતૂ | જુત ગામમ્યતે વળિત્યુત્ર વા ગમ્યતે ત્વયા ॥ ર 
શ્રીનીત્તજળ્ઝ ૩વાત્ત - 

ઝતરેમ્ય: જોસલેમ્યસ્તીર્થાનિ વિત્તરત્તઇમ્‌ । થહ્સ્છયાત્રાડડ તોડ સ્મિ જસત શિષ્યોડસિ જસ્ય ત્ત 1૪ 


અધ્યાય - ૫૧ 
લોજ્તી વાવ ઉપર સુખાનંદ સ્વામી સાથે મેળાપ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! તે લોજપુરમાં ઉદ્ધવાવતાર 
જગદ્ગુરુ શ્રીરામાનંદ સ્વામીના મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ પચાસ ત્યાગી શિષ્યો 
રહેતા હતા. તેમાંના એક સુખાનંદ નામના સંત ત્યાં વાવ ઉપર સ્નાન કરવા 
પધાર્યા અને વાવના કાંઠે ધ્યાનમુદ્રામાં બેઠેલા એક અલૌકિક બ્રહ્મચારીને 
નિહાળ્યા.૨ તે સમયે તપસ્વીશ્રેષ્ઠ બાલાયોગીને નમસ્કાર કરી સુખાનંદ સ્વામી 
પૂછવા લાગ્યા કે, હે વર્ણીરાજ ! આપનું કયા દેશમાંથી શુભ આગમન થયું છે ? અને 
અહીંથી ક્યા દેશ તરફ આપનું પ્રયાણ થશે ? આપ કૃપા કરીને મને જણાવશો?” 

સુખાનંદ સ્વામીનાં વચનો સાંભળી શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી કહેવા લાગ્યા 
કે, હું ઉત્તર કોશલ દેશથી નીકળી તીર્થોમાં વિચરણ કરતો કરતો દૈવ-ઈચ્છાથી 
અહીં આવ્યો છું. પણ તમે કયા સંપ્રદાયના સાધુ છો ? અને કોના શિષ્ય છો ? તે 
મને કહો.” આ પ્રમાણે શ્રીહરિનો સામો પ્રશ્ન સાંભળી સુખાનંદ સ્વામી કહેવા 
લાગ્યા કે, આ પૃથ્વી પર અત્યારે ભગવાનપણાની પ્રસિદ્ધિને પામેલા રામાનંદ 
સ્વામી છે. તેમના ત્યાગી સાધુઓની સાથે બીજા હજારો ગૃહસ્થ શિષ્યો છે. તેમાં 
જે ત્યાગી શિષ્યો છે તેના અગ્રણી સંત મુક્તાનંદ સ્વામી મારા સહિત પચાસ 
ત્યાગી સાધુઓના મંડળની સાથે અહી વિરાજે છે. હું અહીં સ્નાન કરવા માટે 
આવ્યો ને સદૂભાગ્યવશાત્‌ તપોનિધિ આપનાં દર્શન થયાં. તેથી આપની સમીપે 
આવ્યો છું, આપનું દર્શન યોગી પુરુષોએ પણ કરવા જેવું છે.” 

હે વર્ણીરાજ ! અમારામાં મોટેરા ગુરુભાઇ મુક્તાનંદ સ્વામી છે. તે યોગના 


અ. ૫૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૬૧ 


૩વસ્તિ - 
શ્રીમદ્રામાનન્ટ્મુનેઃ અ્યાતસ્યેશતયા મુવિ | શિષ્યા: સદસ્ઞશઃ સસ્તિ ત્યામિનો મૂદિળસ્તથા ॥ ૫ 
તત્ર થે ત્યામિનસ્તેષુ મુસ્છાનન્સેડ્મળીર્ટિ । પસશતા મત્તરમુએસ્ત્યામિમિ: સઇ વર્તતે । ૬ 
ઞત્રામતોડ્ઈ સ્ઞાનાર્થ વિત્ોવય ત્વાં તપોતિધિમ્‌ | તવાસ્તિજમુપેતોડસ્મ ર્્શનાર્દસ્ય યોમિનામ્‌ ॥ ૭ 
ઝસ્મન્ઞવેછસતીરથ્યોડષિ યોમપાર મતોડસ્તિ હિં । તપસ્વ્યષિ રુષ્ળમરુસ્ત્વાટ્શાન્‌ દ્રણુમિસ્ઝતિ ।૮ 
ઝાસયા સ્વમુસેસ્ત્ર ત્વાટ્શાં સેવનાય વૈ । સોડસ્મામિર્વર્તતે સાજ ર્્શનાર્થથ્ર હેહિનામ્‌ં ॥ ૨ 
તેથ સ્વટર્શનં તસ્મૈ બવતાપિ તપર્તવિના । તામમિષ્યસિ સેત્તત્ર સ ણ્વાત્રામમિષ્યતિ ॥ ૨૦ 


સુત્રત ડવાત્ત - 

રૃત્યાશ્રુત્ય વત્તસ્તસ્ય વખિરટ્‌ પ્રાદ તં નૃપ ! । તીર્થયાત્રાપત ગાનસ્તાટ્મયોમીન્દ્રફર્શનમ્‌ 11૨૨ 
ગ્રામં પુરં વાપિ મુને! પ્રવિશામિ ત જલિત્તિત્‌ । વૃક્ષ તવં નવં સિત્યં વનેષ્વધિવસત્તહમ્‌ ॥૨૨ 
તથાપિ તાહ્મ્યોમીક્ષાં સર્વતીર્થતપઃષસમ્‌ | ગાનામીતિ ત્વયા સાજમાયામ્યદ તપીક્ષિતુમ્‌ ॥૨ર 
રૃત્યુવત્વા સદ ૩ત્થાય સાજં તેન તવલાશ્રમમ્‌ | ઞાયાત્યત્યુત્મં તસ્ય મુત્છાનન્રાવયો વ્યધુઃ 1૨૪ 
સ તાસ્તે ત તમસ્જીત્ય યથોત્તિતમુપાવિશન્‌ | સર્વેડષિ સત્તસ્તં વીક્ષ્ય પ્રાપુરશ્ચર્યમેવ તે ।૨૫ 
પારને પામેલા છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના એકાંતિક ભક્ત છે. પોતે તપસ્વી હોવા 
છતાં આપના જેવા તપોનિધિનાં દર્શન કરવાની ઝંખના ધરાવે છે. સમગ્ર 
દેહધારીઓને દર્શન કરવા જેવા એ સંત છે. ગુરુ રામાનંદ સ્વામીની આજ્ઞાથી 
આપના જેવા યોગીપુરુષોની સેવા કરવા માટે જ આ લોજપુરમાં મારા જેવા 
ગુરુભાઈઓની સાથે તે રહે છે. તો તપોનિધિ આપ, તેમને આપનું દર્શન આપો. 
જો આપ ત્યાં નહિં પધારો તો તે સ્વામી જ મારી પાસેથી આપનું વૃત્તાંત સાંભળી 
તરત જ આપનાં દર્શન કરવા અહીં પધારશે.“*૦ 

મુક્તાનંદસ્વામી સાથે મેળાપ :- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !આ 
પ્રમાણેનાં સુખાનંદ સ્વામીનાં વચનો સાંભળી મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા યોગીપુરુષનાં 
દર્શનને જ તીર્થયાત્રાનું સાચું ફળ જાણી વર્ણીરાજ શ્રીહરિ સુખાનંદ સ્વામીને કહેવા 
લાગ્યા કે, હે મુનિ ! વનમાં નવાં નવાં વૃક્ષો નીચે નિત્યે નિવાસ કરતો હું પુર કે 
ગામમાં ક્યારેય પ્રવેશ કરતો નથી. છતાં પણ તેવા યોગીનાં દર્શનને જ સર્વ 
તીથયાત્રાનું ફળ જાણું છું. તેથી હું જ તમારી સાથે તેમનાં દર્શન કરવા હમણાં 
આવું છું.૫૫"૧* એમ કહીને શ્રીહરિ તે જ ક્ષણે ઊભા થયા અને સુખાનંદ સ્વામી 
સાથે રામાનંદ સ્વામીના આશ્રમમાં પધાર્યા. તેજસ્વી બ્રહ્મચારીને આવતા જોઈ 
મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે સંતો તત્કાળ ઊભા થઈ સન્મુખ ગયા.** શ્રીહરિએ સંતોને 


કદ્ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૧ 


ગાગ્વત્યમાનં તપસા મનોનયનનન્સ્નમ્‌ । પર્યન્ત: શાન્તમૂતિ તં વછુધા તે વ્યતરજયન્‌ ।૨૬ 
ઝહો ! તપસ્વિનો ટૂછા બહ્વો યોમિનો મુવિ । ફેઢ્શસ્તુ ન વોડખૈલ્િ ત શ્રુતોડ પત્ર સાન્ત્રતમ્‌ 1૨૭ 
છેન્ટમુપ્રં તપઃ છેઈ વાલસ્ેલોસ્તિતં વય: | તતઃ સાધારળો નાય પુમાન્‌ વાડપ્યસ્તિ રેવતા ॥ ૨૮ 
સૂર્યથ્રન્દ્રોડથવા વણ જીુમારો વા તરાજીતિઃ | શ્રુતો સિર્ત્મુત્ વા મૂતિમત્તપ છવ વા ॥ ૨૨ 
ઝસ્તુ યઃ જોડ ષિ રિછ્યાઘ ર્ણેડસ્માભિસ્તપોનિધિઃ । સેવયાડસ્યાસ્મરુપરિ શ્રીસ્વામી તોષમેષ્યતિ ।૨૦ 
રુત્થં વલ્ન્તસ્તે તસ્ય પર્ત્િર્યા પ્રત્તજિરે । મુસ્છાનન્ટડ સ્વામતારિ પૃષ્ટ્વાડડતિથ્યમજારયત્‌ ॥ ર૨ 
વખિરાગોડષિ તાન્સાધૃત્જતાવપિ સિતેસ્ટ્રિયાન્‌ | 1િયા સુશીતાત્તિશ્િત્ય સ્વસજ્નાર્દાનમન્યત ॥ ૨ર 


નમસ્કાર કર્યા અને સંતોએ શ્રીહરિને નમસ્કાર કર્યા, ત્યારપછી સૌ યથાયોગ્ય 
પોતપોતાના સ્થાને આવીને બેઠા. બિરાજેલા બાલયોગીનાં દર્શન કરી સૌ સંતો 
આશ્ચર્યપામવા લાગ્યા.૧૫ 

આશ્ચર્યકારીમૂર્તિ વર્ણીરાજ :- સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! તપ 
અને તેજથી દેદીપ્યમાન, મન અને નેત્રોને આનંદ ઉપજાવતા શાંતમૂર્તિ શ્રીહરિનાં 
દર્શન કરી મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો અનેક પ્રકારના તર્ક વિતર્ક કરવા લાગ્યા.* 
અરે..... આપણે ધરતી પર અનેક તપસ્વીઓ અને યોગીઓને જોયા છે. પરંતુ 
આ વર્ણીરાજ જેવા યોગી આ ભૂમંડલમાં અત્યાર સુધી જોયા નથી અને સાંભળ્યા 
પણ નથી.'* કારણ કે ક્યાં આ બ્રહ્મચારીનું ઉગ્ર તપ અને ક્યાં બાલક્રીડાને ઉચિત 
એમની અવસ્થા ? તેથી આ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય તો નથી જ, પરંતુ મનુષ્યરૂપમાં 
કોઈ દેવતા હોય તેમ લાગે છે.* શું વર્ણીરૂપે મનુષ્યાકૃતિ ધરનારા સાક્ષાત્‌ સૂર્ય 
નારાયણ હશે ? અથવા ચંદ્ર, અગ્નિ કે સનત્કુમાર તથા કાર્તિક સ્વામી હશે ? 
અથવા શ્વેતદ્િપધામવાસી કોઇ નિરજ્તમુક્ત તો નહીં હોય ને ? અથવા મૂર્તિમાન 
તપ સ્વયં આ નીલકંઠ સ્વરૂપે તો નહિ પધાર્યું હોય ને ? ભલે ગમે તે હોય પણ 
આજે આપણે આ તપોનિધિનાં દર્શન થયાં તે આપણાં મોટાં ભાગ્ય અને મહા 
આનંદની વાત છે. એમની સેવા કરવાથી આપણા ગુરુવર્ય શ્રીરામાનંદ સ્વામી 
આપણા ઉપર ખૂબજ પ્રસજ્ઞ થશે.*૯-૨૦ 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે તર્ક-વિત્કની સાથે ચર્ચા કરતા સંતો વર્ણીરાજની 
સેવા કરવા લાગી ગયા, સ્વયં મુક્તાનંદ સ્વામીએ વર્ણરાજનું સ્વાગત કરી આતિથ્ય 
સત્કાર કરાવ્યો અને વર્ણીરાજ પણ આવા હળાહળ કલિયુગમાં પણ તે સંતોને 
જિતેન્દ્રિય અને સુશીલ સ્વભાવના જાણી પોતાને સમાગમ કરવા યોગ્ય છે એમ 


અ. ૫૧ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૬૩ 


તતો મુસ્છાનન્ટ્સસં ત મણાન્ત પરીક્ષિતુમ્‌ | સ વ્છીવનયેસેવ પૃત્છતિ સ્ત તુભુત્યુવત્‌ ॥ રર 
શ્રીનીત્નવજળ્ડ ઝવાત્ત - 


મછામુનેડતિસુસોડસિ સમ્તતોડસિ સતામષિ । પૃત્છામિ થવ્ઈ તસ્ય જતુમુત્તરમ્દસતિ ॥ ર૪ 
ફૂપાળિ ગીવેશ્વસ્યો્માયાયા ત્રહ્મળસ્તથા । પરસ્થ ત્રહમળશ્રાઈ વિવિત્તામિ પૃથજ પૃથજ | ર" 


સુબ્રત ઝવાત્ત - 
સૂક્ષ્મ પ્રશ્નમિતિ પૂછ સ મુસિસ્તેન બખિના । યથાશ્રુત મુસુમુચાત્તથોવાત્ત તુત્તરમ્‌ ॥ ર૨૬ 


મુસ્છાનન્ટ્મુનિસ્વાત્ત - 
સ્થૂતાર્રિત્રિતવમાનઆાવ શિર ત્ત યઃ । વ્યાપ્યેસ્દ્રિયાન્તઃ રબ: જસેતિ વિવિધા: કિયા? ॥ ર૭ 
ઝો સિત્યઃ શાશ્ચતશ્ર સિરશશ્ય પ્રજાશજ: । સોડસ્છેસારિનુળો સેથો ખીવાત્મા વળિસત્તમ ! ॥ ર૮ 


માનવા લાગ્યા.૨૧-૨૨ 

વર્ણીરાજે પૂછ્યા પાંચ પ્રશ્નો :- હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી બાલયોગી 
શ્રીહરિ કેવા કેવા મોટા ગુણોથી વિશિષ્ટ આ સંત છે, એમ જાણવાની ઇચ્છાથી 
મહાન સંત શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામીની પરીક્ષા કરવા બે હાથ જોડી વિનયપૂર્વક પ્રશ્નો 
પૂછવા લાગ્યા. શ્રી નીલકંઠવર્ણી પૂછતાં કહે છે, હે મહામુનિ ! તમે અતિ સુજ્ઞ છો. 
સત્શાસ્્રમાં કહેલાં લક્ષણોએ યુક્ત સંતપુરુષોએ તમને સંત તરીકે પ્રમાણિત કર્યા 
છે. તેથી હે મહામુનિ ! તમને જે હું પ્રશ્નો કરું. તેનો યથાર્થ ઉત્તર આપજો. જીવનું 
સ્વરૂપ શું છે ? ઈશ્વરનું સ્વરૂપ શું છે ? તેમજ માયાનું સ્વરૂપ શું છે ? બ્રહ્મનું 
સ્વરૂપ અને પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું છે ? આ સર્વેનાં પૃથક્‌ પૃથક્‌ લક્ષણો જાણવાની 
મારા અંતરમાં ઇચ્છા વતે છે. તો તમે તેનાં લક્ષણો મને જણાવો.**ચ૫ આપ્રમાણે 
વર્ણીરાજે સૂક્ષ્મપ્રશ્નો પૂછયા. તે સાંભળી મુક્તાનંદ સ્વામી, ગુરુ રામાનંદ સ્વામીના 
મુખેથી અભ્યાસ દરમ્યાન જે પ્રકારે જાણ્યું હતું અને સાંભળ્યું હતું, તે જ પ્રકારે 
તેનો ઉત્તર આપવા લાગ્યા.*“ 

જીવનું સ્વરૂપ :- હે વર્ણીરાજ ! જીવાત્મા સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ 
શરીરમાં નખથી શિખા પર્યત વ્યાપીને રહેલો છે. તે ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયો અને મન 
આદિ અંતકરણ દ્વારા વિવિધ ક્રિયાઓને કરે છે.૨* હકીકતે તે જીવ અજન્મા છે. 
નિત્ય છે. શાશ્વત છે. કોઈનાથી પણ વિભાગ ન કરી શકાય તેવો નિરંશ છે. 
આવિનાશી છે. પ્રકાશરૂપ છે. તથા ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણને પ્રકાશ કરનારો છે. તેમ 
જ હે વર્ણીરાજ ! ગીતામાં કહેલા અછેધ, અભેધ આદિ લક્ષણોથી સંપજ્ઞ છે.૨“ 


કે૬્ટ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૧ 


રેસ્ત્રયે વિરાછાલે વ્યાપ્યોત્પત્તિસ્થિતિક્ષયાન્‌ | જસેતિ ગમતાં યસ્તુ સર્વસો સેય શ્ર ॥ ર૨ 
ગત્મક્ષેત્રં ત ગીવાનામનારિશ્રિગ્ગડાત્મિજા । તમોમયી ઈરેડ શસ્છિ જાર્યજારળસષિળી ॥ રૂ૦ 
મુળત્રથાત્મિજા ત્તાગા યા ત્તોસ્ઠૌાડસ્ઞાનસસિજા । સા માવેતિ ત્વયા સેથા યાં તરન્ત્યાશ્રિતા ઇડ ॥ર૨ 
સત્યં સાનમનન્ત ત્ત પર્ણ તાલળ્ડમક્ષરમ્‌ । ધામ થદ્દાસુહેવસ્થ મૂર્ત ત્ામૂર્તમુસ્યતે ॥ રર 
શુદ્ધં સિત્યં ત્ાવિજારિ માયાવીનાં પ્રજાશજમ્‌ | તલ્વ્રહેતિ વિગાનીદિ સર્વાધારતયા મતમ્‌ ॥ ર્ર 
તારાયળૉ વાસુહેવ: સ્વતત્ત્રઃ સ્વપ્રજાશજ | ઞાનન્સ્રિવ્યમૂતિથ વિષ; જુખળોડ્સ્યુતોડવ્યયઃ ।રૂ૪ 


ઇશ્વરનું સ્વરૂપ :- હે વર્ણીરાજ ! ઈશ્વર છે તે વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને 
અવ્યાકૃત આ ત્રણ શરીરમાં અન્વયપણે ઉપાસનાના બળેપ્રાપ્ત થયેલી સામર્થીથી 
જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયરૂપ કમને કરે છે, અને તે સર્વજ્ઞ છે. એવા 
પુરુષને ઈશ્વર જાણવા.ચ૯ 

માયાનું સ્વરૂપ :- હે વર્ણીરાજ ! માયા છે તે જીવાત્માની ઉત્પત્તિના 
ક્ષેત્રરૂપ છે. જેમ બીજને ઉગવા પૃથ્વીનો આધાર જોઈએ તેમ જીવને શરીર પ્રાપ્ત 
કરવા માયાની જરૂર પડે છે. તે અનાદિ છે, જડ ચિદાત્મક છે, તમોમયી અથાંત્‌ 
ગાઢ અંધકારરૂપ છે, ભગવાન શ્રીહરિની શક્તિસ્વરૂપા છે, કાર્ય અને કારણ 
સ્વરૂપા છે, સત્ત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણ ગુણવાળી છે. તે અજન્મા છે, અજ્ઞાન- 
સ્વરૂપા છે, આવી માયાને પણ ભગવાન શ્રીહરિનો આશ્રય કરનારા જીવાત્માઓ 
તરી જાય છે. આ માયાનાં લક્ષણો છે.ગ૦-૩૧ 

બ્રહ્મનું સ્વરૂપ :- હે વર્ણીરાજ ! બ્રહ્મ છે તે સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ 
અથાંત્‌ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, અનંત સ્વરૂપ છે, પૂર્ણ સ્વરૂપ અથાત્‌ સર્વવ્યાપક છે, 
અખંડ, અવિનાશી છે, અક્ષર છે. આવું જે બ્રહ્મ તે ભગવાન વાસુદેવનું ધામ છે. 
અમૂર્ત સ્વરૂપે ભગવાનને અને મુક્તોને ધારી રહેલું છે અને મૂર્તિમાન સ્વરૂપે 
અખંડ ભગવાનની સેવામાં હાજર રહે છે.* તે શુદ્ધ સ્વરૂપ, નિત્યસ્વરૂપ અને 
અવિકારી છે. અને માયા આદિ સર્વને પ્રકાશક કરનારું છે. તે સર્વે બ્રહ્માંડોનો 
આધાર છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મનાં લક્ષણો છે. તે તમે જાણો.” 

પરબ્રહમનું સ્વરૂપ :- હે વર્ણીરાજ ! જે નારાયણ છે, તે જ વાસુદેવ છે 
અને તેજ પરબ્રહ્મ છે. તે સ્વતંત્ર છે. સ્વયંપ્રકાશક છે. ને સદાય આનંદમય દિવ્યમૂર્તિ 
છે. સર્વમાં વ્યાપીને રહેનારા વિષ્ણુ છે. તે સદાય શ્યામ સુંદરમૂર્તિ કૃષ્ણ છે, તે 


અ. ૫૧ પ્રથમ પ્રકરણ કદ્પ 


સર્વસઃ સત્યસટ્ટૂસ્પઃ સર્વજર્મજસપ્રજ | ગત્તર્યામી સર્વશસસિવિત: પરમેશ્વર ॥ ર૫ 
સર્વત્રેવાસ્વિત: શત્છચા વ્યતિસ્ત્છિઃ સ્વતઃ સ્થિતઃ । સિયન્તા જાલમાયારે: સર્વજારળજારળમ્‌ ર૬ 
પરમાત્મેત્તિ યત્પ્રાઇસ્તત્પરત્રજ્ન જથ્યતે । ૩પાસનીયં સર્વેષામેત્તહેવ મુમુક્ષતામ્‌ ॥ રૂ૭ 
રુત્યુત્તર મયા પ્રોત્ઠ થથામતિ યથાશ્રુતમ્‌ । વ્યાન્યાનં વિસ્તરેળાસ્ય નાનાત્યસ્મટુરુ પ્રભુ? ॥ ર૮ 
સ્પાળ્યેતાનિ ત્ત સ્વામી સ તુ પ્રત્યક્ષમીક્ષતે । મુમુક્ષુમ્યઃ સ્વૌગસા ત્ત તાનિ રર્શયતેડષિ સ; ॥ર૨ 
સુત્રત ઝવાત્ત - 
રૃત્યુવત્વા વિરરામાસાવૌજ્વીયાત્રળીર્યુસિ: । સોડ પિ તદ્ન શ્રુત્વા પ્રસસો વળિરાડભૂત્‌ ॥ ૪૦ 
ત્રદગું સિષ્ઝપટ સાધું તં સિશ્ચિત્યાબ્રવી સ્ત સ: । ત્વયોત્તર યથાર્થ વૈ મુને ! જુતમસંશયમ્‌ ॥ ૪૨ 


સ્વરૂપ, સ્વભાવ, ગુણ, વિભૂતિ, એશ્ચર્ય અને સામર્થીથી ક્યારેય પણ દૂર થતા ન 
હોવાથી અચ્યુત છે. તેમાં કોઈ વિકાર ન હોવાથી અવ્યય છે.*” તે સર્વજ્ઞ છે, સત્ય 
સંકલ્પ છે. સર્વના કર્મફલપ્રદાતા છે, સવાન્તર્યામી છે, સર્વે શક્તિઓ તેની સદાય 
સેવા કરે છે, તે સર્વે ઈશ્વરોના પણ પરમેશ્વર છે. તે પોતાની યોગૈશ્ચર્યરૂપ 
અંતર્યામી શક્તિથી સર્વત્ર વ્યાપીને અન્વયપણે રહેલા છે. અને અક્ષરબ્રહ્મધામમાં 
સ્વયં સ્વસ્વરૂપે મૂર્તિમાન વ્યતિરેકપણે પણ રહ્યા છે. તે કાળ માયા આદિ સર્વના 
નિયંતા છે. અને તે સર્વે કારણના કારણ પણ છે.** અક્ષર પર્યત સર્વેઆત્માઓના 
પણ તે આત્મા હોવાથી પરમાત્મા કહેલા છે. હે વર્ણીરાજ ! આ પરબ્રહ્મનાં લક્ષણ 
છે. તે પરબ્રહ્મજ એક સર્વે મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને ઉપાસના કરવા યોગ્ય, ભજન 
સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે.** 

હે વર્ણીરાજ ! આ પ્રમાણે મે મારી મતિ અનુસાર ગુરુમુખેથી જે રીતે 
સાંભળ્યું હતું તેજ રીતે વર્ણન કરી તમારા પ્રશ્નનાં ઉત્તર કર્યા છે. અને વિશેષપણે 
એમનાં લક્ષણો અમારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામી જાણે છે. એટલું નહિ પણ સ્વામી તો 
એ સર્વેના સ્વરૂપને પ્રત્યક્ષ દેખે પણ છે. વધુમાં પોતાના પ્રતાપથી મુમુક્ષુઓને 
તેનાં સાક્ષાત્‌ દર્શન પણ કરાવે છે.ગ/-૨૯ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહીને સંપ્રદાયના અગ્રણી સંત 
શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વિરામ પામ્યા. ત્યારે વર્ણીરાજ શ્રીહરિ પણ તેમના વચનો 
સાંભળીને બહુજ પ્રસન્ન થયા.” આ સાધુ સ્વભાવથી સરળ અને નિષ્કપટ સંત 
છે, એમ જાણી શ્રીનીલકંઠવણી કહેવા લાગ્યા કે, હે મુનિ ! તમે જે ઉત્તર કર્યો તે 
સંપૂર્ણ સત્ય છે. તેમાં મને કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી.” હે મુનિ તીર્થોમાં 


૪૬૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૧ 


સઇમ્ય: શાસ્રવિદ્ધચોડપિ પૃણ્મેતન્મયા પુરા | જેનાપિ તેટ્શં ચુત જુતમત્તસ્મસ્ય તુ ॥ ૪ર 
સૂય મદાન્ત: સર્વે સ્થ યથાશાન્રોસુલક્ષળાઃ । સત્તોડઘ વો રર્શનેન મમાનન્સે મછાનભૂત્‌ ॥ ૪ર 
મુત્છાનન્લેડથ તત પ્રાહ મયાપ્યત્ર સઇસ્રશઃ | રૂછસ્તપસ્તિનઃ છ્યાતાસ્ત્વાટ્શસ્તુ ન જશ્ન । ૪૪ 
ફેટ્જપ્રશ્નં વિધાતું ત વોદ્ધું વાપિ તહુત્તરમ્‌ | તવેવ વુજ્િર્યોમીન્દ્ર ! સર્વોપર્યદ વર્તતે ॥ ૪ 
નીનજળ્ઝોડથ તાન્સાધૂન્‌ સાધુલક્ષળશાસિન: । સાત્વા હ્તિાતિ વતિતિત્તેવ્વમાન ૩વાસ તૈ; 1૪૬ 
ત વેડષિ બ્રહ્મવિયાયાઃ પ્રશ્નો પ્રશ્નોત્તરેડપિ વા । તાતિત્તરજામ મતિમાન્‌ પ્રાજુતે સંસ્જુતે તથા 10૭ 
રૂષ્ટ્વાતિમાનુષીં બુદ્તિં તેગષિ સર્વે વિત્તક્ષળા; । સાધારનાં ન્સધયં તસ્મિતેવ દિ ત્જિરે ॥ ૪૮ 
ઝળવ્લપારાસ્તે સર્વે સાશ્ચર્ય તસ્ય વળનઃ । નરાજૃતેર્ભમવતઃ શુશ્રૂષામેવ ત્તષિરે ॥ ૪૨ 


વિચરણ દરમ્યાન મે ઘણા બધા શાસ્તરવેત્તા વિદ્ઘાનોને આ પ્રશ્નો પૂછયા છે, પરંતુ 
તેમાંથી કોઈ પણ તમારા જેવા યથાર્થ ઉત્તરો આપી શક્યા નથી.**તમે સર્વે સંતો 
શાસ્રોક્ત લક્ષણથી સંપન્ન મહાન સાધુપુરુષો છો. તમારા જેવા સંતોનાં દર્શનથી 
મને અંતરમાં બહુ જ આનંદ આવે છે. અંતર હર્ષથી નાચી ઉઠયું છે.” હે રાજન્‌ 
! શ્રીનીલકંઠવર્ણીનાં વચનો સાંભળી મુક્તમુનિ પણ તેમને કહેવા લાગ્યા કે, હે 
વર્ણીરાજ ! આ લોકમાં મે હજારો ખ્યાતનામ તપસ્વીઓ જોયા છે પણ તમારા 
જેવા તપોનિધિનાં ક્યાંય દર્શન કર્યા નથી.” હે યોગીરાજ ! આવા અઘરાપ્રશ્નો 
કરવા અને પછી તેના યથાર્થ ઉત્તરો જાણવા, એમાં તો તમારી જ બુદ્ધિ સર્વ મનુષ્ય 
કરતાં સર્વોપરી વર્તે છે.” ત્યારપછી નીલકંઠવર્ણી તે સંતોને સાધુલક્ષણે સંપજ્ઞ 
અને સાચા સાધુ જાણી કેટલાક દિવસો સુધી ત્યાં સ્થિર થયા અને તે સર્વે સંતો પણ 
શ્રીહરિની શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા સમાગમ કરવા લાગ્યા.“ પ્રાકૃતભાષા કે 
સંસ્કૃતભાષાના ગ્રંથોમાં બ્રહ્મવિધા સંબંધી પ્રશ્નો પૂછવામાં કે તેના યથાર્થ ઉત્તરો 
આપવામાં કોઈ પણ બુદ્ધિમાન પુરુષ શ્રીહરિને જીતવા સમર્થ થતા નહિ. વિચક્ષણ 
સર્વે સંતો પણ શ્રીહરિમાં મનુષ્યોમાં સંભવે નહિ એવી અસાધારણ બુદ્ધિ જોઈ 
સાધારણ મનુષ્યપણાની બુદ્ધિ શ્રીહરિમાં ક્યારેય કરતા નહિ, કોઈ દિવ્ય પુરુષ 
છે એમ જાણતા. વર્ણના વેષમાં રહેતા સાક્ષાત્‌ શ્રીહરિના ગુણ અને એશ્ચર્યના 
પારને નહિ પામેલા અને તેથી જ અતિ આશ્ચર્યચકિત થયેલા મુક્તાનંદ આદિ સર્વે 
સંતો સ્વેચ્છાએ મનુષ્યાકૃતિ ધરીને આવેલા ભગવાન શ્રીહરિની પ્રેમ અને ભાવથી 
ખૂબ સેવા કરવા લાગ્યા.*“*૯ 

હે ભૂપાલ ! સ્થિર દષ્ટિવાળા ભગવાન શ્રીહરિ લોજપુરમાં મુક્તાનંદ 


અ. પર પ્રથમ પ્રકરણ ૪૬૭ 


જ શૃળ્યન્ઝથાઃ પુળ્યતમાઃ સ સત્યં રસેશ્રરપ્રાળપેમનોશઃ સ ર 
સહ્ભ્યોડતિભાવેન સલ સ્થિસક્ષસ્તત્રાપિ મૂપાલ ! તપશ્રજાર ॥ ૦ 
// ટજ %₹ત7/રુઝ7%7 777૪777?» 5777 ૪%7%જર? 
9:777-₹7૨0₹7507777%775%₹3777777:થ27%: // ૧? // 


॥ દ્રિપસ્રાશત્તમોડથ્યાય: ।॥। 
સુત્રત ડવાત્ત - 
સાધવસ્તે વર્ષિનોડસ્ય ધ્યાનહ્વિસ્થસતાં સલ । પશ્યત્તો વિસ્મય પ્રાપુર્થુત્છાનન્ટ ડવાત્ત તમ્‌ ॥ ૨ 
ર્વસ્થેર્ય સર્વવાતં તે ટ્શ્યતે વળસત્તમ! | જાં રેવતાં ધ્વાયસિ ત્તં વસુમર્ટસિ તત્તુ 4: ॥ ર 


સ્વામી સંતોના મુખેથી રાસેશ્વરી રાધાના પ્રાણપતિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની અતિ 
પાવનકારી અને મનોહારી કથાનું નિત્યે અતિભાવથી શ્રવણ કરતા અને સાથો 
સાથ સદાય તપશ્ચર્યા પણ કરતા રહેતા.'* 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટેક૪૭/ 
*%જ 2/૮2///%૬%ન ન/ઝ 5/%₹/%%/ 5%% 5%52૯/%/ ન૦૬૩5૭૬૪૯/છે 
55/નદ 24/%જે 5/% 5/૨7 કવય/ ૪ને તેન/ 6ત72)% જહુ% ખુ 
5૪ ત્ય/ 2)ક/ય/ «ઝેરનું /જ૪%જ કયું છે ન/%» છએક/જન”) અડ્ય/ 
છૂ %ય). --૪૨-- 

અધ્યાય - પર 
મુક્તાનંદ સ્વામી અને વારીરાજ્નો સંવાદ. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સર્વે સંતો વર્ણીરાજને 
સદાય ધ્યાનપરાયણ સ્થિર દષ્ટિવાળા જોઈને અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યા, અને 
મુક્તાનંદ સ્વામીએ તેમને એકવખત પૂછયું કે, હે વર્ણીરાજ ! સર્વકાળે તમારી 
દષ્ટિ સ્થિર જોઈને અમને પ્રશ્ન થાય છે કે તમે ક્યા દેવતાનું ધ્યાન કરો છો ? તે 
અમને જણાવશો? આપ્રમાણે મુક્તાનંદ સ્વામીનું વચન સાંભળી નીલકંઠ વણી 
કહેવા લાગ્યા કે, હે નિષ્પાપ મુનિ ! સર્વે એશ્ચર્યે સંપન્ન સર્વેશ્વર શ્રીરાધીકેશ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણ છે. તે જ સત્શાસ્ત્ર સંમત અમારા ઇષ્ટદેવ છે.*"* 


૪૬૮ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અપર 
શ્રીરાધિજશો ભમવાન્‌ યોડ સ્તિ સર્વેશ્વસેડનઘ ! । ફછરેવઃ સ ણ્વાસ્તિ મમ સસ્છાસ્રસમ્મતઃ ॥ રે 
ત્રણધર્મશિવાવીનાં રેવાનામષિ રેવતા | વરાછાયવતારળાં ધર્તા જુષ્ળડ પર ગૃદ્ત્‌ । ૪ 
ધ્યાયામિ તમ નિત્યં પૂગયામિ ત્ત તં મુને ! । વોર્તયામિ ત્ત તત્તામ થવુ: જ લિતારજમ્‌ ॥ ૫ 
સંસારે શ્રમતાં પુંસાં છુ ર્વિતાનાં સ્વજર્મબભિ; । જુષ્ળમેજં વિના તાન્યા મતિરસ્તિ જલાવિઈ ॥ ૬ 
શ્રીમતોડસ્ય ગવેન્દ્રસ્ય તરળામ્વુસ્હાન્મપ । ઞન્ચત્રાળુરષિ પ્રીતિ: છળષિ તાસ્ત્યેવ સર્વથા ॥ ૭ 
સુત્રત ડ્વાત્ત - 
રૃત્યુખવન્ત તં સાત્વા જુષ્ળમરું મછામતિમ્‌ । પ્રીતો મુસ્છાનન્ટ ઝને રાગન્મામવતપ્રિયડ ॥ ૮ 


મુસ્છાનન્ટ્મુનિસ્વાત્ત - 
સર્વે ભગામ: શ્રીયુષ્ળાં વયમપ્યધુના મુવિ | જીપયા સટુરેરેવ પશ્યામો દૃહ્બેડષિ તમ્‌ ॥ ૨ 


તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ છે. તે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ 
આદિ સમસ્ત દેવોના પણ દેવ છે. અને વરાહ આદિ અનંત અવતારોને ધરનારા 
છે. હે મુનિ ! તે મારા ઇષ્ટદેવનું હું નિત્યે ધ્યાન કરું છું, અને નિત્યે પૂજન કરું છું, 
તેમજ કલિયુગના દોષમાંથી તારનારું તેમનું નામસંકીર્તન પણ નિત્યે કરું છું,”"' 
હે મુનિ !પોતાના શુભાશુભ કર્મથી આ સંસારસાગરમાં ભમતા અને દુઃખી થતા 
મનુષ્યોને આવા ઘોર કલિકાળમાં સંસારસાગરમાંથી ઉગરવાનો એક શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાન વિના બીજો કોઈ આશ્રય નથી. માત્ર તેમનું એક શરણ જ ઉપાય છે. 
માટે લક્ષ્મીપતિ ભગવાન ગોવિંદના ચરણકમળ વિના અન્ય વસ્તુમાં મને એક 
અણુમાત્ર પણ પ્રીતિ નથી.૬? 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિએ આ પ્રમાણે પોતાનો હૃદયગત 
અભિપ્રાય કહ્યો, તેથી અતિશય પ્રસન્ન થયેલા મુક્તાનંદ સ્વામી પોતાને ભગવાનના 
એકાંતિક ભક્તો હમેશાં વહાલા લાગતા હોવાથી મહાબુદ્ધિશાળી અને ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભક્ત શ્રીહરિને કહેવા લાગ્યા કે, હે વર્ણીરાજ ! અમે સર્વે સંતો 
પણ આ પૃથ્વીપર અત્યારે તમે કહ્યા તે જ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ઉપાસના ભજન 
કરીએ છીએ. અને ગુરુ રામાનંદ સ્વામીની કૃપાથી હૃદયકમળમાં તેનું સાક્ષાત્‌ 
દર્શન પણ કરીએ છીએ. 

શ્રીરામાનંદસ્વામીનો મહિમા :- હે વર્ણીરાજ ! આલોકમાં રામાનંદ 
સ્વામી નામે પ્રસિદ્ધ જે સ્વયં ઉદ્ધવજી છે, તે જ અમારા સદ્‌ગુરુ છે, મુમુક્ષુઓને 


અ. પર પ્રથમ પ્રકરણ ૪૬૯ 


રામાનન્ત યયા સોજે પ્રસિદ્ધો હુદ્ધવઃ સ્વયમ્‌ | ઞસ્માવં સરુ; સોડ સ્તિ શ્રયળીયો મુમ્‌ક્ષતામ્‌। 
સુપાં સ જુસ્તેવસ્મિન્સ સમાધૌ સમીક્ષતે | મોલોજેડ્સળ્ડરસસ્થં શ્રીગ મુસ્લીમ ॥ ૨૨ 
મવાટ્શસ્તુ વૅ ત્રહન્મસિધર્મતપોસ્વિતા: । પ્રત્યક્ષટ્શન ત્તે તેભ્ય: જુષ્મશ્ર તદશડ ॥ ૨૨ 
પૃથસ્ુયા ન પશ્યામ: શ્રીજુષ્ળાત્ત વયં ત્તિદ | યતસ્તવાત્મના જીખષ્ળ: ત્રેયસે વર્તતે નૃળામ્‌ ॥ શ્ર 
મુમુક્ષૂળાં નુસ્‍્ત્વં ત્ત તસ્મિતેવ હિ ભૂતલે | સ્વયં જુષ્મેન નિદ્તિમસ્તિ ત ગાનતાત્મવત્‌ ॥ ૨૪ 
ગતો મુરુપર્‌ં ત્રહત્ાસ્ત્યન્યત્ર હિ સાન્ત્રતમ્‌ । ગત્ર શ્રીમદ્ધામવતશ્તોવમે શ્રૃળ્વાટ્માશ્રમ ! ॥ શણ 
ઝસ્માછોજાયુપર્તે મચિ સાન મવશ્રયમ્‌ | અઈત્યુદ્ધવ છ્વાદ્ધા સમ્પત્યાત્મવતાં વર: ॥ ૨૬ 
નોજ્ધવોડળ્વષિ મસ્યૂનો યટુખૈર્નાજ્તિ: પ્રમ: । ગતો મદ્યુનં તોજ પ્રાધ્યસ્િદ તિછતુ ॥ ૨૭ 
આશ્રય કરવા યોગ્ય છે.” એ જેમના ઉપર કૃપા કરે છે, તે મનુષ્ય સમાધિમાં 
ગોલોક ધામને વિષે અખંડ રાસલીલામાં બિરાજતા મુરલીધર શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન 
કરે છે.૫૧ તો પછી હે બ્રહ્મન્‌ ! ભક્તિ, ધર્મ અને તપથી યુક્ત વર્તતા તમારા જેવા 
મહાપુરુષોને તે રામાનંદ સ્વામીને વશ વર્તતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ દર્શન 
આપે એમાં શું કહેવું ? એ તો આપે જ.** હે વર્ણીરાજ ! અમે સર્વે સંતો ગુરુ 
રામાનંદ સ્વામીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણથકી જુદા જોતા નથી. કારણ કે મનુષ્યોના 
કલ્યાણને અર્થે સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જ અત્યારે ગુરુ રામાનંદ સ્વામીરૂપે રહેલા 
છે. (સર્વેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ જ ગુરુરૂપથી પ્રકટ થઇને મુમુક્ષુઓને ઉપકાર કરે છે, માટે 
શિષ્યોએ ગુરુમાં આવી દષ્ટિ કરવી એવી શાસ્ત્રમર્યાદા છે.)** 

હે વર્ણીરાજ ઉદ્ધવજીને પોતાની સમાન ગુણવાળા જાણીને તેમને વિષે 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે જ અંતર્ધાન થતી વખતે આ ભરતખંડમાં મુમુક્ષુજીવોને મોક્ષને 
માટે ગુરુપદ સ્થાપન કરેલું છે.** તેથી હે બ્રહ્મન્‌ ! આ વર્તમાનકાળે ઉદ્ધવજી 
સિવાય બીજે ક્યાંય ગુરુપદ રહેલું નથી. આ બાબતમાં શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીય 
સ્કંધના ચતુર્થ અધ્યાયના બે શ્લોકો પ્રમાણભૂત છે તે તમે સાંભળો." 

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું આપેલું ગુરુપદ :- હે વર્ણીરાજ ! ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, આલોકમાંથી જ્યારે હું અંતર્ધાન થઇશ ત્યારે મારા સ્વરૂપને 
આશરે રહેલા જ્ઞાનના અધિકારી અત્યારે આત્મવિદોમાં શ્રેષ્ઠ એક માત્ર ઉદ્ધવજી 
છે. ઉદ્ધવજી મારા થકી એક અણુમાત્ર પણ ન્યૂન નથી. કારણ કે, તે શબ્દાદિ 
પંચવિષયોથી ક્યારેય ક્ષોભ પામતા નથી. તેવું તેમાં સામર્થ્ય છે. માટે આલોકના 
મનુષ્યને મારું જ્ઞાન આપવા ઉદ્ધવજી આ પૃથ્વીપર ભલે રહે. તેને તક્ષિઓનો 


મ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પર 


રુત્થં પ્રાહ સ્વયં જૃુષ્ળસ્તસ્માદટ્મિદાનષ ! । તમાશ્રિતાસ્તવસાયાં સ્થિતાઃ જીષ્ળં ભગામણે ॥ ૨૮ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 
છવ મુસ્છાનન્ટ્વત્ત: શ્રૃળ્વતસ્તસ્ય વળિન$ । પિત્રુસ૪ુતટુફ્ત્વારિસ્મુતિસસીન્નરેશ્રર ! ॥ ૨૨ 
તતઃ પ્રત્યક્ષગુષ્ળસ્ય જત્તુ ર્શનમુત્યુજ: 1 ગાસીદ્રામાનન્ટ્મુનેડ જુપાં સમ્વાસ સેવયા ॥ ર૦ 
તતઃ પ્રળમ્ય તં પ્રીત્યા પ્રાહાહમપિ સત્તતે ! । યૌષ્તાજોળો મવામીતિ શાસનીયસ્ત્વયા સિતિમ્‌ ॥ ર૨ 
સથા ત્ત ર્શનં તસ્ય શીષ્રં મે સ્યાત્તથા જુર । ફત્યુવત્વા ગન્મજર્મારિ સ્વસ્થ સડ્કેપતોડવવત્‌ ।૨૨ 
તતસ્તમપ્રગન્માનં માનયન્સ સહ્મળી; | ૩વાત્ત ત્તં છિ ધન્યોડસિ જીર્ષે સાર્થવ ખન | રર 
સાન્પ્રત સટુર; સ્વામી ત્વાસ્તે મુગમપત્તને । દ્િત્માેરિદ પુનઃ સમાયાસ્યતિ સિશ્રિતમ્‌ ॥ ર૪ 


શાપ અડશે નહિ.'૬-૧? 

હે નિર્દોષ નીલકંઠવર્ણી ! આ પ્રમાણે સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાના 
તિરોધાન સમયે કહ્યું છે. તેથી તેમના આશ્રિત અમે સર્વે તે ગુરુની આજ્ઞામાં રહીને 
શ્રીકૃષ્ણનું ભજન સ્મરણ કરીએ છીએ.*“ સુતવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ 
પ્રમાણે મુક્તાનંદ સ્વામીનું વચન સાંભળી શ્રીનીલકંઠ વર્ણનિ પિતા ધર્મદેવે કહેલ 
ગુરુ રામાનંદ સ્વામીનું અને તેના ગુણોનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. ત્યારથી માંડીને 
સ્વયં સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ હોવા છતાં મનુષ્યનાટ્યને શોભાવવા માટે શ્રીહરિને ગુરુ 
રામાનંદ સ્વામીની સેવા કરી તેમની કૃપા સંપાદન કરી પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ચંદ્રનાં 
દર્શન કરવાની ઉત્કંઠા જાગ્રત થઈ.૫૯-૨૦ 

શ્રીવર્ણીરાજનો સત્સંગમાંજ રોકાઈ જવાનો દઢ ઠરાવ :- 
સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી નીલકંઠ વર્ણી મુક્તાનંદ સ્વામીને પ્રણામ 
કરીને અતિ સ્નેહથી કહેવા લાગ્યા, કે હે સદ્બુદ્ધિમાન સ્વામી ! આજથી હું તમારો 
છું, મારું હિત થાય તેવું મને શિક્ષણ આપજો. બીજી કોઈ શંકા ધરશો નહિ. હે 
સ્વામી ! ગુરુ રામાનંદ સ્વામીનાં દર્શન મને જલદી થાય તેવા ઉપાયો કરો. હે 
રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે કહીને વર્ણીએ પોતાનું જન્મ અને કમ સંબંધી સર્વ વૃત્તાંત 
સંક્ષેપથી મુક્તાનંદ સ્વામીને કહી સંભળાવ્યું.૨૨ 

હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યોમાં અગ્રેસર મુક્તાનંદ 
સ્વામી બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ શ્રીહરિનો આદર સત્કાર કરી કહેવા લાગ્યા કે, હે વર્ણી ! 
તમને ધન્ય છે. કારણ કે તમે મનુષ્ય જન્મને સફળ કરવા જઈ રહ્યા છો.** અને 
સદ્ગુરુ રામાનંદ સ્વામી અત્યારે તો ભુજનગરમાં વિરાજે છે. બે ત્રણ માસ વિત્યા 


અ. પર પ્રથમ પ્રકરણ ૪૭૧ 


ભવેત્તર્શનેસ્છા તતેસ્સ્મટ્ત્તસિ સર્વથા | વિશ્વસ્ત સિવસાત્રૈવ તાવલ્ત્રત્લતળિવત્‌ ॥ રષ 
તતઃ સ ત્યવસત્તત્ર સર્િ્માનિત ગાવ્રત્‌ | તસ્યામમં પ્રતીક્ચેવ સ્વધર્મ પાતયનુપ ! । ર૬ 
તિ્માન: સ સિષેવે તાસ્તત્રત્યાન્તાધુવાળન$ 1 પત્રજાછજરીષાયાનયપાજમિયાર્હિમિ: ॥ ર૭ 
ઝાર્તાનાં સેવનં ત્રાસ સહ્ત્તોષધવારિમિ: । પાર્સવાઇનાધૌશ્ચ તત્રત્યાનાં મુટાવરત્‌ ॥ ર૮ 
તસ્ય સાધુમુળાન્‌ રૃષ્ટ્વા યુખ્રાપાત્ત્રયતેસષિ । સ્વનુસવિવ તસિમિસ્તે વભૂવુઃ સ્તિમ્ધસેતસ$ ॥ ર૨ 
સોડષિ સાધૂન્સેવમાનો ધર્મ મતિ તત ત ત્યગન્‌ । તપ ણ્વાપરત્તિત્યમુદ્ધવેક્ષોત્જમાનસ: ॥ રૂ૦ 
સિવસન્મમવાસ્તત્ર મૂહૈશ્વ્યો તૃનાન્ચધૃત્‌ । તેષાં સ્વસ્તિત્‌ સેસવૃત્તિ: સ્યારથા વવૃતે તથા ॥ ર? 


પછી જરૂરથી ફરી અહીંપધારશે.*” હે વર્ણી !તમારા અંતરમાં રામાનંદ સ્વામીનાં 
દર્શનની ઇચ્છા જો હોય તો અમારા વચનમાં સર્વપ્રકારે વિશ્વાસ રાખી સ્વામી ન 
પધારે ત્યાં સુધી અહીંના બ્રહ્મચારીઓની માફક અમારી પાસે નિવાસ કરીને 
રહો.ચપ હે રાજન્‌ ! મુક્તાનંદ સ્વામીનાં વચનો સાંભળી શ્રીહરિ ત્યાંજ નિવાસ 
કરીને રહ્યા. સંતોએ બહુપ્રેમ આપ્યો. તેથી સ્વધર્મનું પાલન કરતા શ્રીહરિ રામાનંદ 
સ્વામીના આગમનની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા.** 

મુક્ષુક્ષુઓને સત્સંગમાં રહેવાની શિખવાડેલી રીત :- સુત્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજન્‌ ! આશ્રમમાં રહ્યા પછી શ્રીહરિ તદ્દન નિર્માનીપણે વર્તી વિવિધ 
સેવા કરતા રહેતા. પત્રાવલી બનાવવા માટે ખાખરાનાં પાન લાવતા. રસોઇ 
પકાવવા માટે સૂકાં ઈંધણ લાવતા, છાણાં થાપતાં તથા વથાણમાંથી છાણ ભેળું 
કરી લાવતા, જળ ભરી લાવતા. રસોઈ બનાવવા ધાન્ય સાફ કરતા, રસોઇનાં 
એઠાં વાસણો માંજી નાખતા. આશ્રમમાં રહેતા સંતો વર્ણીઓની સેવા કરતા. સંત 
મંડળમાં કોઇ સંત-વર્ણી બિમાર પડે તો તેને રુચિકર રસોઇ કરી આપે. રોગને 
પારખી તે પ્રમાણેની ઔષધી તેયાર કરીને આપે. ગરમ ઠંડા જળની જેવી જરૂરત 
હોય તે તેયાર કરી આપે, ચરણ ચંપી કરે, માથું દબાવે, વીજણો ઢોળે વિગેરેની 
સેવા ખૂબજ હર્ષથી કરતા.૨**“ મનુષ્યો ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરે છતાં જે સદ્ગુણો 
પ્રાપ્ત ન કરી શકે તેવા નિર્માનીપણે સાધુની સેવા કરવી દયા ક્ષમા આદિ અનંત 
સદ્ગુણો શ્રીહરિમાં જોઈ મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતમંડળને જેવો ગુરુ રામાનંદ 
સ્વામીમાં સ્નેહ હતો તેવો શ્રીહરિમાં સોને સ્નેહ થયો, અંતરમાં ગુરુ રામાનંદ 
સ્વામીનાં દર્શનની અત્યંત ઉત્કંઠા ધરાવતા અને સદાય તીવ્રતપપરાયણ જીવન 


મ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પર 


ઘ્રમત્િત્‌ વ્મિસિગૈશ્ચર્ય વિસ ત્વિસ્્ટર્શયત્‌ | નરાસાધ્યાં સાધુતાં ત્ર જતા યોમસ્ય છુષ્ઝર: 1૨૨ 
ધ્યાયન્તો વિગને ગુન સનત: જેસ્તિસૂરમ્ુગે | ઇર તમેવ ર્ટ્શુસ્તેગઃ સ્થ ટ્વ્યિવિત્રહમ્‌ ॥ રર 
રામાનન્ટ્સ્વસૂપ ત્ત તમેવ દૃ જેત્રન । તમેવ સ્છીુરિતં સત્તો થથાહૂઈ વ્યતોજ્યન્‌ ॥ રૂ૪ 
છતિત્ત રહ્યે ર્ષ્ટ્વા વળિસ્પં ક્ષળાન્તરે । તમેવ સ્તૂશુડ સ્તો નારયળમૂષિ પુત? ॥ રૂ૫ 
ઝોજિગત્વમિત્થં તે તસ્ય ર્ષ્ટ્વા તમીશ્રમ્‌ । મેનિરેડથ નૃતાન્ચેન તસ્ય તદિસ્મુતિ થયુ? ॥ ર૬ 


તેષાસિલ્ધ્યાનજાલેડથ વતાત્ઝુખ્ળે સ થોગિતમ્‌ । મનોડન્યત્ર વ્રગહ્ષ્ટ્વા ર્રસ્થસ્તાનવૉધયત્‌ । રૂ૭ 
તેનાતિવિસ્મિતાસ્તે ત્ત તત્લ્વસૂપસ્ય નિશ્ચયમ્‌ । જર્તું ત શસા નૃપતે તમસેવન્ત રેવવત્‌ ॥ ર૮ 
ઘમત્ત્તેતીં ઘિદ્નતિં હ્મદ્સ્ત્યારિાઃ જિયા: | સાથર્યે ટ્ટ્શુસ્તે તત તસ્ય સ્વેષાં સુહુષ્ઝર: 1૨૨ 


જીવતા શ્રીહરિ સંતો વર્ણીઓ અને તીર્થવાસીઓની ખૂબજ સેવા કરતા છતાં પોતાના 
ધર્મના નિયમો કે ભક્તિ ભજનના નિયમોનો ક્યારેય ત્યાગ થવા દેતા નહિ.૨૯-*૦ 

હે રાજન્‌! આ રીતે પોતે સકલ એશ્ચર્ય સંપન્ન ભગવાન હોવા છતાં એશ્ચર્યને 
છુપાવી મનુષ્યચરિત્રને કરતા શ્રીહરિ લોજપુરમાં નિવાસ કરીને રહેતા અને જે 
રીતે મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતમંડળને પોતામાં સ્નેહવૃદ્ધિ પામે એવા પ્રકારનું 
વર્તન રાખતા. જોકે ક્યારેક ક્યારેક થોડું પોતાનું એશ્ચર્ય દેખાડતા તથા મનુષ્યોથી 
અસાધ્ય સાધુતા અને દુષ્કર યોગની કળાઓ પણ દેખાડતા.*5-2૨ 

પરમેશ્વરના રૂપમાં શ્રીહરિનું સંતોને દર્શન :-હે રાજન્‌ ! 
એકાંતમાં બેસી શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા કેટલાક સંતોને પોતાના હૃદયકમળમાં 
પ્રગટ થયેલા તેજના સમૂહમાં શ્રીકૃષ્ણનાં દિવ્ય વિગ્રહ ધારી શ્રીહરિનાજ રૂપમાં 
દર્શન થતાં અને કેટલાક સંતોના હૃદયકમળમાં બહાર વર્ણીવિષે દર્શન કરેલા 
શ્રીહરિને જ પોતાના હૃદયકમળમાં સ્ફુરાયમાન થતા દર્શન થતાં હતાં. ક્યારેક 
કોઈ સંતના હૃદયકમળમાં સ્ફરાયમાન થયેલા વર્ણીવેષ શ્રીહરિનાં દર્શન થતાં 
હોય અને અચાનક બદ્રીપતિ નારાયણત્ર્છષિનાં રૂપમાં દર્શન થવા લાગે, વળી 
ક્ષણવારમાં તે જ વર્ણીવેષ શ્રીહરિનાં દર્શન થાય. હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે શ્રીહરિનું 
અલોકિક એશ્ચર્ય જોઈ સંતો શ્રીહરિને જ સાક્ષાત્‌ પરમેશ્વર માનવા લાગ્યા. પરંતુ 
મનુષ્યનાટ્યને કરતા ભગવાન શ્રીહરિની ઈચ્છાથી એ દિવ્યભાવનું તેઓને 
વિસ્મરણ પણ થઇ જતું.2*૬ 

અંતર્યામીપણાનું અને યોગકળાનું પ્રકટન :- હે રાજન્‌ ! ધ્યાન 
કરતી વખતે ક્યારેક કોઈ સંતનું મન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં જોડ્યું હોય 


અ. પર પ્રથમ પ્રકરણ ૪૭૩ 


પ્રાળાયામપ્રમેલશ્ર શૂન્યજેન સહૈવ તાન્‌ | છમસિત્લ રર્શયામાસ યોમિનામપિ સ્ત્રલન્‌ ॥ ૪૦ 
"્જેવાઝ છમનિત્તસ્ય સમાધો પ્રાળધારળમ્‌ । વિતોવય સાધવસ્તે તં વિવિટ્‌ રાગયોમિનમ્‌ ॥ ૪૨ 
સા યા જાત્તિત્તિત્યા તસ્ય તપશ્ચર્યારિા નૃપ ! । સા સા સિત્રાવહેવાસીરુષ્યરત્વાસુળાં મુવિ ॥ ૪ર 
ઝતૌવિજખ્િયોડપ્યેવં સ સાધુગુળમાશ્રિત: । «સવત્લાધુસેવાયામવર્તત સતાં પ્રિડ$ ॥ ૪ર 
સમામતાનન્સત્રે તત્ર સોડભ્યામતાનપિ । તત્તહીપ્તિતલનેન તર્પયામાસ સર્વશઃ । ૪૪ 
તપાન્ત ઞાસાર્સહો હિમરતો પાથ: સ્થિતિ: પસ્નતપા સિલવે । 
તસશ્ન તત્રોત્રતપાઃ સ ડ્ત્થં વિસ્માપયામાસ તપસ્વિનસ્તાન્‌ ॥ ૪૫ ॥ 


// ટજ %₹ત7/રુઝ7%7 7777૪777?» %777₹ ૪%7%જ ર? 
₹%77-₹₹%7/77₹૮જ/7₹₹777%7 /₹₹7277%:527જ: // ૧? // 


ને પૂર્વવાસનાના બળે ઇતર પદાર્થમાં દોટ મૂકે ત્યારે તેનાથી ઘણા દૂર બેઠેલા 
ભગવાન શ્રીહરિ તેને જાણી ધ્યાનપરાયણ સાધુને બોધ આપતા કે, “હે સાધુ 
મહારાજ ! તમારું મન ભગવાનને છોડી બીજે ભટકી ગયું છે. માટે આ રીતે તેને 
પકડીને મૂર્તિમાં જોડો.'' આ પ્રમાણે તેમને શીખ આપતા.** હે રાજન્‌ ! તેનાથી 
અતિશય વિસ્મય પામેલા સંતો શ્રીહરિના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવા સમર્થ થતા 
નહિ કે આ કોણ હશે ? તેથી શ્રીહરિની તેઓ દેવની પેઠે સેવા કરતા.*“ તે સંતો 
ભગવાન શ્રીહરિની ક્યારેક નેતી, ક્યારેક ધોતી અને ક્યારેક બસ્તી આદિ અનેક 
યોગક્રિયાઓનાં દર્શન આશ્ચર્યપૂર્વક કરતા, જે ક્રિયાઓ પોતાનાથી સાધવી ઘણી 
દુષ્કર હતી.*“ તેમ જ ભગવાન શ્રીહરિ યોગીઓને પણ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવા 
સહજ સમાધિના લક્ષણવાળા શૂન્યક નામના પ્રાણાયામે સહિત પૂરક, રેચક અને 
કુંભક આદિ અનેક પ્રાણાયામના પ્રકારો કરીને સંતોને દેખાડતા.** ક્યારેક શ્રીહરિ 
સમાધિ લગાવતા ત્યારે કોઈ એક અંગમાં પ્રાણની ધારણા કરતા. તેપ્રાણધારણાની 
કળા જોઇને સંતો શ્રીહરિને આ કોઈ મોટા રાજયોગી છે એ પ્રમાણે નક્કી માનતા.“ 

હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિની તપશ્ચર્યાદિક જે જે ક્રિયાઓ હતી તે સર્વે 
પૃથ્વીપરના મનુષ્યોને કરવી દુષ્કર હોવાથી સર્વે સંતોને અત્યંત આશ્ચર્ય ઉપજાવતી 
હતી.** આપ્રમાણે શ્રીહરિની સર્વે ક્રિયા અલોકિક હતી છતાં પોતે સાધુગુણે સંપન્ન 
થઇ સંતોના પ્રિયપાત્ર થઇ દાસની માફક સંતોની સેવા કરતા રહેતા.“ એટલું જ 
નહિ અજ્ઞસત્રમાં કોઈ અભ્યાગતો આવે તેને પણ તેમની ઈચ્છા અનુસાર અન્નદાન 


કે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૩ 


ઝવાત્ત - 
વસતસ્તસ્ય રગેન્દ્રા તત્ર સન્મળ્ડલે છરે; । માસાશ્ચેત્રો વ્યતીતોડષિ તામાત્સ્વામી તુ તત્ર સર ॥ ૨ 


તલાતિસ્તિન્તયાસ્વિનસ્તર્ટ્ક્ષાસ્તાન્તર: 1 મત્તું મુગસુનપર સરિરિસ્છસ્િરાશવત્‌ ॥ ર 
ઝત્યુત્જળ્કસ્તતસ્તસ્ય ર્શનાર્થ સ વળિરટ્‌ | મુનિ સહ્નરમળ્યં તં પ્રળમ્યેલ્‌ં વત્તોડબ્રવીત્‌ ॥ ર 
થં તાયાતિ ત$ સ્વામી પુરેડસ્મિન્મરુવત્લતઃ । ત્વત્જુતા માસમર્યાત વ્યતિત્ાન્તા મછામુને ! 1૪ 


કરી તેઓને સંતોષ પમાડી રાજી કરતા.” હે રાજન્‌ ! વષત્છિતુમાં શ્રીહરિ મેઘની 
ધારા સહન કરતા. શિયાળામાં જળમાં બેસતા અને ઉનાળામાં પંચધૂણી તાપતા. 
આપ્રમાણે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરતા શ્રીહરિ સંતમંડળમાં રહી મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ 
સૌ સંતોને આશ્ચર્ય ઉપજાવતા હતા.” 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2૭ 
*7%ત્‌ 2ત//2/%૦#ન ન/ઝ 5%₹/%%/ 5% 5%ક2૯/%/ 2/%/ન૮ 
2%/5”ન/ ઝુટ5/૪/જું /જટુ/૪ કયું અઝે 5)ડુ 5ડું 5% £૪/૩૦/”? 
2//% ૫/6/ £/2/%/6 2/ત77ન? 2)૬/ 57૯/રે 527? 2૯૪/ છે €જું /₹%૯૪ 
કયું છે ન/% #/૪ન%) અડ્ય/*. ૪ર 

અધ્યાય - ૫૩ 
ગુરુ રામાનંદ સ્વામીનાં દર્શન માટે અધીરા યયેલા 
શ્રીહરિ. 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજેન્દ્ર ! ભગવાન શ્રીહરિ લોજપુરમાં સંતોના 
મંડળમાં નિવાસ કરીને રહેતા હતા. રામાનંદ સ્વામીનાં દર્શનની પ્રતીક્ષામાં 
ચૈત્રમાસ પણ વ્યતીત થયો, છતાં પણ સ્વામીનું લોજપુરમાં શુભ આગમન થયું 
નહિ.' તેથી શ્રીહરિ અતિશય ચિંતાતુર થયા અને ખેદ કરવા લાગ્યા. સ્વામીનાં 
દર્શનની તીવ્ર ઇચ્છાથી તેનું અંતર ખેંચાવા લાગ્યું. હવે નિરાશ થયેલા શ્રીહરિએ 
ભુજનગર જવાની ઇચ્છા કરી.ચ પછી દર્શનની અતિ ઉત્કંઠાવાળા થયેલા વર્ણીરાજ 
શ્રીહરિ સંતોમાં અગ્રેસર સંત શ્રી મુક્તમુનિને પ્રણામ કરી વિનંતીપૂર્વક કહેવા 
લાગ્યા.”હે મહામુનિ ! ભક્તવત્સલ રામાનંદ સ્વામી અહીં લોજપુરમાં હજુ સુધી 


અ. ૫૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૭૫ 


પ્રતિવન્ધો ભવત્તિ [જિ મમાહ્‌ઈ તલમમે | ઞન્યથા સ જથ નેયાત્લ્વતત્રો ગમતાં ૫5$ ॥ 
ઝઇમેવ મમિષ્યામિ મુને ! ત્તસિજ્ષાડધુના । આજ્ઞા પ્રવીચતાં મણા મત્તું બુગમપત્તનમ્‌ ॥ ૬ 
રૃતિ તદ્દાવચમાજર્ળ્ય તં તુ મન્સું સમુદાતમ્‌ | સદ્દાવયેઃ પ્રીળયત્ત્રાઈ મુત્છાનન્ટ્મુસિ: સુધી: ॥ ૭ 
વૈશારવસ્યાસિતે પક્ષે શ્રીસ્વામી સ તુ સિશ્ચિતિમ્‌ । ગાગમિષ્યતિ તર્ણેવ ત્વં જુયાસ્તસ્ય રર્શનમ્‌ ॥ ૮ 
તપઃ જીશીવૃતાદ્ટન ત્વયા મત્તું ન સાન્્રતમ્‌ । શવ તપસ્વિપ્રવર! તતોડત્ર સ્વસ્થમાવસ ॥ ૨ 
રતો રૂરે પુરી સાસ્તિ મધ્યે ત્તાસ્ત્યવ્ધિસ્રારિવા । મદતી વિષમોત્તાર વસ સન્મળ્ડલેડત્ર તત્‌ ॥ ૨૦ 
ઝધુના ત્વત્સુવૃત્તાન્તાં સિચ્વિત્વા પત્રિજામઇમ્‌ । સ્વામિને પ્રેષચિષ્યામિ સેટ જિસ્ન મા જુથાડ 1૨૨ 
તવુત્તરનુસૂપા ત્ત ત્વયા મતિવિત્તારળા | વાર્યા મતિમતાં શ્રેષ્ઠ ! ત્વર્તિ મા ભવાધુના ॥ ૨૨ 
“વિના તવજાં તત્પાર્શ્ચે મમને તુ તવાનઘ ! । ગમીઇ્સુણટં નેવ ભવિતેત્યય મા વ્રગ ॥ શર 


કેમ પધાર્યા નહિ ? અને તમે આપેલો બે ત્રણ માસનો વાયદો તો ક્યારનોય પ્રસાર 
થઈ ચૂક્યો છે.” 

સ્વામીના આગમનમાં મારું પ્રારબ્ધ અવરોધરૂપ થતું હોય તેમ મને લાગે 
છે. નહિતર જગતના ગુરુ અને સ્વતંત્રપણે વિચરતા સ્વામી કેમ ન આવી શકે ?પ૫ 
હે મુનિ અત્યારે હું તેની સમીપે ભુજ જઈશ. તમે મને ભુજનગર જવાની આજ્ઞા 
આપો.'હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે વર્ણીરાજનું વચન સાંભળી ભુજનગર જવા તત્પર 
થયેલા વર્ણીને બુદ્ધિમાન મુક્તાનંદ સ્વામી યથાર્થ સદ્વચનોથી સંતોષ પમાડતા 
કહેવા લાગ્યા. હે વર્ણીરાજ ! ગુરુ રામાનંદ સ્વામી વેશાખ મહિનાના શુક્લ 
પક્ષમાં જરૂર પધારવાના છે. ત્યારે તમે સ્વામીનું નિશ્ચય દર્શન કરજો.” હે 
તપસ્વીશ્રેષ્ઠ ! તપશ્ચર્યાથી તમારું શરીર અતિશય કુશ થયું હોવાથી તમારાથી 
ચાલી શકાશે નહિ. તેથી અહીં જ સુખેથી રહો, ઉતાવળા ન થાઓ.“ 

હે વર્ણી ! ભુજનગર અહીંથી ઘણું દૂર છે. એટલું જ નહિ વચ્ચે પાર ન 
કરી શકાય તેવી સમુદ્રની મોટી ખાડી આવે છે. તેથી અહીં જ સંતોના મંડળમાં 
સુખેથી રહો.'” હું અત્યારે જ તમારું સદ્વૃત્તાંત લખીને સ્વામી ઉપર પત્રિકા 
મોકલું છું. તમે જરાય ચિંતા ન કરો.** હે મહામેધાવી વર્ણી ! સ્વામીનો પ્રત્યુત્તર 
આવેપછીથી જ ત્યાં જવાની વિચારણા કરજો. પરંતુ અત્યારે ઉતાવળા ન થાઓ.** 
હે નિષ્પાપ વર્ણી ! સ્વામીની આજ્ઞા વિના તમે જો તેમની સમીપે જશો તો તમને 
ઇચ્છિત સુખ પ્રાતત નહીં થાય. તેથી અત્યારે ન જશો.'* આ પ્રમાણે મુક્તાનંદ 
સ્વામીએ આશ્વાસન આપ્યું તેથી વર્ણીરાટ્‌ શ્રીહરિ ત્યાંજ રોકાયા. ત્યારપછી એકાંત 


માડ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૩ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
₹વમાશ્વાસિતસ્તેન સોડવસત્તત્ર વળિરટ્‌ । મુસ્ાનન્તેડ સ્િયત્વત્રીમુષવિશ્ય રહ: સ્થલે ॥ ૨૪ 
સ્વસ્તિ ક્રીમહ્નેજ્સહુળમખૈનિત્નં મદાસિજ્ધિમિર્નાનાશસ્છિમિરપ્યુપાશ્રિતપટં સદ્ધસસક્ષે્નુતમ્‌ ॥ 
સ્વેસ્છાવિષ્મુતમાનુષાજતિમદ શ્રી સ્વામિને સટુસુમુસ્છાનન્સમુસિર્ભુગજુનમશનન્ટ તમામીશ્વરમ્‌ । શણ 
ઝ્ત્ર ત્વત્ઝુપયેવ તતોગનમરે નસ્ત્વત્પણજ્ગાત્મનાં ભસ્છાનાં વસ્વિતિસો મથ તણેજ્યં ત યોષ્તાજજમ્‌ । 
ઝાસ્ઞાયાં તવ સર્વ છ્વ દિ વયં વર્તાપરેડત્ર પ્રભો ! પત્રષ્રેષળવરળં ભવતિ યત્તત્છુવ્યમેવાલરત્‌ 1૨૬ 
ગત્ર જ્શ્રન મદામુનિવર્ય: સ્તોડસ્તિ અત જોસલવેશાત્‌ । 
સત્તતે ઘમતિસન્તતહેસો મૂતતિમત્તપ રવો જા ત્તિ: 1 ૨૭ 
તીલજળ્ઝ રતિ સ પ્રથિતા્યો નતીલજળ્ઝસમમૂરિવિ₹સ્છિડ । 
નીતજ્ળ્કસણવત્સજનતાથ્યો નીસજળ્રિપુટ્પર્રેક્ષડ 1 ૨૮ 


સ્થળમાં બેસીને મુક્તાનંદ સ્વામીએ પત્રિકા લખવાની શુભ શરૂઆત કરી.'* 
મુક્તાનંદ સ્વામીનો પત્ર :- સ્વસ્તિશ્રી શુભ સ્થાન ભુજનગર 
નિવાસી સદ્ગુરુ સમર્થ શ્રીરામાનંદ સ્વામી, આપના શ્રીચરણોમાં શિષ્ય 
મુક્તાનંદના સાષ્ટાંગ પ્રણામ. કારણ કે આપના ચરણ કમળનું શાસ્ત્રસંમત અનેક 
સદ્ગુણોના સમૂહો તથા સદ્ગુણધારી સંતો તથા અણિમાદિક અષ્ટ સિદ્ધિઓ તથા 
બલ, એશ્ચર્યાદિ અનેક શક્તિઓ તથા એકાંતિક લાખો ભાગવતભક્તો નિત્યે સેવન 
કરે છે, અને વંદન કરે છે. આવા મહિમાવાળા આપશ્રી ઇષ્ટદેવનારાયણના 
સંકલ્પથી આ પૃથ્વીપર પ્રગટ થઇને સદ્ગુરુપણે સૌને ઉપદેશ આપતા ભુજનગરતના 
ભક્તજનોને ખૂબજ આનંદ ઉપજાવી રહ્યા છો.'૫ હે પ્રભુ ! અત્ર લોજપુરમાં 
આપનાં ચરણકમળમાં મન રાખીને રહેલા અમે સૌ સંતો ભક્તોને આપની કૃપાથી 
કુશળતા વર્તે છે, તમારી કુશળતાના સમાચાર અમને લખી જણાવશો. અમે સૌ 
સંતો ભક્તો આપની આજ્ઞામાં ખૂબજ આનંદથી વર્તીએ છીએ. બીજું આ પત્ર 
લખવાનું કારણ તમારી પાસે નિવેદન કરું છું તેને તમે આદરપૂર્વક સાંભળજો. 
અહીં લોજપુરમાં ઉત્તર કૌશલદેશથી કોઇ એક શ્રેષ્ઠ મહામુનિ હરિઇચ્છાએ પધાર્યા 
છે. તેમના શરીરમાં નાડીઓનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે. તેથી જાણે મૂર્તિમાન તપ જ 
એ વ્ણીનું રૂપ ધરીને અહીં આવ્યું હોય ને શું ? એવી આહ્દાદકારી ઉત્તમ તેમના 
શરીરની ક્રાંતિ છે.'? તે નીલકંઠ એવા નામે વિખ્યાત છે. નીલકંઠ મહાદેવ જેવા 
વેરાગ્યવાન છે. નીલકંઠ એવા મોરના મિત્ર મેઘ જેવા સહુના સુખધામ છે, અને તે 


અ. ૫૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૭૭ 


તખળવેષધર (પ મછાત્મા ત્રરાસપસતતસ્થિતિમાતઃ । 

[3સતિશષેષનયન; સ્થિરમાત્રો સિષ્તસ્ત્રિઈ ૩ટારમતિશ્ર । ૨૨ 

પ્રાઉ છષ ત્ત જિશોસ્વયોત્તં પુળ્યતીર્થપરિશીસનર્ક્ષઃ । 

સૂક્ષ્મવજ સથુમનુલજે શઃ સ્પછજોમલમનોઇસ્વાવત્ત્ર 1 ર૦ 

સ્રેળમન્ધમપિ સોઇુમશસ્મો માનમલત્લસવબલાગિતસ્ત્ત: । 

ન સ્પૃછાં રર તુ જસ્યત્િરેષ જૃષ્ળમેજમપણાય જસેત્તિ ॥ ર૬ 

ગી્ળવભ્જ્લમમાગિનવાયા પાતિજજ૨ ત્રદ્ગુનિય છ્ષડ । 

શિક્ષયન્પિ મુનીન્યુતિધર્માન્‌ શિષ્યતાં ભગતિ નોડ્ત્ર મુનીનામ્‌ ॥ રર 

વિચિવ્સમસ્સં %ત્ત પુરું છ71પિ જિસન પ્સંત્ત લ્લંવા। 

તીરમાત્રમપિ ત્ત છત્ત પીત્વા વર્તતે છત્તન વાયુમશિત્વા ॥ રર 

ભૈક્ષબુજતિત્તિેષ ર્નાતિ છાપિ જહ્તિ્યાત્િવૃત્તિ: । 

તરુમુવજનત્ત તૃતીયરિનાશી રુશ્રર તરત્તિ જર્મ મનુષ્યે; ॥ ૨૪ 
દર્શન માત્રથી નીલકંઠ મહાદેવના શત્રુ કામદેવના ગર્વને પણ હરનારા શ્યામસુંદર 
છે.* તેણે વર્ણીનો વેષ ધારણ કર્યો છે. તે કોઈ મોટા પુરુષ હોય તેમ જણાય છે. 
પોતાના સ્વરૂપની બ્રહ્મસ્થિતિમાં તે સદાય સ્થિર રહે છે. નિર્નિમેષદષ્ટિ રાખે છે. 
એમનાં અંગોમાં ક્યાંય ચંચળતા જણાતી નથી, તે કોઈ પદાર્થનો સંગ્રહ કરતા નથી 
અને બહુ ઉદારબુદ્ધિવાળા છે. 

તે કિશોરઅવસ્થાને ઉતરી વીસમા વર્ષની યુવાન અવસ્થામાં પ્રવેશ્યા છે. 
ચતુર તે વર્ણીએ પુણ્યકારી પવિત્ર પુલહાશ્રમાદિ તીર્થોનું સેવન કર્યું છે. તેમના 
મસ્તક ઉપર સૂક્ષ્મ વાંકડિયાળા ઝીણા અને મંજુલ કેશ બહુ શોભે છે. તે સ્પષ્ટ 
અને મનોહર વાણી બોલે છે.*૦ સ્ત્રીની ગંધમાત્રને તે સહન કરી શકતા નથી. 
તેમનું મત માન અને મત્સરથી રહિત છે. તે એક ભગવાન કૃષ્ણ સિવાયના કોઈ 
પણ પદાથની પોતાના હૃદયમાં સ્પૃહા કરતા નથી.** 

તે અંગ ઉપર ક્યારેક જીર્ણ વલ્કલ અને ક્યારેક મૃગચ્મને ધારણ કરે 
છે. હાથમાં તુલસીની માળા જપ માટે અખંડ ધારી રાખે છે. સ્વભાવે અત્યંત 
સરળ છે, અહીં લોજપુરમાં સર્વે સંતોને સંતોના ધર્મોનું ગુરુની જેમ શિક્ષણ આપે 
છે. છતાં સર્વે સંતોના શિષ્ય થઇને રહ્યા છે.૨* ક્યારેક રસે રહિત થોડા અન્નનો 
આહાર કરે છે, તો ક્યારેક ફળ કે દળનો આહાર કરે છે. ક્યારેક માત્ર જળપાન 
કરીને રહે છે. અને ક્યારેક માત્ર વાયુભક્ષણ કરીને દિવસ વીતાવે છે.૨ કોઈ 


દડ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૩ 


ઝસ્ય વાસ ત્રશ્તુષુ દૂમમૂલે ષટ્સ્વપિ ધ્રુલમમીષ્તસેડસ્તિ । 
ઇપ સૌધવસવલિ તુ સિગાન્તવેત્તિ બસ્ટ્મિવનેન સમાનામ્‌ં ॥ રથ 
ગ્રોષ્ત (ષ ૩રછધાડમ્તિતિષેવી સ્થળ્ડિતે સ્વષિતિ ત્તામ્વુલ્જાલે । 
શૈશિરે [શશિસ્તોયસિનાસી શોષયત્યતિસ્ત સિગહેઇન્‌ ॥ ર૬ 
તાતશ્લ ૩સ્તં છ વયો વા રુર્લમા ૪ત્ત સુસિદ્ધર્શા વા । 
વીક્ષ્ય તહ્ટ્યમપિ ધ્રુવમસ્મિન્સંશયા બછુતિધા દિ ભવત્તિ ।। ર૭ 
ઝસ્થ ત્િમસતપોમયધામ્તિ છસ્મહ્મતપમાં સ્‍્ત્રયસ્તુ । 
ત્યોમમધ્યમતભાસ્જરણીલો રપજાસ્તિસમતામુપયાત્તિ ॥ ર૮ 
તેત્તિ થડ સજલયોમજતા વા સોડષિ રિષ્યપત્વીં ભગતેડસ્ય । 
તમેશત જિમષિ વ્તેડપષિ સસેડસ્મૈ તૈત રર્શચિતુમાત્મન ્ફેછે ॥ ર૨ 
શાસ્રગાતજમનેન જિયદ્ઞા સટ્સેરસધમત ભવતીત્તિ । 
'સિશ્રયં તુ વિટ્ધીત પુમાન્‌ થ$ સોડત્ર જ્થન ત માત્તિ પુરે વૈ ॥ રૂ૦ 


સમયે તો બહુ દિવસ સુધી ભિક્ષામાં કાંઈ મળે તેનાથી જીવન નિર્વાહ કરે છે. તો 
ક્યારેક માગ્યા વિના જે કાંઇ મળે તેનાથી નિવહિ કરે છે. ક્યારેક માત્ર રાત્રીભોજન 
કરે છે. અને ક્યારેક ત્રણ ત્રણ દિવસ પછી ભોજન કરી દિવસો નિર્ગમન કરે છે. 
આ રીતે મનુષ્યોથી ન થઈ શકે તેવું દુષ્કર તપ કરે છે.૨* 

આ વર્ણીને છએ -્છતુમાં વનમાં વૃક્ષનીચે વસવું અતિશય વ્હાલું લાગે છે. 
અને રાજમહેલમાં વસવું તેને કારાગૃહ જેવું લાગે છે.ચ૫ તે ઉનાળાના સમયમાં 
સંગવકાળથી આરંભી બપોરપછીના સમય સુધી ચારે બાજુ અગ્નિ અને ઉપર 
ધખતો સૂર્ય એમ પંચાગ્નિનું સેવન કરે છે. વર્ષા ત્કતુમાં તે બહાર વેદિકા ઉપર 
શયન કરે છે. અને શિયાળામાં ઠંડા જળમાં બેસે છે. આ પ્રમાણે અવિરત પોતાનાં 
શરીરનું દમન કર્યા કરે છે.ચ“ 

બાલક્રિડાને ઉચિત આ વર્ણીની ઉમર ક્યાં ? અને દુર્લભ એવી એની 
સિદ્ધદશા ક્યાં ? આ બે સ્થિતિની તુલના કરતાં મારા મનમાં અનેક પ્રકારના 
સંશય ઉદ્ભવે છે.૨9* આ વર્ણીની વિશુદ્ધ તપોમય તેજની કાંતિની આગળ અમારા 
તપની કાંતિ સૂર્યની કાંતિ આગળ દીવા જેવી ભાસે છે.૨“ સકલ યોગકળાને 
જાણનારા યોગીપુરુષો પણ આ નીલકંઠ વર્ણીની આગળ હાથ જોડી તેના શિષ્ય 
થઇને રહે છે. વધુ શું કહું, સાંખ્યજ્ઞાન આદિ સકલ કળાને જાણનારા કોઈ પણ 
શાસ્રવેત્તા પુરુષો આ વર્ણી આગળ પોતાનું કૌશલ્ય પ્રગટ કરવા સમર્થ થતા નથી. 


અ. ૫૩ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૭૯ 


પશ્નમલ્વમષિ મુર્વતિ ત્તાસ્મિન્યુખ્ડિતા ફવ ધિયો વિદુષાં વૈ । 
ક્ષીળતર્જતતય$ પ્રત્તિવારે શૂન્યભાનમુપયાત્તિ સમભાયામ્‌ ॥ રૂ૨ 
સશય ૧મપિ શાસ્રવિવાપિ પૂછ ળવ જ્ઞસિત્તિ ત્વપિવૈષઃ । 
સ[છયુમ્વદુનિધોત્તર્ણનૈરેલ 1 પ્રપુરિત્તિ પ્રતિત; ॥ રર 
ધ્યાનમાસ્થિતવતાં ત્ર મુનીનાં સુસ્થિરાસનટ્હસ્થિતિભાગામ્‌ । 
માનસ બરિરિતઃ છ ત્ત સિર્યદ્વેસ્વસાવિવ સિગાન્તર્પાક્ષી | ર્ર 
તીક્ષ્ળટ્ઞનવત્તશરવૃન્સેમસતે ન દૃટ્યં જિત ત્તાસ્ય । 


સનત ર્ૂહતરક્ષમયા તદ્ગ્રસારસમતામુપયાતતિ । રૂ૪ 
ઝન્યટુઃ બ્વવ્શનમાત્રાત્તત્ક્ષળે દ્રવત ણવ દૃહ્ોડસ્ય । 
માર્હવસ્ય જખળિજા જિમુ લેબે પશવ્શનવનીતશિસષે: ॥ રૂ૫ 


સાધુતા તુ સિર્વિતા સિગર્ઇચા વીદ્યતે મુતિવરેડત્ર થથા વૈ | 
ત શ્રુતા સ્રતુ તથા છત્તનર્ષો ત્વાં અિહાય ગતતાનુસુમેજમ્‌ ॥ રૂ૬ 


સદ્ગુરુ થકી તેમણે કોણ જાણે કેટલાં સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો છે ? તેનો નિર્ણય 
કરવા આ લોજપુરમાં અમારાથી કોઈ પણ પુરુષ સમર્થ જણાતો નથી.*૦ 

આ વર્ણી અલ્પ એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે તેનો ઉત્તર દેવામાં વિદ્ધાનોની 
બુદ્ધિ કુંઠિત થઇ જાય છે. તેના તર્કોની જાળ વિરામ પામી જાય છે, અને સભા પણ 
સૂનમૂન થઈ જાય છે.૨" અને બીજી બાજુ સકળ શાસ્ત્રના વેત્તા વિદ્દાનોનો કોઈ 
પણ જાતનો સંશય હોય, પૂછતાંની સાથે આપની જેમ જ બહુ પ્રકારના યુક્તિયુક્ત 
ઉત્તરો આપી તત્કાળ શમાવે છે. ત્યારે જાણે આ પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા હોય એવો 
અમને ભાસ થાય છે.** અત્યંત સ્થિર આસને એકાગ્ર ચિત્તેથી ધ્યાનમાં બેઠેલા 
અમારા સર્વે મુનિઓનાં મન જો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ધ્યાનને છોડી બહારના 
પદાથમાં ક્યાંય દોટ મૂકે તો આ વર્ણી અમારાં અંતરના જાણે સાક્ષી હોય તેમ 
જાણી જાય છે.*3 આ વર્ણનિં હૃદય દુર્જનનાં તીખાં વચન બાણોથી પણ ક્યારેય 
વ્યથા પામતું નથી. કારણ કે અતિશય દઢ ક્ષમારૂપી ઢાલથી રક્ષાયેલું તેનું હૃદય 
વજસાર જેવું મજબૂત થઈ ગયું છે.” આટલું કઠણ હૃદય હોવા છતાં અન્યનું 
અલ્પ પણ દુઃખ જોવા માત્રથી તે જ ક્ષણે અત્યંત દ્રવીભૂત થયેલા તેમના હૃદયની 
કોમળતાનો એક માત્ર અંશપણ કમળના કોમળ તંતુને, માખણને અને સરસવના 
ફૂલની કોમળતાને શરમાવે છે.૨૧ 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૩ 


પતહીયત્તસ્તિ સિર્વિસં વૈ વીક્ય તેતસિ મમેત્યપિ માત્તિ । 
ઝસ્મલીયમતિવભ્યપર્સક્ષાં જ્તુમામત દાસ્તિ ભવાનસ્કિમ્‌ં ॥ રૂ૭ 
ર્શનોત્યુજમનાસ્તવત્તાસાવુદાતોડપિ સ મયા ત્િષિષેધે । 
પ્રેષવેય તમણ તવ પાર્શ્ચે સાન્પ્રતં જિમુ ન વેત તુ લેછ્યમ્‌ ॥। રૂ૮ 
રૃત્યેતત્સુત્તનાહેતોઃ પત્રમેતઘથામતતિ 1 સિસ્વિતં તદિલોવયૈષ પ્રેષ્યં શીષ્રં તહુત્તરમ્‌ ॥ રૂ૨ 
સુસ્ેષુ વછુના જિ સ્થાછેનેન તતઃ પ્રભો ! | પ્તાવહેવ સિર્વિતં જુપા જાર્યા સજા મચિ ॥ ૪૦ 
સુત્રત ડવાત્ત - 
પત્રમિત્યં સિર્વિત્વાડથ વખિરાન ગમાર સ$ । સ્વામિને સિર્વિત પત્ર મયા ત્વમષિ તિય ॥ ૪૨ 
પત્ર વિતોવ્ય ભવતઃ શીષ્રમાયાસ્યતિ પ્રમુઃ । જત્યુસસ્તેન મુનિના સોડ લિશત્પત્રિજાં સુધી: ।॥ ૪૨ 
૩૫વિશ્ય રડ સ્થલે નિગોર પતતજે જાબુવપત્રજે સિધાય । 
સ તુ રક્ષજરત્તલેજનીજો સિર્વતિ સ્માનતજન્ધર$ સુવર્ખમ્‌ ॥ ૪ર 


અમે બુદ્ધિપૂર્વક સમીક્ષા કરીએ છીએ ત્યારે મુનિશ્રેષ્ઠ આ વર્ણીની જેવી 
સમગ્ર સાધુતા રહેલી છે તેવી સાધુતા જગતના ગુરુસ્થાનને શોભાવતા એક આપના 
સિવાય અન્ય કોઈ મુનિઓમાં રહેલી અમે જોઈ નથી, અને સાંભળી પણ નથી. 
આ વર્ણીનું સમગ્ર વૃત્તાંત જોઈને મારા મનમાં એવો ભાસ થાય છે કે એકાંતિક 
ધર્મમાં અમારી બુદ્ધિની દઢતા જોવા કે પરીક્ષા કરવા તમે જ આ વર્ણીરૂપે અમારી 
પાસે આવ્યા છો કે શું ?** આ વર્ણનિ તમારાં દર્શનની અતિ ઉત્કંઠા વર્તે છે. તેથી 
તમારી સમીપે આવવા તત્પર થયા છે. છતાં પણ મે તેને રોકી રાખ્યા છે. હવે હું 
આ વર્ણીને તમારી પાસે મોકલું કે કેમ ? તમો પત્ર દ્વારા ઉત્તર લખજો.*“ આ પત્ર 
મે નીલકંઠ વર્ણનિં વૃત્તાંતને જણાવવા માટે મારી મતિ અનુસાર લખ્યો છે. તેને 
વાંચી વહેલાસર ઉત્તર વાળજો.* હે પ્રભુ ! આપના જેવા વિચક્ષણ પુરુષોને 
વધારે શું લખવાનું હોય ? તેથી આટલું લખી જણાવ્યું છે. આ દાસ ઉપર સદાય 
કુપા વ્ષાવતા રહેજો.” 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે પત્ર લખી મુક્તાનંદ સ્વામી 
વર્ણીરાજને કહેવા લાગ્યા કે હે વર્ણી ! તમારી હક્કીકત જણાવવા મેં પત્ર લખ્યો 
હવે તમે પણ કાંઇક લખો.*' તમારો પત્ર નિરખી સમર્થ સ્વામી જરૂરથી જલદી 
પધારશે. હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું તેથી શ્રીનીલકંઠ વર્ણીએ 
પણ પત્ર લખવાની શુભ શરૂઆત કરી.** એકાંત સ્થળમાં બેસી પોતાના બન્ને 


અ. પ૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૮૧ 


// ટજ %₹ત7/રુઝ7%7 77ર7૪7₹7ર% 5777 ૪%7%જ ર? 
ક777-₹27ર%7%/%%7/7₹₹777%7 /%₹₹777775227%7 // ૧૩ // 


॥સ્તતુ:પસાશત્તમોડઘ્યાય: ॥। 
સુવ્રત ઝવાત્વ - 
સ્વમાવમશ્તાં પત્રી વ્ળીન્દ્રઃ સ યથાડસિરત્‌ | તથા તાં નૃપતે ! તુભ્યં જથયામિ સિશામય ॥૨ 
સ્વસ્તિ શ્રીવિતસજ્ુગન્નમરે રગાધિરાગશ્રિયા ગુણસ્ડ્રઃ પ્રથયન્મૃશં વિગયતે શ્રોજુષ્ળમસ્છિ ભુવિ । 
નાનાયટુળસન્મળીન્દ્રસસિતાજ લ્યો નુહધળાં પજ સ્વેક્ષાજુણનિગાશ્રિતારિવિસમયઃ શ્રીસ્વામ્યુણર્શ્રવા? ।૨ 
સાક્ષાવુજ્વ છ્વ યસ્યનુભૂતાં નિઃત્રેયસાયાવિતું ધર્મ ત્તાગયવિપ્રતશ્ર સુમતો ગાતો હાયોધ્યાપુરે । 
સ્વામિસ્તં તુ ભવન્તમેવ શતશો નત્વા સિપત્ય શિતો વિરતિ વિવ્ધે ત્વરેજશરળોડ્ટં નીસજળ્ઝદ્િગઃ 1ર 


સાથળ ઉપર પાટી રાખી. તે પાટી ઉપર કાગળનો પત્ર રાખ્યો. જમણા કરમાં 
કલમ ગ્રહણ કરી મસ્તકને આગળ નમાવી સુંદર અક્ષરોવડે પત્ર લખવા લાગ્યા.** 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૩/ 
5*7%ત 27૮2//2/%૬જ ન/ઝ £%₹/%%/ 5/%% 552૯/*/ જુક્ત/નદ 
2૬/57 2/%/નદ 2₹/% 6૪2 #%ુજનગઝટે 5% જખ્ય/જું /જ૪%૪ ક્યું 
છે ન/ઝ» કેય”) અદ્ય/જ છૂ જ). --૪ઝ-- 

અધ્યાય - પ૪ 

નીલકંઠ વારીએ ભુજ રામાનંદ સ્વામી ઉપર લખેલો પત્ર. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! વર્ણીરાજ શ્રીનીલકંઠ વર્ણીએ પોતાના 
હૃદયગત અભિપ્રાયથી ભરેલો પત્ર શ્રીરામાનંદ સ્વામી ઉપર લખ્યો. તે પત્ર તમને 
હું વાંચી સંભળાવું છું તેને તમે સાંભળો.' 

સ્વસ્તિ શ્રી મહા શુભ સ્થાન ભુજ નગર મધ્યે વિરાજમાન શ્રીરામાનંદ 
સ્વામી, આપ સર્વૉત્કર્ષપણે વર્તો છો. રાજાધિરાજ શ્રી ચક્રવર્તી રાજાની રાજલક્ષ્મી 
પણ તમારા ચરણકમળની સેવા કરે છે. આવા મહાન આપ આ પૃથ્વી ઉપર 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની એકાંતિકી ભક્તિને પ્રવર્તાવનારા છો અને તેથી જ શાંતિ આદિ 
અનેક સદ્ગુણોરૂપી રત્નો જડેલાં આભૂષણોથી અલંકૃત છો. સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાને ગુરુપદ આપેલું હોવાથી આપ સર્વે ગુરુઓના પણ ગુરુ છો. પોતાના 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પ૪ 


વિદાય સમ્વસ્ધિગનાસિગાનઈ સિંગ ત્ત રેશં જિત વોસતામિધમ્‌ । 
તીર્થાનિ ઝુ્વસ્િઈ તોગપત્તને સ્થિતોડસ્મિ સજ્ુત્ય વિભો ! ત્વર્લાશ્રિતાન્‌ । ૪ 
સુષખસ્ય સાક્ષાવ્ઇમીક્ષળાર્થે પ્રત્યવ્ટમેબે તપાન્ત આવ્સત્‌ । 
વ્રત તુ માસાશ્રતુ($ જસેમિ યજ્નારળાપાર્નમિત્યુલર્તિમ્‌ ॥ ૩ 
માસોપવાસં વિહ્ધે તથોે ગુસ્છાળિ વા જહિત્િત્ત્ર જુર્વે । 
ત્તાન્દ્રયળં ત્રાનથ ! માથમાસે પારજનૃસ્છું 4 વિભો ! તર્થમ્‌ ॥ ૬ 
ઈજાવ્શીમુખ્યતમાડસ્તિ વેષાં વ્રતાનિ સિત્યાનિ ત્ત તાસિ જુર્વે । 
મુષ્ળસ્ય તોષાય ન રેઇલુઃસ્રં જિચિત્સ્વત્તિત્તે મળયામિ નૂનમ્‌ ॥ ૭ 


ઉિત્વૈસ્દ્રિયાન્પસ્ર તત શવ્ટ્મુર્યાન્યુટુસ્ત્યગાનપ્યતુસપ્રતાપ ! । 
ત્વમસ્થિરોષં સ્વવપુર્તયા વૈ ત્તરજે તપોભિતર્રુમાંસમ્‌ ॥ ૮ 


કૃપા કટાક્ષોથી આશ્રિતોના ભયને દૂર કરનારા છો. ઉદાર કીર્તિવાળા છો.૨ આ 
પૃથ્વી ઉપર એકાંતિક ધર્મનું સ્થાપન કરી દેહધારી સમસ્ત જીવાત્માઓનું આત્યંતિક 
કલ્યાણ કરવા માટે અયોધ્યાપુરીમાં અજયવિપ્ર અને સુમતિદેવીને ત્યાં પ્રગટ 
થયેલા સાક્ષાત્‌ ઉદ્ધવજીના અવતાર છો. હે સ્વામી ! આપનાં એક માત્ર શરણે 
આવેલો હું નીલકંઠ વિપ્ર પૃથ્વી પર પડી આપનાં ચરણોમાં વારંવાર સાષ્ટાંગ 
દંડવત્‌ પ્રણામ કરી એક વિનંતી કરું છું.” 

હે સમર્થ સ્વામી ! હું મારા સંબંધીજનો તથા કૌશલદેશનો ત્યાગ કરી 
અનેક તીર્થોની યાત્રા કરતો કરતો આ લોજપુરમાં આવી આપના સંતમંડળમાં 
રહ્યો છું.”આ લોકમાં જ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં સાક્ષાત્‌ દર્શન સારું દરેક વર્ષાત્કતુના 
ચાતુર્માસ સુધી આદરપૂર્વક એકાંતરે કરવાના ઉપવાસવાળું ધારણાપારણા નામનું 
વ્રત કરું છું." તથા કાર્તિક માસમાં એક મહિનાનું માસોપવાસ નામનું વ્રત કરું છું. 
ક્રોઇ વર્ષે આ કાર્તિક માસમાં સાંતપનાદિ કૃચ્છૂવ્રતો કરું છું. તેમજ નિર્દોષ 
માઘમાસમાં પ્રતિવર્ષે યવ પીપીલિકા આદિ ચાંદ્રાયણ વ્રત કરું છું. અથવા બાર 
ઉપવાસથી થતું પારાકકૃચ્છ્‌ વ્રત પણ કરું છું. હે સ્વામી ! નિત્યે પાલન કરવા 
યોગ્ય વ્રતોમાં એકાદશીનું વ્રત અતિશય મુખ્ય છે. તેથી તે સર્વે એકાદશીઓનાં વ્રત 
હું કરું છું. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ઞ થઇને સાક્ષાત્‌ પોતાનું દર્શન આપે 
તે માટે મારા દેહનાં દુઃખને લેશમાત્ર પણ ગણકારતો નથી.? વળી હે મહાપ્રતાપી 
સ્વામી ! મે પંચ ઈંદ્રિયોના દુસ્ત્યજ શબ્દાદિ પંચ વિષયોનો ત્યાગ કરી, તીવ્ર તપરૂપી 


અ. પ૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૮૩ 


તદ્શતાશામૃતવછિમેજામાલમ્વ્ય રેઇેત્વસવશ્ર્સાન્તિ । 

ત ત્વન્યજાસમ્બનમસ્તિ તેષાં [ચયાસતામસાનિહીનહેરાત્‌ ॥ ૨ 
સિરત્તરેહેડસ્થિષુ વર્તમાનાઃ પ્રાળામહીયાઃ પ્રળતાલતિદન્ત? ! । 
ઝન્ાત્મજે છત્ર જતો નરળાં જુર્બસ્તિ વૈ સત્યયુમશ્રમં તુ ॥ ૨૦ 
ઝણસુયોમાભ્યસનાખતેન જિયા મમૈશ્વ્યનતેન સર્વાઃ । 

રણા મવત્તીતિ વિમો ! વિર્ત્વા જીપાં જુર ત્વં મિ જુજળભસે । ૨૬ 
પિતા ત્ત માતા મમ જૃષ્ળ ણવ સ્વામી તત વન્ધુશ્ર 3૪% સુણ । 
તસ્મિન્તમમ જ્ેઇમસેડસ્તિ પૂર્ણો હાન્યત્ર તુ સ્ચાઘરિ તત્પરત્તમ્‌ ॥ ૨૨ 
પસ્સ્દ્રિયાળાં વિષયોપમોમપ્રહ્સ્ય મેડપિ સ્તસુર્ઝ્ઞનસ્ય । 

સુષ્ળે ત સેત્લ્યાહ્નુરમ ર્શે ત તિ ગણાં રિપુબવજ્રિ સઘ: ॥ શર 


અગ્નિમાં માંસ અને રુધિરને બાળી મે મારાં શરીરને એવું કરી મૂક્યું છે કે તેમાં 
માત્ર ચાંમડી અને અસ્થિ જ બાકી રહ્યાં છે.“કદાચ પ્રશ્ન થાય કે પ્રાણ કેમ રહે છે 
? તો કેવળ પ્રત્યક્ષ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શનની આશારૂપી અમૃતવેલને 
અવલંબીને જ શરીરમાં પ્રાણ ટક્યા છે. અજ્ઞ રહિત શરીરનો ત્યાગ કરી જવા 
ઇચ્છતા મારા પ્રાણને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનની આશા સિવાય કોઈ 
અવલંબન નથી. 

હે શરણાગતના દુઃખને હરનારા સ્વામી ! અશ્ન વગરના શરીરમાં કેવળ 
અસ્થિના આધારે રહેલા મારા પ્રાણ કલિયુગમાં અજ્ઞ સમા પ્રાણને ધારણ કરનારા 
પુરુષોને સત્યયુગી પ્રાણની ભ્રાંતિ ઉપજાવે છે.*” હે સમથ સ્વામી ! મારા દેહની 
સમગ્ર ક્રિયા કેવળ અષ્ટાંગયોગના અભ્યાસથી સંપાદન કરેલા યોગૈશ્ચર્યના બળથી 
જ થાય છે. હે સ્વામી ! આ પ્રમાણેનું મારું વૃત્તાંત જાણી કૃષ્ણભક્ત એવા મારા 
ઉપર આપનાં દર્શનદાનની કૃપા કરજો.** 

હે સ્વામી ! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ મારા સાચા માતા પિતા છે, બંધુ છે, 
ગુરુ છે, અને સુહૃદ છે. કારણ કે, મને સંપૂર્ણ અસાધારણ પ્રેમ એક શ્રીકૃષ્ણ વિષે 
જ છે. તે સિવાય બીજે ક્યાંય પણ સ્નેહ થાય છે તે તો તેમના ભક્ત જાણીને થાય 
છે. અને વળી મને પંચ ઈંદ્રિયોના વિષય ભોગને આપનારા મારા સંબંધીજનોને 
પણ જો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં અનુરાગ ન હોય તો તેનો શત્તુની જેમ 
તત્કાળ ત્યાગ કરી દઉં છું.૧? અરે !!! મારું સ્નેહથી ભરણપોષણ કરનારાં મારાં 


યા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પ૪ 


સેહેન મત્મોષળજારિખોડપિ તાત પ્રસું સોસ્સમપ્યરં સ્વયમ્‌ । 
વીક્ષેય તેત્તદ્દિુલ્રાન્જલત્ત્તઇ: પ્રગણા જિમુતાન્યવન્ધૂન્‌ ॥ ૨૪ 
ત્રૂયા થઢિ ત્વં સિગવન્ધુવર્મત્યાને ભવેટ્રોષ દ્તીઈ વસિ । 
તદ્વધજુરીના સિગવન્ધવોડપિ પ્રાત્તીનભસુ્બદીમિડ પ્રહાતા: ॥ ૬૨૪ 


વિમીષળો બ્રાતરમપ્યદાસીત્પ્રસૂં સ્વજોયાં ભસ્તશ્ચ તદ્ત્‌ । 
મું ગહ સ્વં વિટ્રેડપિ ભસ: સર્વાન્સ્વવન્ધૂનપિ ત્પિપત્ન્ન: ॥ ૨૬ 
શ્રીજુષ્ળસસુપ્રતિષેધજ્તુન્‌ મોપ્યો ગછુઃ સ્વાશ્ર પતીનપીશ! । 
ઝીત્છેળ તવ્યં તનય ત્ત વેન ત્યવત્વા નૃપોડજ્જોડપિ ગમામલવમ્‌ । ૨૭ 
રૃત્યાહ્ય: સત્તિ વિમો ! છાનેજે તદ્ધસ્છિટીનસ્વગનત્યગોડત્ર । 
સેવાપજોતિઃ છમ્તનાપિ તેષાં તોજ ત શાસ્ેડપિ ત્ત વતિરસ્તિ ॥ ૨૮ 
રૃટ્વસતાં વર્ત્ત ભવત્યનાર્‌િ વષે મયાડતતશ્ તહીયમરે । 
વિધીયતે પ્રેમ વિમુષ્િરેતુર્નાન્યત્ર તુ છાપિ પવર્થ રશ ! । ૨૨ 


માતા-પિતા હોય કે મારા સગા ભાઈઓ હોય પણ જો તેઓને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણથી 
વિમુખ દેખું તો તેનો પણ તત્કાળ ત્યાગ કરી દઉ. પછી ભગવાનથી વિમુખ બીજા 
સગાસંબંધીઓની તો વાત જ ક્યાં કરવી ?** તમે કહેશો જે માતા-પિતા, બંધુવર્ગનો 
જે ત્યાગ કરવો તે શાસ્્રદષ્ટિએ બરાબર નથી. તો કહું છું, કે પૂર્વે ઘણા બધા 
ભગવાનના ભક્તોએ ભગવદ્‌ ભક્તિહીન પોતાનાં માતા-પિતા ભાઈ આદિ 
સંબંધીજનોનો ત્યાગ કર્યો છે.પપ 

વિભીષણે પોતાના સગા ભાઈ રાવણનો ત્યાગ કર્યો, ભરતજીએ પોતાની 
માતા કેકેયીનો ત્યાગ કર્યો, વિદૂરજીએ પોતાનાં સમગ્ર કૌરવકુળનો ત્યાગ કર્યો, 
મથુરાંની ત્ધપિપત્નીઓએ પોતાના પતિ, પુત્ર અને ભાઈ આદિ સર્વેનો ત્યાગ કર્યો.*“ 
હે ઈશ !વ્રજની ગોપીઓએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે સ્નેહ કરવામાં અવરોધરૂપ 
પોતાના પતિઓનો ત્યાગ કર્યો. અરે !!! અંગ નામના રાજાએ તો બહું કષ્ટના અંતે 
થયેલા પુત્ર વેનનો ત્યાગ કરી જંગલમાં ચાલ્યા ગયા.** હે સમર્થ સ્વામી ! આ 
પ્રમાણે ઘણા બધા ભક્તોએ ભગવાનથી વિમુખ પોતાના સ્વજનોનો ત્યાગ કર્યો 
છે. છતાં પણ તે ભક્તોની આલોકમાં ક્યાંય અપકીર્તિ થઈ નથી. ઉલટાની 
આલોકમાં અને સર્વે શાસ્રોમાં તેઓની કીર્તિ જ ગવાયેલી છે.*” હે ઇશ ! આ 
પ્રમાણેની ભગવાનના ભક્ત સંતપુરુષોની રીત અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે. 
તેથી હું પણ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોને વિષે જ મુક્તિના કારણભૂત 


અ. પ૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૮પ 


સત્તોડ્ત્ર યે સસ્તિ ત્ત તાવજોના સિવૃત્તિતિણા મમ તે તુ પૂગ્યાઃ । 
સર્વસ્તમેતે ત્ર મવત્તિ મે વૈ માણાત્મ્યયુરુત્પ(પસ્છિયોધા$ ॥ ર૦ 
સેષાં ત તસ્મિત્તિઈ ભરિભાગાં સજ્ઞેડસ્તિ તાન્વેશિ તરનઈ તુ । 
ઝનશ્વજતલેચજષળ્ડતુસ્યાન્‌ થદ્ડીક્ષળેનાપિ મવેર્િ તોષ: ॥ ર૨ 
સસ્તસ્તુ વે વૈષચિજેડત્ર સૌછ્યે સિદ્રાભયત્તેધષડમિગુણ: । 
તેષાં નરળાં ત્ત વિમો! પશૂનાં વીક્ષે વિશેષ નહિ જસનાપિ ॥ રર 
નુગન્મ તેવાસ્ત્રિટ્શાતયે યત્સ્તુવત્તિ તત્તેષુ ન વિચ્ચવ્સ્તિ । 
તજ્ધયુન્ગન્મ તૃઞન્મ હેવસ્તુત્યઈમસ્તીત્યહમીશ ! ખાને ॥ રર 


તદવજિહીન? જીુલફ્પજલિનાનાનુળેશ્વર્યયુતોડપ યસ્તમ્‌ । 
ઞઝત્તવિષ વીક્ષળમાત્રરમ્ય પતત મવાક્ષ્યા ફવ તક્ષયામિ ॥ ર૪ 


ઝજ્પોડપિ તદ્ધસ્છિનુળો નરાળાં મ્ાછ્ધાન્જરોત્યેવ ગુળાનશેષાન્‌ । 


*. 


સુસસ્યૃતતાન્વાડશિવમત્ર શાજાન્‌ દૈયા ભવત્તીતરથા તુ તે વૈ ॥ રષ 


એવોપ્રેમ કરું છું. પરંતુ અન્ય પદાર્થોમાં ક્યાંય પ્રેમ કરતો નથી.'* આ લોજપુરમાં 
નિવૃત્તિ ધર્મપરાયણ અને માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત ભગવદ્‌ભક્તિનો બોધ આપનારા 
આપના મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો રહે છે, તે મારે માટે સર્વથા પૂજનીય છે 
અને આવા પવિત્ર સંતો જ મારું સર્વસ્વ છે. એમ હું નિશ્ચય જાણું છું.૨” 

હે સ્વામી ! જે મનુષ્યોને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે તથા તેમનાં ભક્તિવાળા 
સંતોની સાથે સંબંધ નથી તેમને હું ગધેડાં, ફૂતરાં અને સાંઢ સમાન માનું છું. જેનાં 
દર્શન કરવાથી પણ મહાપાપ લાગે છે.૨* કારણ કે, હે સમથ સ્વામી ! જે પુરુષો 
એક પંચવિષયના સુખમાં જ માત્ર આસક્ત છે અને નિદ્રા, ભય, ક્રોધ અને છ 
ઊમિઓએ યુક્ત છે તેવા મનુષ્યો અને પશુઓમાં લેશમાત્ર પણ તફાવત જોતો 
નથી.૨૨ હે ઇશ ! સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ પણ જે મનુષ્ય જન્મની પ્રશંસા કરી આ 
પૃથ્વી પર મનુષ્ય જન્મ માગે છે. આવા માનવ જન્મનું તે વિષયી પુરુષોને કોઈ 
માહાત્મ્ય નથી. કારણ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એજ માનવ જન્મ પામ્યાનું 
સાચું ફળ છે. અને આવા માનવ જન્મને દેવતાઓ ઇચ્છે છે. ભક્તિ રહિતના 
માનવ જન્મથી શું છે ?.૨* સારા કુળમાં જન્મ હોય, જગતની નજર ખેચે તેવું 
શરીરનું સૌન્દર્ય હોય, અનેક કૌશલ્યો દેખાડી વિશ્વમાં કીર્તિ મેળવી હોય તથા 


કે. 


અનંતપ્રકારના ગુણો અને યોગૈશ્ચર્યવાળો હોય પણ જો તે ભગવાનની ભક્તિથી 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પ૪ 


તદ્ાસ્થહીન$ સ્વતપોવલેન ત્રહ્ાર્તિોજાનપિ તેત્ત્રયાયાત્‌ । 
તત્રાપિ જાળાદ્ધયમસ્તિ તસ્ય નાનન્તસો્યં ત્વિતિ વેટસિદ્ધમ્‌ ॥ ર૬ 
ત્રહોશશ%ા ઞપિ સિદ્ધિભાખો ત્રહેવયનિષણ્ાથ શુજાવ્યોડસ્ય । 
મુર્વસ્તિ માજછિ તનુ માનદીના ચથેત્તરે સસુતિમુસિ જામા? ॥ ર૭ 
તસ્મિન્‌ મુળા સસ્તિ દિ તાટ્શા વૈ મસ્છિ યથા મુસછિગુષોડ પિ જુર્યુ । 
રધાસમાથા ગપિ શસયસ્તં ભગત્તિ સદ્રાગમિવ સ્વરસ્યઃ ॥ ર૮ 
ઝલ્પાશ્ર ગીવા ગપિ તસ્ય ભત્છચા ભવસ્તિ નૂનં મતજાલમીવા: । 

“િના તું તાં ત્રહમુશેશ્વરળામપ્યસ્તિ જાલાદ્ધ્યમેત મૂરિ ।। ર૨ 


હીન હોય તો તેને હું જોવામાત્રથી સુંદર લાગતા પણ અંદર ઝેર ભરેલા ઇન્દ્રામણાંના 
ફળ જેવો જાણું છું.૨” જેમ ઘી, તેલ આદિ અનંત પદાર્થોથી વઘારી સુસંસ્કૃત કરેલું 
શાકએક અલ્પ માત્ર મીઠાંથી સર્વેને ખાવા યોગ્ય બને છે, જો અલ્પ સરખું મીઠું ન 
હોય તો ઘી આદિ કીમતી પદાર્થોની કોઈ કીંમત નથી, તેમ મનુષ્યોમાં અલ્પ સરખી 
ભગવાનની ભક્તિ હોય તો અન્ય સારા અનેક ગુણોને શોભાવે છે. પણ ગમે 
તેટલા સદ્ગુણો હોય પરંતુ ભગવાનની ભક્તિ ન હોય તો સર્વે વ્યર્થ છે.૨૫ 

હે સ્વામી ! ભગવાનનું દાસપણું જેણે નથી સ્વીકાર્યું એવા વિમુખ લોકો 
પોતાના તપોબળના સામર્થ્યથી બ્રહ્માદિ દેવતાઓના સત્યાદિ લોકને પ્રાપ્ત કરે, 
છતાં પણ ત્યાં તેને કાળનો ભય છૂટતો નથી અને ત્યાં તેને અનંતસુખ પણ પ્રાપ્ત થતું 
નથી. આ વાતની વેદો પણ સાક્ષી પૂરે છે.૨૬ આ વિચિત્ર જગતનું સર્જન કરવું 
આદિ અનંત સામરથ્યની સિદ્ધિને પામેલા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ તથા ઇન્દ્રાદિ 
દેવતાઓ તેમજ અક્ષરબ્રહ્મની એકાત્મભાવને પામેલા શુક સનકાદિક જેવા 
મહામુનિઓ પણ માનને મૂકી જેમ આ સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત થવા ઈચ્છતા 
મુમુક્ષુઓ ભક્તિ કરે, તેમ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે.** તે બ્રહ્મસ્થિતિને પામેલા 
શુક સનકાદિક જેવા મહામુનિઓને પણ ભક્તિ કરવાનું મન થઈ આવે તેવા 
અપાર કારુણ્ય, વાત્સલ્ય આદિ ગુણો તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે રહેલા છે, અને 
તેથી જ રાધા રમા આદિક અનંત શક્તિઓ પણ તેમની જેમ ચક્રવર્તી સમ્રાટની 
અનંત દાસદાસીઓ સેવા કરે તેમ સેવા કરે છે.૨“ અલ્પ સરખા પણ જીવો હોય 
પણ જો તેની ભક્તિ કરે તો તેના માથેથી કાળ માયાનો ભય દૂર થઈ જાય છે. પરંતુ 
બ્રહ્માદિ દેવતાઓ જેવા મોટા હોય પણ ભક્તિહીન હોય તો તેના માથેથી કાળ 


અ. પ૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૮૭ 


માદાત્યમીહ્મ્મુવિ તસ્ય સદ્ધચઃ સત્છાસ્રતશ્રાદમવેત્ય ભસ્છિમ્‌ । 
તત્રેબ જુવે વિટ્ધત્તવાસિ ભસુપ્રિયોત્ાળિ વિદાય તત્દ્રાપ્‌ ॥ રૂ૦ 
પ્રત્યક્ષવીક્ષામનવાપ્ય તસ્ય ન સ્વાસ્થ્યમાખોમિ તવુત્જેતાઃ । 
ગત્રત્યસદ્વાવ્યનુળાવબદ્નો વર્તે પ્રતીક્યામમન તવેત || રશ 
તતિ વિના તસ્ય મનોસમાનં વિતિત્રપઘાનિ તત તોજ્શજ્ા: । 
તેજ ત્ત્તસ્ય મમેશ ! જળે તિમ્મામશૂલત્વમિછોપયાત્તિ ॥ રર 
સ્ત્રિ$$ સુસ્પા મપિ યાતુધાનીસમા દિ મે ર્છિપથ પ્રપત્તાઃ । 
ઝજ્ટાર્વત્તસ્ય સુપુષ્પપાતા ભવત્તિ જળ ત્ત મમોપપન્નાઃ ।॥ રર 
શ્રીજ્રળ્ડજાર્મીરગજે સરરિવિતેપન મે શિતિપટ્તુસ્યમ્‌ । 
તાસ્વિન્તનૈજાત્મસ્તે્સુનીન્દ્ર ! પ્રાસાટ્વર્યોગપ વનાયતે મે ॥ રૂ૪ 
ઘનાતિ સૂક્ષ્માળ સહ્શુજાનિ વ્યાત્તાસ્ય જીષ્ળારિસિમાતિ તેવ ! । 
વિસિત્રભોઞ્યાસિ તિષોપમાતિ મવત્તિ મે ત્તદ્િસ્દાતુરસ્થ । રૂ૫ 


માયાનો ભય દૂર થતો નથી.ચ્૯ 

હે ભક્તપ્રિય સ્વામી ! આ પ્રમાણેનું ભગવાનનું માહાત્મ્ય એકાંતિક 
સત્પુરુષો અને સત્શાસ્રોથકી જાણીને હું આળસ પ્રમાદનો ત્યાગ કરી તીવ્ર તપ 
કરું છું, અને ભગવાનની ભક્તિ કરું છું.*” અંતરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ 
દર્શન કરવાની ઉત્કંઠા વતે છે. પરંતુ તે દર્શન ન થવાથી અંતરમાં ઉદ્ટેગ રહ્યા કરે 
છે. જેથી ક્યાંય સુખ આવતું નથી, તેથી અહીં મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ આપના 
સંતોની આજ્ઞામાં વર્તી આપના શુભ આગમનની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છું.** હે ઇશ 
! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે મારું મન એકાગ્ર થયું હોવાથી ભગવાનની કીર્તિના 
શ્રવણ વિનાના અન્ય મનોહર ગાયનો, અનેક પ્રકારનાં લોકિકપદો કે લોકિક 
શબ્દો જાણે કે મારા કાનમાં તીક્ષ્ણ અણીદાર ત્રિશૂલ ભરાવતા હોય તેવા લાગે 
છે.** રૂપવાન સ્ત્રી ઉપર કદાચિત્‌ મારી દષ્ટિ પડી જાય તો તે મને રાક્ષસી સમાન 
ભાસે છે. મારા કંઠમાં આરોપેલી સુગંધીમાન પુષ્પોની માળા જો ભગવાનની 
પ્રસાદીભૂત ન હોય તો સળગતા અંગારા જેવી લાગે છે.2* હે મુનિરાજ ! ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણનાં જ સ્વરૂપનાં ધ્યાન ચિંતવનમાં જ એક પ્રીતિ ધરાવતા મને ચંદન, 
કુંકુમ, કેસર આદિ રમણીય પદાર્થોનો અંગ લેપ કાળા કાદવની સમાન લાગે છે. 
તેમજ વેભવ સંપન્ન રાજમહેલ પણ મને ઘોર જંગલ જેવો લાગે છે.” હે દિવ્ય 
પુરુષ ! ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનના વિરહમાં આકુળવ્યાકુળ થયેલા મને ઘાટાં 


મા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પ૪ 


ચત્વિસ લોજ સુચ્રેતુસુતું તદ્સ્તુ મે છુ સ્‍્મયં દિ ભાતિ । 
તસ્યાવતોજં મમવન્તતવ્્ા પ્રાક્ોડસ્તિ ત્તોસ્મત્તટ્શામઈં વૈ 1 ર૬ 
મનોરથસ્યાસ્ય જઇતોપસવ્ધબિસ્ત્વલસ્ષ્ર સસેબનમન્તરેળ । 
જથસ્નાપીદ મવેસ મે વૈ જતૌ ત્યમેવાસિ અમટુસ્યત્‌ । રૂ૭ 
ઝતઃ જીપામાશું વિધાય ત્તાવત્સ્વફ્શન હેથમુસરવોર્તે ! । 
ચાવન્ન હેઠો નિપતેન્મહીયો હ્યાનિષે! સ્વાશ્રિતગીવવન્ધો ! । રૂ૮ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
પત્રમિત્થં નીતજળ્ઝો સિચ્વિત્વા ભસ્છિમાવતઃ । મુસ્છાનન્તાય મુનયે સ્વતિ સ્મ ગનાધિષ ! ॥ રૂ૨ 


સ્વપત્રં તસ્ય પત્રં તત સોડ પ્યેજમોજૃનત્ય વુદ્ધિમાન્‌ | સંવાલ્ય ખુદ્રયિત્વા ત્ત નાયોપર્યતિશટુસે? ।॥ ૪૦ 
મયરામાસ્યવિષ્રેળ સાજ તત્પ્રેષયત્તત: 1 સ્વભાવાસ્છીપ્રમતિના સટ્થ તુ વિશેષત: | ૪૨ 


મ સુઈ 


સૂક્ષ્મ અને અમૂલ્ય વસ્ત્રો મુખ ફાડીને બેઠેલા કાળા સપની સમાન લાગે છે, 
અનેકવિધ ચાર પ્રકારનાં સારાં ભોજનો મને હળાહળ કાલફૂટ ઝેર જેવાં લાગે 
છે.“ આલોકમાં જે કાંઇ સુખકારી પદાર્થો કહેવાય છે તે સર્વે પદાર્થો મને દુઃખરૂપ 
જ લાગે છે. હું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન વિના અતિશય વ્યાકુળ છું.** એ પ્રત્યક્ષ 
દર્શનરૂપ મનોરથના ફળની પ્રાપ્તિ તમારાં ચરણકમળનાં સેવન વિના બીજા કોઈ 
પણ ઉપાયે કરીને શક્ય નથી. કારણ કે આવા ઘોર કળિકાળમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું 
પ્રગટ દર્શન કરાવનારા માત્ર તમે જ એક સાચા સદ્ગુરુ છો.? આથી હે ઉદાર 
કીર્તિવાળા ! હે દયાના સિંધુ ! હે પોતાના આશ્રિત ભક્તોનું બંધુવત્‌ રક્ષણ કરનારા 
! મારો દેહ પડી જાય નહિ તે પહેલાં કૃપા કરીને તુરંત આપનું મંગળકારી દર્શન 
મને આપો. લિખિતવાન નીલકંઠવર્ણીના જય શ્રીકૃષ્ણ.*“ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ રીતે ભક્તિભાવથી પત્ર લખી 
શ્રીનીલકંઠવર્ણીએ મુક્તાનંદ સ્વામીના હાથમાં અપણ કર્યો. ત્યારે બુદ્ધિમાન 
મુક્તાનંદ સ્વામીએ પોતાના પત્રની સાથે નીલકંઠવર્ણીના પત્રને ભેળો કરી કવરમાં 
બીડી તેમના ઉપરના ભાગમાં ગુરુવર્ય રામાનંદ સ્વામીનું નામ લખ્યું.”” ત્યારપછી 
મયારામવિપ્રની સાથે તે પત્ર સ્વામી ઉપર ભુજનગર પ્રત્યે મોકલ્યો. કારણ કે 
મયારામ વિપ્રની ચાલ ઉતાવળી હતી. અને સંતોના કામમાં તે વધુ ઉતાવળી ચાલે 
ચાલતા તે મયારામ વિપ્ર સાતમે દિવસે ભુજનગર પહોંચ્યા અને ભક્ત ગંગારામ 
મલ્લને ઘેર વિરાજમાન જગદ્ગુરુ શ્રીરામાનંદ સ્વામીનાં દર્શન કર્યા.“ તે 


અ. પ૪ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૮૯ 


ભુગ્ટનમર પ્રાપ્પ સકમેડણનિ સ દ્વિઝઃ | મહે માજ્ઠેયમસુસ્ય તં હ્હર્શ ગમટુસુમ્‌ ॥ ૪૨ 
૧સ૪1નાનન્ટ્યન્ત નવનસતિનટ્સવ્યાયતાક્િદ્ય ત । 
મૌરાછું પુષમાત્ર શશધર્વટ્નં શ્રીમટાગાનુનાઇુમ્‌ ॥ 
તસે શ્વેતે વસાન જુરિતિતમૃજી ટિ મન્સ્દાસ પ્રસત્તં । 
શોળામ્મોઞન્મસગન્મુટુલપલ્યુમં સ પ્રખમ્યાર્ષયત્તત્‌ ॥ ૪ર 


// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹707ર% %727ર% ₹%77જર 
£777%70727ર%0797%%7/7₹₹777% ૪775727777 // ૧૪ // 


સમયે રામાનંદ સ્વામી કેવા હતા ? તે ભુજનગરના ભક્તજનોને આનંદ ઉપજાવતા 
હતા, નવીન કમળના પત્રોની સમાન વિશાળ અને કર્ણ સુધી લાંબાં બજ્ઞે નેત્રો 
શોભી રહ્યાં હતાં. તેમનું શરીર ગૌરવર્ણ હતું. તેમનાં ગાત્રો હૃષ્ટપુષ્ટ હતાં. તેમનું 
મુખકમળ ચંદ્રમાની સમાન આહ્ાદ ઉપજાવતું હતું. બજ્ઞે હસ્ત, જાનું પર્યત લાંબા 
શોભી રહ્યા હતા. તેમણે બજ્ને શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતાં. ભ્રકુટિઓ ધનુષ્ય જેવી 
વાંકડી હતી. તેઓ મંદમંદ હાસ્ય કરી રહ્યા હતા. અતિશય પ્રસશ્ન મુદ્રામાં હતા. 
તેમનાં કોમળ બશ્ઞે ચરણ લાલ કમળની સમાન શોભતાં હતાં. આવા પ્રકારની 
શોભાએ યુક્ત રામાનંદ સ્વામીના શ્રીચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત્‌ પ્રણામ કરી 
મયારામ વિપ્રે મુક્તાનંદ સ્વામીએ આપેલો પત્ર શ્રીસ્વામીના હસ્ત કમળમાં 
સમર્પણ કર્યો. 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/ટે૪ય/ 
*%%જ 2/૮2/0/%૬ન ન/% 5/%9/2%%/ %%% 5%5ક2૯€/%/ 5*7ન્‍7૯5૭૬૮૯૦/છ 
2/%/નદ 24/%? 6૪2 જુજ્નઝટ 5% જખ્ય/જું /7૪%૪ કયું છે ન/ઝે 
205/ન%)? અક્ય/% ૪ક્ય/જ ઝૂ %૦). --૪»૪-- 


2૯૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૫ 


॥ પગ્નપગ્નાશત્તમોડથ્યાય: ॥ ખ્ખ્‌ ॥ 
સુવ્રત ૩વાત્ત - 
વાત્તયામાસ તત્પત્રજ્યં સ મુતિરટ્‌ તતઃ 1 પ્રસત્તોડભૃત્તમાયાતં વિદ્ત્વિ વળિસત્તમમ્‌ ॥ ૨ 
સ્વસ્મિન્માવં તહ્‌ીયં ત્ત તપશ્ચર્યા ત્ત વાત્તરયન્‌ । ઞપૂટ્ટ્લ્જળ્તશ્ર સાશ્રુનેત્રો ગમટુ₹ ॥ ર 
પત્રવૃત્તાન્તમર્વિસં મસ્છાન્યુન્ટ્સગન્મુરાન્‌ । ત્રાવયન્સવ્સિ સ્વામી પ્રશશંસ ત્ત તઢુળાન્‌ ॥ ર્‌ 
તતસ્તમાશ્રાસચિતું મુસ્છાનન્સય ધીમતે | સ્વયં સિતેણ પત્ર ત્ત તત્પત્રોત્રમામિતમ્‌ ॥ ૪ 


સ્વસ્ત્યસ્તુ નોગાએ્યપુરે વસદ્ધ્ચઃ સાધુમ્ય આનસ્ત્તિયુર્વિતેભ્ય; । 
નૂદવ્વ્રત્ત ત્તાસ્તુ સિર્ન્તસયં ત્રહ્ોત્તિ યત્પ્રાઈ સનત્યુઃખાત: ॥ ૫ 
બુઞઝક્ટૂપુર્યા વસતાડત્ર રમાનન્હેન વહી પ્રદિતિ શુમાશીઃ । 
માણાસ્મહીયં જુશત ત્ત મુત્છાનન્હેન વેણ મમવત્પ્રસાલત્‌ ।। ૬ 


અધ્યાય - પપ 


પત્રોવ્ાંચી ગદ્ગદ્‌ થયેલા ગ્રીરામાનદસ્યામીએ 
મુક્સાનંદસ્તયામી તથા નીલકંઠવારીી ઉપર પત્ર લખી 
મોકલ્યો. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન્‌ ! મયારામ વિપ્રે પત્રો આપ્યા 
પછી તરત જ મુનિરાટ્‌ શ્રી રામાનંદ સ્વામીએ બધ્ઞે પત્રોનું વાંચન કર્યું, અને 
વર્ણીરાજના આગમનના સમાચાર જાણી સ્વામી અત્યંત પ્રસશ થયા. 
નીલકંઠવર્ણનો પોતાને વિષેનો પ્રેમભાવ અને ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન માટે 
કરાતા તીવ્ર તપના સમાચાર વાંચી સ્વામી ગદ્ગદ્કંઠ થયા અને આંખમાં હષંનાં 
અશ્રુઓ ઉભરાયાં.* રામાનંદ સ્વામીએ પત્રમાં લખેલ સમગ્ર વૃત્તાંત સભામાં 
બેઠેલા સુંદરજી સુથાર આદિ ભક્તજનોની આગળ વાંચી સંભળાવ્યું અને 
નીલકંઠવર્ણીના ગુણોની ખૂબજ પ્રશંસા કરી.* રામાનંદ સ્વામીએ પોતાના હસ્તે 
શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારીને આશ્વાસન આપવા તેમના પત્રના આપેલા પ્રત્યુત્તર સાથે 
બુદ્ધિમાન મુક્તાનંદ સ્વામી ઉપર એક પત્ર લખ્યો.” 

શ્રી રામાનંદ સ્વામીનો પત્ર :- સંસારના ત્રિવિધ તાપથી પીડાતા 
અનંત પામર જીવોને ભાગવત ધમંનો ઉપદેશ આપી તેના તાપને દૂર કરી આનંદ 
ઉપજાવતા અને લોજપુરમાં નિવાસ કરી રહેલા મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ આપ 
સર્વ સંતોનું મંગળ થાઓ. તથા સનત્સુજાત બ્રહ્મર્ષિએ જે બ્રહ્મચર્યવ્રતને સાક્ષાત્‌ 


અ. પપ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૯૧ 


પત્ર ત્વયા યથન્મયરમનાન્ના વિષેળ સાજં પ્રદિત તલામ્‌ । 
તદ્દાત્રચિત્વા સિગ્વિસોડપ્યુટ્ન્તો મયા થથાવદ્દિવિરે ત્વહીયઃ 1 ૭ 
યુદ્ધ વૃત્તાન્ત ડહસ્બુજરેસ્તત્રાપતસ્યાપિ ત્ત બાળસા; । 
ઝસ્ચાસ્તિ વૃત્તિ સજ્તાતિમર્ત્યા તતો ન સાધાસ્ળપ્સ્ષોડસૌ ॥ ૮ 
શ્રેતાન્તરીપાત્તુ સિરસમુ રુ: ૧ શ્રિન્તુનીન્દ્રો બહ્સવનાદ્વા । 
ચહ્સ્છવયા વોડસ્તિજમામતઃ સ્થાહિતિ ધ્રુવ મે પ્રતિભાતિ સિત્તે ॥ ૨ 
ઝત: પરં તસ્ય મનોનુજૂલા સેવા વિધેયા સતતં ભવદ્દિઃ । 
સન્દ્રિઃ સમસ્ત: સ્વવૃદવ્ટ્રતસ્ય મુખ્ય તતો યોમજતાથ શિક્યા: ॥ ૨૦ 
નેતી ત્ત ધૌતિક્વિધા ત્ત વસ્તિ્નોતી જિયા? જૌસ્રિજાવ્યશ્ર । 
શરસરશુધ્સૈ પ્રથમ તુ શિક્્યા ગણજ્્ૂયોમશ તતઃ જમેળ । ૨૨ 
સમાશ્ર શિક્ષ્યા સિયમાસનાનિ પ્રાળોપયામો બછુબિઃ પ્રજારેઃ । 
પ્રત્યાદૃતિશ્ચેશ્વરધારળા ત્ત ધ્યાતં સર્માધિશ્ચર તહુુસત્યા ॥ ૨૨ 


બ્રહ્મ'ની ઉપમા આપી છે તે તમારુ બ્રહ્મચર્યતવ્રત નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાઓ." અત્ર 
ભુજનગરમાં વિરાજતા રામાનંદ એવા મારા બહું રૂડા આશીર્વાદ સ્વીકારશો. 
મુક્તાનંદમુનિ આદિ તમે સર્વે “ભગવાનની કૃપાથી અમને જે કુશળતા વર્તે છે' તે 
સર્વે સમાચાર જાણશો. તમે મયારામ વિપ્રની સાથે જે બે પત્રો મોકલ્યા હતા તે 
અમને મળ્યા છે. તે વાંચીને આપ સર્વેનું જે વૃત્તાંત હતું તે સમગ્ર વૃત્તાંત યથાર્થ મે 
જાણ્યું છે.*અને તમારી સમીપે આવેલા વર્ણીરાજ નીલકંઠજીનુંપણ સમસ્ત વૃત્તાંત 
મે જાણ્યું છે. તેની સમસ્ત વર્તન રીતિ મનુષ્યમાં સંભવી શકે તેવી નથી. તેથી તે 
સામાન્ય પુરુષ નથી. પરંતુ મનુષ્યધર્મમાં રહેલા તે કોઈ ઇશ્વર છે.મને એમ છે 
કે, હરિ ઇચ્છાએ તમારી સમીપે આવેલા તે વર્ણીરાજ શ્વેતદ્વિપધામના કોઈ 
નિરજ્ઞમુક્ત હોય, અથવા બદરીકાશ્રમવાસી કોઈ મુનીન્દ્ર હોય.“ તે કારણથી તમે 
સર્વે સંતો તે નીલકંઠવર્ણીના મનને અનુકૂળ સેવા કરજો અને તેમની પાસેથી 
બ્રહ્મચર્યવ્રતનાં રક્ષણ માટે યોગની કળાઓ શીખજો.'* નેતી, ધોતિ, બે પ્રકારની 
બસ્તિ, નોળી અને કુંજર ક્રિયા આદિ યોગની સર્વે ક્રિયાઓ શરીરની શુદ્ધિમાટે 
પ્રથમ શીખજો અને ત્યારપછી ક્રમશઃ અષ્ટાંગયોગની પ્રક્રિયાઓ શીખજો.*' તે 
નીલકંઠ બ્રહ્મચારી કહે તે પ્રમાણે આસન અને બહુ પ્રકારના પ્રાણાયામો, તેમજ 
ઇન્દ્રિયોના પ્રત્યાહાર, ધારણા અને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન અને સમાધિનો 
અભ્યાસ શીખજો.'* અષ્ટાંગયોગના અભ્યાસ વિના નેષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યવ્રતની સિદ્ધિ 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૫ 


ઝણઝુયોમાભ્યસન [વિના તુ ગૃદ્વ્વ્રતં સિધ્યતિ નૈવ શુદ્ધમ્‌ । 
ઝતસ્તટ્ભ્યાસપરેલવર્દ્રિઃ સાધ્ય તવાત્મત્રતરક્ષળાય ॥ શર 
સે ત્રજાત્તર્ય તુ વૃદ્ત્લ્વહ્પં યોમેન સંસાધ્ય ગિતેસ્ત્રિયા:સ્યુડ । 
ત્રજ્ાત્મના જુષ્ળમથો મત્ેયુઃ પ્રોસ્છાસ્ત ણ્વોત્તપભસુસસ્ા$ । ૨૪ 
સર્વાર્થટ્સ્યાસ્ય વૃદ્વ્વ્રતસ્ય સમ્વાહ્તિસ્યાપ્યવનં વિધેયમ્‌ । 
જમાછ્યશત્રોર્વતિતાપ્રસટ્ું સર્વાત્મના રસ્ત છવ રદિત્લા ॥ ૨૪ 
સો ત્રહ્તત્રર્ય પસ્પિતુમિસ્છેત્લ વુ્ધિપૂર્વ વતિતા ન પશ્યેત્‌ । 
સ્રીળાં જથા તો ત્રુળુયાન્વ વાર્તાસ્તાસાં ગુળાન્‌ નાપ્યમુળાન્વહેસ્ત | ૨૬ 
મસ્ત યોષાર્મળસ્થતં ત્ર વાલામપીક્ષેત ધિયા ત નમનામ્‌ । 
સ્રીળાં ત ચિત્ર પ્રતિમાં તત પશ્યેત ત્ત સ્યૃશેસેવ સિચત સિત્રમ્‌ ॥ ૨૭ 
ત તર્મવાર્તાઃ છત્ત્તનાપિ જુયાત્શ્રીમિર્ન માષેત ત્ત જિસ્નાષિ । 
સ્રીશિડ સણાધ્વન્યપિ નૈત મસ્છેસ બોધયેત્તા: પુરુષાન્તરેળ 1 ૨૮ 


થતી નથી. તેથી બ્રહ્મચયભૂવ્રતના રક્ષણ માટે અષ્ટાંગયોગના અભ્યાસપરાયણ 
રહી યોગસિદ્ધિનું સંપાદન કરજો.** જે પુરુષો યોગસાધનાના માધ્યમથી સાક્ષાત્‌ 
બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એવાં બ્રહ્મચર્યવ્રતની સિદ્ધિ મેળવી જિતેન્દ્રિય થાય છે. અને બ્રહ્મરૂપે 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરે છે. તેવા પુરુષોને જ શાસ્ત્રમાં ઉત્તમ પ્રકારના 
ભક્તો કહેલા છે.** બ્રહ્મચર્યવ્રત સકલ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરાવનારું હોવાથી 
આષ્ટાંગયોગના અભ્યાસથી સિદ્ધ કરેલા તે વ્રતનું સર્વપ્રકારે રક્ષણ કરવું. કેમ 
કરવું ? તો કામરૂપી શત્રુ અને સ્રીઓના પ્રસંગનો સવંપ્રકારે દૂરથી જ ત્યાગ 
કરવો.*૫ 

જે ભગવદ્‌ભક્ત યોગી બ્રહ્મચયંવ્રતનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે 
જાણી જોઇને સ્રીઓની સામે દષ્ટિ માંડીને ક્યારેય જોવું નહિ. સ્્રીસંબંધી શુંગારિક 
વાતો સાંભળવી નહિ અને કરવી નહિ. સ્ત્રીઓના ગુણ અવગુણનું વણન કરવું કે 
સાંભળવું નહિ.*“ સ્ત્રીઓનાં રમણ કરવાનાં સ્થાને ત્યાગી પુરુષે જવું નહિ. નિર્વસ્ત્ર 
નાની બાળા હોય તો પણ જાણી જોઇને તેને જોવી નહિ. સ્ત્રીઓની કાષ્ઠાદિકની 
પુતળી કે ચિત્રપ્રતિમાને જોવી નહિ, અને સ્પર્શ પણ કરવો નહિ. દેવતાઓની 
પ્રતિમા વિના અન્ય સ્ત્રીઓની પ્રતિમા ચિતરવી નહિ.'* વળી ત્યાગી પુરુષે ન્રીઓ 
સાથે ક્યારેય પણ હાસ્યવિનોદ કરવો નહિ. અને તેની સાથે બોલવું પણ નહિ. 


અ. પપ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૯૩ 


સ્વૃશેત્ત ત્ત સ્રીપરિધાર્યવસ્રં સટટુસ્પનં તદ્િષયં ન જુર્યાત્‌ । 

પ્રાળાન્તજાલેડપિ ત બુદ્ધિપૂર્વ સ્પશેત્તવ્ન્ન ત્વિહ જુષખ્ળમસ્ુડ$ । ૨૨ 

સ્યાત્તસ્ત્રિયા યત્ર ત યત્ર થા થા જુ્યાન્િ તાં તાપષિ તત્ર તત્ર । 

સ્રીભ્યશ્રતુઈસ્તમિતાન્તરેળ મસ્છેત્લ્વવેસૈત નદ સયોષે ॥ ૨૦ 

રૃત્થં સલત્વારપરસ્તુ યોની સ્થાહ્ધ્વસ્તા વિધિમુસ્યવન્સઃ । 

તતેસ્પાયૈડ સ્વવૃદવ્વ્રત તત્‌ જામાણ્યશત્રોઃ પરિરક્ષળીયમ્‌ ॥ ર૨૨ 

મુર્યાસ ફ્ત્થં ન સ તૂગિતોડપિ ચોમી સ્તસટટસ્યવશઃ પ્રસ । 

સ્રીળાં જસેત્યેબ તતોડછમાત્સ્વાદૂઇવ્વ્રતાર્બ્રઇ ગપેતિ છડ જમ્‌ ॥ રર 

ત્રતેધશ્ન માતો મવ્મત્સસૈ ત્ત તોમસ્તથેર્ષ્યા વિવિધો સ્સશ્ચ । 

"્તેડપિ થોમસ્ય મવત્તિ વિષ્નાસ્ત્યાગ્યાસ્તતો યોમિગનેન રૂસત્‌ ॥ રર 

ઝાહારનિદ્રે વિટ્ધીત ચુસ વાર્ઝાશ ચોમી વ્યસન તુ વિજ્ત્‌ | 

સેવેત નતૈવાથ સુસં ત માસં ન ત્ત સ્પૃશેદ્રોટાધયં ત્યગેસ્ત 1 ર૪ 
માર્ગમાં સ્રીઓની સાથે ત્યાગી પુરુષે ચાલવું નહિ, અન્ય પુરુષના માધ્યમ વિના 
સ્ત્રીઓને સાક્ષાત્‌ કોઈ કાર્યની પ્રેરણા કે જ્ઞાનનો ઉપદેશ ત્યાગી પુરુષે કરવો નહિ.*” 
સ્રીઓએ અંગ ઉપર ધારણ કર્યાપછી ઉતારીને મૂકેલાં વસ્ત્રોનો પણ સ્પર્શ કરવો 
નહિ. સ્ત્રીસંબંધી કોઈ પણ પ્રકારના સંકલ્પો મનથી પણ કરવા નહિ. ભગવાનના 
ભક્ત ત્યાગી પુરુષે મોટા આપત્કાળ પડ્યા વિના સ્ત્રીઓના શરીરનો સ્પર્શ કરવો 
નહિ.** તેમ જ જે સ્થાનકને વિષે સ્ત્રીઓની સ્નાનાદિક ક્રિયા થતી હોય ત્યાં તે 
ક્રિયાઓ ત્યાગીએ ન કરવી. અને માર્ગમાં ચાલતી વખતે સ્ત્રીઓથી ચાર હાથ દૂર 
ચાલવું, જે ઘરમાં સ્ત્રી હોય તે ઘરમાં શયન કરવું નહિ. 

આ પ્રમાણેનું સદાચાર-પરાયણ જીવન જે યોગી ભક્ત જીવે છે તે 
ઉર્ધ્વરેતા ભક્તને બ્રહ્માદિ દેવો પણ વંદન કરે છે. તે માટે આ ઉપર કહેલા ઉપાયો 
દ્વારા કામરૂપી શત્તુ થકી પોતાના બ્રહ્મચર્યવ્રતનું સર્વપ્રકારે રક્ષણ કરવું.૨' જે યોગી 
ઉપરોક્ત સદાચારનું પાલન કરતો નથી અને પોતાના સંકલ્પને વશ થઈ સ્ત્રીઓનો 
પ્રસંગ કરે છે તે યોગી સિદ્ધ થયો હોવા છતાં પણ સ્ત્રીના સંગે આઠમા બ્રહ્મચર્યવ્રતથી 
ભ્રષ્ટ થાય છે. અને વારંવાર જન્મમરણરૂપ સંસૃતિનાં દુઃખને પામે છે.૨૨ જે 
યોગમાર્ગથી વ્રતનું રક્ષણ થાય છે તે માર્ગમાં ક્રોધ, માન, મદ, મત્સર, લોભ તથા 
ઇર્ષ્યા તેમજ અનેક પ્રકારના રસ આદિ દોષો વિઘ્ન કરનારા છે. તેથી યોગી ભક્તે 
તેમનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો. અને એ યોગીભક્તોએ આહાર અને નિદ્રા પણ 


કલ્ટ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૫ 


સેદેન વાળ્યા મનસા સ દસા જાર્યા ન જસ્થાપિ ત ત્તાત્મનોડષિ । 
સ્તેયં ત્ત સાસયજર ત્ત કર્મ સિતાથિના યોમિગનેત વર્ગ્યનૂ્‌ ॥ રષ 
ળ્વંવિધા વે પુરુષા મવેયુ; સ્વધર્મતિછા મુવિ જુષ્ળભસ્છા$ 1 
પ્રસન્નતા તેષુ સલ મમાસ્તિ ખ્રેષ્ઠાસ્ત છ્વાનષ ! નન્જ્સૂનો? ॥ ર૬ 
તસ્માત્યુયુદ્ધે ! ત્વમપિ સ્વવમેયે: સાજ સતીથ્થે્મુતિનીસજળ્યાત્‌ । 
મુતાટૂસ્ત્વેન ગૃહાળ યોન વર્ત્તસ્ત ધર્મેખુ મયોર્તેષુ । ર૭ 
તપઃ જૂ શસ્થાસ્યથથોપયુસ્ું? સેવા વિધેયાન્ગતાનિિશ્ચ । 
વયોડ્વર્ત્વાર્ટિ બાતબુદ્દિર્ન ઘ્મપિ જાર્યા તપસા તિધૌ ત્ત ॥ ર૮ 
દ્રાપામમિષ્યામિ તિલષવજાલે રાધે મતે પિષ્તનામ્નિ છટે । 
તાવદ્ધવન્દ્રિઃ સ તુ સેવનીયો યથા ત મસ્છેટતિનિઃ સ્યૃહોડ્સો ॥ ર૨ 
૩વસત્તિ - 
પત્રોત્તર લિર્વિત્વેત્થં મુસ્છાનન્ પ્રતિ પ્રમ? । ૩ત્તર તીલજળ્ઝસ્ય પત્રિજાયા તિલેલ સ: ॥ રૂ૦ 


યોગ્ય પ્રમાણસર કરવાં. ઘુતાદિ વ્યસનમાત્રનું ક્યારેય પણ આચરણ ન કરવું, 
સુરા અને માંસનું સેવન ન કરવું અને તેનો સ્પર્શ પણ ન કરવો. તથા 
જીવપ્રાણીમાત્રનો દ્રોહ ન કરવો અને કોઈની સાથે વેરબુદ્ધિ પણ ન કરવી.** 
પોતાનું હિત ઈચ્છતા યોગીભક્તે કાયા, વાણી અને મનથી પણ કોઈ પ્રાણીની 
હિંસા ન કરવી, અને પોતાની પણ હિંસા ન કરવી. ચોરીનું કર્મ ન કરવું, તથા 
વર્ણાશ્રમ ધમનો ભંગ થાય તેવું કર્મ પણ ન કરવું.* હે નિર્દોષ મુક્તમુનિ ! આ 
પૃથ્વી પર ઉપરોક્ત રીત પ્રમાણે જે ભગવાનના ભક્ત યોગીઓ સ્વધર્મનિષ્ઠ થાય 
છે તેના પર હું સદાય પ્રસન્ન રહું છું. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના આવા સ્વધમંનિષ્ઠ 
ભક્તો મને બહુ વહાલા લાગે છે.** માટે હે બુદ્ધિમાન મુક્તમુનિ ! તમે પણ મારા 
શિષ્યવૃંદ એવા તમારા ગુરુભાઈ સંતોની સાથે શ્રીનીલકંઠવર્ણીને ગુરુપણે સ્વીકારી 
તેમની પાસેથી યોગની રીત શીખજો.*? તપથી કૃશ થઈ ગયેલા નીલકંઠવર્ણીની 
યથાયોગ્ય અન્ઞજળથી સેવા કરજો. તે તપોનિધિ શ્રીનીલકંઠ વર્ણી ઉમરમાં તમારા 
સર્વ કરતાં નાના છે છતાં તેમને વિષે બાળકબુદ્ધિ ક્યારેય પણ ન કરશો.*“ ગ્રીષ્મ 
ત્4તુમાં વેશાખમાસ ઉતરતાં હું પિપલાણા નામના ગામે તુરંત આવીશ, અનેહું ન 
આવું ત્યાં સુધી નિઃસ્પૃહી તે નીલકંઠવર્ણી ક્યાંય ચાલ્યા ન જાય તેનું ધ્યાન રાખી 
તેની રુચિ અનુસાર સેવા કરજો.ચ“ હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે રામાનંદ સ્વામી 
મુક્તમુનિના પત્રનો ઉત્તર લખી શ્રી નીલકંઠવર્ણીના પત્રનો ઉત્તર લખવા લાગ્યા.*૦ 


અ. ૫૫ પ્રથમ પ્રકરણ જલ 


સ્વસ્તિ સ્તાટ્િરાગેડમુતસિલયમણામુસરુમુણ્યાત્તિધામ્તે । 
તીવ્ર: સ્વીયૈસ્તપોમિર્નનદરિ ₹ધતે ધ્મપુત્રત્વશટામ્‌ ।। 
રામાનન્ટ્સ્ય વાત્ત્યા સિમમતિમાટ્તા ઞાશિષો ધર્મરક્ષા । 
સહ્યસ્તેન ત્વયાતિપ્રનમુર્તિમુનિના શ્રેયસે નીસજળ્ઠ ! ॥ રૂ૨ 
પત્ર પ્રા ત્બહીયં તહુરિતિમગ્રિસં મુદ્ધમેવાસ્તિ વૃત્ત । 
સેઇાાસ્સ્તપસ્તે 'ત્િદ હિ જતિયુમે યુશ્ચસે મર્ત્વધર્મ: ॥ 
વૈરાન્યં સાનભત્ત ટ્હતરનિયમાં ધર્મનિણા ત્ત શાત્તિરે । 
તત્પ્રાનમ્નન્મસિન્ધ સ્ધિમતમિદ તદ્રિસ્મયો નાત્ર જાર્ય: ॥ રર 
ધ્યાને ચાટ્શમેવ પશ્યસિ સવા જૃષ્નોડસ્તિ તાટ્તત- । 
સત્વ તન્ધચાનપરશ્ર સત્યું સિવસનજી થોડ પ્રતીક્ષાં મમ ॥ 
મામે [પપ્વયતનામ્તિ સધ તિસ્લો ચુષ્મસ્પ્રિયાય રૂત । 
ણાયાસ્થામ્યસ્મેત તત્ર મવતાડડમમ્ય ત્ત સર્દ્રિઃ સઈ ।। રર 


હે નીલકંઠ વ્ણિરાજ ! તમારું કલ્યાણ થાઓ. તમે શ્વેતદ્િપધામવાસી 
નિરજ્ઞમુક્તોમાં મુખ્ય એવા મહામુક્ત જેવા તેજસ્વી જણાઓ છો. પોતાની તીવ્ર 
તપશ્ચર્યાથી મનુષ્યોના અંતરમાં બદરિકાશ્રમવાસી ધમંપુત્ર સાક્ષાત્‌ નારાયણત્રઠષિ 
હો ને શું ? એવી શંકા ઉત્પન્ન કરો છો. આવા મહાન તથા મુક્તમુનિ વિગેરે 
સંતમંડળને બહુ જ આનંદ ઉપજાવનારા તમને મારા ધમની રક્ષા કરનારા તથા 
વેદાદિ સત્શાસ્ત્ર સંમત બહુજ રૂડા આશીવાદ છે.*5 

તમારો પત્ર મળ્યો. તેમાં જણાવેલું તમારું સમગ્ર વૃત્તાંત મે જાણ્યું. તમારા 
દેહની સ્થિતિ પણ મેં જાણી. તમારું તપ આ કળિયુગના મનુષ્યોથી ન થઈ શકે તેવું 
દુષ્કર છે. તમારો વેરાગ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ, નિયમપાલનની દઢતા, ધર્મ પાલનમાં 
નિષ્ઠા અને શાંતિ આદિ સદ્ગુણો પૂર્વજન્મમાં સિદ્ધ કરેલા હોવાથી આટલી નાની 
ઉંમરમાં આ જન્મમાં સહજ પણે વતે છે. તેથી તેમાં કાંઇ આશ્ચર્ય ન કરવું, અને 
અમને પણ નથી.** ધ્યાનમાં તમે જેવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં નિત્ય દર્શન કરો છો, 
તે શ્રીકૃષ્ણ તેવા જ છે. તેથી તેમના ધ્યાનપરાયણ થઈ મુક્તાનંદ આદિ સંતોની 
પાસે નિવાસ કરીને રહો, અને મારા આવવાની પ્રતીક્ષા કરો, હું વેશાખમાસ ઉતરતાં 
તમારા સર્વેની પ્રસજ્ઞતા માટે તત્કાળ પીપલાણા ગામે આવીશ, તમે મુક્તાનંદ 
આદિ સર્વે સંતોની સાથે ત્યાં આવજો.** તમને મારાં દર્શનની અતિશયે ઉત્કંઠા 
વર્તે છે, તેમાં શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનરૂપ કારણને હું જાણું છું. પરંતુ અત્યારે 


૪૯૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૫ 


મદ્દીક્ષોત્સુજ્તાસ્તિ તેડત્િશચિતા ખાનામિ તત્વારળ । 

માર્મઃ સાન્પરત્તમસ્તિ હુર્મમતર: જ્ાર્િધામેમયાત્્‌ ॥। 

તામન્તવ્યામહાત છવ ભવતા મચ્યસ્તિ ત્તેરિગ્યધી- । 

સ્તણે તન્મમ માનચશ્ર વત્તન થોન સત: શિક્ષયેડ 1 રૂ૪ 

ઔષત્લુવઅ મવતો મણીક્ષળજૃ લે યાટ્મ્મવત્યન્તરે । 

તાટ્મમેડપ તવેક્ષળાય ભવતીત્યેવં ત્વયા બુદ્ધ્યતામ્‌ ॥ 

આયાસ્યામિ તતો હત ત્ર ભવતા સ્થેય સ્વધર્મે સલા । 

ત્યાર્મ્થાસિજભસરુસસૂમમઇ યારો યશોટ્ાસુતાત્‌ 1 રૂથ 

સે સ્યુર્ધ્મપસયળા મુવિ અનાસ્તેડત્તિપ્રિયા: સત્તિ મે । 

તેષાં ટૂરમતો ત જફિતિટ્રં તણમતસિત્તત્વત: 1 

સત્તસ્સ્નાટૂશ ણ્ન મે નદુમતા થત્પાટ્વારિ ધુન । 

તર્થેશ્યોડપ નૃળા તિશુજ્નિમાધજા સ્પૂછ તિધત્તે ટૂતમ્‌ | ર૬ 

ભોગયત્તિ મુવિ પૂગયત્તિ વા વૅ તુ સાધુપુસષાન્મવાહ્શાન્‌ । 

તૈશ્રરાત્ત₹મિટં સહૈવત પૂતિત ત બદુધા સુમોતિતમ્‌ ॥ રૂ૭ 
માર્ગમાં કાઠી, મીયાણા આદિ ધાડપાડુઓનો ભય વર્તે છે, તેથી અહીં આવવું 
દુષ્કર છે. માટે તમારે ભુજનગર ન આવવું. જો તમને મારાંમાં પૂજ્ય બુદ્ધિ વર્તતી 
હોય તો મારાં વચનને આદરપૂર્વક સ્વીકારજો. અને ત્યાં જ રહી સંતોને યોગનો 
અભ્યાસ કરાવજો.” હે વર્ણીરાજ ! આપના અંતરમાં મારાં દર્શનની જેવી ઉત્કંઠા 
વર્તે છે તેવી જ મારા અંતરમાં પણ તમારાં દર્શનની ઉત્કંઠા વર્તે છે. એમ તમે નિશ્ચે 
જાણજો અને તેથી હું તત્કાળ ત્યાં આવીશ, અને વળી તમે નિરંતર સ્વધમંનું પાલન 
કરજો. યશોદાનંદન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ચરણમાં મારી એજ પ્રાર્થના છે કે, તમારા 
જેવા ધાર્મિક ભગવાનના ભક્તનો સમાગમ હર હમેશ મને પ્રાત થાય.5૧ 

આ પૃથ્વી ઉપર જે મનુષ્યો ધર્મપરાયણ જીવન જીવે છે તે મને અતિશયે 
વ્હાલા લાગે છે. એકાંતિક ધમમાં આસક્ત એવા પુરુષોથી હું અણુ માત્ર પણ દૂર 
નથી. તેમાં આપના જેવા સંત તો મારે મન બહુ બહુ પૂજનીય છે. આપના જેવા 
સત્પુરુષોનું ચરણોદક તો ગંગાદિક તીર્થોનાં જળ કરતાં પણ સ્પર્શ કરનારા મનુષ્યોને 
તત્કાળ અધિક પાવન કરનારું છે.** આ પૃથ્વી ઉપર જે મનુષ્યો આપના જેવા 
એકાંતિક સંત પુરુષોને જમાડે છે અને પૂજન કરે છે. તે જનોને બ્રહ્માદિ દેવતાઓ 
સહિત ચરાચર આ સમગ્ર જગતને અનેક વાર જમાડ્યાનું અને પૂજન કયાનું 


અ. પપ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૯૭ 


પ્રીતિરસ્તિ મમ સત્સુ થાટ્શી તારશી તુ ત સિગેડપિ ત્તાત્મતિ । 

સત્ત છવ રૃહ્યં ભવત્તિ મે જુષ્ળમસિસિસિવજાશથ ધામિજાઃ 1 ર૮ 

સ્ેર્તિવ્યમત ણ્વ ન ત્વયા વીક્ષળાય મમ યત્તમાપમઃ । 

આવયોર્ઞટિતિ સમ્મતિષ્યતિ મમ ણવ તનુ પિપ્યતસાહયે ॥ રૂ૨ 

ઝમમોડત્ર ભવતા વિનાસયા નૈવ જાર્ય ઇતિ મેડનુશાસનમ્‌ । 

સ્વેસ્છયૈવ યટ્્‌ વામમિષ્યસિ પ્રાપ્લ્યસે ન દિ સુસ્ં તરેષ્તિતમ્‌ ॥ ૪૦ 

ર્શનપ્રિયલયા મમ ત્વયા મસ્ેશમત્તિસટ્ત્ય સર્વથા । 

તામમોડત્ર તુ તિધેય માર સત્યુજાર્ય ૩૬ધા મવાત્મયુ ॥ ૪૨ 

ક્ષીળમેવ તિતસં વષુનિગં વેન સોપ્તપસા ક્ષયં વ્રતેત્‌ । 

તાશ તુ ત તવાત્તરેડ પુતર્ધ્મસાધનમિહાસ્તિ યદ્દયુઃ । ૪૨ 

પાતિતેડત્િતપસાતિરુથસે હુર્લભે તરજસેવરે પુનઃ । 

સાનભઝિતપસાં ન ગાયતે સાધન ત્ત સિગધર્મવર્ત્તન# ॥ ૪ર 

તાત! મદ્ટત્તનતો ત્તિગ વપુઃ પોષયેર્મમ દ્તાય સર્વથા । 

શરિ જાર્યમ્પિ મામજં ત્વયા સાધનીયમિદ વર્તતે યતઃ । ૪૪ 
પુણ્ય મળે છે.*? હે વર્ણી ! તમારા જેવા સત્‌ પુરુષમાં મને જેવી પ્રીતિ છે તેવી 
પ્રીતિ તો મારા દેહમાં કે આત્મામાં પણ મને નથી. કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની 
નવધા ભક્તિનો રસ માણનારા ધાર્મિક સંતપુરુષો છે, તે જ મારું હૃદય છે. એથી 
તમારે મારે દર્શન માટે ખેદ ન કરવો. કારણ કે ટૂંક સમયમાં જ પીપલાણા ગામે 
આપણ બશ્નેનું નિશ્ચે મિલન થશે.*“*“ તમારે મારી આજ્ઞા વિના અહીં ભુજનગર 
આવવું નહીં. એવો મારો આદેશ છે. અને જો સ્વેચ્છાથી આવશો તો મનમાં ઇચ્છેલું 
સુખ તમને કદીપ્રાપ્ત નહી થાય.“ મારાં દર્શનના પ્રેમમાં પણ તમારે મારી આજ્ઞાનું 
ઉલ્લંઘન કરી મારી સમીપે સર્વથા આવવું નહી અને મારા આત્મસ્વરૂપ જેવા 
તથા મને પ્રિય મુક્તાનંદ આદિ સંતોમાં આદરભાવ રાખવો.” 

અત્યંત ક્ષીણ થયેલું તમારું શરીર જેવી રીતે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવાથી વધુ 
ક્ષીણ થાય તેવી રીતની તીવ્ર તપશ્ચર્યા હવે ન કરશો. કારણ કે આલોકમાં શરીર છે 
તેજ ધર્મસિદ્ધિનું અને ભગવદ્‌ પ્રસજ્ઞતાનું સાધન છે. ભગવાનની કૃપા વિના માનવ 
શરીર મળવું અતિ દુર્લભ છે. અને એ શરીરને તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી બહુ દુર્બળ કરી 
પ્રાણરહિત કરે તો ફરી તેને જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને તપનું સંપાદન થઈ શક્તું 
નથી. તેમ જ પોતાના ધ્મમાર્ગની સિદ્ધિ પણ થતી નથી.**”* માટે હે તાત ! મારું 


કલ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૫ 


સુવ્રત ૩વાત્ત - 
'તિર્વિત્તા પત્રિજામિત્થં રમાનન્સ્મુસિર્મુપ ! | મુદ્દયિત્વા તલ તસ્મે મયરામાત્રગન્મને ॥ ૪૫ 
મૂઈીત્વોત્તરપત્રીં તાં સ ત્ત વિપ્રવ($ પુનઃ । પ્રાયાછોગપુર તૂર્ળ સક્મેજ્િ તલપ ત્ત ॥ ૪૬ 
તત્ર પત્ર સ તત્‌ પ્રાણન્યુસ્તાનન્સાય વાડવઃ । સોડપિ સાજ વળિનેવ વાત્તયામાસ તન્મુસિ: ॥ ૪૭ 
સ્વામિનો માનયન્ઞાસાં તત્રોવાસ તતો ઇરિડ । ઞશિક્ષત્ત મુહ સત્તસ્તસ્માયોમજલાશ્ તે ॥ ૪૮ 
સ શિક્ષયામાસ યથોપરેશં તાન્‌ યોમમણર્ુમશેષમેવ । 
તેડપ્યલ્પજાલેન મુસેઃ પ્રસાલત્તસ્મૈવ તત્લિદ્ધટ્શામવાપુ? ॥ ૪૨ 


// 2/7 777%” 7/77૪7૪₹707ર%» %727ર% ૪₹%77જ ર 
₹/%77-₹27₹%7%7/%%7/7₹₹777%7 7૪7₹૪77₹772?5થ27%: // ૧૧ // 


વચન માની તમારા માટે નહિ પણ મારા માટે તમારાં શરીરનું પોષણ કરવું. 
કારણ કે હે વર્ણીરાજ ! આ લોકમાં મારે તમારી પાસેથી ઘણાં બધાં ધર્મ કાર્યો 
સિદ્ધ કરાવવાનાં છે. અસ્તુ અત્ર ભુજનગરથી રામાનંદ સ્વામીના જય શ્રીકૃષ્ણ.” 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! રામાનંદ સ્વામીએ આ પ્રમાણે પત્રો લખી 
કવરમાં બીડી સરનામું કરી વિપ્રવર્ય મયારામ ભટ્ટના હાથમાં આપ્યા.“ વિપ્રવર્ય 
તે ઉત્તર પત્રિકાઓ લઇ ફરી તત્કાળ સાતમે દિવસે લોજપુર પાછા પધાર્યા અને 
મુક્તાનંદ સ્વામીના હાથમાં તે પત્રિકાઓ અપણ કરી, ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી 
પણ નીલકંઠ વર્ણીને સાથે રાખી તેનું વાંચન કર્યું.”“”*પત્રો વાંચ્યા પછી શ્રીહરિએ 
રામાનંદ સ્વામીની આજ્ઞાઓનો સ્વીકાર કર્યો, અને ત્યાં જ નિવાસ કરીને રહ્યા. 
સ્વામીની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વે સંતો નીલકંઠ વર્ણીની પાસેથી હપંપૂર્વક સમસ્ત યોગની 
કળાઓ શીખવા લાગ્યા.“ અને ભગવાન શ્રીહરિ પણ સ્વામીના આદેશને 
અનુસારે તે મુક્તાનંદ આદિ સર્વે સંતોને સમગ્ર અષ્ટાંગ યોગનું શિક્ષણ આપવા 
લાગ્યા. ઉપદેષ્ટા ગુરુ ભગવાન શ્રીહરિની કૃપાથી અલ્પ કાળમાં જ તે સર્વે સંતો 
યોગકળાની સિદ્ધદશાને પામ્યા.“ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૮/27 57? -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2૭ 
*%જ 2/૮2/0/%૬%ન ન/ઝે £/%9/2%%/ 5%» 5/52૯/%/ 2/%»/નંદ 2૬/7૭ 
%૦/ 507ન/ %ત્યુ 2? ૯૪ખ્ય/જું /5₹5%૯% કયુ છે ન/જે /29/₹ન*”? 
અક્ય/% છૂજ જય). --૪%-- 


અ. પદ પ્રથમ પ્રકરણ ૪૯૯ 


ઝ૩વાત્ત - 
વર્ષિનો વસતસ્તસ્થ યોમ શિક્ષયતઃ સતઃ | તપસ્યતો વ્યતીયાય તત્ર માયસ્તુ માધવ: | ૨ 


ઝઘ શ્વો વા પર્શ્વો વા નૂનમાયાય્યતિ પ્રમુઃ । દતિ સ્િત્તયતસ્તસ્ય શુજમાસાર્ધમપ્યમાત્‌ ॥ ર 
તતોડતિવ્યાજુતો વરની તપશ્િન્તાતિજાશિતડ | તણમમપ્રતીક્ષાવિ: સ્વાસ્થ્ય ત પ્રાપ જિન ॥ ર 
ઝથ સોડ પિ સતાં સ્વામી તર્ટ્કાહ્તાન્ત(: 1 પસે જતિપયેડ સાજ્મરિપુર્યા વિનિર્યયો ॥ ૪ 


રથં મછાન્તમાસ્થો સેમરતપરિસ્છર્મ્‌ । પરિશઃ સંસ્થિતાન્‌ પૌરાન્વશ્યન્મધુરયા ટૂશા ॥ છ 
સોડનુયાતઃ પૂગિતાથ પૌરેડ સાશ્રુનિતોત્તનેઃ । ભસછાનાનન્ટ્યન્માર્મે પિષ્તપ્મમાયયૌ ॥ ૧ 
તર્સિદાર્વિપ્રસ્ય સ્વમતુસ્ય સ મસ્ત્રિ । તત્ર વ્વરાગદ્ધમવાન્પૃગ્યમાનો તિગે્ગનૈડ ॥ ૭ 


અધ્યાય - પ૬ 


રામાનંદ સ્વામી કચ્છ-ભુજ્યી નીકળી પીપલાણા ગામે 
પઘાયા. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! નીલકંઠવણી લોજપુરમાં નિવાસ કરી 
મુક્તાનંદાદિ સંતોનેયોગની કળાઓ શીખવતા, તપશ્ચર્યા કરતા હતા. તેવામાં વેશાખ 
માસ પૂર્ણ થયો.' રામાનંદ સ્વામી આજે, કાલે કે પરમ દિવસે તો ચોક્કસ આવશે. 
આમ પ્રતિક્ષણ નીલકંઠવર્ણી રાહ જોયા કરતા હતા. તેવામાં અર્ધો જેઠ માસ પણ 
વીતી ગયો.૨ શ્રીસ્વામીના આગમનની પ્રતીક્ષામાં દુઃખી થતા ભગવાન 
શ્રીવર્ણીરાજને ક્યાંય સુખ પડતું ન હતું, અને તેથી તે અતિશય આકુળવ્યાકુળ 
થતા હતા, એક તીવ્રતપ અને બીજી ચિંતાના કારણે વર્ણીરાજનું શરીર અતિશય 
કુશ થવા લાગ્યું. 

હે રાજન્‌ ! આ બાજુ ભુજનગરમાં વિરાજમાન સંતોના સ્વામી શ્રી 
રામાનંદ સ્વામીનું પણ અંતર શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારીનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી 
ખેંચાવા લાગ્યું, તેથી કેટલાક ભક્તજનોની સાથે સ્વામી ભુજનગરથી ચાલી 
નીકળ્યા.” સમસ્ત ઉપકરણોએ યુક્ત રત્નજડિત સુવર્ણના રથ ઉપર સ્વામી 
વિરાજમાન થયા, તે સમયે પોતાનાં દર્શન માટે આવીને પંક્તિબદ્ધ ઊભેલા 
નગરવાસી ભક્તજનો ઉપર પોતાની સ્નેહભરી દષ્ટિનો પ્રેમવર્ષા વરસાવી રહ્યા 
હતા." આંખમાં શોકનાં આંસુ સાથે સર્વે ભક્તજનોએ સ્વામીનું પૂજન કર્યું, અને 


કિ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પ૬ 


તતઃ ુમારગિત્તસં તૂત ભોગપુર પ્રતિ | પ્રાદિળોત્લોડર્વિસાન્મસ્ાસ્તત્રાજાસ્યિતું સિગાન્‌ ॥ ૮ 
તસ્મિત્તેવ ટ્તે શીષ્રં સ તોગપુર્મેત્ય તાન્‌ | પરાઇ શ્રીસ્વામિના યૂયમાદૂતાઃ સ્થેતિ હૈત્યતુતત્‌ ॥ ૨ 
શ્રુત્વાડમૃતાયમાનં તદ્દવસ્તેડતિમુટ થયુ: । ગરવ ત્વલતેત્યાહ નીલજળ્ઝસ્તલા વત્ત: ॥ ૨૦ 
તતો વિચ્વાર્ય તે સત્તઃ સર્વે સિશિ વિધૂવ્યે | પ્રયયુઃ પિષતપ્રામં સ્વમુસેર્ટ્શનોત્યુજા: ॥ ૨૨ 
મુસ્છાનન્લ્મુળા: સ્તો ભસીવર્યશ્ર પર્વત: | હેવાનન્ટ: પરિત્રાટ તત મત્છા ગ્યેષઠટ્યસ્તથા ॥ ૨૨ 
સ્વત્રેછ્શનૌત્યુવયસમાવૃણન્તરાસ્તુ તે | વિતેસુ: સત્તર માર્મે તં સક્ષીવુત્ય એેટ્જમ્‌ ॥ શર 
ઝત્િજાર્યાત્ઝરસ્સ્ય નીતજળ્સ્તુ વર્ત્તનિ । શીધ્રાસનશ્રાસપૂર્ખટ્ટ્યો સ્થપતત્કિતો । ૨૪ 
વિચ્ાત્વાડમ્રતઃ પશ્ચત્ત પશ્યત્તોડ્ષ્યામિનઃ । તે સત્ત: પતત ર્ષ્ટ્વા તલ સ્તિજમુપાયયુઃ ॥ ૨૫ 


સ્વામીને વળાવવા રથની પાછળ પાછળ ચાલ્યા. પછી સ્વામીએ તેઓને સમજાવી 
પાછા વાળ્યા અને માર્ગમાં ભક્તજનોને આનંદ ઉપજાવતા થકા પીપલાણા ગામે 
પધાર્યા. ત્યાં પોતાના ભક્તરાજ શ્રી નરસિહ મહેતાના ભવનમાં શ્રીરામાનંદ 
સ્વામીએ ઉતારો કર્યો અને તે સમયે સમગ્ર પુરવાસી ભક્તજનો આવી સ્વામીનું 
સ્વાગત પૂજન કર્યું.?પછી શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ લોજપુરથી મુક્તાનંદાદિ સમસ્ત 
પોતાના શિષ્યસમુદાયને બોલાવી લાવવા માટે કુંવરજી નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં 
મોકલ્યા. તે જ દિવસે તે તત્કાળ લોજપુરમાં પહોંચી સમાચાર આપ્યા કે, 
શ્રીરામાનંદ સ્વામી તમને સર્વેને પીપલાણા ગામે બોલાવ્યા છે. તે સમયે દૂત કુંવરજી 
વિપ્રનાં વચન સાંભળી મુક્તાનંદ આદિ સર્વે સંતો અત્યંત હર્ષ પામ્યા અને 
નીલકંઠવર્ણી તો તે જ ક્ષણે મુક્તાનંદ સ્વામીને કહેવા લાગ્યા કે આપણે આજે જ 
ગુરુનાં દર્શન કરવા જઇશું.“*” આટલા સંતો મઠની સેવામાં અહીં રહે અને 
આટલા સાથે ચાલે, આવો નિર્ણય કરી મુક્તાનંદ સ્વામી, નીલકંઠવણી આદિ સર્વે 
સંતો ચંદ્રોદય થતાં રાત્રેપીપલાણા ગામ તરફ ચાલવા લાગ્યા.** સર્વેના અંતરમાં 
પોતાના ગુરુનાં દર્શનની અતિ ઉત્કંઠા હતી. તેથી મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો 
અને ભક્તરાજ પર્વતભાઇ, દેવાનંદ સન્યાસી અને વણિક જેઠાભાઈ આદિ સર્વેનાં 
અંતર પોતાના પ્રાણપ્રિય ગુરુવર્યનાં દર્શનની ઉત્કંઠાથી ખેંચાયાં હોવાથી તેઓ 
એક પીપલાણા ગામનું લક્ષ્ય રાખી માગમાં ઉતાવળી ગતિએ ચાલતા હતા.*૨૧૩ 
તેવી જ રીતે વર્ણીરાજ શ્રીનીલકંઠજી પણ ઉતાવળી ગતિએ ચાલતા હતા. પરંતુ 
તપથી શરીર અતિ કુશ થયું હોવાથી અને ચાલવાના પરિશ્રમનાં કારણે તેમનું 
હૃદય શ્વાસથી ભરાઇ આવ્યું અને માર્ગમાં જ તે ધરણી ઉપર ઢળી પડ્યા.** 


અ. પદ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૦૧ 


પાહ્સવાઇન ત્તજુસ્તસ્ય તે ત્ત શને: શને? । જિસ્વાશ્રસ્તમાલોવય પ્રોત્તુસ્સે વળ વત્ત: ॥ ૨૬ 
સ્તિડતૈવાસ્તિ મન્તવ્ય: પિખભમ્રામ ગાશું તઃ । માશ્રયાતસ્ત્વમમતામાત્મનો યોમધારળામ્‌ ॥ ૨૪ 
તદ્દલેનાધ્વનઃ પાર થાસ્યસ્ચેવ ન ત્તાન્યથા । ડ્ત્યુસરુઃં સ તથા ત્તજે તતાન પથિ સત્વરમ્‌ ॥ ૨૮ 
ભમવત્ત દૃદિ ધ્યાયન્‌ ધનુર્મુસ્ષુઠ શસે યથા | સ વિસ્મુતવપુસ્તૂળ સર્વેષામપતોડત્તતત્‌ ॥ ૨૨ 
સત્તસ્તમનુધાવન્તોડપ્યવાપુર્નેવ શીષ્રમમ્‌ | પ્રાપુસેગસ્વતીસંજ્ાં નહીં સર્વેડષિ તે ટ્ુતાઃ ॥ ર૦ 
રક્ષિખે પિખ્લમામાદ્દદન્તીં જલુષોલ્જામ્‌ | વૃછ્યામ્યુપૂસ્તાં ભીમજ્છોલામતિ રુસ્તરમ્‌ ॥ ૨૨ 
વળિરાટ્‌ તાં સમુત્તીર્ય સહસવ પર તટ્મ્‌ | ગનાજુજસ્તર્છષે? પ્રાપ સન્મુશવર્ત્મના ॥ રર 
ઝર્વાસ્ેવ તટે તસ્યુર્મસ્છા: સર્વે તરસ્િળીમ્‌ | તાવ્યાં મીમાં ત્ત પશ્યત્તો વિહ્િત્વા ુસ્તરં તત તાપ્‌ રર 


મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો શ્રીહરિની આગળ આગળ ઉતાવળી ગતિએ 
ચાલતા હતા. થોડા આગળ ચાલ્યા પછી જ્યાં પાછું વળીને જોયું તો નીલકંઠવર્ણીને 
પૃથ્વી પર ઢળી પડેલા જોયા, તેથી તત્કાળ પાછા દોડી તેમની સમીપે આવ્યા અને 
ધીરે ધીરે નીલકંઠવર્ણીની પગચંપી કરવા લાગ્યા. ત્યારપછી થોડા સ્વસ્થ થયેલા 
વ્ણિરાજને મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો કહેવા લાગ્યા કે, આપણે આજે જ 
ઉતાવળથી પીપલાણા ગામે પહોંચવાનું છે. તેથી તમે તમારી વિશુદ્ધ યોગધારણાનો 
આશ્રય કરો.*"૧*યોગધારણાના બળથી પંથ પાર કરી શકાશે. બીજો કોઈ ઉપાય 
નથી. હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે સંતોએ કહ્યું તેથી વણિરાજે યોગધારણાનો આશ્રય 
કર્યો અને માર્ગમાં સર્વેથી ઉતાવળી ગતિએ ચાલવા લાગ્યા.“ 

બ્રહ્માત્મભાવે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પોતાના હૃદયમાં ચિંતવન કરતા 
વર્ણિરાજ શ્રીહરિ શરીરનું ભાન ભૂલી ધનુષમાંથી છૂટેલા તીરની પેઠે ઉતાવળી 
ગતિએ સર્વે સંતોની આગળ ચાલવા લાગ્યા.*“ મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો 
ઉતાવળી ગતિએ ચાલતા વણિરાજની પાછળ પાછળ દોડતા આવતા હતા, છતાં 
પણ તેમનેપહોંચી શક્યા નહિ. આ રીતે ઉતાવળી ગતિએ ચાલતા તે સર્વેઓજસ્વતી 
નદીને કિનારે પહોંચ્યા.*૦ પીપલાણા ગામથી દક્ષિણ દિશા તરફ વહેતી તે 
ઓજસ્વતી નદીનું જળ વરસાદ પડ્યો હોવાથી ડહોળું અને ખૂબજ પૂર આવ્યું 
હોઈ બે કાંઠા લઇને વહેતી નદીમાં ભયંકર તરંગો ઉછળતા હતા.** કુશળ 
તરવૈયાઓથી પણ ન તરી શકાય તેવી તે નદી દુસ્તર હતી. છતાં પણ વણિરાજ 
શ્રીહરિ તરંગોના સમૂહથી ખેંચાયા વગર સરળતાથી સામે પૂરે તરતા નદીને સામે 
કિનારે પહોચ્યા.૨૨ 


કઝ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. પ૬ 


મઇ્તાડથ પ્રયાસેન જોલમાશ્રિત્ય તેડર્વિતા? । તામત્તીર્ય સમેત્યામું પિપતમામમાવિશન્‌ ॥ ર૪ 
ગ્યેષઠવુખ્ળટ્વાલશજાહ્નિ પૂવાજ્ઞિ છવ તે | નરસિદદ્ધિગમ્દે વ્હ્શુઃ સ્વામિનં સિગમ્‌ ॥ રષ 
મૌસષુંઃ પુછ્મૂલિ સિતવસનધર સ્વાસ્યમાનાનુવારું । 
પયાક્ષ મન્ટ્હાસં સિગગનનિજરેશ્રન્ટ્ને: પુષ્તદારેડ ॥ 
ભરચ સમ્પૂગ્યમાનં સલ્સિ ત્ત વિતતે ર્વ્વસિહાસનસ્થં । 
સ્વીયથાનાનન્ટ્યન્ત પરમયુજનિધિસ્વામિન તે પ્રળેમુ: । ર૬ 
વિરાન વિતોવ્યાડડશું થાવહુત્િતિ પરુ? । સાળ્ં પ્રળનામાસો તાવદ્ધત્તોત્તમઃ સ તુ ॥ ર૪ 
તમુત્થાપ્ય સ બાઇુમ્યાં પરિર્ભ્ય સિગાસ્તિજ 1 ૩પાવેશયવન્યાશ્ પ્રળતાન્સમમાનયત્‌ ॥ ર૮ 


મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો-ભક્તોએ ઊછળતા તરંગોવાળી નદીને જોઇને 
વિચાર્યું કે, આ નદી નાવ વિના તરવી કઠિન છે, તેથી કિનારે બેસી રહ્યા. પછી 
લાકડાંના તરાપા ઉપર બેસી બહુ મોટા પ્રયાસથી તે ઓજસ્વતીને પાર કરી સામે 
કિનારે બેઠેલા વર્ણીરાજ શ્રીનીલકંઠજીની પાસે પહોંચ્યા અને સૌ સાથે મળીને 
પિપલાણા ગામમાં પ્રવેશ કર્યો.૨*-૨* 

શ્રીરામાનંદ સ્વામી અને શ્રીનીલકંઠવર્ણીનો પ્રથમ મેળાપ :- 
હે રાજન્‌ ! મુક્તાનંદ સ્વામી અને નીલકંઠવર્ણી આદિ સર્વે સંતો તથા ભક્તોએ 
સંવત ૧૮૫૬ ના જેઠ વદ બારસના દિવસે બપોર પહેલાંના સમયે નરસિંહ 
મહેતા નામના બ્રાહ્મણને ઘેર વિરાજમાન સદ્ગુરુ શ્રીરામાનંદ સ્વામીનાં દર્શન 
કર્યા.ચ૫ શ્રીસ્વામી શરીરે ગૌરવણના અને હૃષ્ટપુષ્ટ હતા. તેમણે શ્વેતવસ્ત્રો ધારણ 
કર્યા હતાં. તેમનું સુંદર મુખકમળ અને જાનુપર્યત લાંબી બજ્ઞે ભુજાઓ શોભી રહી 
હતી. ખીલેલા કમળની પાંખડી જેવાં સુંદર નેત્રો અને મંદમંદ મુખહાસ મનમોહક 
હતાં. પોતાના ભક્તજનોના સમૂહોએ ચંદન અને પુષ્પહાર વગેરે પૂજાના દ્રવ્યોથી 
પ્રેમપૂર્વક તેમનું પૂજન કર્યું હતું. વિશાળ સભાખંડમાં દિવ્ય સિંહાસન ઉપર બેસી 
પોતાના ભક્તજનોને આનંદ ઉપજાવતા હતા. આવા પરમ સુખના સિંધુ શ્રીસ્વામીના 
ચરણકમળમાં મુક્તાનંદ આદિ સર્વે સંતો અને ભક્તો સાષ્ટાંગ દંડવત્‌ પ્રણામ 
કરવા લાગ્યા.*“ સામે વર્ણીરાજ શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારીને જોઇ શ્રીરામાનંદ સ્વામી 
જ્યાં પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થવા લાગ્યા ત્યાં જ ભક્તોમાં ઉત્તમ વર્ણીરાજ 
શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી ઘણાંક દંડવત્‌ પ્રણામ કરવા લાગ્યા. ત્યારે રામાનંદ 
સ્વામી બજ્ઞે હાથે વર્ણનિ ઉભા કરી પ્રેમથી ગાઢ આલિંગન આપી ભેટ્યા અને 


અ. પદ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૦૩ 


ત્ળીન્દ્ર: સ્વામિન ર્ષ્ટવા શ્રુત સદ્ધય યથા તથા । સિર્યૃત ૫રમામાપ પ્રેમાશ્રુઃ પુતજાસ્િ: ॥ ર૨ 
સિમેષહીનયા રૂછ્યા પશ્યન્તં સ્વેક્ષળે હરિમ્‌ | તાટ્શ્યેવ ટ્શાડપશ્યન્મુટ્તદ્તિયં સ તત ॥ ર૦ 
પ્રાન્ફેઇમાનછીને ત્ત તતઃ સ્વસ્થ તમાલરત્‌ । પશ્યન્‌ પપ્રસ્છ સ સ્વામી સ્વામતાહિ યથોત્રિતમ્‌॥ ર૨ 
મુસ્છાનન્ટ્: વ્મથિતવાસ્તર્ત્તાન્તમશેષતઃ | યથા સાત તલ સ્વામી વળિત પ્રશશસ તમ્‌ ॥ રર 
ગ્રેન્ળા મટ્લ્જળ્ઝેન સ્તુત્વા તં વળરાઇપિ | પ્રાદાઘ સષતો ગાતો મત્મનોરથપાણ્પ: ॥ ર્ર 


સાક્ષાન્યીયુખનન્દ્રસ્ય ભુવિ ભસ્તિપ્રવર્તજમ્‌ । ત્વાં પ્રાપ્યાય જતાર્થોડસ્મિ નૃગન્મ જિત મમ ॥ ર૪ 
પ્રસન્ન$ જાર્યામાસ તતસ્તસ્ય ત્ત તત્લતામ્‌ | થથોત્તિતં સ ગાતિથ્યં સત્જલેઃ પય ઞારિમિઃ ॥ રૂપ્‌ 


હર્ષપૂર્વક પોતાની સમીપમાં જ બેસાડ્યા. પછી દંડવત પ્રણામ કરી રહેલા મુક્તાનંદ 
સ્વામી આદિ સર્વેને યથાયોગ્ય માન આપી બેસાડયા.*“ 

હે રાજન્‌ !પૂર્વે મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો પાસેથી જેવું સ્વામીનું વર્ણન 
સાંભળ્યું હતું તેવા જ સ્વરૂપમાં સ્વામીનાં દર્શન કરી વર્ણીરાજ રોમાંચિતગાત્ર 
થયા, તથા આંખોમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેવા લાગ્યાં અને પરમ શાંતિને પામ્યા.*“ 
નિર્નિમેષ પોતાનું દર્શન કરી રહેલા ભગવાન શ્રીહરિના મુખારવિંદનું તે જ રીતે 
દર્શન કરતા શ્રીરામાનંદ સ્વામી ચારઘડી પર્યત એમને એમ સામે જોઈ જ રહ્યા.*૦ 
શ્રીરામાનંદ સ્વામીના મુખારવિંદની સામે દષ્ટિ કરતાં પ્રથમ ક્ષણે જ દેહભાન 
ભૂલેલા પ્રેમાતુર નીલકંઠવર્ણી થોડીવાર પછી જ્યારે સ્વસ્થ થયા ત્યારે શ્રીરામાનંદ 
સ્વામી તેમને યથા યોગ્ય કુશળ સમાચાર પૂછવા લાગ્યા.** 

હે રાજન્‌ ! તે સમયે મુક્તાનંદસ્વામીએ નીલકંઠવરણીનું પોતે અનુભવેલું 
સમગ્ર વૃત્તાંત સભામાં કહી સંભળાવ્યું. તે સાંભળી રામાનંદ સ્વામી 
શ્રીનીલકકંઠવર્ણીની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.** અને નીલકંઠવર્ણી પણ પ્રેમથી 
ગળગળા થઇ શ્રીરામાનંદસ્વામીની સ્તુતિ કરી કહેવા લાગ્યા કે, હે સ્વામી !આજ 
મારા મનોરથરૂૃપી વૃક્ષમાં અમૃત જેવાં મીઠાં ફળો લાગ્યાં, તેથી આ વૃક્ષ સફળ 
થયું. આ પૃથ્વી ઉપર સાક્ષાત્‌ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની એકાંતિકી ભક્તિનું પ્રવર્તન 
કરનારા આપનાં પ્રત્યક્ષ મિલનથી અત્યારે હું કૃતાર્થ થયો છું અને મારો જન્મ પણ 
સફળ થયો.*** સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! તે સમયે અતિશય ખુશ થઈ 
રામાનંદસ્વામીએ તે દિવસે અધિક સુદ બારસ હોવાથી વેષ્ણવો માટે તે દિવસે 
એકાદશીવ્રત કરવાનું હોઈ ખજૂર, દ્રાક્ષ આદિ અનંત સુંદર ફળો અને દૂધ વિગેરેથી 
મુક્તાનંદસ્વામી આદિ સમસ્ત સંતો ભક્તોનો યથાયોગ્ય આતિથ્ય સત્કાર કર્યો.* 


કા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૭ 


“5% ગ્રેમસિૃતનિતોત્તનાજ્નયોઃ સિજ્ોરમતસારવાતયો: ર 
વળિરાગમુનિરાગયોસ્તલ થોળ આપ ગનશ્્શનીયતામ્‌॥ ર૬ ॥ 


// 2/7 777%” 7/77૪7૪₹7ર% %727ર% ₹%77%ર 
₹%77-₹₹7/%077777%77% %₹૬27277%:થ27%: // ૧૬ // 


॥સકપગ્નાશત્તમોડઘ્યાય: ॥। 
૩વત્તિ - 
સ્ાત્વા સ્વામી પ્રહ્ેષેડથ રધિજાધીશપૂગનમ્‌ | ૩૫ત્તારેમસન્દ્રિથ યથાવિધિ ત્તવાર સ; ॥ ૨ 
ઉવાવ્શ્યા ગામરળં તતઃ જુર્વસ્િગે: સઈ । સ્વામી પુનર્પૃસ્છત્ત તગઞન્મસ્થાનમારિતિડ ॥ ર 


પૃથ્વીના ઈતિહાસનું પ્રથમ અદ્ભૂત દશ્ય :- હે રાજન્‌ ! વણિરાજ 
શ્રીનીલકંઠવર્ણી અને મુનિરાજ શ્રીરામાનંદ સ્વામીનું જે પ્રથમ દિવ્ય મિલન થયું 
તે જોનારા સર્વ કોઇ જનોને અતિશય આનંદ ઉપજાવે તેવું અદ્ભૂત હતું. પરસ્પર 
જોઈ રહેલા બજ્ઞેના નેત્ર કમળમાંથી પ્રેમનાં અશ્રુઓ વહેતાં હોય, બજ્ને સિદ્ધદશાને 
પામેલા સમાન સિદ્ધયોગી પુરુષો હોય, કલ્પી ન શકાય તેટલાં મીઠાં મધુર પરસ્પર 
મુખમાંથી અમૃતવચનો વરસી રહ્યાં હોય, અકલ્પનીય કેટલું અદ્ભૂત દશ્ય હતું.“ 

૪/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2ટે%૪૭/ 
*9%જ 2/ત2//2/%₹ન ન/જે 5%₹/%ક/ 5% 5ક-2૯/%/ 572/%/ન 
2%/% ૪ ન૯5૭૦૯/2/%નજું ૪ટ્‌જૂ૪ 5%% /%ેજનજું /%૪5%/૪ કુ 
છે ન/ઝ» છય્/નક? અટ/% જૂઈ %ય?. --૪૬-- 


રામાનંદસ્વામીએ નીલકંઠવારીને પરિચય પૂછચઓ. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! સાયંકાળે સ્નાન કરી શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ 
મોટી પૂજાની સામગ્રીથી રાધિકેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું વિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું.' 
સંતો અને ભક્તોની સાથે એકાદશીનું જાગરણ કરતા શ્રીરામાનંદસ્વામીએ 
શ્રીહરિને તેમનાં જન્મસ્થળ આદિથી લઇને પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા. ક્યા દેશમાં 
અને કયા કુળમાં જન્મ છે ? માતા-પિતા કોણ છે ? ગોત્ર કયું ? પ્રવર ત્ધષિ કોણ છે ? 


સઃપછ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૦૫ 


છું ત પિતસૈ મોત્રં પ્રવરન્સેશિજં તથા | વેટ શાર્રામિણટેવં વૈરમ્યં સ્વગનત્યગિન્‌ ॥ ર 
વનવાસ તપોમેણન્સાસુયોમસ્ત સાધનમ્‌ | તીર્થયાત્રા તત્ર તત્ર તોથિજાનાં સમપમમ્‌ ॥ ૪ 
ઉતત્પૃછટ સ્વામિનાડસો થથાવત્સર્વમારહિતિઃ 1 મેળ જથયામાસ છણનુભૂત થથા યથા ॥ ૫ 
સવિસ્તર તદૂત્તાન્ત સ શ્રુત્વા પ્રીતિમાન્મૃશમ્‌ । પ્રાછ ત્વમસ્મહીયોડસિ વળિન્‌ ! ધર્મસ્ય યત્યુત: । ૬ 
સ રિપ્રયાને સન્તાપ ભત્છચા સ હિ પિતા તવ । હીક્ષાં ભાગવતી ધીમાન્મત્ત ઇ્વાર્વિસાર્થવિત્‌ ॥ ૭ 


મવાસયા વનેસલેષુ મુમુક્‌ૂન્સ સિર્ગાશ્રિતાન્‌ 1 ૩પારિશત્યુખ્ળપસ્છિમદિસાધી્થમૈ: સઈ ॥ ૮ 
ત્વં તુ તસ્માહપિ ગુળેરધિવનેડસિ મછાતપાઃ । અમર્ત્યશટાં રટ્યે ધત્લે સ્વં પશ્યતાં ગૃળામ્‌ ॥ ૨ 


સુત્રત 
ઝનુપ્રદં સ્વપિતરિ શ્રુત્વાડ્તો સ્વામિનો પૂશમ્‌ | મુમુરેડથ ગુરુ જર્તું સિશ્ચિજાય તમેવ હિં ॥ ૨૦ 


વિધાગુરુ કોણ છે ? તમારો વેદ કયો છે ? શાખા કઇ છે ? ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ કોણ 
છે ? વૈરાગ્ય કેમ થયો ? સ્વજનોનો ત્યાગ કેવી રીતે કર્યો ? વનવાસમાં ક્યાં કેમ 
રહ્યા ? કેટલા પ્રકારે તપશ્ચર્યા કરી ? અષ્ટાંગયોગની સાથે અન્ય કયાં સાધન 
શીખ્યા ? ક્યાં ક્યાં તીથયાત્રા કરી ? તે તે તીર્થોમાં સાધુપુરુષોનો સમાગમ કેવો 
રહ્યો ?૨” આ પ્રમાણે અનેક પ્રશ્નો રામાનંદસ્વામી પૂછતા રહ્યા અને શ્રીહરિ 
આદિથી અંત સુધી યથાનુભવ યથાર્થ પ્રશ્નોના ઉત્તરો ક્રમશઃ આપતા રહ્યા." 
હે રાજન્‌ ! વિસ્તાર પૂર્વકનું શ્રીહરિનું જન્મવૃત્તાંત સાંભળી શ્રીરામાનંદ 
સ્વામી અત્યંત પ્રસજ્ઞ થયા અને કહેવા લાગ્યા, હે વર્ણીરાજ ! મારા શિષ્ય ધર્મદેવના 
તમે પુત્રહોવાથી તમે પણ અમારા જ થયા.“ તમારા પિતા ધર્મદેવ બહુ બુદ્ધિશાળી 
હતા અને સમગ્ર સત્શાસ્રોના અર્થને જાણનારા હતા. તેમણે તમારી માતા 
ભક્તિદેવીની સાથે પ્રયાગરાજ તીર્થમાં મારી પાસેથી જ ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ 
કરી હતી.?મારી આજ્ઞાથી તેઓ કૌશલદેશમાં પોતાને આશરે આવેલા મુમુક્ષુજનોને 
અહિંસા આદિક યમ-નિયમોએ સહિત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની એકાંતિકી ભક્તિનો 
ઉપદેશ કરતા હતા.“ મહાતપસ્વી તમે તો ગુણે કરીને તો પિતા થકી પણ અધિક 
છો. કારણ કે તમારું દર્શન કરનારા મનુષ્યોના અંતરમાં તમે “આ માનવ નહિ 
પણ કોઈ અલોકિક દિવ્ય પુરુષ છે'' એવી શંકા ઉપજાવો છો.“ 
શ્રીરામાનંદ સ્વામીને જ ગુરુપણે સ્વીકારવાનો વર્ણીનો 
નિર્ણય :- પિતા ધર્મદેવ ઉપર શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ બહુજ અનુગ્રહ કર્યો છે. 
એમ જાણી શ્રીહરિ ખૂબજ પ્રસજ્ઞ થયા અને તેમને જ ગુરુપણે સ્વીકારવાનો દેઢ 


આ: શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૭ 


ગુળેઃ ગુષ્ળસમે છ્ાસ્મિત્તેવ રુખળોડ સતિ સિત્યણ । વશે ત્તાસ્યેતિ મી? સત્યેત્યેવં પ્રાહ સતો છિ ॥ ૨૨ 
તત્રોવાસ સુસ્ેનેવ સ તતો ર્ટઢનિશ્રય । માનતિતો વદુધા તેન મુસ્ખેશ્વરસપિળા ॥ ૨૨ 
ગાશ્ચર્યટર્શનં તં ત નીલજળ્ઝતપસ્તિનમ્‌ । પશ્યતાં સ્વામિમસ્ાનાં વિસ્મયોડભૂન્મહાનથ ॥ શરૂ 
સ્વયં સ્વામ્યપિ તં ટ્ષ્ટ્વા યોમિટુખ્રાપસતુળમ્‌ । જૃુખષ્ળસ્થેવ તનું જાસ્ન્ેને ધર્માવનક્ષમામ્‌ ॥ ૨૪ 
સર્વસોડપ્યુદ્ધવસ્તં તુ સાક્ષાન્તારયળો હાયમ્‌ । રતિ તાવૈત્ધ્રમોસ્તસ્ય નર્નાન્યવિધિત્લયા ॥ ૨૫ 
ઝદ્ધોષોડથામવછોજે વશન સ્વામિનોડસ્તિજે । વાનો વળી છાગતોડ સતિ તપસ્વી યોમિરડિતિ ॥ ૨૬ 
તદ્‌શનાર્થમાગમ્મુર્નાનારેશેભ્થ આણ્તાઃ | સઇસ્ઞશો તર તાર્યસ્ત્યામિનો યોમિનોડષિ ત્તર ॥ ૨૭ 


નિશ્ચય કર્યો.૫૦પછી ગુણે કરીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સમાન આ સદ્ગુરુમાં ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણ સદાય નિવાસ કરીને રહે છે અને તેમને વશ વર્તે છે. આ પ્રમાણેની તમારી 
વાણી ખરેખર સત્ય છે, એમ શ્રીહરિ સંતો આગળ કહેવા લાગ્યા.* ત્યારપછી 
પોતાની પાસે જ રહેવાનો દઢ નિશ્ચય કરી ચૂકેલા વર્ણીરાજ શ્રીહરિને ઇશ્વરમૂર્તિ 
ગુરુવર્ય શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ અતિ પ્રસન્ન થઇને આવકાર આપ્યો અને વર્ણીરાજ 
શ્રીહરિ રામાનંદસ્વામીની સમીપે સુખપૂર્વક નિવાસ કરીને રહ્યા.*૨ 

હે રાજન્‌ ! સ્વામીનાં દર્શને આવતા ભક્તજનોના અંતરમાં તપોનિધિ 
શ્રીનીલકંઠવર્ણીનું અતિ આશ્ચર્યકારી દર્શન પરમ વિસ્મય ઉપજાવતું હતું. 
અષ્ટાંગયોગને સિદ્ધ કરેલા યોગીપુરુષો પણ જે સદ્ગુણોની ઇચ્છા રાખે છતાં 
પ્રા ન થાય એવા સમસ્ત સદ્ગુણોના ધામરૂપ ભગવાન શ્રીહરિનાં દર્શન કરી 
ગુરુવર્ય રામાનંદ સ્વામી પણ એવું માનતા કે, આ વર્ણીરાજ ધર્મરક્ષણ કરવામાં 
સમર્થ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું કોઈ અપર સ્વરૂપ છે. પરંતુ પોતે સ્વયં ઉદ્ધવજીનો 
અવતાર સર્વજ્ઞ હોવા છતાં શિષ્યપણાનું મનુષ્ય-નાટય કરવા ઈચ્છતા કાળ-માયાના 
નિયંતા ભગવાન શ્રીહરિની સંકલ્પરૂપ-માયાના કારણે આ નીલકંઠવર્ણી સાક્ષાત્‌ 
નારાયણ છે, એમ જાણી શક્યા નહિ.*₹૧૫ 

બાલયોગીના દર્શને ઉમટ્યો ભક્તસમુદાય :- હે રાજન્‌ ! 
“રામાનંદસ્વામીની સમીપે તપસ્વી સમ્રાટ્‌ યોગી કોઈ બાલ બ્રહ્મચારી પધાર્યા 
છે” એવો ચારે તરફ ઉદ્ઘોષ વ્યાપી ગયો. તે સાંભળી દેશદેશાંતરમાંથી હજારો 
નરનારીઓ, ત્યાગી પુરુષો, યોગીપુરુષો અને સમાજના વડીલ વ્યક્તિઓ પણ 
શ્રીનીલકંઠવણીનાં દર્શન કરવા માટે પિપલાણા ગામમાં આવવા લાગ્યા.૧૬૧૨ 
અને તેઓ ગુરૂવર્ય રામાનંદસ્વામીને પૂછતા કે અત્યારે તમારી સમીપે જે વર્ણીરાજ 


અ. પ૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૦૭ 


પપ્રસ્છુસે નફ વને વા વળી યોડસાડડમતોડત્ર સઃ । 
તાન્સ્વામી ટર્શયામાસ તમઝુસ્યાડસ્તિજ સ્થિતમ્‌ ॥ ૨૮ ॥ 
તં વળિતં જુશતનું વીલ્ય તેડતિતપસ્વિનમ્‌ । વિસ્મય પરમં પ્રાપ્ય પ્રસ? સ્વામિનં પુત: ॥ ૨૨ 
યુતોડયમાનતો વર્ળી વાલોડપ્યતિતપોવતઃ । ગાશ્ચર્ય ગનવતળાં વેત્તિ યોગજલાશ્ ય: ॥ ર૦ 
૩પવીતી ત્ત ગટિતઃ શાન્તો ધમતિસન્તતઃ । ઝર્ધ્વપુળ્ડું તત તુલસીમાલે હેળાગિનં જ્ધત્‌ ॥ ૨૨ 
૩લાસીન ફ્વાસીનો ધ્યાનસ્તિમિતલોત્રન$ 1 હેછાનુસન્ધાનદીનો નિષ્વરિપ્રહ છ્ષ ૧$ ॥ રર 
તાન્સ્વામી પ્રાહ વાતોડયં વોસલેમ્ય ૩પામતઃ । ઝાસ્તાં ભળવતો મત્તતે પિતરાવસ્ય ધામિવ્સે ॥ રર 


ભારસાનવિરમાળાં માણાત્મ્યં તત્સુરવાર્યમ્‌ | શુશ્રાવ વુત્તિમાન્‌ વાતસ્તતસ્તત્પ્રાણુમેહત ॥ ર૪ 


આવ્યા છે તે કોણ છે ? ત્યારે સ્વામી સ્વયં અંગુલી નિદેશ કરી પોતાની સમીપે 
વિરાજતા નીલકંઠવર્ણનિ ઓળખાવા લાગ્યા.” 

હે રાજન્‌ ! શરીરે અતિશય દુબળા અને તપસ્વી જણાતા 
શ્રીનીલકંઠવણીનાં દર્શન કરી પરમ વિસ્મય પામેલા જનો ફરીથી 
શ્રીરામાનંદસ્વામીને પૂછવા લાગ્યા કે, બાલ્યાવસ્થા હોવા છતાં અતિ તપોબળને 
ધારણ કરનારા આ વર્ણ ક્યાંથી પધાર્યા છે ? સાંભળ્યું છે કે દર્શન કરનાર જનોને 
અતિ આશ્ચર્ય ઉપજાવતા આ યોગી અષ્ટાંગયોગની સર્વે કળાઓને જાણે છે.૫૯-૨૦ 
જેણે યજ્ઞોપવીત ધારણ કર્યું છે, મસ્તક ઉપર પાતળા મંજુલ કેશની જટાબાંધી છે. 
સ્વભાવે શાંત જણાય છે. તેમનાં શરીરની નાડીઓ બહાર પ્રગટ દેખાઈ રહી છે. 
આવા આ વર્ણીરાજ કોણ છે ? વળી લલાટમાં ઊર્ધ્વપુંડ્‌ તિલક ધારી રહેલા અને 
કંઠમાં તુલસીની બેવળી કંઠી ધારી રહેલા તથા મૃગચર્મ ધારી રહેલા, તેમજ રાગ- 
દ્વેષ રહિતની ઉદાસીનવૃત્તિમાં બિરાજમાન તે નેત્રોમીચીને ધ્યાનમુદ્રામાં બેઠા છે. 
તેની પાસે કોઈ જાતની વસ્તુનો સંગ્રહ દેખાતો નથી અને એમના શરીરનું ભાન 
પણ નથી એવા આ વર્ણરાજ કોણ છે ?.૨૨ 

હે રાજન્‌ ! દર્શનાર્થી ભક્તોએ આ પ્રમાણે જ્યારે પૂછયું ત્યારે 
રામાનંદસ્વામી કહેવા લાગ્યા કે, હે ભક્તજનો ! આ બાલયોગી કોશલદેશમાંથી 
આવ્યા છે. તેમનાં માતા-પિતા ધર્મ-ભક્તિ મારી પાસેથી દીક્ષા લઈ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરનારાં અતિ ધામિક હતાં.** બાલ્યાવસ્થામાં જ બુદ્ધિમાન 
આ વર્ણઅએપોતાનાં માતા-પિતાના મુખેથી જ્ઞાન, વેરાગ્ય અને ભક્તિના માહાત્મ્યનું 
શ્રવણ કર્યું, પછીથી તે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની તેના અંતરમાં અતિ ઉત્કંઠા જાગી 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૭ 


ઝત્જળ્ડિતોડથ તત્સિદ્ધચે છાનાપૃસ્છય સુટઞ્ગનાન્‌ | દિત્વા મત્વા વનં થોર તપશ્રજેડસિટારળમ્‌ ॥ ર૫ 
તેનેવ ભસિયુસન પળ્માસાભ્યન્તરે ₹રિમિ । પ્રસાય તીર્થાનિ અરત્રા્ોડત્રાસ્તિ યહ્ત્છયા ॥ ર૧ 
હતસ્ય તરત ત્વેતટ્ધુવસ્યેવાસ્તિ નિશ્ચિતમ્‌ | વિષ્નું પ્રીળયતો વાન્ચે રુરાસધ્યં સુરેસષે ॥ ર૭ 
રૃતિ શ્રુત્વા ભગવતો વાવયં તે વિસ્તિતા ગનાઃ । થયુર્યથામતં નત્વા તં ધ્ુવામં ત્ત તં ઇઈરિમ્‌ ॥ ર૮ 


સુબુજ્ધિમથ તં રાગન્‌ ! જિત્યાયોમાતિનેષુળમ્‌ । ૩પાઇરદ્તો સ્વામી જીખ્નાર્તાયામયૂયુગત્‌ ॥ ર૨ 
સોડષિ સ્વધર્મ ભરિ ત્ત પાલયત્વેવ સિત્યલ । જીુખષ્ળાર્પાવસરે તસ્ય મુસેઃ સસ્તિદિતોડમવત્‌ | ર૦ 
સ્ત્વા ગુર્વતિ તસિમિસ્તુ સન્ધ્યાહિ નેત્યજં વિધિમ્‌ । જસેતિ સ્માર્તનવિધે: પાત્રાળાં પસ્મિગ્નનમ્‌ ॥। રે? 
પૂગાયાં જિયમાળાયાં તુલસીપુષ્તત્તન્ટ્નમ્‌ । ધૂપ હીપં તત નેવેસાં તત્તત્જાલ ૩પાઇસતૂ ॥ રર 
તેથી આ વર્ણી તે ગુણોને સિદ્ધ કરવા પોતાના મોટાભાઈ આદિ સંબંધીજનોને 
પૂછયા વિના તે સર્વેનો અને ઘરનો ત્યાગ કરી ઘોર ભયંકર જંગલમાં સીધાવી 
આતિ તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા.૨“૨૫ ભક્તિભાવ પૂર્ણ તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી આ 
વર્ણીએ છ મહિનાની અંદર જ સૂર્યનારાયણની પ્રસશ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી તેનું સાક્ષાત્‌ 
દર્શન પામ્યા. પછી અનેક તીર્થોમાં વિચરણ કરતા કરતા હરિઇચ્છાએ અહીં 
આપણી સમીપે પધાર્યા છે.*“ દેવતાઓએ પણ કરવું અશક્ય એવું બાલ્યાવસ્થામાં 
પણ ભગવાન વિષ્ણુનું આરાધન કરી તેને પ્રસન્ન કરવારૂપ આ વ્ણીનું ચરિત્ર છે, 
તે નિશ્ચય ધુવજીની ઝાંખી કરાવે છે.ચ? હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી 
રામાનંદસ્વામીનું વચન સાંભળી તે સર્વેજનો અતિશય વિસ્મય પામ્યા અને 
રામાનંદસ્વામીને ભક્તરાજ ધુવજી જેવા જણાતા વર્ણીરાજ શ્રીહરિને નમસ્કાર 
કરી સો જ્યાંથી આવ્યા હતા ત્યાં પાછા ફર્યા.૨“ 

રામાનંદસ્વામીએ વર્ણીરાજની સમીપની સેવામાં કરેલી 
નિયુક્તિ :-રામાનંદ સ્વામીએ યોગક્રિયામાં અતિશય નિપુણ અને સદ્બુદ્ધિમાન 
શ્રીનીલકંઠવર્ણીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પૂજાની સામગ્રી ભેળી કરવાની સેવામાં 
રાખ્યા.*“ સ્વધર્મ અને ભક્તિનું પાલન કરતા શ્રીનીલકંઠવર્ણી પણ ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરવાના સમયે નિરંતર ગુરુ રામાનંદસ્વામીની સમીપે જ રહેવા 
લાગ્યા.* સ્વામી જ્યારે સ્નાન કરી સંધ્યાવંદનાદિ નિત્યકમનું અનુષ્ઠાન કરતા 
હોય તે દરમ્યાન વર્ણીરાજ પૂજાનાં પાત્રો માંજી શુદ્ધ કરવા લાગી જતા, અને 
સ્વામી જ્યારે ભગવાનની પૂજાનો પ્રારંભ કરે ત્યારે શ્રીનીલકંઠવર્ણી સમય સમયને 
ઉચિત તુલસીપત્રો, પુષ્પો, ચંદન, ધૂપ, દીપ અને નૈવેધ આદિ સઘળી સામગ્રી 


અ. પ૭ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૦૯ 


ચથાજાલમનુત્તડષિ પલર્થ તં તમાઇસ્ત્‌ | ફસિતસ્ો ઈર્સ્તેન મુરોરષિ મનોડ્ઇસ્ત્‌ ॥ રર 
તવળિનઃ જુષ્ળસેવાયાં શ્રજ્વાતિશયમુત્તમમ્‌ । સમીક્ય મુનિસટ્‌ તસ્ય વશ ગાસીન્રેશ્વર ! ॥ ર૦ 
મુષ્ળસ્તુ સિત્યમર્તાયામાવિર્જ્યોદ્વવાપિતાન્‌ | સાક્ષાલવ્સોપદાસસ્તં તલન્યસ્તુ નૈક્ષ્ત ॥ રષ 
"જવા નીનજળ્સ્ય સર્વથેવાધિજાર્ળિ | તત્પ્રત્યક્ષેક્ષળાયાસૌ પ્રત્યક્ષ જુષ્ળમાર્થયત્‌ ॥ રૂ૬ 
ભમવત્તીલજળ્ઝાય પદ્દત્પ્રત્યક્ષટરશનમ્‌ । ત્વચિ પ્રેમવતેડત્યર્થ હેહિ સટુળશાસિને ॥ રૂ૭ 
સુવ્રત ગ્વાત્ત - 
તથાસ્ત્વિતિ તતઃ જળ: પ્રતિગસે મછામુસિમ્‌ । પ્રદસ્ય રશન પ્રાહત્ત્યક્ષ સ્વસ્થ વળે ॥ રૂ૮ 
પસ્તિર્યા મુસેઃ જુર્વન્‌ ઇરિ$ શરીર ષળમેક્ષત 1 ૩૫ત્તારાનાવ્ણનં પ્રત્યક્ષ સ્વામિનાપિતાન્‌ ॥ ર૨ 
નેવેસાં સમવ્ન્ત તં વીક્ચ પ્રાપ સ મુદ્ધરમ્‌ । પૂગાજાલે મુસેર્ત્થં સોડદ્રાક્ષીટ્નુવાસરમ્‌ ॥ ૪૦ 


તત્કાળ લાવીને સ્વામીને અર્પણ કરે.*-*૨ પૂજામાં જે સમયે જે પદાર્થની જરૂર 
પડે તે પદાર્થ લાવવાનું સ્વામી કહે તે પહેલાં જ તેના મનના અભિપ્રાયને જાણી 
બાજુમાંજ બેઠેલા શ્રીવર્ણી તે તે પદાર્થ તત્કાળ સ્વામીને અર્પણ કરે. આવી ચાતુરીથી 
તેમણે ગુરુનું મન પોતાના તરફ ખેંચી લીધું.** આ પ્રમાણે શ્રીનીલકંઠવર્ણીની 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સેવા પૂજામાં અતિશય ઉત્તમ શ્રદ્ધા જોઈ મુનિરાજ 
શ્રીરામાનંદસ્વામી તેમને વશ થઈ ગયા.” હે રાજન્‌ ! ઉદ્ધવ સ્વામી જ્યારે પૂજા 
કરતા ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અ્ચાસ્વિરૂપમાંથી પ્રગટ થઈ સ્વામીએ અર્પણ કરેલા 
પૂજાના પદાર્થો પ્રત્યક્ષપણે સ્વીકારતા. આ પ્રત્યક્ષ દર્શન કેવળ તેમને જ થતું બીજાને 
નહિ." એક વખત રામાનંદસ્વામી નીલકંઠવણીને શ્રીકૃષ્ણ દર્શનના સર્વપ્રકારે 
અધિકારી જાણી તેમને પણ ભગવાનનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય તે માટે પ્રગટ થયેલા 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, હે ભગવન્‌ ! આ નીલકંઠ વર્ણી 
તમારે વિષે બહુજ પ્રેમ ધરાવે છે. અને સદ્ગુણોના ધામ છે. તેથી તમે મને જેમ 
પ્રત્યક્ષ દર્શન આપો છો, તેમ આ શ્રીનીલકંઠજીને પણ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપો. 

વર્ણીરાજને શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષ દર્શન :- તે સમયે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને 
“તથાસ્તુ” કહીને મહામુનિ શ્રી રામાનંદ સ્વામીની વાતનો સ્વીકાર કર્યો. અને 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને મનોહર હાસ્ય કરીને શ્રીનીલકંઠવર્ણીને પોતાનું પ્રત્યક્ષ દર્શન 
આપ્યું.*“ આ પ્રમાણે ગુરૂની સેવા કરતા વર્ણીને ઉપહારો પ્રગટપણે ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણ સ્વીકારતા હોય તેવું પ્રત્યક્ષ દર્શન થયું. શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરી નીલકંઠ 
વણી ભાવવિભોર થયા. હે રાજન્‌! આપ્રમાણે ગુરૂવર્યની પૂજાના સમયે પ્રતિદિન 


કે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૭ 


"જ્‌ પ્રાહ સ પરં નીતજળો રઇ સ્થિતમ્‌ । મત્યૂગાવસરેડપીત્થં કથં સ્થાત્જીખ્ળર્શનમ્‌ ॥ ૪૨ 
ચથોપહારન્‌ મજ્ઞાતિ ત્વયા સ્તતાન્સ સિત્યજ | તથા મલ્પિતાત્્રીતો પ્રહીષ્વતિ જરાડસ્યુત: ॥ ૪ર 


શ્રીરામાનન્ર્યુસિસ્વાત્ત 
સખ્ળહીક્ષામવાલસ્ય મહત્સેવાર્તસ્ય ત્ત । ધર્મે મસ્કો તાહ્તસ્ય સ્થાસ્છીબ્રં સુ જાવીક્ષળમ્‌ ॥ ૪ર 
ઝ્વાત્ત - 

સિષેવે સોડથ તં નિત્યં ભસ્છિશ્રન્વાસમસ્વિતઃ । ત્રાતુમાસ્યં વ્યતીયાય તસ્યેત્થં જુર્વતઃ સત: । ૪૪ 
વિજ માર્જસ્ય નૃપતેરછાહ્શશતોત્તરે । સઘપસ્નાશત્તમેડજ્ે વર્તમાને શજ્સ્ય ત્તર ॥ ૪૫ 
ણજાવશ્યાં પ્રવોધન્યામુત્તમાયાધિવારિળે । તસ્મૈ હતું મછાહીક્ષામેસ્છત્સ્વં થાતતે સ તામ્‌ ॥ ૪૬ 

રીક્ષાં ગહીતું મહ્તીં સ વખિરાટ્‌ સમુત્લુજસ્તસ્ય મુસેરનુસયા 

ત્રવાર પૂર્વેસુસ્વોષળં શુત્રિલ્વાનિશં ત્રતક્ષરમેવ સન્નપન્‌ ॥ ૪૭ 


શ્રીનીલકંઠવર્ણીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં.*“”*૦ એકવખત 
નીલકંઠવર્ણી એકાંત સ્થળમાં બેઠેલા ગુરુ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, હે સ્વામી ! 
તમારી જેમ મારી પૂજામાં પણ મને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યક્ષ દર્શન ક્યારે થશે ? 
જેવી રીતે આપે અર્પણ કરેલા પૂજાના ઉપહારો ભગવાન ભાવથી નિરંતર સ્વીકારે 
છે તેવી જ રીતે મે અપણ કરેલા ઉપહારો પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ક્યારે સ્વીકારશે?. 
૪૧૪૨ ત્યારે ગુરુવર્ય શ્રીરામાનંદ સ્વામી શ્રીનીલકંઠ વર્ણી પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે, 
હે વર્ણી!જેને મોટાપુરુષોની સેવામાં પ્રીતિ વર્તતી હોય, ધર્મપાલનમાં અને ભગવદ્‌ 
ભક્તિમાં અતિ આદરભાવ હોય અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ 
કરી હોય તેવા ભક્તને જ ભગવાનનું શીઘ્ર પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે.** 
વર્ણીરાજની મહાદીક્ષા પ્રદાનની ગુરુપાસે પ્રાર્થના :- સુતવ્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજન્‌ ! ગુરુવર્યનાં વચનો સાંભળી શ્રીનીલકંઠવર્ણી ભક્તિભાવ અને 
શ્રદ્ધાપૂર્વક ગુરુશ્રી રામાનંદસ્વામીની પ્રતિદિન સેવા કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં 
ચાતુર્માસ પૂર્ણ થયો.” ત્યારે વર્ણીરાજ ગુરુ શ્રીરામાનંદસ્વામીને મહાદીક્ષા પ્રદાન 
કરવા તેમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી તેથી વિક્રમ સંવત ૧૮૫૭ ના કાર્તિક સુદ 
પ્રબોધિની એકાદશીના પવિત્ર દિવસે શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ ઉત્તમાધિકારી શ્રી 
નીલકંઠવણીને મહાદીક્ષા આપવાનો શુભ સંકલ્પ કર્યો.”"”* અને મહાદીક્ષા લેવા 
તત્પર થયેલા ઉત્સાહી વર્ણીરાજે ગુરુ રામાનંદસ્વામીની આજ્ઞાથી દીક્ષા સ્વીકારના 
આગલા દિવસે સ્નાનાદિ વિધિથી પવિત્ર થઇ ત્રણ અક્ષરના “શ્રીકૃષ્ણ” મંત્રનો 


અ. ૫૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૧૧ 


પ્રમોટ્સંવત્લર ઝર્ગમાસે પ્રાતઃ સિતૈજાલશિાટિનિ તમ્‌ । 

સ ફીક્ષચામાસ થથાવિધાન મછ્ોત્લવેનૈત મુજ નરેન્દ્ર ! ॥ ૪૮ 
// ટજ %₹7ત7/રુઝ7%7 777૪7₹7ર% 5777 ૪%7%જ ર? 
₹%77-₹₹%794/જ77%7 ૪7₹₹7277%7?:527%* // ૧૪ // 


॥ ઝઇપસ્નાશત્તમોડઘ્યાય: ।। 
૬.-/&2& ક 
પ્જાવ્શ્યાં મુસિપતિરાગુહાવ દ્વિગોત્તમમ્‌ | સિગાધ્વવર્તન શાન્ત હીક્ષાવિધિવિશારટ્મ્‌ ॥ ૨ 
તેનેવ જર્યામાસ તત્રત્યં સજલ વિધિમ્‌ | સોડપિ સર્વ યથાશાસ્તરં જસોતિ સ્મ યથોત્તિતમ્‌ ॥ ર 
ઝાલે શર્રીરશુધ્સર્થ પ્રાયશ્િત્તમજાર્યત્‌ | પ્રત્યામ્નાયેન જુસ્છાળાં ત્રયાળાં સ છરિં ગૃપ ॥ રૃ 


જપ કરતા કરતા ઉપવાસ કર્યો.** હે નરેન્દ્ર ! રામાનંદસ્વામીએ પ્રમોદ નામના 
સંવત્સરમાં કાર્તિક માસની સુદ પ્રબોધિની એકાદશીને દિવસે પ્રાતઃકાળે મોટો 
ઉત્સવ ઉજવી હર્ષપૂર્વક શ્રીનીલકંઠવણીને મહાદીક્ષા આપવાનો પ્રારંભ કર્યો.” 
૪/ 5&/*/# ૪૦૮/27? 57 -//2/5૪/ /#૪ગ/#/નળન/ ૪/ટે₹5/ 
*7કજત્‌ 2/ત2//2/%૬ન ન/ઝ 5%₹/%%/ %૭/જ %ક૦2૯%/ ઝર 
2/%/ન£2૬₹/%-7 2)૬/ ૭52? નજકડ «૪7 તેકજે 2% ૭૦/જું 
/જ૪%૯૪ કયું છે જ/%ે 277/#ન”) ૪ટ/જ છૂ %૩?. --૪૭-- 


અધ્યાય - ૫૮ 
શ્રીટરિન્મી મહાદીક્ષાનો વિધિ. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! મુનિપતિ શ્રીરામાનંદસ્વામીએ પ્રબોધની 
એકાદશીના સુપ્રભાતે પોતાના જ ઉદ્ધવસંપ્રદાયના અનુયાયી, શાંત સ્વભાવના 
એક ઉત્તમ વિપ્રને આમંત્રણ આપી બોલાવ્યા. તે દીક્ષાપ્રદાનના વિધિમાં વિશારદ 
હતા.' રામાનંદસ્વામીએ તેના દ્વારા દીક્ષા આપવાનો સમગ્ર વિધિ કરાવ્યો અને તે 
વિપ્રે પણ શાસ્ત્રમાં કહેલા દીક્ષાવિધિની પધ્ધતિ અનુસારે યથાયોગ્ય સમગ્ર વિધિ 
કર્યો.ચ રામાનંદસ્વામીએ પ્રેરણા કરી ત્યારે તે વિપ્રે પ્રથમ શ્રીહરિની પાસે શરીરની 
શુદ્ધિ માટે ત્રણ કૃચ્છ્વ્રતના પ્રતિનિધિરૂપે સુવર્ણનું દાન અપાવી પ્રાયશ્ચિત કર્મ 


પ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૮ 


મળ્ડસં સર્વતોમદ્ર તાનાવર્ળસુશોભનમ્‌ । વિધાય સ્થાપયામાસ સ તત્ર જતશાત્તનવ ।॥ ૪ 
તત્ર તાત્રમયાનણી સ્થધાર્દક્ષ્વણસુ માત્‌ | છ્જ સેમમયં મધ્યે સોડસ્થાપયટુવરધી$ ॥ ૧ 
સતોથયેષુ સરતેષુ સપછવષતેષુ ત્તર | સવાયઃપૂર્નપાત્રેષુ તેષુ હેતવાનતિષિપત્‌ । ૬ 
શ્રીરાધાસદ્તિં જું તત્ર મધ્યષટે ન્યધાત્‌ । પ્રાસ્યાં ભળવતીં સુરમા સકળ ભાસ્કર તથા । ૭ 
પ્રતીસ્યાં વિષ્તરાગ ત શિવ સૌમ્યામતિષિપત્‌ । વિષ્વવસેનં વણિર્શિ નૈત્રત્યાં મસ્ડં ત્ર સ: ॥૮ 
ઝસ્થાપયત્ત્ત જશે વાયવ્યાં પવનાત્મગમ્‌ । શ્રીણામાનં તથેશાન્યાં જમેબેવ થથાવિધિ ॥ ૨ 
તતો વેટ્પુરાળોસુમન્રેમૃતેન ત્ર દ્વિઝઃ | પ્રધાનરેવતાં વષન સણાડર્યત્સુરે: ॥ ૨૦ 
૩પત્તારે; ષોડશબિ: સઇ પજ્ઞામૃતેન ત્ર । મછાનૈવેસોન મછાહીપેન સમપૂષુગત્‌ ॥ ૨૬ 


કરાવ્યું.* ત્યાર પછી તે વિવિધરંગોથી શોભતું સર્વતોભદ્ર નામનું મંડળ રચી તેમના 
પર નવ કળશોની સ્થાપના કરી.” તેમાં પ્રથમ ઉદારબુદ્ધિમાન તે વિપ્રે તાંબાના 
આઠ કળશોનું પૂર્વદિશાથી પ્રારંભ કરી પ્રદક્ષિણાના ક્રમે આઠે દિશાઓમાં સ્થાપન 
કર્યું અને તેના મધ્ય ભાગે એક સુવર્ણ કળશનું સ્થાપન કર્યું.પ"જળ ભરેલા તેમ જ 
રત્ન, પંચપલ્લવ અને ઉપર પધરાવેલા નાળિયેરની સાથે વસ્ત્રોથી અલંકૃત તે 
કળશોમાં દેવતાઓનું સ્થાપન કર્યું.“ તેમાં મધ્યભાગમાં સ્થાપન કરેલા સુવર્ણના 
કળશમાં લક્ષ્મી અને રાધાએ સહિત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું સ્થાપન કર્યું. પછી 
પૂર્વદિશામાં સ્થાપના કરેલા કળશમાં મા ભગવતી દુર્ગાદેવીનું સ્થાપન કર્યું, દક્ષિણ 
દિશાના કળશમાં ભુવનભાસ્કર સૂર્યનારાયણનું સ્થાપન કર્યું. પશ્ચિમદિશાના 
કળશમાં વિઘ્નવિનાયક ગણપતિજીનું, ઉત્તરદિશામાં શિવજીનું, અગ્નિકોણના 
કળશમાં વિશ્વક્સેનનું, નેત્ર્કત્યકોણમાં ગરુડજીનું, વાયુકોણમાં વાયુપુત્ર 
હનુમાનજીનું અને ઇશાનકોણના કળશમાં ભગવાનના મુખ્ય પાર્ષદ શ્રીદામાનું 
સ્થાપન કર્યું. આ પ્રમાણે દિશા અને વિદિશાના ક્રમથી વિધિ પ્રમાણે ઉપરોક્ત 
દેવતાઓનું સ્થાપન કર્યું.૦૯ 

હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી તે વિપ્રે વેદ અને પુરાણોક્ત મૂળમંત્રોથી અથાત્‌ તે 
તે દેવતાઓના નામમંત્રોથી ભગવતી દુર્ગાદેવી આદિ અંગદેવતાઓએ સહિત 
પ્રધાનદેવતા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું શ્રીનીલકંઠવર્ણી પાસે પૂજન કરાવ્યું.* તેમાં 
પંચામૃતે સહિત ષોડશોપચારથી પૂજન કરાવી અંગદેવતા સહિત પ્રધાન દેવ શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનને મહાનેવેધ અર્પણ કરાવ્યું. પછી સર્વે દેવતાઓની મહાદીપ દ્વારા 
મહાઆરતી ઉતારી પૂજન કરાવ્યું.૧૫ તે સમયે મૃદંગ, કાંસા, ઝાલર, તુરઈ, નગારાં 


અ. પ૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૧૩ 


મૃલ્ટુજાસ્યતાનાસોર્મત્ઠાનાં જોર્તનધ્વસિઃ । તૂર્યાનજાર્શન્ેન મિશ્ર ઞાસીન્મદાંસ્તણ ॥ ૨૨ 
સસ્જુતાયાં તતો વેદયાં વહ સંસ્થાપ્ય ત્ાગુહોત્‌ | મૂલેન મનુનાડડગ્યસ્ય સોડણેત્તરશતાદુતી: ॥ ૨ર 
તતો મછામુસિઃ પ્રાહાત્જોપીનાસ્છાલનં સિતમ્‌ । ઝરી તત ઇર્વે સ્થિતાય પ્રાડ્મુઓય સ$ | ૨૪ 
પ્રાસાટ્વિયો ભમવતસ્તુતસીજાછમાતિજિ | સૂક્ષ્મ નવીને સ હૈ જળ્યધાર્યે ત વળિને ॥ શષ 
ઝીષ્ળાત્તાશિણમન્ધેન પુળ્ટ્મૂર્ધ્વ તલન્તરે । રાધાર્વાશિણજાશ્મીસ્તન્દ્રજ ત્ાપ્યજાર્યત્‌ ॥ ૨૬ 
૩૯ડ્મુરસ્તતઃ સ્વામી ધ્યાત્વા શ્રીયુષ્ળમસ્ય ત્ત । ગણ ક્ષર જુષ્નમન્તરં જ્ક્ષ્જર્ણ ૩પારિશત્‌ ॥ ૨૭ 
ઇર્યે શુદ્ધમતવે મત્ત્રસ્યાર્થ ત્તતો ૫૪% 1 થથાવદ્દોધયામાસ સન્ત્રલાયાનુસાસ્ત# ॥ ૨૮ 
ક્ષેત્ર પિળ્ટં તત ત્રજ્સાળ્ડં દ્િવધં યોગબિમન્યતે । ઞલ્પસ: સર્વવિત્વાસો ક્ષેત્રસોડ્ત્રાહમોસ્તતે ॥ ૨૨ 
ઝસ્તિત દ્િવિધે તત્ર ક્ષેત્રસે તત્તિયન્તૃ ત । વ્યતિર્ત્િ તતો યત્ત તલવ્રજ્ાક્ષરમુસ્યતે ॥ ર૦ 


આદિ અનેક વાજિત્રોના ધ્વનિ સાથે મિશ્રિત થયેલો અને ભગવાનના ભક્તોના 
મુખે ગવાતાં કીર્તનોનો ધ્વનિ આકાશમાં ગુંજવા લાગ્યો.'* તે વિપ્રે સંસ્કાર કરેલી 
વેદિકામાં અગ્નિનું સ્થાપન કરી “શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ'' આ મૂળમંત્રથી એકસો ને 
આઠ ઘીની આહુતિઓ અપણ કરી.**પછી રામાનંદસ્વામીએ પૂર્વમુખે વિરાજમાન 
થયેલા શ્રીનીલકંઠવણીને શ્વેતકોપીન, આચ્છાદનવસ્ત્રમાં ધોતી અને ઉપર ધારવાનું 
ઉત્તરીય વસ્ત્ર અપણ કર્યા. પછી ભગવાનની પ્રસાદિભૂત તુલસીના કાષ્ઠમાંથી 
બનાવેલી સૂક્ષ્મ અને નવીન તથા કંઠમાં ધારવા યોગ્ય બેવળી કંઠી વર્ણીને અર્પણ 
કરી.૫₹૧૫ ભગવાનની પૂજા કરતાં બચેલાં ચંદનથી શ્રીવર્ણીના લલાટમાં ઊધ્વપુંડ્‌ 
તિલક ધારણ કરાવ્યું અને તે તિલકના મધ્યે રાધિકાજીની પૂજા કરતાં બાકી રહેલા 
કાશ્મીરી કુંકુમનો ગોળ ચાંદલો કરાવ્યો.** 

વર્ણીરાજને અર્થે સહિત મહામંત્રનો ઉપદેશ :- હે રાજન્‌ ! 
ઉત્તર સન્મુખ મુખારવિંદ રાખીને બેઠેલા રામાનંદ સ્વામીએ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું 
ધ્યાન કરી પૂર્વ સન્મુખ બેઠેલા શ્રીનીલકંઠવર્ણીના જમણા કાનમાં શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનના અષ્ટાક્ષરમંત્રનો ઉપદેશ કર્યો.** ત્યારપછી ગુરૂવર્ય રામાનંદ સ્વામીએ 
વિશુદ્ધબુદ્ધિવાળા શ્રીહરિને મંત્રરાજ શ્રી અષ્ટાક્ષરમંત્રનો ઉધ્ધવ સંપ્રદાયને અનુસારે 
યથાર્થ ઉત્તર સમજાવ્યો.' હે વર્ણીરાજ ! પિંડ અને બ્રહ્માંડ આ બે પ્રકારનું ક્ષેત્ર 
છે. તેમાં પિડમાં રહેનારો અલ્પજ્ઞ જીવ કહેવાય અને બ્રહ્માંડમાં રહેનારા સર્વજ્ઞ 
વૈરાજપુરુષ ઈશ્વર કહેવાય છે. તે બકેને ક્ષેત્રશ કહેવાય છે. આ અષ્ટાક્ષરમંત્રમાં 
તે બક્ષે ક્ષેત્રજ્ઞનો “અહમ્‌” શબ્દથી નિર્દેશ કર્યો છે.૫૬ હવે આ જીવ-ઈશ્વરરૂપ 


પ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૮ 


ચમાશ્રિત્વ પ્રેસ્યત્ ક્ષેત્રસમિટ્મક્ષરમ્‌ । પુરુષોત્તમસંસોડસાવક્ષરતીત ઝત્યતે ॥ ર૨ 
સ "વ ત્રેયસે નૃળાં ધૃતાટ્વ્યનરજુ તિ: | સ્વાસ્ાનં સાનવનેન જર્ષન્‌ ગુષ્ળ રતીર્યતે ॥ રર 
ગ્રેન્ળા તત્લેવનેનેવ યસ્ઝોમાવત્તમાત્મન: । સ ણવ જસશજ્સર્થો મત્તરોડસ્તિન્‌ પર્જિતિત? ॥ રર 
ઝસ્મીતિ પૂર્ણજામત્ત સેવે પ્રાપ્યેડપિ ત્તાત્મન$ । શેષાભાવશ્ન વિજ્નેયો મુસત્વાન્ગીવતો યતઃ । ર૪ 
વૈનુળ્ડેડથ ત્ત મોલોજે શ્રેતદ્દીપે વૃદ્ત્પુરે । યથા પ્રાપ્યા પમવત: પૂર્ળજામાશ્ર સેવયા ॥ ર૫ 
ભત્છાઃ સસ્તિ તથેવાત્ર સરે; પ્રત્યક્ષતમમનાત્‌ । સેવયા તાસ્તિ પૂર્ળત્વમિતિ મત્ત્રાર્થમાહ સ: ॥ ર૬ 
ઝન્તઃજરળવૃત્તીનાં બહિમતિતિસોધનમ્‌ | દિ પ્રજાશઃ જૂષ્ળેક્ષા સ્યાહિત્યાઇ ત્ત તત્કલમ્‌ ॥ ર૭ 


ક્ષેત્રજ્ઞમાં અન્વયપણે રહીને તેના પ્રકાશકપણે અને નિયંતાપણે રહેલા તથા તેનાથી 
વ્યતિરેક સ્વરૂપે રહેલા જે અક્ષરબ્રહ્મ છે. તેનો આ અષ્ટાક્ષરમંત્રમાં “બ્રહ્મ” શબ્દથી 
નિદેશ કર્યો છે.૨૦ 

આ અક્ષરબ્રહ્મ છે તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પુરુષોત્તમનારાયણનો આશ્રય 
કરી તેના વડે પ્રાત કરેલી સામર્થીથી પૂર્વોક્ત બક્ષે ક્ષેત્રજ્ઞને પ્રેરણા કરે છે. તે 
પરબ્રહ્મને અક્ષરબ્રહ્મ થકી પણ પર એવા પુરુષોત્તમ કહ્યા છે.ચ૫ તે 
પુરુષોત્તમનારાયણ ભગવાન સ્વયં આ પૃથ્વીપર મનુષ્યોનાં આત્યંતિક કલ્યાણ 
માટે મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરે છે. ત્યારે તે જીવાત્માઓને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન 
આપી એ જીવાત્માઓની અંદર રહેલા અનાદિ અજ્ઞાનને હરે છે. આવા અજ્ઞાન 
હરનારા એ પુરુષોત્તમનારાયણનો આ મંત્રમાં “કૃષ્ણ” શબ્દથી નિદેશ કર્યો છે.૨૨ 
તેમજ પ્રેમપૂર્વક તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરવાથી પ્રગટ થતી પોતાની દિવ્ય 
શોભાસ્પદ સ્થિતિનો આ મંત્રમાં “દાસ'' એવા પદથી નિદશ કર્યો છે.૨ દેહ, 
ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને પ્રાણની સાથે રહેલા છતાં બ્રહ્મભાવે ભક્તિ કરવાથી 
મુક્ત દશાને પામેલા આત્માને આ જગતમાં જાણવા યોગ્ય કે પામવા યોગ્ય કાંઈ 
બાકી રહેતું નથી તેથી તેને પૂ્ણકામપણું કહેવાય છે. આવી પૂર્ણકામ સ્થિતિનો આ 
અસ્ટાક્ષરમંત્રમાં “અસ્મિ'' એવા પદથી નિદેશ કર્યો છે.૨* હે વર્ણીરાજ ! જેવી 
રીતે વેકુંઠ, ગોલોક, શ્વેતદ્િપ કે બ્રહ્મપુરમાં રહેલા મુક્તો ભગવાનની પ્રાપ્તિથી 
અને સેવાપ્રાપ્તિથી પૂર્ણકામ છે. તેવી જ રીતે આલોકમાં પણ દિવ્ય નરાકૃતિ ધરી 
રહેલા પ્રત્યક્ષ શ્રીહરિની પ્રાપ્તિથી અને તેમની સેવાથી અહીં રહેલા ભક્તો પણ 
પૂર્ણકામ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. બસ આટલો આ અષ્ટાક્ષર મંત્રનો અર્થ છે.ચ્પ હે 
રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે રામાનંદસ્વામીએ વર્ણીરાજને “બ્રહ્માહં કૃષ્ણદાસોડસ્મિ” 


સા પ્રથમ પ્રકરણ ૫૧૫ 


મત્રાર્થ બોધચિત્વેત્થં નુસ્સ્તં પુનરત્રવીત્‌ । થાવદેદસ્મૃતિસ્તાવદ્ધ્મ છત્તન ત ત્યગેડ ॥ ર૮ 
સતસ્તિ શ્રુતાસ્ત્વયા ધર્મા ગસ્મહ્ધ્વાનુસારિળઃ । સર્વેડપિ ગનજાહેવ પાલ્યત્તે તે ત્ત સિત્યણ । ર૨ 
ઝત્યગત્ેવ તાન્સર્વાસ્વિશેષતિયમાંશ્ચરેડ 1 જુ ખારા સિયમેનાત્તર્બરિં જુર્યાશ્ર સિત્યણ ॥ રૂ૦ 
પગ્નાધ્યાયીં પસિત્વાહે પૂગાન્તે સિગ્શસતઃ । શ્રીવાસુહેવમાણાત્મ્યં પહેરેવાપ્રમાનસ: ॥ ર? 
ભોખ્યં જુષ્ળપ્રસાધન્તં પેય વારિ ત્ત તાટ્શમ્‌ । ગનપિતં તુ જુષ્ળાય નાથ જતવતાઘપિ ॥ રર 
નામસટ્ટીર્તન જુર્યાઃ શ્રીયુષ્ળસ્ય ત્ત સર્વજ । ભિ વિના ભમવતો વ્યર્થ જાલ તુ મા જુથ: ॥ રર 
સત્ર જુષ્ળસ્ય માદાત્મ્યં ત્રર્તિં વા ભવેન્મુને ! । તહ્તન્થસ્ય જ થા શ્રવ્યા પ્રત્યઈ સિત્યમેવ ત્ત ॥ રૂ૪ 
તત્ઝથાશ્રવળાહેવ તદ્ધસ્િર્વર્ધતેતરામ્‌ । સાડ્તઃ શ્રવ્યા વવત્રમાવે વાતા સ્વેનેવ નિત્યણ ॥ ર૫ 


આ અષ્ટાક્ષર મહામંત્રનો અર્થ સમજાવ્યો.*“ હે વર્ણી ! બહારના વિષયોમાં ગતિ 
કરતી અંતઃકરણની વૃત્તિનો નિરોધ થવો, હૃદયમાં બ્રહ્મજ્યોતિનું દર્શન થવું અને 
ત્યારપછી તે બ્રહ્મજ્યોતિમાં સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું દર્શન થવું એજ આ 
અષ્ટાક્ષરમંત્ર જપવાનું ફળ છે.ચ* 

સુ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ગુરુ રામાનંદસ્વામી વર્ણરાજને 
મંત્રાથનો બોધ આપી ફરી કહેવા લાગ્યા કે, હે વર્ણીરાજ ! જ્યાં સુધી શરીરનું 
ભાન હોય ત્યાં સુધી સ્વધમનો ત્યાગ ન કરવો.*“ આ પ્રમાણે ઉદ્ધવસંપ્રદાયની 
રીતિ અનુસારે તમે પિતા ધર્મદેવ થકી સર્વે ધર્મોનું શ્રવણ કર્યું છે. અને તેનું નિરંતર 
પાલન પણ કરો છો.* તે સર્વે ધર્મોનો તમારે ક્યારેય ત્યાગ ન કરવો. અને વિશેષ 
ધર્મોનું પણ તમારે પાલન કરવું, તે ધર્મો કહું છું. હમેશાં બાહ્ય અને આભ્યંતર 
એમ બે પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરવી.” પૂજાને અંતે પ્રથમ એકાગ્ર 
મનથી રાસપંચાધ્યાયીનો પાઠ કરવો. શક્તિને અનુસારે વાસુદેવ માહાત્મ્યનો 
પણ એકાગ્ર મનથી પાઠ કરવો.*' ત્યારપછી ભગવાનની પ્રસાદીભૂત અજ્ઞ કે 
જળ હોય તે જ ખાવું અને પીવું પણ ભગવાનને નિવેદન ન કરેલાં ફળપત્રાદિક 
ક્યારેય ખાવાં કે પીવાં નહિ.** નિરંતર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કર્યા 
કરવું અને ભગવાનની ભક્તિ વિનાનો વ્યર્થ સમય ગુમાવવો નહિ. હે મુનિ ! જે 
ગ્રંથમાંશ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના માહાત્મ્ય તથા લીલા ચરિત્રોનું વર્ણન હોય તેવા ગ્રંથોની 
કથા પ્રતિદિન નિયમપૂર્વક સાંભળવી.” તેના વડે ભગવાનની ભક્તિ અતિશય 
વૃદ્ધિપામે છે. તેથી તેનું શ્રવણ અવશ્ય કરવું. અને વક્તાની અનુપસ્થિતિમાં સ્વયં 
તેનું વાંચન કરવું.ગપ 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૮ 


"વં ધર્માનુપાટ્શ્ય રમાનન્ત્મુનિર્નુપ ! | તસ્ય શિષ્યસ્યાબિધાન ત્રજેડન્વર્થે વિત્તાર્ય ત્ત ॥ ર૬ 
સઇગાનન્ફ્‌ ફૃત્યાઈ પ્રથમ તામ તસ્ય સ: । તતો નારયળમુનિસિતિ ત્ત્જિમિધાં સ્વયમ્‌ ॥ રૂ૭ 
તપસા ત્ત સ્વમાવેન મૂ્ત્યાજારેળ સર્વથા । નારયળમુનેઃ સામ્યાત્તામેવા્ાં મુવાજ્સેત્‌ ॥ ર૮ 
તતો ઇરિઃ સ્વામિનં તં પૂગયામાસ સાર્રમ્‌ | પ્રટ્કિળાં વિધાયેવ રળ્યવત્પ્રળનામ ત્ત ॥ રૂ૨ 
સાધૂસ્વિપ્રાન્વેષ્ળવાંથ્ર વિનયેનાર્તયત્તતઃ 1 વિપ્ર સમાપયામાસ તદ્િંધ વિધિવત્તુ સઃ ॥ ૪૦ 
તજ્ધાસાતિપુટ્સ્તસ્થો વખિરાટ્‌ મુસ્સત્તિધો | તસ્મૈ પ્રસન્ન? સ પરાઈ સ્વેષ્તિત વૃળુ મદ્રમ્‌ ॥ ૪૨ 
શ્રીનીતવજળ્ડ ૩વાત્ત - 
ઝાવિર્ધૂય ત્વ્લ્તાયાં સાક્ષાત્ઝુગળો યથાડન્વટમ્‌ । 3૫ણારન્સમાવ્તે પુરુ રસતિ માષતે ॥ ૪ર 
તથાન્વઇ મલ્ત્ાયામાવિર્પ્ય સ્વયં સ ત્ત । જુર્યાહ્ત્યસ્તિ મેડભીઇ રેરિ પ્રીતોડસિ તેરિલિમ્‌ ॥ ૪ર 


શ્રીવર્ણીરાજનું સાર્થક દિક્ષાનામકરણ :- હે રાજન્‌ ! 
રામાનંદસ્વામી આ પ્રમાણે નીલકંઠવ્ણીને ભાગવતધમનો ઉપદેશ આપી મનમાં 
વિચાર કરીને શિષ્ય વર્ણીરાજનું સાર્થક દીક્ષાનામાભિધાન કર્યું.* તેણે પહેલું 
“સહજાનંદ” એવું સાર્થક નામ રાખ્યું. કારણ કે વર્ણીમાં સાહજિક આનંદ અખંડ 
રહેલો હતો. અન્ય સાધન જન્ય કૃત્રિમ આનંદની તેને કોઈ જરૂર ન હતી. પછી 
સાર્થક “નારાયણમુનિ”' એવું નામ રાખ્યું કારણ કે તપ, સ્વભાવ અને શરીરની 
આકૃતિથી બદરીપતિ નારાયણ ભગવાન સમાન તે જણાતા હતા.***“ત્યારપછી 
શ્રીહરિએ ગુરુ રામાનંદ સ્વામીની આદરપૂર્વક પૂજા કરી, પ્રદક્ષિણા કરીને સાષ્ટાંગ 
દંડવત્‌ પ્રણામ કયા.ગ“પછી મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ સંતો, માયારામ ભટ્ટ આદિ 
વિપ્રો અને અન્ય વેષ્ણભક્તોની વિનય પૂર્વક પૂજા કરી. હે રાજન્‌ ! દીક્ષાવિધિ 
કરાવનાર વિપ્રે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે દીક્ષાવિધિની સમાપ્તિ કરી.” 

ગુરુએ આપ્યું શ્રીકૃષ્ણ દર્શનનું વરદાન :- હે રાજન_! પછી 
શ્રીહરિ ગુરુ રામાનંદસ્વામીની આગળ બજ્ઞે હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા. તે સમયે 
દીક્ષિત સ્થિતિમાં વર્ણીને જોઇને અત્યંત પ્રસજ્ઞ થયેલા સ્વામી નારાયણમુનિને કહેવા 
લાગ્યા કે, તમે મારી પાસેથી ઈચ્છિત વરદાન માગો.” ત્યારે સહજાનંદ સ્વામી 
વિનયપૂર્વક કહેવા લાગ્યા કે, હે સ્વામી ! તમે જો મારી ઉપર પ્રસજ્ઞ થયા હો તો 
મને એ વરદાન આપો કે, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રતિદિન તમારા અચાસ્વરૂપમાંથી 
પ્રગટ થઈ તમે અપણ કરેલા પૂજાના ઉપહારો જેમ સદાય પ્રત્યક્ષપણે સ્વીકારે 
છે. તમે નિવેદન કરેલું ભોજન જમે છે. તેમ મારી પૂજામૂર્તિમાંથી પ્રતિદિન પ્રગટ 


અ. ૫૮ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૧૭ 


સુવ્રત ઝ્વાત્ત - 
તથાસ્ત્વિત્યાઈ મુનિરાટ્‌ તસે પ્રીતોડથ તત્તિશિ । સર્વે ગામરળં તજી: જુખળસટટીર્તનારિબિ: ॥ ૪૪ 
ઝમોગયત્રમે સ્વામી વિ્રાન્સાધૂંથ વળિત । તરમીષેર્મક્યમોગ્યેસ્તેભ્યોડલદ્્ર્લક્ષેળા? ॥ ૪૫ 
રરેશ્ર પૂગાવયરે પ્રત્યક્ષ: સ્વામિવનુપ ! । ૩૫છારમદાવીતિ જૂ ષ્ખશ્રજેડનુવાસરમ્‌ ॥ ૪૬ 
પ્રત્યક્ષયૃખ્ળવીક્ષાદેડ સ સમ્તૂર્ળમનોસ્થઃ । જુતવૃત્યં સ્વમાત્માનં નુરવે સંન્ચવેટ્યત્‌ ॥ ૪૭ 
રાધયા સહ્તિં જુષ્ળ છનસિત્પરત્યક્ષમૈક્ષત | દ્રિભુગં વાવ્યન્તં ત વેળું નટ્વરવુમતિમ્‌ ॥ ૪૮ 
ઘનિદ્રામેળ સહ્તિં ₹વિમળ્યા સહિતિં ૪ત્િત્‌ | ૪ પ્યર્ગુનેન સહિત તં છનાપ્ેજજમેક્ષત ॥ ૪૨ 
જ્વાદુમપિ તત હ્મપિ ત્તતુર્પુગમવૈક્ષત । તતોડસ્ય પરમ પ્રેમા ગૃષ્મે ભૂયાનવર્ધત ॥ છ૦ 


થઇ મેં અર્પણ કરેલા ઉપહારોને પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યક્ષ ગ્રહણ કરે, મારી 
સાથે હસે અને મારી સાથે વાતો કરે.?૨-₹૨ 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! શ્રીરામાનંદસ્વામી શ્રીહરિ ઉપર અતિ 
પ્રસજ્ઞ થઈ તથાસ્તુ એમ કહી માગેલું વરદાન આપ્યું. રાત્રીએ શ્રીકૃષ્ણના નામ 
સંકીર્તન સાથે સોએ એકાદશીનું જાગરણ કર્યું.” સવારે દ્વાદશીના સુપ્રભાતે 
રામાનંદસ્વામીએ વિપ્રો, સાધુ અનેબ્રહ્મચારીઓને મનોવાંછિત ભક્ષ્ય તથા ભોજય 
આદિક સુંદર ભોજનોથી તૃપ્ત કર્યા, અને વિપ્રોને વસ્ત્ર આદિકની ખૂબજ દક્ષિણાઓ 
આપી.” હે રાજન્‌ ! શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જેમ રામાનંદસ્વામીની પૂજામાં પ્રત્યક્ષ 
પદાર્થો સ્વીકારતા તેમજ શ્રીહરિની પૂજામાં પણ અર્પણ કરેલા પદાર્થો પ્રતિદિન 
સ્વીકારવા લાગ્યા.“ પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શનાદિથી શ્રીહરિનો મનોરથ 
સફળ થયો તેથી પોતાના આત્માને કૃંતકૃત્ય માનવા લાગ્યા અને ગુરુની પાસે જઈ 
આ બધી ઘટતી દિવ્ય ઘટનાઓ જણાવી.” 

સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! નારાયણમુનિને ક્યારેક રાસેશ્વરી રાધાની 
સાથે વેણુ વગાડતા નટવરની સમાન આકૃતિ ધારણ કરનારા સાક્ષાત્‌ દ્વિભુજ 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં.”” ક્યારેક બલરામજીની સાથે, ક્યારેક 
ર્‌ક્મણીદેવીની સાથે, ક્યારેક અર્જુનની સાથે અને ક્યારેક કેવળ એકલા બિરાજતા 
પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન થતાં.““શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં દ્રિભુજ હોવા 
છતાં ક્યારેક ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપતા. તેથી વર્ણીરાજનો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને 
વિષે ઘણો બધો પરમોત્કૃષ્ટ પ્રેમ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો." 


કા શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૯ 


અનસાર 
શુત્રષળ જુષ્ળધિયાડનુજાલં મુસેઃ જસેતિ સમ મશ વિનીત? ॥ ૫૨ 
// 2/7 777%” 7/77૪7૪₹7ર% %727ર% ₹%77જ ર 
2૪/7767777752₹₹77772?-5227%: // ૧૮ // 


।॥ પવ્ળોનષષછિતિમોડઘ્યાય: ॥ 
૪%7 ૩૪7૪ - 
પ્રાતેગષિ શિષ્યતાં તસ્મિન્સ્વશુશ્રૂષારતે છૈ । સ્વામિન સર્વિભાવોડભૂત્લર્વસટુળમખ્ડિતે ॥ ૨ 
સુ્દિમન્તં તમેવાસો પૃષ્ટ્વૈવ વ્વાવહાસ્વિન્‌ | ગપિ આર્ય જસત સ્મ પ્રોતતે તં સ્વમનોમતમ્‌ ॥ ર 


હે ધરણીશ ! આ પ્રમાણે મનુષ્ય નાટકનું અનુકરણ કરી તપસ્વીઓના 
જેવી લીલા કરતા ભગવાન શ્રીહરિ અતિશય વિનયયુક્ત થઈ સ્વામી સાક્ષાત્‌ 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે એવી બુદ્ધિ રાખીને ગુરુ રામાનંદ સ્વામીની સમયે સમયે 
શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા કરવા લાગ્યા.'* 

૪અ/ 5*/% ૪૦૮/27 57? -/2/%૪ જગ/૬/ન”ન/ ૪/2૭ 
*9%જ 2/2//0/%૦૬ન ન/» 5/%₹/%%/ 5%% %૩૭2૯/%/ 2/%/ન£2૬/% 
2//7220 5%7૮/ટેએ %૮૯/£24//ન7 2૬45/? કય? છે ન/ઝે ૪૭/૪ન*? 
અક્ય/% છૂજ જય). --૪૮-- 


શ્રીટરિન્ું રામાનદસ્વયામી સાથે સોરઠ પ્રાંતમાં તિચરાડા. 


સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! સર્વ સદ્ગુણોથી સુશોભિત શ્રીહરિ 
સહજાનંદસ્વામી પોતાના શિષ્ય થઈ પોતાની સેવા-પરિચર્યામાં સદાય તત્પર રહેતા 
હતા છતાં, તે શ્રીહરિને વિષે ગુરુવર્ય રામાનંદ સ્વામીને સદાય મિત્રભાવ જ પ્રગટ 
થતો હતો. પરંતુ શિષ્ય ભાવ નહિ.' શ્રીરામાનંદસ્વામી બહુજ પ્રશંસાપાત્ર 
બુદ્ધિવાળા શ્રીહરિને પુછીને જ સમગ્ર વ્યવહારિક કાર્યતથા ભાગવતધર્મના પ્રવર્તન 
સંબંધી કાર્ય કરતા તેમજ પોતાના મનમાં રહેલી વાત પણ શ્રીહરિને કહેતા.૨ આ 


અ. ૫૯ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૧૯ 


સાજં તેન સ્વમસ્છાનાં પ્રામેષુ વિત્તતાર સડ 1 રેવતોપત્યજાસ્વેવ જુષ્ળપસિ પ્રવર્તયન્‌ ॥ ર્‌ 
છત્તિનમાસં %સિત્પક્ષં છમિત્પસહ્નાનિ ત્ત | વસસ્ુપામમત્લ્વામી ગયન્તાણ્યં પુર નૃપ ! ॥ ૪ 
ઝ્્ટારન ભૂષેન ધર્મતિછેન તત્ર સ: । બછુધા પ્રાથિતોડવાત્લીન્ઝનાનાનન્સ્યસ્િગાન્‌ ॥ 
તત્ર નારાયળમુિર્મુસ્સેવાપરયળઃ । નિત્યં તસ્યાવતિજ મથ શિષ્યાન્સર્વાત્તિગેમુબૈ: ॥ ૬ 
તસિમિસ્ત્વેતે યુળા સિત્યા ગાસનૃપતિસત્તમ ! । સર્વત્ર સર્વજાલેડ પિ સ્વસ્વસ્પેડત્તતા સ્થિતિ: । ૭ 
સત્યં શૌત્ત «યા ક્ષાસ્તિસ્ત્યાગ: સત્તોષ આર્ગવમ્‌ | શમો «મસ્તપઃ સામ્ય તિતિક્ષોપરતિઃ શ્રુતમ્‌ ।૮ 
સાને વિરષ્િરેશ્ર્ય શોર્ય તેગો વતં સ્મૃતિ | સ્વાતન્ત્યં વોશ વાસ્તિધેર્ય માહ્વમેવ તત ॥ ૨ 
પ્રામભ્મ્ય પ્રશ્રય: શીલ સહ ઓગો વતં ભન: । મામ્મીર્ય સ્થેયમાસ્તિવય જીતિર્મોનમમર્વતા ॥ ૨૦ 
રીતે ગુરુવર્ય સ્વામી ભગવાનની એકાંતિકી ભક્તિનું પ્રવર્તન કરતા કરતા 
શ્રીસહજાનંદસ્વામીની સાથે રૈવતાચળ પર્વત અર્થાત્‌ ગિરનાર પર્વતની તળેટીમાં 
આવેલાં પોતાના ભક્તજનોનાં ગામોમાં વિચરણ કરતા હતા.” 
જેતપુરમાં આનગમન :- હે રાજન્‌ ! કોઈ ગામમાં એક માસ તો 
ક્યાંક પંદર દિવસ, ક્યાંક પાંચ દિવસ સુધી નિવાસ કરીને રહેતા રામાનંદસ્વામી 
જેતપુર પધાર્યા.” ત્યાં ધાર્મિક જીવન જીવતા ઉન્ઞડરાજાની બહુ પ્રાર્થનાથી 
ભક્તજનોને આનંદ ઉપજાવતા શ્રીરામાનંદસ્વામી તેમના દરબારમાં નિવાસ કરીને 
રહ્યા. ત્યાં નિરંતર ગુરુ રામાનંદસ્વામીની સેવામાં તત્પર થઇને રહેતા 
નારાયણમુનિ પોતાના આગળ જણાવ્યા એવા સકલ ગુણોથી સ્વામીના અન્ય શિષ્યો 
કરતાં અધિકને અધિક શ્રેષ્ઠ થયા.“ 
શ્રીહરિના સદ્ગુણોનું વર્ણન :- હે શ્રેષ્ઠ રાજન્‌ ! શ્રીનારાયણમુનિ 
સદાય સર્વત્ર પોતાના સ્વસ્વરૂપને વિષે અચળ સ્થિતિમાં રહેતા અને તેનામાં સત્ય, 
શોચાદિ અનેક સદ્ગુણો સ્વભાવસિદ્ધ નિત્ય હતા.* તે સત્યાદિ ગુણોમાં સત્ય, 
શૌચ, દયા, શાંતિ, ત્યાગ, સંતોષ, સરળતા, શમ, દમ, તપ, સવંત્ર સામ્યબુદ્ધિ, 
તિતિક્ષા, ઉપરતિ, શ્રુત, જ્ઞાન, વેરાગ્ય, એશ્ચર્ય, શોર્ય, તેજ, બલ, સ્મૃતિ, સ્વાતંત્ર્ય, 
કૌશલ્ય, કાંતિ, ધૈર્ય, માદવ, પ્રાગલ્ભ્ય, પ્રશ્રય, શીલ, સહ, ઓજ, બલ, ભગ, 
ગાંભીર્ય, સ્થૈર્ય, આસ્તિક્ય, કીર્તિ, મોન, અગર્વ, અમાન, અદંભ, મિતાહાર, 
દક્ષતા, મૈત્રી, સર્વપર ઉપકાર કરવાપણું, વિષયોથી ચિત્તની અક્ષોભતા, અદ્રોહ, 
અન્યને માન આપવું, છ ઉમિ ઉપર વિજય, બ્રાહ્મણોનું હિતચિંતન, શરણાગતોનું 
રક્ષણ, ઈચ્છારહિતતા, અપરિગ્રહ, રાધિકાના પતિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનમાં અચળ 


ઝમાનિત્વમવમ્મિત્વં મિતાદારથ યક્ષતા | મૈત્રી સર્વોપજાર્ત્વિં જામૈરક્ુવ્લત્તત્તતા ॥ ૨૨ 
ઝદ્રોજ્ે માનવ્ત્નં તત ષટુમિતિગયસ્તથા । ત્રજ્ળ્યત્વ શરળ્યત્તમનીણ ત્તાપરિપ્રણ ॥ ૬૨૨ 
શ્રીરાધિજાપર્વિઢે મસ્છિશ્ર ૫રમાડત્રતા | ઞઅતિપ્રેન્ળા ત્ત સિર્હમ્મં મુશ્શુત્રષળ તથા ॥ શરૂ 
શિષ્યા મુનિપતેસ્ત્તેતાસ્તસ્ય સર્વાધિજાન્‌ ગુળાન્‌। વિતોવય વિસ્મય પ્રાપુઃ સ્વાધિજં મેનિરે ત્ત તમ્‌ ૨૪ 
મુસે$ પ્રિયં જુર્વતોડસ્થ વસતશ્ર તવસ્તિજે | વર્ષદ્યં વ્યતીયાય નારાયળનુને્નુપ ! ॥ ૨૫ 
હ્વંવિધં તમાલક્ચ રામાનન્સ્મુનિસ્તત | તસ્મિસ્યસ્ય ધુરં સ્વીચામિતોડન્ત્ધાતુમેણત ॥ ૨૬ 
સર્વેષાં સિગભસ્છાનામથ ત્તં શ્રૃળ્તતાં સતામ્‌ | સ ઝતે વ્યવઇરેષુ વિર્ુમપિ યોગયન્‌ । ૨૭ 
શ્રીરામાનન્ર્સ્વામ્યુવાત્ત - 
નારયળમુને! ધીમઝ્ન્ટુળું મદ્ધાવયમાવ્સત્‌ । શ્રુત્વા ત્ત તત્તથેવ ત્વં જતુમર્રસિ સર્વથા ॥ ૨૮ 
હતે મણક્રિતાઃ સસ્તિ જુષ્ળભસ્છા નર: સ્્રિય; । સ્થાપનીયાસ્ત્વયા ધર્મમર્યાણયાં તુ તેડવા? 1૨૨ 
શ્રીવાસુહેવમાદાત્મ્યં યત્તયા પહ્ચતેડન્વઇમ્‌ । વર્ળાશ્રમવતાં ધર્માસ્તત્ર સ્રીળા ત્ત સસ્તિ હિં ॥ ૨૦ 


પરાભક્તિ અને નિઈભપણે અતિપ્રેમથી ગુરુની સેવા કરવી આદિ અનંત સદ્ગુણો 
શ્રીહરિમાં નિત્યસિદ્ધ હતા.“ 

હે રાજન્‌ ! મુનિપતિ રામાનંદસ્વામીના અન્ય સર્વે શિષ્યો શ્રીસહજાનંદ 
સ્વામીમાં ઉપરોક્ત સદ્ગુણો સર્વ કરતાં અધિક જોઇને પરમ વિસ્મય પામ્યા, 
અને પોતાના કરતાં તેમને અધિક શ્રેષ્ઠ માનવા લાગ્યા. હે રાજન્‌ ! આ રીતે ગુરુ 
રામાનંદસ્વામીની સાથે રહી તેમની સેવા કરી તેમને રાજી કરતાં કરતાં 
શ્રીનારાયણમુનિને બે વર્ષ વીતી ગયાં.૫૧*૧૫ 

શ્રીહરિને ધર્મધુરા સોંપવાની રામાનંદસ્વામીએ કરેલી ઈચ્છા 
:- રામાનંદસ્વામી પણ આ પ્રમાણે સર્વગુણે સંપન્ન શ્રીનારાયણમુનિને જોઈ પોતાની 
ધ્મંધુરા તેમને સોપી આલોકમાંથી અંતર્ધાન થવાની ઇચ્છા કરી. તેથી તેણે 
શ્રીનારાયણમુનિ અતિશય વિરક્ત હોવા છતાં સર્વજન સમુદાયના હિતને ખાતર 
વ્યવહારિક કાર્યમાં જોડી ધર્મધુરા સોપવાની ઇચ્છાથી સર્વ ભક્તજનો અને સંતોને 
સાંભળતાંજ સભામાં કહેવા લાગ્યા કે, હે બુદ્ધિમાન નારાયણમુનિ ! તમે મારું 
વચન આદરપૂર્વક સાંભળો અને સાંભળ્યા પછી તમારે તે પ્રમાણે જ કરવાનું 
છે.૧૬૧૮૬ જુઓ, મારા આશ્રિત આ સર્વે નરનારીઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પરમ 
ઉપાસક ભક્તો છે. તે સર્વેને તમારે પોતપોતાની ધર્મમયાંદામાં વ્તાવવા છે.*“ 
અને તમે જે વાસુદેવ માહાત્મ્યનો પ્રતિદિન પાઠ કરો છો, તેમાં વર્ણાશ્રમધર્મને 


અ. ૫૯ પ્રથમ પ્રકરણ પરવ 


ચથાધિજાર તેષ્વેવ સ્થાપનીયાસ્ત્વયા ગનાઃ । પ્રાણ શ્રીવિઠુલેનોત્ જુખ્ળસેવનવર્ત્મ તુ ॥ ર૨ 
ત્રતાનામુત્લવાનાં ત્ત સર્વેષાં ₹ાધિજાપતેઃ । પ્રવર્તનીયસ્તત્રોસ્મ નિર્ણયો વૈષ્ળવોત્તિતઃ ॥ ૨ર 
સન્ત્રલયં સ્થિતિ: પૂર્વમાસીદ્રામાનુગસ્ય મે । ૩૫દ્રવો મદાસ્તત્ર વૈષ્ળવેમત્લરત્યુતત: ॥ રરે 
તતો દિત્વા વાણમેવ તદ્રત્યેલ મયા ભુવિ | તૂત પ્રવતિતં વર્ત્ત સત્છાસ્રાળ્યનુસૃત્ય વૈ ॥ ર૪ 
ઝધ્યાત્મસાનસિધ્લે તુ રમાનુગજૃતતા મથા । પન્થા? સંસ્થાપિત? સત્તિ જુષ્ળોપાસનયોષજા? ॥ ર૫ 
ઝતો ફપાળિ નિશ્નેતું ગીવમાયાપરત્મનામ્‌ । રપાનુગાનાર્યવુતભાષ્યારિ ત્વં પ્રવર્તયેડ ॥ ર૬ 
રૃત્યાસા મમ પાલ્યા તે સર્વશાન્રાર્થવેતિ્નિ: । ત્વમેજ છ્વ મત્સ્થાને સ્થાતુમર્હેડસિ સાખ્ત્રતમ્‌ ॥ ૨૭ 
ચસ્મિસ્ત્તિ મવાન્‌ રૃછસ્તત ઞારમ્ય મે ત્વયમ્‌ | મનોરથો ભવત્તિ તં ત્વં પૂરચિતુમ્હીલ ॥ ર૮ 
વૈરામ્યતીવ્રતાં વેસિ તવ નૂનમદં મુને ! | તથાપ્યેતત્તથેવ સ્થાત્જાર્ય તાન્યેન જેનત્િતૂ ॥ ર૨ 


અનુસારે સમસ્ત નરનારીઓના ધર્મો વર્ણવેલા છે. તેથી મારા આશ્રિત સર્વજનોને 
તમારે સૌ સૌના અધિકારને અનુસારે તે ધર્મોનું પાલન કરાવવું અને શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનની સેવા પૂજાનો માર્ગ વલ્લભાચાર્યના પુત્ર શ્રીવિદ્લનાથજીએ જે કહેલો 
છે, તેનો જ સ્વીકાર કરવો, અને રાધિકાના પતિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના વ્રતો અને 


ણ. 


ઉત્સવોનો વૈષ્ણવોને યોગ્ય નિર્ણય પણ તેમણે કહેલી રીત પ્રમાણે જ પ્રવર્તાવવો.૨૦ 
કે 

હે નારાયણમુનિ ! પૂર્વે હું રામાનુજાચાર્યના સંપ્રદાયમાં હતો પરંતુ 
મત્સરગ્રસ્ત વૈષ્ણવોએ ત્યાં મને મહાઉપદ્રવ કર્યો. તેથી તે સંપ્રદાયનાં બહારનાં 
ચિહ્મોને છોડી મેં સત્શાસ્ત્રને અનુસારે આ નૂતન સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી છે.૨2- 
ચ૪ છતાં અધ્યાત્મ જ્ઞાનની સિદ્ધિને માટે શ્રીરામાનુજાચાર્યે રચેલા શ્રીભાષ્યાદિ 
સદ્દગ્રંથો, નિત્યસિદ્ધ સદાય દિવ્ય વિગ્રહધારી ભગવાનની સાકાર ઉપાસનાનું પોષણ 
કરનારા હોવાથી મેં તેનો સાદર સ્વીકાર કર્યો છે. તેથી જીવ, માયા અને પરમાત્મા, 
આ ત્રણ અનાદિ તત્ત્વોના નિર્ણયને માટે શ્રી રામાનુજાચાર્ય રચેલા શ્રીભાષ્યાદિ 
સદ્ગ્રંથોનું જ તમે પ્રવર્તન કરજો.૨"-ચ“આ રીતે સર્વ શાસ્રોના અથને જાણનારા હે 
મુનિ! તમે મારી આ આજ્ઞાનું પાલન કરજો. કારણ કે, અત્યારે તમે એક જ મારી 
ધર્મધુરા સંભાળવા યોગ્ય જણાવ છો.** જે દિવસથી તમારાં મને દર્શન થયાં છે તે 
દિવસથી મારો આ જ મનોરથ રહ્યો છે. તેને તમે સફળ કરવા યોગ્ય છો.*“ હે 
મુને ! હું તમારા તીવ્ર વૈેરાગ્યના ભાવને જાણું છું, છતાં પણ આ કાર્ય એક તમારાથી 
જ કરવું શક્ય છે. પણ બીજા કોઈથી કરવું શક્ય નથી.* હે મુનિ ! તમે મનુષ્યોએ 


રે શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૯ 


સ્વીજાર્યા ગનપૂગા ત્ત વસ્રાતટટારસંયુતા | ઞાસેદળં ત્તયા જાર્ય (થવાગિમગારિષુ ॥ રૂ૦ 
સર્વતઃ: જતિલેષેભ્યો રક્ષળીયાસ્ત્વિમે ત્વયા । શત્તોડસિ રક્ષળ જતુ ત્વમેવેઇ તપોધન! । રૂ૨ 
દ્રવ્યે સ્રીમિ: બુધાધૈશ્ર પરાભાવ્યો ન સર્વથા । ત્વમસીત્યેવ ગાનામિ મુખે; જુષ્ળબ્રમપ્રટડ ॥ રર 
ત ધર્મસટૂરં જતા ધીરે માટ્ઠયવદ્ધવાન્‌ | ભવતીતતિ વિસ્ત્વિવ સ્વામિત્તે સ્થાપ્યતે મયા ॥ ર્ર 


સુત્રત ૩વાત્ત - 
શ્રુત્વેતિ સહુસેવાવયં તારયળમુનિર્નૃપ ! ક્ષળં વિતિત્ત્ય દૃરિ તં પ્રત્યૂત્ે વિમના ફવ ॥ રૂ૪ 


શ્રીનારાયળપુતિસ્વાત્ત - 
શિષ્યેરાસા મુસ? પાસ્યા ધર્મ છ્ષ સનાતન; | તથાપ્યેતદ્તઃ જતું પ્રમો ! નાઈ સ્વમુત્લહે ॥ રેપ 
તળિધર્માન્સમાશ્રિત્ય સ્થિતસ્ય શતુ સત્પતે ! | છ્તત્વદ્તનં મન્યે તોજશાસ્રગુગુષ્તિતમ્‌ ॥ ર૬ 
ગાધ્રાય યટ્ન્ધમાત્રમષિ જુવે પતાયનમ્‌ । સોડ્રં તાસાં જથ સ્રીળાં જરિષ્યે નિજ્ટે સ્થિતિમ્‌॥ રૂ૭ 


અર્પણ કરેલ વસ્ત્ર અને અલંકારે સહિતની પૂજાનો સ્વીકાર કરજો. રથ, અશ્વ, 
હાથી આદિ વાહન ઉપર બેસજો.*” હે તપોધન ! તમારે જ આ મુક્તાનંદસ્વામી 
આદિ સંતો ભક્તોનું કળિયુગના દોષો કામ ક્રોધાદિથી રક્ષણ કરવાનું છે. કારણ કે 
એક તમે જ તેઓનું રક્ષણ કરવા સમર્થ છો.*' દ્રવ્ય, સ્રી અને ક્રોધાદિકથી સર્વથા 
પરાભવ નપામે તેવા મારા શિષ્યોમાં તમે એક જ છો. અને એ હું મારા અંતરમાં 
નિશ્ચય જાણું છું. કારણ કે ગુણોએ કરીને તો જાણે સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ જ પધાર્યા હો 
એવો ભાવ મને તમારા વિષે ઉત્પન્ઞ થાય છે.** ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જેવા ધીરજધારી 
તમે ક્યારેય ધર્મનું સાંકર્યપણું નહિ કરો. એવો દઢ નિશ્ચય કરી હું તમને મારી 
ધર્મધુરાના આચાર્યપદે સ્થાપન કરું છું.2* 

ધમંધુરા સ્વીકારવાની શ્રીહરિએ દશાવેલી અનિચ્છા :- 
સુવ્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! સદ્‌ગુરુ રામાનંદસ્વામીનાં આવાં વચનો સાંભળી 
શ્રીનારાયણમુનિ હૃદયમાં થોડીવાર વિચાર કરી પછી ઉદાસીમને ગુરુ પ્રત્યે કહેવા 
લાગ્યા.** શ્રીનારાયણમુનિ કહે છે, હે પ્રભુ ! શિષ્યોએ ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન 
કરવું જોઈએ, આજ સનાતન ધમની રીત છે. છતાં પણ ગાદી સ્વીકારવારૂપ 
આપનું આ વચન પાલન કરવામાં મને જરાય ઉત્સાહ નથી. કારણ કે, હે 
સંતોના સ્વામી ! મે નેષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના ધર્મનો આશ્રય કર્યો છે, તેથી જો આપનું 
આ વચન સ્વીકારું તો લોક અને શાસ્ત્ર બજ્ઞેમાં નિંદાને પાત્ર થાઉં, એમ હું 
ચોક્કસપણે માનું છું.** બીજું કે હું ત્રીઓની ગંધમાત્રથી દૂર ભાગુ છું. તો પછી 


અ. ૫૯ પ્રથમ પ્રકરણ પર૨૩ 


સ્રીપ્રસજ્નો મુમુકષળાં મદાન્‌ પાશો દિ વન્ધવૃત્‌ | મુત્છા અપ્યમવન્મ્રણ વદવો વેન તત્કષળે । રૂ૮ 
નેઝિજત્રતવાન્‌ પુસ્રીબેટ્ટ્છ્યાપિ વગિતઃ । ત્રર પ્વશ્રસુ? સ્રીપ્રસજીલ્મ્રણેમૃત્લ્વવૃદ્ટ્વ્રતાત્‌ ॥ રૂ૨ 
સદ્નાત્યન્નાયતે જામ: જામાત્ત્વેધોગમિગાયતે । ત્રતેધાદ્ધવતિ સમ્મોઇ સમ્મોદાત્સ્મુતિવિગ્રમ: ॥ ૪૦ 
સ્મૃતિશ્રંશાદુદ્ધિનાશો વુદ્ધિનાશાત્રળશ્યતિ । સ્રીપ્રસજ્ઞાત્તતઃ સ્વામિસ્તિમેમ્યવહમિઇ ધ્રુવમ્‌ ॥ ૪૨ 
ત છુર્યાત્વાહિત્તત્લક્યં મનસિ જાનવસ્થિતે । ચદ્દિસમ્માત્વિસત્વીળ તતસ્જન્ર તપ હેશ્વરમ્‌ ॥ ૪૨ 
નિત્યં ટ્ણાતિ જામસ્ય છિદ્ર તમનું યેડસ્યડ 1 યોમિન? જુતમૈત્રસ્ય પત્યુગાયેવ પુશ્ચની ॥ ૪ર 
જામો મન્યુર્મતે તોભઃ શોજ્મોઇમયાલ્યઃ । જર્મવન્ધશ્ર યન્મૂલ: સ્વીજીયાત્જો નું તછુધઃ ॥ ૪૪ 
જતવ્યો મનસઃ સ્નો થર મૂતાનુજમવયા । તત્રાપ્યુપેક્ષા યુજવ યતઃ જર્મજલ ગત્‌ ॥ ૪૫ 
સ્યયાષિ મનોડન્યત્ર જુષ્ળાલે યોગયત્તિ તે | મૃમસજ્નાદ્ધરતવ્મ્રશ્યન્તયેવ તિગસ્થિતે? ॥ ૪૬ 


તેમની સમીપ બેસીને હું ધર્મોપદેશ કેવી રીતે કરી શકીશ ?** તેમાં પણ સ્રીઓનો 
પ્રસંગ મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને બંધન કરનાર મોટો ફાંસલો કહેલો છે. કારણ કે 
મુક્ત સ્થિતિને પામેલા અનેક પુરુષો પણ સ્ત્રીના પ્રસંગથી તે જ ક્ષણે બ્રહ્મચર્યવ્રત 
થકી ભ્રષ્ટ થયા છે. અરે !!! સ્ત્રી પુરુષોનું જેને લેશ માત્ર ભાન ન હતું એવા નેષ્ઠિક 
બ્રહ્મચારી એકલશુંગીત્રકષિ પણ સ્ત્રીના પ્રસંગથી પોતાના નેષ્ઠિકવ્રત ધર્મમાંથી ભ્રષ્ટ 
થયા હતા.૨“ સ્ત્રીના પ્રસંગથી કામ ઉત્પજન્ઞ થાય છે, અને કામથકી ક્રોધ અને 
ક્રોધ થકી મહામોહ ઉત્પન્ઞ થાય છે. તેથી શુભસ્મૃતિનો વિનાશ થાય છે. અને 
સ્મૃતિના વિનાશથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને બુદ્ધિનો નાશ થતાં માનવ, કલ્યાણના 
માર્ગથકી એકદમ ભ્રષ્ટ થઇ જાય છે. તેથી હે સ્વામી ! સ્ત્રીઓના પ્રસંગથી હું 
નિશ્ચય બહુંજ ભય પામું છું.”“”*' મન આતિ ચંચળ હોવાથી જીત્યું હોય છતાં પણ 
ક્યારેય તેનો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહિ. કારણ કે, મનનો વિશ્વાસ કરવાથી 
સમર્થ એવા સોભરી આદિ ત્ધષિઓનું બહુ કાળથી ભેળું કરેલું તપ એક ક્ષણમાં 
સવી ગયું છે. જો યોગી પુરુષો મનનો વિશ્વાસ કરી તેની સાથે મિત્રતા કરે તો જેમ 
પુંશ્ષલી નારી પોતાનો વિશ્વાસ કરનાર પતિનો જાર પુરુષને અવકાશ આપી વિનાશ 
કરાવે છે. તેમ મન પણ કામ અને તેના અનુયાયી ક્રોધાદિ અંતઃશત્રુઓને અવકાશ 
આપી માનવને કલ્યાણના માર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ કરે છે.” કામ, ક્રોધ, લોભ, શોક, 
મોહ, ભય, માન, મત્સર આદિ અનેક દોષો અને કમંનું બંધન વિગેરે મનના 
આધારે રહે છે. તે સર્વેનું મૂળ મન છે. હવે આ મનનો વિશ્વાસ કયો જ્ઞાની પુરુષ 
કરે ? ભૂતપ્રાણીમાત્ર ઉપર તેમની કોઈ પીડાના પ્રસંગે દયાએ કરીને પણ જો 


પ્રતીત્તેડમ્નો સિપાત વાવર મન્યે વિષાશનમ્‌ । નત્વઇં સેળસમ્યન્ધં જવા સ્િહ્પિ જસ્યસ્તિતૂ ॥ ૪૭ 
ધનાલીનાં પ્રસટ્ઠોડપષિ ત મે ₹સ્િજરસ્તથા | સુશીલોડપિ છુરત્તારે પ્રવૃત્તો યેન ગાયતે ॥ ૪૮ 
ધનાસસ્છચા વસિછોડષિ પુર બ્રછમતિર્નપમ્‌ । સિમિ શશાપ ધમિ વ્યાર્યત્‌ દેશ્યાસુતઃ સ્વયમ્‌ । ૪૨ 
રસેશ: જાલ: સિન્યા ધ્યાન શાસ્ત્ર હૌક્ષા તથા તુ? | સટ થાટ્શા હોતે તર્જ તત્લેવિનાં પતમ્‌॥ ૫૦ 
શુભેરેતૈ: સેવિતેસ્તુ શુભા વુદ્ર્મવેનનળામ્‌ | ઞશભૈસ્તે્ભવેટુદ્રિસ્શુભા નાત્ર સશય; ॥ ૧૬૨ 
સાટ્શી યસ્ય વુદ્ધિઃ સ્થાત્કર્મ જુર્યાત્લ તાટ્શમ્‌ | જર્માનુસ્પં તત ષત પ્રાખ્યુયાત્સ તતઃ પુમાન્‌ ॥ ૫૨ 
ઝસતો હેશજાનાવીત્ત સેવેત તતઃ સુધી: | વિદાય તાગ્છુમાનેવ દ્તાર્થી શીધ્રમાશ્રયેતૂ ॥ પર 


મનનો વિશ્વાસ કરવાનો પ્રસંગ ઊભો થાય તો પણ આ જગતમાં બધા કર્માધીન 
છે. એમ જાણીને પણ ઉદાસી રહેવું પણ મનનો વિશ્વાસ કરી આસક્ત થવું નહિં.” 
૫ જે પુરુષો દયા કરવાના પ્રસંગથી પણ જો ભગવાન વિના બીજે મન જોડે છે તો 
તે મૃગબાળક ઉપર દયાએ કરીને પ્રસંગ કરવાથી પતન પામેલા ભરતજીની પેઠે 
પોતાની સ્થિતિમાંથી ભ્રષ્ટ થાય છે.** 

પ્રજ્વલ્લિત અગ્નિમાં પડવું, તેને હું શ્રેષ્ઠ માનું છું, વિષ ભક્ષણ કરવું તેને 
પણ હું શ્રેષ્ઠ માનું છું પરંતુ કોઈ પણ પુરુષે ક્યારેય પણ સ્ત્રીનો પ્રસંગ કરવો તે 
શ્રેષ્ઠ માનતો નથી.** તેવી જ રીતે ધનાદિનો પ્રસંગ પણ મને રુચિકર નથી. કારણ 
કે, તે ધનાદિના પ્રસંગથી તો સદ્ર્તનવાળા પુરુષોની પણ દુરાચારમાં પ્રવૃત્તિ થાય 
છે.“ પૂર્વે ધનમાં આસક્તિ કરવાથી ભ્રષ્ટ થયેલી મતિવાળા વસિષ્ઠ મહર્ષિએ 
પણ ધમિષ્ઠ નિમિરાજાને શાપ આપ્યો હતો. અને પછી તે વસિષ્ઠત્ધષિ પણ 
નિમિરાજાના શાપથી વેશ્યાપુત્ર તરીકે જગતમાં વિખ્યાત થયા હતા.“ 

દેશ, કાળ, ધ્યાન, દેવતા, શાસ્ત્ર, દીક્ષા, મંત્ર અને સંગ આ આઠ જેવા 
શુભ કે અશુભનું પુરુષ સેવન કરે છે તે પુરુષને પણ તેવા શુભ કે અશુભ ફળની 
પ્રાપ્તિ થાય છે.“” શુભ દેશકાળાદિનું સેવન કરનારા પુરુષની બુદ્ધિ શુભ થાય છે 
અને અશુભ દેશકાળાદિનું સેવન કરનાર પુરુષની બુદ્ધિ અશુભ થાય છે. તેમાં 
કોઈ પણ જાતનો સંશય નથી.'” અને પછી તો જેવી બુદ્ધિ તેવું તે કર્મ કરે છે. અને 
તે કર્મને અનુસારે શુભાશુભ ફળને તે પુરુષ ભોગવે છે.'* માટે પોતાનું હિત 
ઇચ્છતા ડાહ્યા પુરુષોએ અસત્‌ દેશકાળાદિનું ક્યારેય પણ સેવન ન કરવું અને 
તેનો ત્યાગ કરી શુભ દેશકાળાદિનો તત્કાળ આશ્રય કરવો." પીધેલી મદીરા કે 
ભાંગ જેમ શાસ્થરવેત્તા વિદ્દાન હોય કે સામાન્ય માનવ હોય તે બન્નેને મદવાળા 


અડ 4૯ પ્રથમ પ્રકરણ પરપ 


સિપીત મયમજ્નાટિ શાસ્રસં વા ગડ તરમ્‌ | માજયિત્વા થથા સંઘો નયત્યુન્મત્તતાં અતુ ॥ ૫૪ 
તથેવ સ્ત્રી ધનં વાપિ માવમિત્વા સ્વસેવિનમ્‌ । સ્ત્વથં પ્રાપયત્યેવ વિદ્દાસમપિ સાસ્વિજમ્‌ ॥ ધણ 
ફટ્વસ્વભાવમેવેતદ્તતે વસ્તુ સર્વથા । સ્વાભાવિજં મુળ નૈવ છતું શવનોતિ વશન ॥ ૬ 
સ્રીળાં વાડ્તો ધનાહીનાં પ્રસજ્ધે મમ સિશ્ચિતમ્‌ । સ્વામાવિજો ₹સ્રિર્નાસ્તિ સત્યમેતદ્દણમ્યહમ્‌ ॥ ૫૭ 
સહુસેસ્તવ ત્તાસાયાઃ પ્રતિવાલેડષિ તોત્તિતઃ । તેન મે સ્વિદતે તેતસ્તતસ્ત્વં બૂછિ મે દિતિમ્‌ ॥ ખ૮ 
સર્વેષાં ધર્મમર્યાલરક્ષળેડસ્તિ ત્વમીશ્વફ । અતોડત્ર જિ નુ મે જાર્યમેતવન્યત્ધ્રશાધ મામ્‌ ॥ ૫૨ 
સુત્રત ડ્વાત્વ - 
પ્રતિવાવચં ૫₹: શ્રુત્વા નારયળનુનેસિતિ । સ્વામિત્વં સ્થાપયંસ્તસ્મિન્સ્વછાર્હ તમુવાત્ત સ$ ॥ ૬૦ 


શ્રીરામાનન્ર્સ્વામ્યુવાત્ત - 
સન્મતે! શ્રૃળુ મદ્દાવયં ત્વદ્ધાર્લ વેટ્મ્યટં નનું । મયા થત્ત્િયતે તત્તુ વિતતાર્યેવ ન ત્તાન્યથા ॥। ૬૨ 


કરીને તત્કાળ ઉન્મત્ત દશામાં મૂકી દે છે. તેમ સ્રી અને ધનનું સેવન પણ સાત્વિક 
એવા વિદ્દાન પુરુષને પણ મદે યુક્ત કરી કુમાર્ગે દોરી જાય છે. કારણ કે સ્રીધનાદિ 
પદાર્થોનો સ્વભાવ જ આ પ્રકારનો છે. અને કોઈ પણ પદાર્થ પોતાનો સ્વભાવિક 
ગુણ છોડી શકતા નથી. માટે સ્ત્રી અને ધનના પ્રસંગમાં મારી સ્વાભાવિકી રુચિ 
મળતી નથી. હે સ્વામી ! મે તમારી પાસે મારી આ સત્ય હકિકત કહી છે."₹'* હે 
ગુરુવર્ય ! તમારી આજ્ઞા પાળવી જેટલી યોગ્ય નથી તેટલી પાછી ઠેલવી પણ 
યોગ્ય નથી. કારણ કે ગુરુની આજ્ઞા શિષ્યોએ પાળવી જોઈએ. આ દ્િધાથી મારા 
મનમાં ખેદ વર્તે છે. હવે મારું જેમ હિત થાય તેમ તમે કહો.'“ અને તમે સ્વયં 
સર્વેના ધર્મની રક્ષા કરવામાં સમર્થ છો. તેથી ધર્મધુરા સંભાળવાનું મારું શું પ્રયોજન 
છે ? આ સિવાયની બીજી કોઈ પણ આજ્ઞા હોય તો મને જણાવો હું નિશ્ચય તેનું 
પાલન કરીશ. 

શ્રીહરિને સમજાવવા રામાનંદસ્વામીનો પ્રયત્ન :- સુત્રતમુનિ 
કહે છે, હે રાજન્‌ !શ્રીનારાયણમુનિનો આવા પ્રકારનો પ્રત્યુત્તર સાંભળી ગુરુવર્ય 
રામાનંદસ્વામી તેમને જ પોતાની ધર્મધુરા સોંપવાનું પોતાનું હૃદયગત હાદ 
સમજાવવા લાગ્યા.“ શ્રી રામાનંદ સ્વામી કહે છે, હે સદ્બુદ્ધિમાન નારાયણમુનિ 
! તમે મારું વચન સાંભળો, હું તમારા હૃદયગત અભિપ્રાયને ચોક્કસ જાણું છું. 
છતાં હું જે કાર્ય કરવા જઇ રહ્યો છું. તે વિચારીને જ કરવા જઇ રહ્યો છું. વગર 
વિચારે હું કાંઈ પણ કાર્ય કરતો જ નથી.“ હું આશ્રિતજનોની રક્ષા કરવા સમર્થ 


ર શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૯ 


સમર્થો ધર્મરક્ષાયાનરં સ્વાશ્રિતરેસ્નામ્‌ | અર્તે રિ સાખ્જત બૂમો સત્યમેતત્તયોસ્યતે 1 ૬૨ 
તથાપિ ત્વયિ સસ્ઝિષ્ને ધુરમધ્યસ્ય સુત્રત ! । સિશ્ચિન્તઃ જુતજાર્યોડ્ઈ દાતુમિસ્છામ્યવો વષ: । ૬ર 
ત ત્તાહ્શં જસ્વ્ન્યં પશ્યામ્યત્ર ત્ત ધૂર્વદમ્‌ | ગતો મદદને તાત ! જર્તુમર્દસિ સર્વથા ॥ ૬૪ 
તળિનાં વ્રતમસ્ઝ સ્યાત્લ્રીમિ: સમ્માષળાટ્ના | ૬ૃતિ ત્વયોરિતં યત્તત્લત્યમેવ ન સંશય: ॥ ૬૫ 
ઝન્યે તે વખિનો યેષાં સ્ત્રાટિમિર્ભુપ્યતે વ્રતમ્‌ । ગમાનુષજિયસ્ત્વં તુ ત વર્ણી પ્રાજુતતો છાસિ ॥ ૬૬ 
વતિતું સ્રીસદલ્ેષુ નિર્વજારતયાડનઘ ! સ્વરળપુન્નેષ્તપિ તથા શિસ્ત તવૈવ દિ । ૬૭ 
સૂર્યનારયળ: સાક્ષાદ્દસ્વાતા તવ પ્રભુ: । જામાહે રક્ષળ જર્તા રાગતે રહ્યે તવ । ૬૮ 
સર્વથેવ સમર્થસ્ત્વં વિર્તિગસિ મયાસ્નસા | ઞતશ્રિરત્તનાનેતાનપિ હિત્વા ત્વમર્થ્યસે ॥ ૬૨ 
ત્વટ્ન્યે વખિનસ્ત્તસ્ ! સ્રીજથાશ્રવળાલષિ | બ્રણ બવેયુઃ સહસા જિ પુનર્લ્શનાટિમિ? ॥ ૭૦ 


છું અને અત્યારે હું પૃથ્વીપર મોજૂદ પણ છું. જે તમે કહો છો તે સત્ય છે.૬* છતાં 
પણ હે શુભવ્રતની નિષ્ઠાવાળા મુનિ ! તમે મારા સદ્ગુણે સંપન્ન શિષ્ય છો તેથી 
તમને મારી ધમંધુરા સોપી હું નિશ્ચિત અને કૃતકૃત્ય થઈ આ માનવશરીરને હવે 
છોડવા ઇચ્છું છું.૬* 

હે તાત ! મારા આ સમસ્ત શિષ્યવર્ગમાં તમારા સિવાય બીજો કોઈ મારી 
ધર્મધુરા સંભાળી શકે તેવો સમર્થ શિષ્ય હું જોઈ શકતો નથી. તેથી તમે જ મારું 
વચન સર્વપ્રકારે સ્વીકારો.” સ્રીઓની સાથે બોલવા આદિથી બ્રહ્મચારીઓના 
વ્રતનો ભંગ થાય છે. એ તમારું વચન સર્વ પ્રકારે સત્ય છે. તેમાં કોઈ જાતનો 
સંશય પણ નથી.“ પરંતુ તે બ્રહ્મચારીઓ બીજા છે કે જે સ્ત્રી ધનાદિકમાં લોભાઈને 
ભ્રષ્ટ થાય. અને તમે તો અમાનુષી ક્રિયા કરનારા દિવ્ય પુરુષ છો. કોઈ પ્રાકૃત 
બ્રહ્મચારી નથી.** હે નિષ્પાપ ! તમે તો હજારો સ્ત્રીઓની વચ્ચે અને સુવર્ણના 
ઢગલાની વચ્ચે પણ નિર્વિકાર રહી શકો તેવા સમર્થ છો.“ કારણ કે તમને વરદાનને 
આપનારા અને કામાદિ દોષો થકી પણ રક્ષણ કરવા સમર્થ એવા સાક્ષાત્‌ 
સૂર્યનારાયણ તમારા હૃદયમાં સદાય પ્રકાશ કરી રહ્યા છે.“ તમે સવંપ્રકારે સમર્થ 
છો. એમ હું યથાર્થ જાણું છું. તેથી હું આ મુક્તાનંદ વિગેરે જૂના સંતોને છોડીને એક 
તમને જ ધર્મધુરા સ્વીકારવા સમજાવું છું.““ હે નારાયણમુનિ ! તમે ડાહ્યા થાઓ. 
તમારા સિવાયના આ બ્રહ્મચારીઓ તો સ્ત્રીઓની વાર્તા સાંભળવા માત્રથી તત્કાળ 
ભ્રષ્ટ થાય, તો પછી તેનાં દર્શન કે સ્પર્શથી ભ્રષ્ટ થાય તેમાં શું કહેવું ? માટે તે સર્વે 
બ્રહ્મચારીઓએ તો સ્ત્રી-ધનાદિકનો પ્રસંગ તો સર્વ પ્રકારે છોડી દેવો એ જ યોગ્ય 


અ. ૫૯ પ્રથમ પ્રકરણ પર૭ 


સંસર્મઃ સ્્રીધનાહીનાં ત્યાગ્યોડ્ત$ સર્વથેવ તૈ: । ત્વં ત્વીશ્રર$ સ્વાશ્રિતાનાં જુર ધર્મારિરિક્ષળમ્‌ ।૭૨ 
સુત્રત ગવા - 
રૃત્યાજર્ળ્ય નુસેર્વાવયં માનયંસ્ત સ વળિરટ્‌ | પ્રતિગપ્રાદ તદ્ાવ્યમનિસ્છ્તપિ ભૂપતે ! ॥ ૭ર 
સ્વવાત્રીત્થં સ્વીજુતતાયાં તેનાથ સ મુનીશ્વર; । ૩પવેશ્ય સ્વાસને તં તન્ટ્નારિમિસસ્તિત્તત્‌ ॥ ૭ર 
મહ્ત્લવં જર ચિત્વા મીતવાઇપુસેમતમ્‌ । સુપ્રસન્રમનાઃ સ્વામી સ્વાશ્રિતાનિલમત્રવીત્‌ ॥ ૭૪ 
શ્રીરામાનન્ર્સ્વામ્યુવાત્ત - 


શ્રૃળ્વન્તુ માપજાઃ સર્વે મૂદિળસ્ત્યામિનસ્તથા । અયં નારયળમુનિર્મમ સ્થાનેડસ્તિ નિશ્ચિતમ્‌ ॥ ૭૫ 
મનુષ્યાળાં સુહુષ્રાપે: સમન સટુખેર્યમ્‌ । યુષ્તાજ ધર્મમર્યાલપાલનેડસ્ત્યેવ શસ્છિમાન્‌ ॥ ૭૬ 
છે. અને તમે તો સમર્થ છો. માટે મારા આશ્રિત નરનારીઓના ધમંનું રક્ષણ કરવા 
ધર્મધુરાનો સ્વીકાર કરો.૭૦-9૧ 

શ્રીહરિએ કર્યો ગુરુના વચનનો સ્વીકાર :- સુત્રતમુનિ કહે 
છે, હેરાજન્‌ !વર્ણીરાજ શ્રીનારાયણમુનિ ગુરુ રામાનંદસ્વામીનું આવું આગ્રહભર્યું 
વચન સાંભળી અંતરમાં જરા પણ ઇચ્છા ન હોવા છતાં તેમનાં વચનને માન 
આપીને કહ્યું કે, તમે જેમ કહેશો તેમ કરીશ.?* હે રાજન્‌ ! નારાયણમુનિ 
શ્રીસહજાનંદ સ્વામીએ જ્યારે પોતાનાં વચનનો સ્વીકાર કર્યો ત્યારે મુનીશ્વર 
શ્રીરામાનંદ સ્વામીએ તત્કાળ શ્રીહરિને પોતાની ધર્મની ગાદી ઉપર બેસાડ્યા અને 
ચંદન પુષ્પાદિ વડે પૂજન કર્યું, તથા ગીત-વાજિત્રોના નાદની સાથે મોટો ઉત્સવ 
ઉજવ્યો. અત્યંત ખુશ થઈ ગુરુ રામાનંદસ્વામી પોતાના આશ્રિત સર્વે સંતો ભક્તો 
પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા.?*9૪ 

શ્રીરામાનંદસ્વામી કહે છે, કે મારા ત્યાગી તથા ગૃહસ્થ સર્વે આશ્રિતજનો 
સાંભળો ! આ નારાયણમુનિ આજથી મારા સ્થાને બિરાજે છે, તે વાત નિશ્ચિત 
છે.*૫એ બીજા મનુષ્યોથી પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તેવા સદ્ગુણોથી સંપજ્ઞ છે. તેથી તમને 
સર્વેને ધર્મમર્યાદાનું પાલન કરાવવા સમર્થ છે.?' માટે આજ દિવસથી આરંભીને 
મારા સર્વેઆશ્રિત તમોએ એમની આજ્ઞામાં વર્તવાનું છે. મારી આ આશાનું તમારે 
સર્વેને સર્વપ્રકારે યથાર્થ પાલન કરવાનું છે.** 

હેરાજન્‌ !સ્વામીનું વચન સાંભળી સર્વે સંતો ભક્તોએ કહ્યું કે, હે સ્વામી ! 
આપના કહેવાપ્રમાણે જ અમે વર્તન કરીશું. આ પ્રમાણે સર્વે સંતો ભક્તોની સહમતિ 
સાંભળી રામાનંદસ્વામી પોતાની સન્મુખ બે હાથ જોડીને રહેલા શ્રીનારાયણમુનિને 


તહેતરિનિમારભ્ય સ્થેચમસ્મેવ શાસને | સર્વૈભવદ્િરિત્યાસા મમ પાભ્યેવ સર્વથા । ૭૭ 
સ્વામિત્તેવં જરિષ્યામ ડત્યૂસુસ્તે તતોડરિવિતાઃ । પ્રાન્નલ વળિર ત્ત તલેવાત્ત પુતુ₹; ॥ ૭૮ 
મછામુને ! પ્રસત્નોડસ્મિ મલસાપાલનાત્ત્વચિ । ગતસ્ત્વં વાગ્છિતાન્સ્વસ્ય વસન્વર્ય વાશ્ચન ॥ ૭૨ 
ઝહેયં નાસ્તિ મે જિસ્ત્તુમ્યં ત્રહ્ાળ્ડનોલજે । મછાપુસષ ! તર્બૂહિ સિશ્તિં સિગવાગ્છિતિમ્‌ ॥ ૮૦ 
સુત્રત ડવાત્ત - 
રૃતિ સન્નોર્તિસ્તેન વસર્થ સ મદામુતિ; । નીલજળ્ઝ ૩વાત્તેટ સર્વગીવવ્યાર્િધ; ॥ ૮૨ 
શ્રીનીત્જળ્ઝ ૩વાત્ત - 


ચ્‌ તવ વરતાનપાત્રતા મે વિતર તવ તુ મવેષ્તિતાન્વરસ્ત્વમ્‌ । 
મૃટુસપટ્સસેસ્સટ્યે મે મતિસ્તતાસ્તુ સહેલ નન્સ્સૂનો: । ૮૨ 


૬ઇ ત્ત યટ્રુજુઃ બ્રમન્તજાલે છમખળિતવૃશ્ચિજ્લશતુલ્યમાઇડ । 
સસ્તિસ્ટપિ તત્વ વૈષ્ળવાનાં ભવતુ મમાથ ત્ત તે તુ સત્ત્વહુઃ વા? 1 ૮ર 


ફરી કહેવા લાગ્યા કે, હે મહામુનિ ! મારી આજ્ઞાનું તમે પાલન કર્યું, તેથી હું 
ખૂબજ પ્રસન્ન થયો છું, તેથી હવે તમને જે ઈચ્છિત વરદાનો માગવાની ઈચ્છા છે તે 
માગો.*“** હે મહાપુરુષ ! આ બ્રહ્માંડના ગોળામાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે તમે 
માગોને હું ન આપી શકું. તેથી તમારા અંતરમાં જે ઇચ્છા વતે છે તે કહો.“૦ 

સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ !આ પ્રમાણે ગુરુવર્યશ્રી રામાનંદ સ્વામીએ 
વરદાન માગવાની પ્રેરણા કરી ત્યારે જીવપ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા કરનારા મહામુનિ 
શ્રી નીલકંઠવર્ણી એવા શ્રીહરિ આ પ્રમાણે માગવા લાગ્યા.“ 

શ્રીહરિએ માગેલાં વરદાનો :- શ્રીનીલકંઠવર્ણી કહે છે, હે સ્વામી 
! જો હું વરદાન આપવાને પાત્ર હોઉં તો મારા મનને ઈચ્છિત એ વરદાન આપો કે, 
નંદનંદન શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના કોમળ ચરણકમળને વિષે મારી મતિ અચળ રહે./૨ 
આલોકમાં અંતકાળે મનુષ્યોને અગણિત વીંછીઓના દંશની વેદના કરતાં પણ 
અધિક વેદના થાય છે. એમ વર્ણન કરેલું છે. તથા જીવનમાં થતી બીજી શારીરિક 
અનેક વેદનાઓ વણવી છે. તે વેદના જો તમારા આશ્રિત ભક્તજનોના ભાગ્યમાં 
ભોગવવાની લખી હોય તો મને પ્રાપ્ત થાય પરંતુ તમારો ભક્ત કદાપિ દુઃખી ન 
થાય.“ હેપોતાના આશ્રિતજનોનુંપાલન કરનારા સ્વામી ! તેવી જ રીતે આલોકમાં 
તમારો આશ્રય કરી ભગવાનની ભક્તિ કરનારા ભક્તજનોના ભાલમાં પોતાનાં 
કરેલાં કમના ભાગ્યે અજ્ઞ-વસ્રાદિકની પીડા અવશ્ય ભોગવવાની લખી હોય તો 


અ. ૫૯ પ્રથમ પ્રકરણ પરલ૯ 


છ સ્રિલ્ષિ મુવિ ગૃૂષ્ળભરિ માગા સિગજુતજર્મવશાવર્વશ્યમોમ્યમ્‌ । 

રઇ યહુરુ તથાડનવસ્હુઃ છં તલપિ મમાસ્તુ ન તુ પ્રગેશ ! તેષામ્‌ ॥ ૮૪ 

વ્રગરમળજથા ત્ત યત્ર ચત્ર પ્રથિતમુળાશ્ર મવેયુરીશ ! સત્ત; । 

મમ ભવતુ સલૈવ તત્ર વાસો ત તુ મવસસધયાં છિત્પ્રસજ્ને ॥ ૮૫ 

તાળી મે મુળને ભમવતઃ જર્નૌ જથાયાઃ શ્રુતી । 

સેવાયાં ત્ત પૂગૌ સ્મૂતૌ ત્ત રહ્ય મૂચાર્શૌ સોત્તને 1 

મુષ્નાર્થેવ મમ જિયાડસ્તુ સજા શારરસીસ્વમી માનસી । 

તુઃસટ્ટઃ જત્તનાપિ માસ્ત્વિદ વિમો ! હેર ત્વમેતાન્વરન્‌ ॥ ૮૬ 

સુત્રત ડ્વાત્તિ - 

હ્‌વં સ મમવાન્‌ જુષ્ખોપાસનારીતિમન્નસા | સેવારરીતિ સટુસેશ્ર શિક્ષયન્નાત્મર્સાશ્રતાન્‌ ॥ ૮૭ 
શોમયશ્ર સ્વાનુજુતતં તરનાન્યં નસધિપ! । ર્શેશ્વસેડષિ ગુરું ભસ્છચા પ્રાર્થયામાસ ભરુવત્‌ ॥ ૮૮ 
રૃતિ સન્નર્થયન્તં ત પ્રોવાત્ત વત્તન 3૪% । મનોરથાસ્તે સમ્પૂર્ણા મવિષ્યસ્તિ ત સંશય: । ૮૨ 


તે પીડા મને આવે પણ તે ભગવાનના ભક્તો અશવસ્તે કરીને ક્યારેય દુઃખી ન 
થાય.” હે ઇશ ! જે જે સ્થળમાં વ્રજેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની કથા થતી હોય તથા 
જે જે સ્થળમાં સદ્ગુણોથી પ્રસિદ્ધ સંતપુરુષોનો તથા સાક્ષાત્‌ ભગવાનના ભક્ત 
સંતોનો નિવાસ હોય તેવા સ્થળમાં રહેવાનું સદ્ભાગ્ય મને સદાય પ્રાપ્ત થાય. 
પરંતુ સંસારમાં આસક્ત બુદ્ધિમાન પુરુષોનો પણ મને ક્યારેય સહવાસપ્રાત્તન 
થાય.“ વળી હે વિભુ ! મારી વાણી સદાય ભગવાનનાં ગુણ કીર્તન કર્યા કરે, 
મારા કાન ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કર્યા કરે, મારા હાથ ભગવાનની પરિચર્યા 
કર્યા કરે. મારા હૃદયમાં સતત ભગવાનનું સ્મરણ થયા કરે, મારાં નેત્રો ભગવાનનું 
દર્શન કર્યા કરે. આ રીતે મારી શારીરિક અને માનસિક સકલ ક્રિયા શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાનને અર્થે જ થયા કરે, તથા આ સંસારમાં ક્યારેય પણ મને કુસંગનો યોગ 
ન થાય. આવાં વરદાનો તમે મને આપો.“ 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીહરિ સ્વયં પરમેશ્વર હોવા છતાં 
પોતાની સ્વતંત્ર ઈચ્છાથી સ્વીકારેલા મનુષ્યનાટ્યને શોભાવવા અને પોતાના 
આશ્રિત ભક્તજનોને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના રીતિ તથા સદ્્‌ગુરુની સેવા 
રીતિશિખવવા માટે એકાંતિક ભક્તની જેમ પરમ સ્નેહથી ગુરુ રામાનંદ સ્વામીની 
પ્રાર્થના કરી વરદાનો માગ્યાં.*““પછી શ્રીનારાયણમુનિ પ્રત્યે ગુરુ રામાનંદસ્વામી 


૦ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૫૯ 


પસેપજારેજપરાયળાય તાસયળાયેત્તિ વસનત સત્તા । 
સ્થિતસ્તવીયાનનપવામેવ તિતોજતે સ્મ સ્થિર્યાત્મહ્છ્યા । ૨૦ 
તસે પ્રસન્નોડથ ત્ત સોડ પિ જૃષ્ળ; સ્વાતિપ્રિયાયાત્મયથાર્થવોધમ્‌ । 
સ્લવત્િન્ત વિટ્ધત્તમીશો વિવેર ત સોડપિ તિગેછફેબમ્‌ ॥ ૨૨ 
મોતોજ્યસ્થાક્ષસટ્વ્યધામ્નિ ચાટ્જુ સ્વર્છથ વૃદદનાલે | 
“સિતોવ્ય તત તાઢ્‌શમેવ જુખષ્ળમાનન્ટ્વાર્ધો સિમમન્ગ સઘ ॥ ૨૨ 
ત્તિર સિભાત્યાથ તમેવ ભસુરક્ષાવિધાનાય ત્ત ધર્મમુખ્યૈ । 
તત્રામત રૃવમત્ય સો તિશ્ચિન્ત માસીન્રૂપ ! પૂર્ણજામઃ ॥ ૨ર 
નૃનાટ્ન તસ્ય તિભોવિધિત્સોર્દાટ વિટ્સાન્યગનાય તત્તુ । 
પ્રાજાશયદ્દેટ્નમાત્મબુજ્નમેજાનસ્તિવમે ભસબરો યતોડસૌ ॥ ૨૪ 


કહેવા લાગ્યા કે, હે વર્ણીરાજ ! તમારા મનોરથો સંપૂર્ણ સિદ્ધ થશે. તેમાં જરાય 
પણ સંશય નથી.“હે રાજન્‌ ! જીવપ્રાણી માત્ર ઉપર એક પરોપકાર કરવા માટે 
જ સદાય તત્પર રહેતા શ્રીનારાયણમુનિને આ પ્રમાણે વરદાનો આપી, આસન 
ઉપર બિરાજમાન શ્રીરામાનંદસ્વામી પોતાની સ્થિર નિર્નિમેષ દષ્ટિથી શ્રીહરિના 
મુખકમળ સામું જ જોઇ રહ્યા.“* 

ગુરુને આપ્યું સ્વ-સ્વરૂપનું સત્યજ્ઞાન :- હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી 
અતિશય પ્રસન્ન થયેલા ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના પ્રિય સખા ઉદ્ધવાવતાર 
શ્રીરામાનંદસ્વામીની ચિંતાદૂર કરવા તેમને પોતાના શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનપણાના 
સ્વરૂપનો યથાર્થ બોધ કરાવ્યો અને સ્વામી પણ શ્રીહરિને પોતાના ઇષ્ટદેવ સાક્ષાત્‌ 
શ્રીકૃષ્ણ છે એમ માનવા લાગ્યા.“ ગોલોકના મધ્યે રહેલા દિવ્ય અક્ષરબ્રહ્મધામમાં 
વિરાજમાન ભગવાનનાં પૂર્વે દિવ્ય વૃંદાવનક્ષેત્રમાં જેવાં સ્વરૂપે દર્શન થયાં હતાં, 
તેવા જ શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રીહરિને જોઈ શ્રીરામાનંદ સ્વામી તત્કાળ 
આનંદના મહાસાગરમાં લીન થયા.** હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે રામાનંદસ્વામીને 
શ્રીહરિનાં દર્શનમાં આમને આમ બહુકાળ પર્યત અનુભૂતિ થતી રહી તેથી પોતે 
પૂર્ણકામ થયા અને દુર્વાસામુનિના શાપથી ધર્મ-ભક્તિ અને મરીચ્યાદિમુનિઓ 
તથા મારું રક્ષણ કરવા માટે અને એકાંતિક ધમંનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રગટ થઈ 
સૌરાષ્ટ્રદેશમાં આવેલા આ શ્રીહરિ સાક્ષાત્‌ પરમેશ્વર છે. એમ મનમાં જાણી તત્કાળ 
ચિંતા રહિત થયા.“ મનુષ્યનાટક કરવા ઈચ્છતા વિભુ એવા શ્રીહરિના હૃદયગત 


અ. ૬૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૩૧ 


 ત્તરિિસ્તતઃ શિષ્નપિય વિજય સિગેશવુધ્યા રર માવયન સઃ): 3 
વૃત્તસ્તલસનિગશિષ્યમુણ્યસ્તતઃ પળમામમિયાય ભૂપ ! ॥ ૨૫ 


// 2/૪ %₹7ત/રુઝ7%7 7777૪777?» %777₹ ૪%7%જ ર? 
7/7/777/2₹%7%૮જ₹2777775%07%702)55277: // ૧? // 


૭૩5૪7૪7 - «૦ 
૪%7 7૪ - 
"વાવ્શ્યા મોક્ષણયાસ્તત્ર તજે મછોત્લવમ્‌ | હ્વાલશ્યાં ભોગયામાસ સાધૂસ્વિપ્રાન્યસ્શ: ॥ ૨ 
સ્ત્્વા જાનાસિ વિષ્રેજ્ય: પ્રાતર્ભદ્રાભિધાં તહીમ્‌ | ડેત્ય તસ્યાં સાત્વા રઇડસ્થાન ૩પાવિશત્‌ ॥ ર 


અભિપ્રાયને જાણતા હોવા છતાં શ્રીહરિની ઈચ્છા ન હોવાથી ઉદ્ધવાવતાર શ્રી 
રામાનંદસ્વામીએ પોતાને થયેલું સાક્ષાત્‌ ભગવાન શ્રીહરિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કોઈની 
આગળ જાહેર કર્યું નહિ. કારણ કે, તે ભગવાનના પરમ એકાંતિક ભક્ત હતા, 
તેથી ભગવાનની મરજી વિરુદ્ધ વર્તે નહિ.“* હે રાજન્‌ ! શ્રીહરિના દિવ્યસ્વરૂપનું 
જ્ઞાન થયા પછી શ્રીરામાનંદ સ્વામી તેમને વિષે શિષ્યપણાની બુદ્ધિ છોડી દીધી 
અને અંતરમાં આ મારા ઇષ્ટદેવ સાક્ષાત્‌ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે એવી ભાવનામાં 
આનંદથી રહેવા લાગ્યા, અને નારાયણમુનિ આદિ તથા મુક્તાનંદસ્વામી આદિની 
સાથે ફરતા ફરતા ફણેણી ગામમાં પધાર્યા.“ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ/૬/નન/ ૪/2ટે%૪૭/ 
5% 2/ત2/0/%૬ન ન/» 5%₹/%%/ 5/%% 5%કર2૯/%/ 2/%/ન 2૬/7૭ 
5*/2/૯%/નંડ 2૬₹/%જે ૫/0૮/ન? &%છૂટ/ 2757 છે ન/ઝે ૪?ગ૯૪/2/૭-? 
અક્ય/% છૂજ જય). --૪૮-- 


અધ્યાય - ૬૦ 
ફાઝોડા ગામમાં ગ્રીરામાનદસ્વામીની અંતથઘધ્ન લીલા. 


સુત્રતમુનિ કહે છે, હે રાજન્‌ ! રામાનંદસ્વામીએ ફણેણી ગામમાં સંવત 
૧૮૫૮ ના માગસર શુદ મોક્ષદા એકાદશીને દિવસે મોટો ઉત્સવ ઉજવ્યો અને 
બારસને દિવસે હજારો સાધુ, બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યું.૫ તેરસના પ્રાતઃકાળે 


ગજ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૬૦ 


વજ્ધપયાસનસ્તસ્મિન્‌ સમાધિ વિટ્ધદ્ધસૈ | તહ્ત્છિયા ગહ સસ માનુષીં તનુમુજ્વવઃ ॥ રે 
મુત્તે રુર્વાસ$ શાપાદ્દલ્રીમેત્ય પૂર્વવત્‌ | પ્રાવર્તયત્‌ જુખ્ળમાતિ સિદ્ધરેદ: સ પૂપતે ! । ૪ 
વિજ્માજશવાતામશરદસ્તીન્રુસમ્મિતે । વર્ષે માર્મે ત્રયોર્શ્યાં શુવ્તે સોડત્તહધે મુસ ॥ ૧ 
સટ્ટીર્તયન્તો નામાનિ શ્રીજુાળસ્ય તરડ રવિના: । તન્મુએવજ્ટ્શ: શિષ્યા [વિવિટુસ્તમુપારતમ્‌ ॥ ૬ 
તત્પાર્શ્મેત્ય સંવીક્ય તાટીપ્રાળવિહીનતામ્‌ । સાશ્રુનેત્રા વભૂવુસ્તે વિદ્રાન્તા દ્વ સર્વશ$ । ૭ 
દરિસ્તુ ધૈયમાસાય હેશવાનોત્તિતઝિયઃ 1 ધર્મશાસ્રાર્થપાસળઃ સ્ાત્વા જેશાનવાપયત્‌ ॥ ૮ 
પુનઃ સ્તત્વા ત્તન્ટ્નેન તર્તયામાસ તદપુઃ । પુષ્વાવીસ્મુતાનાધેસ્તલનર્ત્ત નનામ ત્ત ॥ ૨ 
પિતૃમેધવિધાનેન જમાત્ુર્વન્‌ સ તસ્યાં? । વિમાને જારયિત્વાશું તસિમસ્તત્સન્યધાર્યત્‌ ॥ ૨૦ 


સુપાત્રબ્રાહ્મણોને ગાય, ભૂમિ, સુવર્ણ આદિકનાં દાન આપ્યાં. ત્યારપછી ભદ્રાવતી 
નદીએ જઈ સ્નાન કરી પાછા પોતાને સ્થાને આવી એકાંત સ્થળમાં વિરાજમાન 
થયા.* આ પ્રમાણે ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદ સ્વામી એકાંતમાં પવ્માસને બેસી 
પોતાના ઇષ્ટદેવ અને પ્રગટપણે વિરાજતા સાક્ષાત્‌ શ્રીહરિકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં મનની 
વૃત્તિ એકાગ્ર કરી તેમની જ દિવ્ય ઈચ્છાથી તત્કાળ મનુષ્ય શરીરનો ત્યાગ કર્યો. 
હે ભૂપતિ ! આ રીતે દુર્વાસામુનિના શાપ થકી મુક્ત થઇ ઉદ્ધવજી પુનઃ 
બદરિકાશ્રમને વિષે સિધાવી પૂર્વની માફક જ સિદ્ધદેહે કૃષ્ણ ભક્તિનું પ્રવર્તન 
કરવા લાગ્યા.* 

હે રાજન્‌! આ રીતે સંવત ૧૮૫૮ ના માગસર સુદ તેરસ ને ગુરુવારના 
પવિત્ર દિવસે ઉદ્ધવાવતાર શ્રીરામાનંદસ્વામી આલોકમાંથી અંતર્ધાન થયા.પ તે 
સમયે ગુરુના મુખ સામે જ એક દષ્ટિ કરી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું નામ સંકીર્તન કરી 
રહેલા શ્રીનારાયણમુનિ આદિ સમગ્ર શિષ્યમંડળે સ્વામી અંતર્ધાન થયા છે, એમ 
જાણ્યું. તે સમયે અન્ય સર્વે શિષ્યો તેમની સમીપે આવ્યા અને સ્વામીના નાડીપ્રાણ 
બંધ થયાં છે એમ જાણી વ્યાકુળ થઈ રુદન કરવા લાગ્યા.“ 

હે રાજન્‌ ! દેશકાળને અનુસારે ધર્મશાસ્ત્ર સંબંધી ક્રિયા કરવામાં કુશળ 
શ્રીહરિ સહજાનંદસ્વામીએ ધીરજ ધારણ કરી સ્નાન કર્યું અને મસ્તક ઉપર 
શિખાને છોડી મુંડન કરાવ્યું.“પછી ફરી સ્નાન કરી શ્રીરામાનંદ સ્વામીના શરીર 
ઉપર ચંદન ચર્ચ્યું અને પુષ્પ, અબીર, ગુલાલ આદિ સૌભાગ્ય દ્રવ્યથી પૂજન કરી 
નમસ્કાર કર્યા.“ ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિએ પિતૃમેધ વિધિથી અનુક્રમે 
ઓધ્વદેહિકક્રિયાનું અનુષ્ઠાન કરતાં સ્વામીના નિશ્ચેતન શરીરને તત્કાળ સુંદર 


અ. ૬૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૩૩ 


ઝનર્થ્યસિતસૂક્ષ્મેળ વાસસાન્ઝાય તતત્રિમિઃ । શિષ્યેરન્યેડ સમં સિન્સે સ્તાતૈર્બદ્રાં વિમાનજમ્‌ ॥ ૨૨ 
વિષ્ળુસૂત્ દ્વિગાઃ પેટુસ્તવાનીં જુષ્ળવજોર્તનમ્‌ | મૃવ્યુજ્ઞજરોપેત તજી: સન્તોડશ્રુપક્ષુષ$ ॥ ૨૨ 
નઘાસ્તટે શુસ્તિસ્થાને તત્તિધાય ત્ત તે સ્તિતામ્‌ । ત્રજી: શ્રીચળ્ડતુલસીપિખાનારદ્રલર્શમ; । શ્ર 
તત્ર તદદેઇમાધાય સ્પિતં સમ્વિભૂષિતમ્‌ | આગ્યતિધં તતઃ જુષ્ળો ર્યાહોત્તપનામ્નિના ॥ ૨૪ 
ઝાગ્ય ગુદાવ મધ્યે તુ તતો લમ્પે જલેવરે । શમચિત્વામ્મસા વહિં નથાં તદવસ સોડ ક્ષિપત્‌ ॥ ૨૫ 
સુસ્ુઃ સર્વે તતો નયાં શિષ્યા દરિપુર: સરા? । સત્ોલ્જ ત્ત મુરવે પુનઃ સ્ાસ્તિ સ્મ તે નૃપ ! ॥ ૨૬ 
તતો મત્વા ૪ળિમ્રામમ્ષુસ્તે ત્ત શુત્તાસ્વિતાઃ । ૩પોષળં રિતે તસ્મિન્છુર્વસ્તિ સ્મ સિસેગસ: ॥ ૨૭ 


આકારની પાલખી તેયાર કરાવી તેમાં પધરાવ્યું.*” કોઈએ ધમશાસ્ત્રના 
દેવલમુનિના વચનને યાદ કરી શંકા કરી કે, બ્રહ્મચચારીએ શબની દાહ આદિક 
ક્રિયા ન કરવી જોઈએ. ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું કે, નિર્ણયસિન્ધુમાં કમલાકર અને 
મનુતી ઉક્તિ છે કે, પોતાના આચાર્ય, વિદ્યાગુરુ, માતા, પિતા અને ગુરુના શરીરની 
ઓધ્વદેહિક ક્રિયા નેષ્ઠિકબ્રહ્મચારી કરે છતાં વ્રતનો ભંગ થતો નથી. તેથી આમાં 
કોઈ શાસ્ત્રબાધ નથી, એમ કહીને બહુ મૂલ્યવાળાં સૂક્ષ્મ શ્વેત વસ્ત્રોથી તે વિમાનને 
શણગારી સ્નાન કરી પવિત્ર થયેલા અન્ય ત્રણ સ્વામીના શિષ્યોની સાથે 
શ્રીનારાયણમુનિ તે વિમાનને ભદ્રાવતી નદીનાં તીરે લઈ ચાલ્યા.** 

હે રાજન્‌ ! તે સમયે સ્વામીના વિદ્દાન શિષ્ય બ્રાહ્મણો વિષ્ણુસૂક્તનો પાઠ 
કરવા લાગ્યા અને આંખમાં શોકનાં આંસુ હતાં છતાં ઝાંઝ મૃદંગ વગાડી સંતો, 
ભક્તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરવા લાગ્યા.'* આ પ્રમાણે શ્રીહરિ 
અને સંતો ભક્તો સ્વામીના વિમાનને ભદ્રાવતી નદીના પવિત્ર તટે લઈ આવી. 
નીચે ઉતાર્યું અને ચંદન, તુલસી અને પીપળો વગેરેનાં સૂકાં કાષ્ઠની ચિતા તેયાર 
કરી, પછી શ્રીહરિએ સ્વામીના શરીરને સ્નાન કરાવી, ઘીથી લેપન કરી પુષ્પોની 
માળાઓથી શણગારીને ચંદનની ચિતામાં પધરાવ્યું, અને ઉત્તપન નામના અગ્નિથી 
દાહ આપ્યો.૫2૧* 

હે રાજન્‌ ! સ્વામીનું શરીર જ્યારે અગ્નિમાં અર્ધું બળી રહ્યું ત્યારે વચ્ચે 
શ્રીહરિએ ઘીની આહુતિ અપણ કરી અને છેલ્લે જ્યારે શરીર સંપૂર્ણ ભસ્મીભૂત 
થયું ત્યારે જળથી અગ્નિનું શમન કરી તેમની ચિતાભસ્મ ભદ્રાવતી નદીમાં પધરાવી 
દીધી.પ૫ હે રાજન્‌ ! ત્યારપછી સમસ્ત શિષ્યવૃંદની સાથે શ્રીહરિએ ભદ્રાવતીમાં 
સ્નાન કર્યું અને સૌએ ગુરુને જલાંજલિ અપણ કરી ફરી સ્નાન કર્યું. પછી શોક 


ક શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૬૦ 


છ્તીયેડટનિ પત્રાળિ સિર્વિત્વા જતિત્તિન્નરન્‌ । નાનારેશસ્થમસ મ્ય પ્રેષયત્લ સર્પ્રળી: ॥ ૨૮ 
તે વાત્તિસિત્વા પત્રાળિ સાત્વાન્તધિ મુસેર્ભુવ? । મશ શુત્તાજુત્ા આન્‌ પુસ્ષાશ્ સ્ત્રિયોડવિતા? ॥ ૨૨ 
રિત્તા સર્વાળિ જાર્યાળિ સયોષા મૃદિળો ગના: । શસ્છિતો ધનમાવાય તત્રગમમુસ્ત્વરસ્વિતા? ॥ ર૦ 
વળિનસ્ત્યામિનશ્ષેતં વૃત્તાન્તમતિહુ:સદમ્‌ । શ્રુત્વા પ્રાપુ? શુત્તં મૂરિ ત્રણમૂયં મતા ગપિ ॥ ર૨ 
સત્ર યત્ર સ્થિતા વે થૅત્તે તે સઘસ્તતસ્તતઃ । કળિષામમુપાગમ્‌ સ્ઞાત્વા ભસ્છા? સછામ્વરમ્‌ ॥ રર 


તત્રાતિભ્યસ્તેમ્યશ્ર સાશ્રુટ્ન્મ્યો યથોત્તિતમ્‌ । વાસસ્થાના રિ સ પ્રાલન્તારયળપુનિર્નુપ ! ॥ રર 
દ્તીયર્નિતો નિત્ય ત્રયોટ્શરિનાર્વાધ । સાર્થા શ્રીભમવણીતામપરજઞડત્રૃળો જતિ: ॥ ર૪ 
ઝણાનિ છાશ તથા ક્ષાર તવળં નૃપ! | ઞાશૌત્તનિયમસ્થોડસો તાભક્ષયયુરરધી: ॥ ર૫ 


કરતા કરતા સો ફણેણી ગામમાં આવ્યા. સ્વામીના અંતધાંનથી નિસ્તેજ થયેલા 
સર્વેએ તે દિવસે ઉપવાસ કર્યો.૫“? બીજે દિવસે સદગુણી શ્રી નારાયણમુનિએ 
પત્રો લખી દેશદેશાંતરમાં વસતા ભક્તજનોને સમાચાર આપવા કેટલાક 
ભક્તજનોને મોકલ્યા.*“ તે સમયે દેશાંતર નિવાસી નર-નારી ભક્તજનોએ પત્રો 
વાંચી સ્વામીના આલોકમાંથી અંતર્ધાન થયાના સમાચાર જાણી, વસ્ત્ર સહિત સ્નાન 
કરીને બહુજ શોકાતુર થયા.** પોતાની પત્નીઓની સાથે તે સર્વે ગૃહસ્થ ભક્તો 
તત્કાળ પોતાનાં વ્યવહારિક કાર્યો છોડીને શક્તિ પ્રમાણે ધનાદિ પદાર્થો સાથે લઈ 
ફણેણી ગામે આવવા લાગ્યા.૨૦ 

હે રાજન્‌ ! દેશાંતરમાં રહેલા સ્વામીના શિષ્યો બ્રહ્મચારી અને સંતવૃંદ 
પણ પોતે બ્રહ્મસ્થિતિને પામ્યા હોવા છતાં સહન ન થઈ શકે તેવા ગુરુના 
અંતધાંનલીલાના સમાચાર સાંભળી અતિશય શોકાતુર થયા.* તે બ્રહ્મચારી અને 
સંતો પોતે જે જે દેશમાં વિચરતા હતા ત્યાં સમાચાર મળતાં તત્કાળ વસ્ત્રે સહિત 
સ્નાન કરી તત્કાળ ફણેણી ગામ પ્રત્યે આવવા લાગ્યા.** હે રાજન્‌ ! તે સમયે 
ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિએ આંખમાં આંસુ સારતા તે ફણેણી ગામે આવેલા સર્વે 
દેશાંતરવાસી ભક્તજનોને રહેવા માટે યથાયોગ્ય નિવાસસ્થાનો અપાવ્યાં.૨ગપછી 
બીજા દિવસથી આરંભીને તેરમા દિવસ સુધી બપોર પછીના નમતા દિવસે પવિત્ર 
થઈ ભગવાન શ્રીનારાયણમુતિએ સહિત સ્વામીનું સમસ્ત શિષ્યવૃંદ 
શ્રીમદ્ભગવદ્‌ગીતાની અર્થે સહિત કથાનું શ્રવણ કરતા હતા.**તે સમયે આશૌચ 
આદિક નિયમોનું પાલન કરતા ઉદાર બુદ્ધિવાળા ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિએ 
બાર દિવસપર્યત ક્ષારમિશ્ર પદાર્થો અને મીઠું (લવણ) ભોજનમાં લીધું નહિ.ચપ 


અર ૬૦ પ્રથમ પ્રકરણ ૫૩૫ 


સન્ધ્યામ્નિજાર્યમુર્ાનિ નિત્યજર્માળિ તુ સ્વયમ્‌ ઞાશોનેડ પિ સ્મૃતિવતાસ્વકાજારાન્યાસ્તુ નસ્મશત્‌॥૨૧ 
ઝાશૌત્તાન્ત્યહિને ત્તજે તવશ્રાજ્ટં પસે? સ ત્ત 1 હેજાર્શારિજં વર્મ વૃષોત્લર્મયુતં તતઃ ॥ ર૭ 
ત્રયોટ્શપવનીઇવિષ્રેભ્યોડગઈવિધાનિ સઃ । રશ વનાનિ તત પ્રાવાટ્વારનિ સવક્િળન્‌ ॥ ર૮ 
ચથાવિધિ ત્તરજારથ જર્મ સ દ્વાવ્શાદિજમ્‌ । ત્રાહ્નાળાન્મોગયામાસ તત્ર તત્ર ત જર્મળિ ॥ ૨૨ 
ત્રયોહ્શાહિજિ જ્મ ત્તજાર ત્ત તતો ઇર । તત્ર ત્તાભ્યર્તયામાસ શતો ત્રજ્ત્ારિળ ॥ રૂ૦ 
તેજ્યસ્તુસ્તાન્યેવ વાસાસ્યેળાગિનાનિ ત્ત । મખિપ્રવાતમાતારિ સહ તાથાપ્યવમોગયત્‌ ॥ ર? 
સ્વસ્તિવાત્તનજમાન્તે તસ્મે તત મૃછિળો ગના$ | સ્વસ્તશસ્મચનુસારેળ વાસાંસિ ત્ત ધનં રહુ) ॥ રર 
તસ્મિસ્ત્નિ તુ તાન્સર્વાન્‌ મદસ્થાસ્ત્યામિનો દ્િગાન્‌ । તવ્પામસ્થાથાતિથીશ્ ભોગયામાસ વખિસટ્‌ ॥રર 


પરંતુ સૂતક હોવા છતાં સ્વયં ભગવાન શ્રી નારાયણમુનિ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં હોવાથી 
સૂતકમાં પણ પોતાનું સંધ્યાવંદનાદિ કર્મ છોડવું નહિ એવા સ્મૃતિ ગ્રંથોના વિધાનથી 
અન્ય જનોનો સ્પર્શ નહીં કરતા થકા સંધ્યાવંદન તથા અગ્નિમાં સાયં-પ્રાતઃ હોમ 
કરવો વિગેરે નિત્ય કમનું અનુષ્ઠાન કરતા હતા.*“ 

હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિએ સૂતકના છેલ્લા દશમા દિવસે ગુરુ 
શ્રીરામાનંદસ્વામીનું નવશ્રાદ્ધ કર્મ કર્યું અને ત્યારપછી વૃષોત્સર્ગ સહિત 
એકાદશાદિક શ્રાદ્ધકર્મપણ કર્યું. આ એકાદશાહ શ્રાદ્ધકર્મમાં શ્રીહરિએ બ્રાહ્મણોને 
આઠ પ્રકારનાં તેરપદો અને ગાય આદિક દશ પ્રકારનાં દાનો દક્ષિણાની સાથે 
દાનમાં અપણ કર્યા.૨?-૨« 

હે રાજન્‌ ! ભગવાન શ્રીહરિએ દ્વાદશાહિક શ્રાદ્ધમાં પિડસંયોજનાદિ કર્મ 
ગૃહ્યસૂત્રને અનુસારે વિધિપૂર્વક કરી તેમાં અનેક બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યાં.૨“ 
વળી શ્રીનારાયણમુનિ ભગવાને ત્રયોદશાહિક કર્મમાં વિષ્ણુભગવાનનું શ્રાદ્ધાદિક 
કર્મ કર્યું. તેમાં ત્રીસ બ્રહ્મચારીઓનું કેસર ચંદનાદિકથી પૂજન કર્યું અને તેઓને 
યોગ્યએવાં વસ્ત્ર, મૃગચર્મ, મણિપ્રવાલની જપમાળાઓ અને ગોપીચંદન આદિક 
અપણ કરી ભોજન કરાવ્યું.*૦*5 પછી સ્વસ્તિક વાચન કર્મ કરાવ્યું. તે કર્મને 
અંતે સર્વે ગૃહસ્થ ભક્તજનોએ ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિને પોતપોતાની શક્તિને 
અનુસારે વસ્ત્ર ધન આદિક પદાર્થોની શ્રીચરણોમાં ભેટ ધરી, અને ભગવાન 
શ્રીહરિએ તે સવે ગુહસ્થ ભક્તોને સાધુ બ્રહ્મચારીઓ અને બ્રાહ્મણોને તે ફણેણી 
ગામના સમસ્તજનોને તથા આવેલા અન્ય સર્વે અતિથીઓને બહુપ્રકારનાં ભોજન 
કરાવ્યાં.*૨*ગહે રાજન્‌ !વળી શ્રીહરિએ તેરમાને દિવસે ગીતાની કથા વાંચનાર 


પ૩૬ શ્રીમત્‌ સત્સંગિજીવન અ. ૬૦ 


મીતાવાત્રજ વિપ્ર તત પૂગયામાસ તરને 1 વાસોભૂષાત્ન્સ્નાધેર્ટકિળાભિશ્ર બૂપતે ! ॥ રૂ૪ 
સથોત્તિતં ભૂપ ! વિધાય સોડ સ્વિસ ઝિયાજતાપં વિધિનોધ્વલેરિજમ્‌ । 
મુસ; સ્વવમોયસ્ય સતીર્થ્યમળ્ડસં સમપ્રમેજત્ર સમણયત્તતઃ ॥ રૂ૫ 


// 2/7 777%” 7/₹7૪7૪₹707ર%» %727ર% ₹%77જર 
₹%7₹₹%727/0₹7577722જ72827%97/27%-7%7 %7877?5527%: //૦// 


॥ પ્રથમપ્રજરળ સપ્તમ ॥ 


વિપ્રનું વત્ર, આભૂષણ, ચંદન, પુષ્પ અને સુવર્ણની દક્ષિણા આપી પૂજન કર્યું.** 

હે રાજન્‌ ! આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીનારાયણમુનિએ ગુરુવર્ય 
શ્રીરામાનંદસ્વામીની ઓર્વદેહિક ક્રિયાનો સમગ્ર ક્રિયાકલાપ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ 
પ્રમાણે યથાયોગ્ય પૂર્ણ કરી સૌ શિષ્યવૃંદને આવતી કાલના ચૌદમાના દિવસની 
શોકસભા માટે નિમંત્રણ આપ્યું.ગ૫ 

૪અ/ 5*/% ૪૦૬૮/27 57 -/2/%૪ જગ૩/૬/ન”ન/ ૪/2૪ 
*%જ 2/2/0/%૬જ ન/ઝ 5/5%₹//%%/ %%% */52૯6/%/ 2/%/ન2૬/5-7 
/72)5/નજજ/ અને ૪7£૯£/કક /કેય/ /9/જેજું /7ર5%/૯૪ કયુ, છે ન/%ે 
2//45%) અક્ય/જ% ખૂ ૭૦૦. --૬૦-- 


-: ઇતિ શ્રી સત્સંગિજીવન પ્રથમ પ્રકરણ સમાપ્ત :- 


